Marietta  College  Library. 

W,  'HDRAWN  Míiaí» 


7i 


TRAETHODAU,  PREGETHAU, 


YN  NGHYD  Â 


HANES  EI  DAITH  YN  AMERICA 


GAN 


JOHN  THOMAS,  LIYERPOOL, 


UTICA,  N.  Y. : 
ARGRAFFWYD  GAN  T.  J.  GRIFFITHS. 
1865. 


AT  Y  DARLLENYDD. 


Wele  y  gyfrol  yn  awr  wedi  ei  chwblhau.  Parotowyd  hi  i'r  Wasg 
gyda  chryn  lawer  o  frys,  yn  yr  ychydig  oriau  a  allesid  hebgor  yn 
nghanol  prysurdeb  gorchwylion  eraill.  Cyfansoddwyd  amryw  o'r 
Pregethau  flynyddau  lawer  yn  ol;  a  chyhoeddwyd  hwy  fel  yr  ysgrif- 
enwyd  hwy  y  pry  ^  h^Tiw.  Gadawyd  allan  rai  Pregethau  yr  addawyd 
ar  y  cyntaf  eu  cyhoeddi,  am  fod  amryw  gyfeiUion  yn  dymuno  yn 
fawr  am  gael  rhyw  Bregethau  neiUduol  a  glywsant.  Hyderir  na 
f ydd  y  cyfnewidiad  yn  annerbyniol.  Buasai  yn  llawer  haws  chwyddo 
y  gyŵol  yn  ddau  cymaint.  Cyflwyna  yr  awdw  ei  ddiolchgarwch 
mwyaf  diffuant  i'r  rhai  a  anfonasant  eu  harchebion  ar  ol  derbyn  y 
cylchlythyr  cyntaf.  Derbyniwyd  mewn  ychydig  wythnosau  ddigon 
o  enwau  i  ddiogelu  rhag  colled  jrL  yr  anturiaeth.  Gobeithio  na 
siomwyd  y  cyfryw  yn  ei  gynwysiad.  *  Cyflwynir  y  gyfrol  fel  y  mae  i 
sylw  caredig  y  darllenydd.  Gwel  y  craffus  ychydig  waliau  yma  a 
thraw.  Dan  yi'  amgylchiadau  yr  argraffwyd  y  llyfr  yr  oedd  ju  Ued 
anhawdd  ei  wneyd  yn  fwy  diwall. 

Hyderir  fod  y  gyfrol  oll  yn  cynwys  **ymadrodd  iachus,  yr  hwnni 
ellir  beio  arno." 

JOHN  THOMAS. 

LiYEBPOOL,  RHAa.  18fed,  1863. 


AT  DDERBYNWYR  Y  LLYFE  YN  AMEBICA. 

Anwyl  Gydwladwye  :  Y  mae  genyf  yn  awr  yr  hyfrydwch  o  gyf- 
Iwyno  y  Llyfr  i  chwi  mewn  diwyg  Americanaidd.  Hyderaf  y  rhydd 
foddhad  cyffredinol  i'r  cyfeillion  Uuosog  a  gymhellasant  Mr.  Thomas 
i'r  anturiaeth  o'i  gyhoeddi  yma,  ac  a  addawsant  eu  cefnogaeth  yn  ei 
werthiant  pan  wnai  ei  ymddanghosiad. 

Gwahaniaetha  mewn  rhai  pethau  oddiwi'th  yr  argraffiad  cjmtaf  o 
hono  yn  Nghjanru.  Yn  hwnw  ceir  y  Traethodau  yn  wasgaredig 
drwyddo,  ac  mewn  llythyren  wahanol  i'r  Pregethau.  Cymerais  arnaf 
y  cyfrifoldeb  o  wneyd  y  newidiad  a  welii'  yn  ei  drefn,  ac  o'i  ddodi  i 
gyd  mewn  Uythyi-en  wiffwfi  Yr  hyn,  i'm  tyb  wylaidd  I,  sydd  gryn 
ychwanegiad  at  ddestlusrwydd  llaw-weithiol  y  gyfrol. 

Gorfuwyd  fì  hefyd  i  adael  allan  amrai  o'r  "Egluriadau  Ysgrythyr- 
ol."  Yr  achos  o  hyny  jy^^  i  «'Hanes  ei  Ymweliad  ag  America," 
chwyddo  tan  law  yr  awdw  i  íaintioli  annisgwyliadwy  iddo  ei  hun 
pan  yn  cytuno  a'r  Ai^graffydd.  Deugain  tu  dalen  a  ofynodd  o  le 
iddo.  Felly  yr  oedd  yn  rhaid  i  mi  naill  ai  talfyru  hwnw,  neu  daflu 
rhyw  beth  arall  dros  y  bwTdd.  Dilynais  gyfarwyddiadau  Mr. 
Thomas  yn  hyn;  a  chredwyf  hefyd  i  mi  wneyd  yr  hyn  a  ddymunas- 
eeh  chwithau  tan  yr  amgylchiadau.  Gyda  hyn  yna  o  eghirhad 
cyflwynir  y  Llyfr  i'ch  sylw  caredigoL 

G.  GRIFPITHS, 

ÜTicA,  N.  Y.,  Tach.  16eg,  1860, 


OYNWYSIAD. 


Teaethodau.                    t.  cl. 
Dydd  Gwyl  Bartholomew . .  5  1 
Y  PwlpndCymreig  37  ! 


t.d. 


Crefydd  Gymdeithasol  Cymm82 


Pbegethau. 

Dylanwad  Gweinidogaeth 

y  Groes  118 

Gogoneddn  Dnw  130 

EwyUysGrefydd  147 

Cymeriad  Daniel  159 

Marw  i'r  Ddeddf  169 

Haelioni  i'r  tlawd  181 

Cydymdeimlad  Crist  193 

Sefyll  yn  y  tŷ  y  nos   202 

Nodwedd  yr  Efengyl  212 

Addoli  224 

Maddengarv\^ch  Crist  233 

Y  ddan  gynhanaf  245 

Etifeddiaeth  y  Saint  252 

Teyrnged  i  enw  Dnw  260 


Ufndd-dod  Crist  271 

Dadblygiad  Cymeriad   281 

Mawredd  cariad  Crist  292 

Yr  Eglwys  mewTi  galar  303 

Erfyniad  y  Weinidogaeth . . .  318 

Y  Uances  yn  nhŷ  Naaman . . 

Y  Corff  a'r  Eglwys.  

Yr  Orsaf  Genhadol  gyntaf ,  . 
Rhyfyg  gyda  phethan  cysegi- 

edig  

Crefydd  Ysprydol  372 

Presenoldeb  Dnw  yn  amheus  386 

AberthCrist  397 

Gweddi  gymdeithasol  408 

Cân  Moses  a  chân  yr  Oen. . .  417 


331 
337 

349 

359 


Fy  YmWELIAD  AG  AiyiEBICA . 


Blodeu'b  Glyn  . 


420 


469 


Eglubiadau  Ysgbythybol. 

Y  rheol  am-aidd   474 

Dnw  Abraham,  Isaac  a 

Jacob   475 

Dehongliad  priod   475 

Marwolaeth  o  Adda  hyd 
Moses   476 


Meddwl  i  adnabod  Crist  477 

Cyfia\vTiderDnw   478 

Ynrdrech  y  Cristion   479 

GwrthT^Tnebn  y  Diafol   479 


TRAETHODATJ. 


DYDD  GWYL  BARTHOLOMEW. 


Mae  digwyddiadau  hynod  yn  hanes  y  byd  gyffredinol,  ac  yn 
hanes  Eglwys  Dnw  ynneilldaoî,  yn  haeddu  cael  eu  cadw  mewn 
coffadwriaeth  ;  a'r  dyddiau  ary  rhai  y  cymerasant  le  yn  nod- 
edig  yn  mysg  dyddiau  y  flwyddyn.  Y  mie  yr  Arglwydd  ei 
hun  mewn  llawer  o  amgylchiadau  wedi  cyfarwyddo  Pw  han- 
rhydeddu.  Pan  ddygwyd  y  genedl  allan  o'r  Aipht  a  llaw 
gref  ac  a  braich  estynedig,"  dywedodd  Moses  wrth  y  bobl  dan 
gyfarwyddyd  dwyfol  Cofìwch  y  dydd  ìiwn,  ar  yr  hwn  y 
daethoch  allan  o'r  Aipht  o  dy  y  caethiwed  ;  oblegid  trwy  law 
gadarn  y  dug  yr  Arglwydd  chwi  allan."  Pan  y  trodd  yr  lor- 
ddonen  yn  ei  hol,  er  goîlwng  Lsrael  drwuiìd  yndroedsych,  gos- 
odwyd  deuddeg  o  geryg  a  gymmerwyd  o'i  fan  y  safai  traed  yr 
oíieiriaid  i  fod  yn  goffadwriaeth  i  feibion  I-  rael  byth  ;  fel  pan 
ofyno  y  meibion  i'w  tadau,  Beth  yw  y  ci'ryg  hyn  ?  Yna  yr 
hysbyswch  i'ch  meibion  gan  ddywedyd,  Israel  a  ddaeth  trwy 
yr  lorddonen  hon  ar  dir  sych.  Pan  yr  enillodd  yr  ludd- 
ew^on  orachafiaeth  ar  cu  gelynion  wedì  dyrysu  cyullun- 
iau  bradwrus  yr  Haman  ddrygionus  hwnw,  ordeiniwyd 
y  Pwrim  i  gadw  mewn  cof  y  dyddiau  y  cawsai  Israel  lonydd 
gan  eu  gelynion,  ''ac  y  byddai  y  dyddiau  hyny  í/io  cofio.'' 

Yr  un  modd  y  mac  cyfnodau  hynod,  a  dyddiau  pwysig  yn 
hanes  yr  Eglwys  Gristionogol,  nos  gellir  cyfeirio  atynthebfod 
rhy  w  adgofion  cysegredig  yn  eael  eu  cyffroi  ganddynt  ;  ac  nid 
oes  yr  un  dydd  yn  hanes  Prydain  yn  fwy  felly  na  Dydd  Gwyl 
Bartholomeio—sd  Awst  2Iain.  Yr  oedd  Bartholomew  ^yn 
uu  o  ddysgyblion  cyntaf  yr  Arglwydd  lesu  Grîst,  ac    yn  Ts» 


G 


DYDD  GWYL  BARTHOLOMEW. 


racliad  yii  wir "  yii  ol  tystiolaeth  yr  hwu  sydcl  yii  gwybod  bcth 
sydd  iiicwu  dyu.  Cyscgrwyd  dydd  iV  goffadwriacth  ef  ;  ac 
y  mac  liwn  wedici^'arthnodi  a'i  nnrhydeddu — ci  warthnodi  gan 
y  crcnlondcrau  gyflawnwyd  arno,  a'i  anrhydeddu  gan  ffyddlon- 
deb  cydwybodol  niiloedd  o  ddynion  gorcu  y  ddaear.  Ar  y 
dydd  hwn  yn  15 1 2,  y  llofruddiwyd  yn  y  dull  mwyaf  bar- 
baraidd  filoedd  o  Brotestaniaid  Ffraine — cochwyd  yr  afonj^dd 
gan  waed — a  rhwygwyd  yr  aw^yr  gan  ysgrechfeydd  y  lladdcd- 
igion.  Cyfrifir  nifer  y  rhai  lofruddiwyd  yn  Paris  y  noson  ddu 
houo  yn  driugain  mil  ;  a  chyfarfu  dengmil  ar  hugain  craill  yn 
y  taleithiau  a^r  un  dyngcd.  Ond  a  Dydd  Gwyl  Bartholomew, 
1G62,  y  mae  a  fynom  yn  bcuaf  yn  awr  ;  ac  y  mae  yr  holl  am- 
gylchiadau  arweiniol  ato  a  dilynol  iddo  yn  ILawn  addysg  a 
dyddordeb.  Tymor  cythryblus  ar  y  deyrnas  hon,  oedd  o  ddech- 
rcu  teyrnasiad  Charles  II.  liyd  y  chwyldroad  gogoneddus  yn 
nyddiau  Wilham  a  Mary, 

Yr  oedd  egwyddorion  gwahanol  ar  y  maes,  a  phleidiau 
gwrthwynebol  yn  cydymgais  am  awdurdod  ;  a  dichon  na  bu 
adeg  erioed  ag  yr  oedd  syniadau  crefyddol  dynion  yn  'cario 
dylanwad  grymusach  ar  cu  gwcithrediadau  gwladyddol.  Yr 
oedd  yr  eglwys  aV  wladwriaeth  mcwn  cysylltiad  agosach  nag 
arferol.  Yr  oedd  y  lefain  yn  y  blawd  "  cr  yn  foreu  ;  dech- 
rcuodd  weithio  yn  nyddiau  Harri  YIII,  gwelwyd  ci  effeithiau 
yn  amlwg  yn  nyddiau  Elizabeth,  ac  crbyn  dyddiau  Charles  I, 
yr  oedd  tair  plaid  grefyddol  lled  gryfìon  yn  ein  gwlad  ;  a  phob 
un  o'r  tair  yn  llygadu  am  yr  awdurdod.  Un  blaid  oedd  yr 
Esgobaethwyr,  y  rhai  a  ymlyncnt  wrtli  yr  eglwys  fel  yr  oedd 
yn  gefydledig  y  pryd  hwnw.  Unent  i  daflu  ymaith  awdurdod 
Rhufain,  ac  i  gydnabod  y  penadur  gwladol  yn  ben  y  corffor- 
îaeth  crefyddol.  Yr  ocdd  y  Puritaniaid  yn  blaid  gref  arall,  y 
rhai  a  unent  i  gynyg  puro  gwasanaeth  a  dysgyblaeth  yr  Eg- 
Iwys.  Yr  oeddynt  yn  gymysgedig  o  Bresbyteriaid  ac  Anui- 
bynwyr,  eto  safent  oll  ar  yr  egwyddor  fawr  o  awdurdod  oruch- 
cl  gair  Daw  mcwn  materion  crefyddol — ymlyncnt  wrth  hon 
yngwyneb  pbb  pcrygl.    Yr  oedd  ynö  drydcdd  blaid  Bílbyddo! 


DYDD  GWYL  BARTHOLOMEW.  í 

hollol  yü  ei  bjsbryd  a^i  hegwyddorion  ;  ond  yn  Jesmtaidd  yn 
llechu  gan  ddysgwyl  cyfle  i  wneyd  drygioni.    Nis  gallaf  ol- 
rhain  gweithrediadau  y  pleidiau  hyn  trwy  ddyddiau  teyrnasiad 
James  I,  Charles  I,  a  gweriniaeth  Cromwell  ;  ond  pa  fodd 
bynag  cadwasant  y  deyrnas  fel  crochanberwedig  dros  ystod  y 
blynyddoedd  hirfaith.    Yr  oedd  James  yn  credu  yn  gadarn  yn 
hawl  ddwyfol  breninoedd  ;  ni  fynai  fod  terfynau  i  awdurdod  y 
íToron.    RhodioddCharlesI,  yn  llwybrau  ei  dad,  nes  y  bhnodd 
y  wlad  dan  yr  iau  haiarnaidd— torodd  y  rhyfel  cartrefol  allan 
— gwnaed  pen  am  fywyd  y  gormeswyr— a  drylUwyd  y  gyfun- 
draeth  Eglwysig  yn  ddarnau  man.    Eisteddodd  Ohver  Crom- 
well  ar  y  llifeiriant— llonyddwyd  yr  elfenau  terfysglyd  hyn— 
ac  0  dan  ei  raglawiaeth  ef  estynwyd  terfynau  rhyddid  i  raddau 
helaetbach  nag  a  fwynhaodd  y  wlad  o'r  blaen.    Ymgododd  y 
Puritaniaid  i  awdurdod  a  dylanwad  mawr,  a  gweithwyd  aUan 
grefydd  wladol  ar  gynlhm  mwy  rhyddfrydig  nag  y  gwelwyd  hi 
na  chyn  na  cbwedi  hyny.    Ni  bu  galluocach  Haw  yn  ymafael 
yn  awenau  lly wodraeth  Prydain  erioed.    Ond    ei  haul  a  fach- 
ludodd  a  bi  yn  ddydd       A  noson  ddu  a  ganlynodd  !  Gofyn- 
wyd  gan  lawer  un  yn  nos  yr  oe^au  tywyll  yn  ngeiriau  yr  ym= 
ofynydd  o  Seir,    Y  gwyhedydd,  beth  am  y  nos  ?    Y  gwyhed^ 
ydd  beth  am  y  nos  ?"      Daeth  y  boreu  a'r  nos  hefyd."  Dacw 
John  Wychffe  yn  ymddangos  fel  seren  ddydd.    Mae  y  wawr 
yn  tori  yn  wanaidd  yn  nyddiau  Harri  YIII.    Mae  yr  awyr  yn 
clirio  ya  raddol  yn  nyddiau  Edward  YI  ;  ac  er  f  r  nefoedd 
dduo  gan  gymylau  yn  nyddiau  Mari,  mae  y  ffurfafen  yn  ym- 
baro  yn  nyddiau  Ehzabetb.    Mae  y  goleuni  yn  saethu  trwy 
niwl  a  tbartb  teyrnasiad  Jamcs  a  Charles,  ac  erbyn  dyddiau 
OIíver  Cromweh,    daeth  y  horeu''  braf,  siriol,  adlonol.  Mae 
swn  peroriaeth  yr  adar  yn  ngbangau  y  coed  yn  canu  alawon 
rhyddid  crefyddol— cly wid  llais  y  durtur  yn  peraidd  seinio  can- 
iadau  buddugoliaeth— daeth  y  loreiiP    Ond,  Och  !  daeth 
y  nos  hefyd  V\    Mae  ardderchawgrwydd  Prydain  wedi  ei 
archolli  ar  ei  huchelfaoedd.    Mae  y  cadarn  wedi  cwympo. 
Mae  y  Furitamaid  yn  wylo  am  yr  hwn  oedd  yn  eu  dillada  ag 


8 


DYDD  GWYL  BARTHOLOMEW. 


ysgaiiad,  ac  yn  eu  gwisgo  ag  addurnwisg  aur  ;  a  merchcd 
Esgobyddiacth  yn  llawenychu,  a  merched  y  rhai  gormesol  yn 
gorfoleddu.  Mae  Olẁer  Cromwell  yn  y  bedd  !  ac  nid  oes  yr 
un  lìaw  yn  ddigon  galluog  i  ymafael  yn  yr  awenau,  a  chario 
ymlaen  y  llywodraeth  y  mac  ef  a'i  law  ei  hun  wedi  ei  sefydlu. 
Mae  John  Milton  yn  canu  ei  alarnad  mewn  siomiant  ar  adfael- 
ion  y  Werinlywodraeth.  Mae  Dr.  Owen — John  Howe,  a 
Goodwin  yn  eistedd  mewn  galar,  a^u  gwynebau  yn  fudr  gan 
wylo,"  gan  gwbl  gredu  fod  y  ddraig  wedi  lladd  y  wraig  a'r 
plentyn  gwrryw  ;  ac  y  mae  y  Presbyteriaid  yn  brysur  yn  uno 
a'r  Esgobaethwyr  i  alw  Charles  II  i'r  orsedd  ;  a  thrwy  eu 
dylanwad  hwy  yr  adferwyd  ef.  Nis  gallasai  Monk  ei  ddwyn 
i'r  awdurdod  heb  eu  cefnogaeth  hwy.  Mae  dirprwyaeth  yn 
cael  eu  hanfon  at  Charles  i  Breda  ;  ac  y  mae  ei  eiriau  fel  y 
mel,  a'i  addewidion  yn  deg  ;  hwythau  yn  ddigon  íFol  i  gredu  ei 
fod  yn  y  cwbl  yn  onest,  heb  wybod  mai  Ilyfnach  yw  ei  enau 
nag  ymenyn,  a  rhyfel  yn  ei  galon  ;  tynerach  oeddei  eiriaunag 
olew,  a  hwynt  yn  gleddyfau  noethion."  Yn  ei  gyhoeddiad 
dywed  y  "rhoddir  rhyddid  i  gydwybodau  tyner,  ac  na  aflon- 
yddir  ar  neb  oherwydd  ei  gwahaniaethau  crefyddol ;  ac  ym- 
rwyma  ar  ol  ystyriacth  bwyllog  y  ffurfir  deddf  i  ganiatau  yr 
holl  oddefiad  yma."    Dacw  Charles  II  yn  dychwelyd  i^v  wlad 

i  cistcdd  ar  orscdd  ei  dadan,  ac  i  wisgo  coron  ci  hynafìaid  

crocsawir  ef  gyda  bonllefau  o  gymeradwyaeth  a  rwygai  yr  aw- 
yr — cyneuid  coelcerthi  ar  benau  y  bryniau  nes  goleuo  y  ffurfaf- 

on — mae  twrf  raagnelau  fel  taranau  iVcIywed  yn  y  nefoedd  

cenid  clychau  a  chyhwfenid  banerau  trwy  yr  holl  deyrnas  fcl 
y  mac  yn  ddydd  gwledd,  llawenydd,  a  hyfrydwch/^  Yr  uch- 
el  Eglwyswyr  oedd  yr  uwchaf  eu  croch  oblegid  iddynt  hwy  yr 
oedd  yn  gyfnewidiad  o  ddinodedd  i  anrhydedd.  Cwestiynau 
crefyddol  yn  benaf  oedd  yn  berwi  y  deyrnas  y  dyddîau  hyny. 
Am  y  brenin  newydd  nid  oedd  cf  mwy  na  Galio  gynt  yn  "gof- 
alu  am  ddim  o'r  pethau  hyn."  Creadur  nwydog,  anianol, 
llygredig,  oedd  Charles  II  erioed  heb  boeni  ei  ben  ynghylch 
erefydd,  ond  yncaru  fwyaf  y  grefydd  hono  a  roM^ì  iV  duedd- 


ì)YbD  GWYL  BARTHOLOMEW.  .  ^ 

íadau  anifeilaidd  y  rhyddid  helaethaf  ;  ond  yr  oedd  yn  cael  ei 
gylchynu  gan  ddau  o'r  dynion  mwyaf  cyfrwys,  ystrywgar,  dich- 
ellgar,  a  melldigedig  a  fu  erioed  wrth  ly w  y  lly wodraeth  Bryd- 
einig,  sefEsgob  Sheldon  ac  Arg.  Clarendon— y  naiU  ei  brif 
weinidoggwladol,a'rllalleibrifweinidogcrefyddol  ;  ac  yntau 
fel  y  mae  yn  digwydd  i  benau  coronog  fynychaf,  yn  tool  yn  eu 
llaw.    Dechreuodd  y  brenin  a'i  weinidogion  yn  faan  arosod 
beichiau  ar  warau  y  deiliaid.    Adferwyd  cynifer  ag  oedd  yn 
fyw  o^r  gweinidogion  drowyd  o'u  lleoedd  am  eu  hangymhwys- 
der  neu  eu  hanufudd-dod  yn  nyddiau  y  chwyldroad,  yn  ol  i^v 
lleoedd  ;  y  rhai  oeddynt  o  gylch  600.    Yn  lle  uno  fel  y  dysg- 
wyUd  ar  dir  canolaidd,  i  ffurfio  Esgobyddiaeth  gymedrol,  yr 
hyn  a  fuasai  y n  gymeradwy  gan  y  rhan  fwy af  o'r  Presby teriaid ; 
y  maent  yn  gwneyd  y  deddfau  yn  gaethach  a'riau  yn  drymach, 
a'r  brenin  yn  ei  ymddygiad  yn  dyweyd  fel  Rehoboam    fy  nhad 
a'ch  ceryddodd  chwi  a  fifrewyllau,  a  minau  a'ch  ceryddaf  chwi 
ag  ysgorpionau."    Mae  y  cymylau  yn  myned  dduach  dduach, 
a  swn  dynesiad  yr  ystorm  iV  glywed  gryfach  gryfach.  Mae 
y  rhai  oedd  a  llaw  ganddynt  yn  marwolaeth  Charles  I,  yn  cyf- 
arfod  a'r  un  dynged  eu  hunain.    Ffurfir  mesurau  y  naiU  ar  ol  y 
llall  sydd  yn  dangos  yn  eglur  fod  y  blaid  sydd  mewn  awdurdod 
yn  benderfynol  i  ormesu  ar  bawb  a  feiddio  wahaniaethu  oddi- 
wrthynt.    Mae  y  rhwyg  rhwng  y  Puritaniaid  a'r  Senedd  yn 
myned  yn  fwy  fwy  ;  a^r  tebygoh^wydd  y  cyfenir  ef  yn  llai  llai. 
•  Mae  y  Corporation  Âct  yn  cael  ei  phasio  yn  Ehagfyr  1661,  yr 
hon  a  gaua  bawb  allan  o  bob  swydd  o  elw  ac  anrhydedd,  os 
nad  a  i  gymuno  i  Eglwys  y  plwyf— ac  or  diwedd  wedi  hir  gyn- 
llunio,  a  diwygio,  ac  ychwanegu  ati  a  thynu  oddiwrthi ;  ym- 
arfogasant  a  dygasant  i  mewn  fel  gweithred  goronol  ar  eu  traha 
a'u  gormes. 

DDEDDF  ÜNFFÜRFIAETH. 

Yr  oedd  y  bradwyr  er's  tro  yn  parotoi  y  rhwyd  hyd  yn  oed 
pan  oeddynt  yn  cymeryd  arnynt  gyfarfod  dymuniad  y  Purit- 
aniaid.    Amcan  proffesedig  y  Ddeddf  oedd  sicrhau  unflurfiaeth 


1 0  DYDD  GWYL  I3ARTII0L0MEW. 

jn  acldoliad  Diiw  ;  ond  yr  amcan  gwirloncddol  ocdd  bwrw  y 
Puritaniaid  allan,  oblegid  gwnacd  ei  lioll  ddarbodion  hi  yn  y 
dull  tebycaf  i  sicrhau  hyny  ;  ac  nid  oedd  Sheldon  am  gelu  ei 
amcan.    Dywedodd  wrth  larll  Manchester,    gwnawn  hwj 

011  yn  gnafiaid  os  cydfíurfìant  ac  ar  ol  encihad  y  Dchay  Fil 
dy wcdai  wrth  Dr.  Allen  pe  gwybuasem  y  buasai  cynifer  yn 
cydfíurfio,  gwnaethum  y  ddeddf  yn  gaethach."  Mae  Dcddf 
Unff*urfiaeth  yn  cynwys  deuddeg  ar  hugain  o  wahanol  ddos- 
ranau,.  y  rhai  oeddynt  oll  i  raddau  yn  dramgwyddedig  :  ond 
gofynai  dri  pheth  yn  neillduol  nas  gallasai  cannoedd  o  oreuon 
yr  Eglwys  Sefydledig  yr  oes  hono  o  gydwybod  gydsynio  a 
hwy. 

Gofynai,  a  gofyna,  oblegid  y  mae  y  ddeddf  yn  aros  eto  yn  ei 
grym,  i  bob  un  a  urddasid  gan  y  Presbyteriaid  ymostwng  i 
gymeryd  ei  ail  urddo,  ac  felly  gydnabod  ei  urddiad  blaenorol 
yn  afreolaidd.  Hyd  yn  hyn  cydnabyddid  urddiad  Presbyter- 
aidd  Scotland  a'r  Cyfandir  yn  awdurdodedig  ;  ond  o  hyn  allan 
ymyrwyr  diawdurdod  a  phethau  cysegredig  ydy w  pawb  a  ym- 
aflo  yn  ngwaith  Duw  heb  dderbyn  urddiad  rhinweddol  dan 
law  Esgob.  Dyma  hanfod  yr  olyniaeth  Apostolaidd.  ISMs 
gallasai  John  Ilowe,  a  Phillip  Henry,  a  Samuel  Jones,  a 
Stephen  Hughes,  feddwl  taflu  yfath  ddirmyg  ar  y  profion  oedd 
Duw  eisocs  wedi  ci  roddi  o'u  dwyfol  ordeiniad  i'w  swydd. 

Gofynai,  a  gofyna  i  bob  offeiriad  gymeryd  ei  Iw  ei  fod  yn 
credu  o  galon  bob  peth  a  ddysgir  yn,  ac  a  orchymynir  gan  y 
Llyfr  Gweddi  Cyffredin,  a'r  seremoniau  a  arferir  ;  aV  fi'urfiau 
a  gymeradwyir  wrth  urddo  a  chysegru  Esgobion,  Ofí'eiriaid,  a 
Diaconiaid. 

Daeth  y  Llyfr  Gweddi  Cyfíredin  allan  o  dan  ddwylaw  y 
Diwygwyr  yn  nyddiau  Edward  YI,  yn  1549  ;  ac  wedi  hyny 
wediei  ddiwygio  yn  1552.  Ac  yn  y  ffurf  yr  ydoedd  y  pryd 
hwnw  nid  oedd  rhy w  lawer  gan  neb  iV  ddy wedyd  yn  ei  erbyn 
os  cymeradwyid  ffurfiau  o  weddiau  o  gwbl.  Er  hyny  y  mae 
w^edi  myned  trwy  lawer  o  gyfnewidiadau.  Aeth  dan  gyfnew^- 
idiad  yn  nyddiau  Elizabeth,  yn  1559,  fel  y  byddai  yn  haw- 


DYDD  GWYL  BARTHOLOMEW. 


ddach  i'rPabyddiougydffurfio  agef,  y  rbai  oeddynt  y  pryd 
hyny  yn  blaid  gref.    Gwnaed  ychydig  gyfnewid.adau  wedi 
hyny  yn  nyddiau  James  I,  ar  olcynhadleddmm^íon  ŵurt  ; 
ac  wedi  hyny  yn  nyddiau  Charles  11,  erbyn  dydd  Gwyl  Bartn- 
olomew,  1662  ;  a  hwnw  sydd  yn  aros  hyd  y  dydd  hwn  heb  na 
chyfnewidiad  nac  ychwanegiad  yn  Llyfr  Gweddi  Cyíîredm 
e4vvs  Sefydledig  ein  gwhad.    Yr  oedd  y  geiriau  tramgwydd- 
edl-  dynodd  Cranmer  o'r  llyfr  yn  nyddiau  Edward  i  gael  eu 
rhoddi  yn  ol.    Yr  oedd  y  gwersi  Apocryphaidd  i  gael  eu  dar- 
llen  yngystal  a'r  Ysgrythyrau  ;  ac  er  eiwneyd  yn  fwy  gwrth- 
wynebus-gan  y  Puritaniaid  ychwanegwyd  atynt  ston  Bel  ar- 
ddrai-     Ac  yr  oedd  yn  rhaid  i  bob  offeiriad.nid  yn  umg  ddar- 
llen  y'hai  hyn  ;  ond  hefyd  arwyddo  ei  gydsyniad  calonog  a 
phob  peth  yn  y  llyfr,  yr  hyn  ai  ofynwyd  oll  o'r  blaen,  a  on  y 
llyfr  yn  ei  wedd  newydd  hyd  Awst  6ed,  heb  wneyd  ei  ym- 
ddangosiad.    Tafiwyd  pob  anhawsder  ar  en  ffordd  ;  ac  yr  oeda 
y  llyf^  wedi  ei  Umio  yn  y  fath  fodd  fel  yroedd  yn  ad.gon  egUn 
eu  bod  yn  benderfynt)!  i'w  rhwymo  draed  a  dwylaw.    Ac  yr 
oedd  galw  am  eu  cydsynied  trwyadl  a'r  Llyfr  yn  gofyn  mwy  nag 
a.  eUir  roddi  i  unrhyw  lyfr  dynol,  ac  yn  gydnabyddiaeth  o  aw- 
durdod  Uywodraethau  gwladol  i  arosod  deddfau  mewn  crefyda. 
■    Gofyna  hefyd  gan  bob  un  "  ddeclario  nad  y w  yn  gyfreithlon 
ar  un  esgus  pwy  bynag  godi  arfau-ya  erbyn  y  brenin  ;  a  u  bod 
yn  ffieiddio  yr  athrawìaeth  fradychus  hono  am  godi  arfau  yn 
ei  erbyn  ef,  nac  yn  erbyn  y  rhai  a  awdurdodi  ganddo  ef ;  au 
bodyngwblryddoddiwrthyllwaelwir  'ThesolemnLeagueand 
Covenant>  i  geisio  unrhyw  gyfnewidiad  yn  llywodraeth  yr  Eg- 
Iwys  na'r  wladwriaeth  ;  ac  mai  llw  anghyfreithlawn  ydoedd 
ynddo  ei  hun,  a  bod  ei  gymell  ar  ddeiUaid  y  frenhiniaeth  hon 
Yü  groes  i  ddeddfau  a  breiniau  adnabyddus  y  deyrnas.     :^  r 
oedd  magl  yn  cael  ei  gosod  am  draed  y  Presbyteriaid  wrth 
alwarnyntiddadwneydy  "-SWemn  ieasftíeaná  Covenant, 
a'r  gweriuwyr  yn  cael  eu  galw  yn  gyhoedd  i  gondemmo  eu 
gwaith  yn  codi  yn  erbyn  Oharles  I,  ac  yn  sefydUi  y  wermlyw- 
odraeth.   Buasai  cymeryd  y  Uw  yna  ar  uuwaith  yn  addefiad 


nYHD  GWVL  BARÍHOLOJIEW. 


o'r  hen  houiad  o  hawl  ddwyfol  brenhinoedd  ;  a  buasai  eiu 
rhyddid  gwladol  wedi  eifforffetio  pe  cydsyniasent,  ond  dygas- 
ant  dystiolacth  dros  ryddid  yn  nghanol  yr  ystorni.    Yr  oedd 
brwydr  rhyddid  wedi  dechreu  cael  ei  hymladd  yn  mhell  cyn 
hyn  ;  ac  ambell  i  lais  wedi  ei  glywed  yn  llefaru  yn  uchel  dros 
hawhan  personol  yn  nghanol  gormes  wladol ;  ond  dyddiau  y 
Weriniacth  oedd  pocthder  y  frwydr,  a  gwrthdystiad  yr  Ang- 
hydffurfwyr  oedd  sel  y  fuddugohaeth.    Yr  ydym  yn  ymffrostfo 
yn  rhyddid  Prydain  ;  a  gallwn  wneyd  hyny.    Pa  anfanteision 
bynag  a  oddefir  yma,  nid  oes  yr  un  wlad  lle  y  mwynheir  y 
fath  ryddid  yn  wladol  a  chrefyddol.    Noddfa  y  ffoedig  ydyw. 
Gall  y  gorthrymwr  a'r  gorthrymedig  deimlo  yn  ddiogel  un- 
waith  y  gesyd  ei  draed  ar  ddaear  Prydain.    Ca  y  caethwas 
a'r  caethfeistr  gerdded  ochr  yn  ochr  dan  gysgod  Ilywodraeth 
Lloegr.    Cafodd  Louis  Philip  gormeswr  Ffrainc,  yr  un  am- 
ddiffyn  yma  a  Louis  Rossuth  gwron  yr  Hungariaid,  ond  nid 
yr  un  croesawiad.    Cafodd  Slidell  a  Mason  y  caethfeistri  yr 
im  diogelwch  genym,  ag  a  gafodd  AndersoB  y  caethwas,  ond 
nid  yr  un  cydymdeimlad.    Cysgod  baner  Prydain  am  ryddid  : 
ond  trwy  chwys,  dagrau,  a  gwaed  ein  tadau  yr  enillwyd  i  ni 
y  rhyddid  yma.    Nid  oes  yr  un  tymhor  yn  hanes  ein  gwlad 
yr  ydym  yu  fwy  dyledus  iddo  am  ein  rhyddid  na  dyddiau  *y  • 
Werinlywodraeth  ;  nac  un  dosbarth  o  ddyuion  a  wnaeth  fwy 
er  ei  sicrhau  na'r  Puritaniaid  ;  nac  un  dyn  yn  mysg  byddin 
anrhydeddus  y  Puritaniaid  yr  ydym  mor  rliwymedig  iddo  ac 
Olirer  Cromwell.    Ni  bu  dyn  yn  Mrydain  erioed  y  pentyrwyd 
mwy  0  warth  a  dirmyg  anheg  arno  wedi  ei  gladdu  naChrom- 
well.    Gellid  meddwl  mai  rhy w  anghenfil  cyflawn  o  bob  twyll, 
rhagrith  a  drygioni  ydoedd  ;  ond  y  mae  barn  y  byd  erbyn 
heddyw  wedi  newid  ;  ac  edrychir  arno  fel  uu  o'r  dynion  mwy- 
af  rhyddfrydig,  cyraedrol,  a  hynaws  yn  ei  oes.    Anaml  y 
gwelwyd  neb  wedi  eyrhaedd  awdnrdod  mor  uchel,  ac  eto  yn 
ei  defnyddio  gyda'r  fath  dynerwch.    Ni  bu  arswyd  Lloegr 
erioed  yn  fwy  trwy  holl  Europ  nac  yn  nhymor  byr  ei  Iywod- 
raeth  ef    Yr  oedd  swn  ei  draed  o  bell  yn  dwyn  dychryn  i 


Ì)YDÌ)  GWYL  BARTHOLOMEẀ. 


13 


galonau  gormeswyr  y  Cyfandir.  Cyfnewidiai  Cardinal  Maza- 
rin,  Gweinidog  Ffrainc,  ei  wedd  gyda  chrybwyll  ei  enw. 
Gwnaeth  yn  hysbys  nad  oedd  y  ffydd  Brotestanaidd  i  gael  ei 
dirmygu  yn  un  rhan  o^r  byd,  a  gwrandawyd  arno.  Yr  oedd 
yn  mhell  o  flaen  ei  oes  yn  ei  olygiadau  ar  ryddid  crefyddol  ; 
yn  wir  hyny,  ynghyd  a'r  dyrchafiad  roddodd  i^r  Annibynwyr, 
barodd  iV  Presbyteriaid  oeri  tuag  ato  yn  ei  ddyddiau  olaf. 
Nid  oedd  ryfedd  yn  y  byd  fod  cydymdeimlad  Cromwell  â'r 
blaid  Annibynol,  oblegid  yr  oedd  mwy  o  unrhywdeb  barn 
rhyngddynt.  Dywed  Baxter  fod  yr  Annibynwyr  yn  dyweyd 
mai  y  rheswm  na  Iwyddodd  eu  hymdrechion  dros  ryddid 
oedd  nad  estynasant  ef  i'r  Pabyddion  ;  ac  o'u  rhan  hwy  nad 
oeddynt  yn  gweled  un  rheswm  paham  na  chawsai  y  Pabydd- 
ion  ryddid  i  addoU  fel  eraill  :  al  fod  yn  well  o  lawer  ei  roddi 
iddynt  hwy  nag  i  bawb  fod  hebddo."  A  dywed  Mr.  Sanford, 
Archddiacon  6oventry,  yn  ei  Bampton  Lecture  sydd  newydd 
ddyfod  allan,  mai  yr  unig  gyfnod  erioed  y  cariwyd  goddefìad 
allan  yn  ymarferol,  oedd  pan  oedd  egwyddorion  yr  Annibyn- 
wyr  yu  uwchaf  yn  y  deyrnas  hon.'^  Ac  yr  oedd  Cromwell  yn 
flaenaf  yn  y  golygiadau  hyn.  Dysgodd  fod  breninoedd  yn 
gyfrifol  fel  pobl  eraill,  a  bod  terfyn  i  oddefiad  y  deiHaid  ;  ac 
yr  oedd  y  Puritaniaid  wedi  derbyn  yr  un  yspryd.  Granddynt 
hwy  yr  oedd  cariad  at  ryddid  yn  etifeddol  wedi  disgyn  oddi- 
wrth  y  diwygwyr  boreuaf — wedi  ei  ddysgu  a'i  feithrin  oddi- 
wrth  Brotestaniaid  gwladgarol  Switzerland,  Hugenotiaid 
gwrol  Pfrainc,  ac  amddiffynwyr  dewr  y  ffydd  yn  y  Nether- 
lands.  Yr  oedd  y  Puritaniaid  hynaf  wedi  gweddio  dros 
Hampden  yn  y  llys — Pym  yn  y  Senedd — Fairfa^  ar  y  maes 
—  a  Chromwell  yn  y  llywodraeth  ;  ac  yr  oedd  gofyn  iddynt 
gymeryd  eu  11  w  na  chyfodant  arfau  dan  unrhyw  amgylchiad 
yn  erbyn  y  brenin,  fel  y  dywedodd  un  yngroes  i  ddefodauyr 
hen  Frythoniaid — yn  groes  i  lywod-ddysg  ymerodraeth  Rhuf- 
ain — yn  groes  i  gyfreithiau  anysgrifenedig  y  Saxoniaid  a'r 
Daniaid — yn  groes  i  Magna  Charta  a'r  Fetition  of  Right — ac 
yn  groes  i  ysbryd  a  llythyren  y  llywodraeth  Brydeinig.^'  A 


14 


DYDD  GWYT-  BARTHOT.OMÊW. 


plie  y  cjdirurfiasai  y  dynion  hyn  gwerthasid  rhyddid  eîngwlad, 
a  difreinìasid  Prydain  o'r  elfen  bwysicaf  yn  ei  dylanwad  ar 
dcyrnasoedd  y  byd.  Ond  safodd  y  dynion  hyn  yn  yr  adwy  ; 
ac  achubasant  ein  gwlad  rhag  y  trychineb  ofnadwy.  Amddi- 
ííynasant  y  llywodraeth  Brydeinig  gydag  awdurdod  derfynol 
yr  orsedd— cynrychiolaeth  y  bobl— annîbyniaeth  ein  llysoedd 
])arn — a  gwasg  rydd  i  draethu  ein  golygiadau.  Y  cyfryw 
oedd  gofynion  Deddf  ünffurfiaeth  ;  a  derbyniodd  y  ddeddf 
grculawn  yna  y  sel  freninol  Mai  19eg,  ac  yr  oedd  i  ddyfod  i'w 
grym  Awst  24ain  :  sef  .  ' 

DYDD  GAVYL  BARTHOLOMEW,  1662. 

Adeg  ddifrifol  ar  deimladau  miloedd  o  offeu'iaid  Puritauaidd 
oedd  o'r  19eg  o  Fai  liyd  y  24ain  o  Awst.  Taflwyd  y  dyuion 
goreu  i'r  pryder  mwyaf.  Yr  oedd  "yn  gyfyng  arnyut  o'r 
ddeutu" — rhwng  cydwybod  a  bywoliaeth — rhwng  ffydd  a 
theimlad—rhwng  ufuddhau  i  Dduw  a  '^darbod  dros  yr  eidd- 
ynt.'^  Nid  dewisiad  ydoedd  rhwng  pregethu  yn  y  Llan  neu 
bregethu  yn  y  Capel—rhwng  dibynu  ar  yr  egwyddor  wir- 
foddol  neu  ddibynu  ar  y  degwm.  Ond  pa  un  a  ddewisent  a'i 
pregethu  yn  y  Llan,  neu  gael  eu  dystewi  yn  llwyr — pa  un  a'i 
cynaUaeth  anrhydeddus,  neu  dlodi  dygn.  Y  gosp  drymaf  ar 
lawer  o  honynt  oedd  gorfod  bod  a^u  geneuau  yn  glöedig  a'r 
ddydd  yr  Arglwydd.  Ysgrifenai  Mr.  N.  Heywood  at  frawd 
gweinidogaethol  a  dywedai,  "  Dymunaf  na  theimloch  chwi, 
nac  unrhy w  frawd  ffyddlon  arall  sydd  yn  caru  ei  waith,  y  peth 
a  deimlais  I  mewn  angen  gwaith  a  phobl.  Mae  y  dyoddefiad- 
au  craill  yn  ysgafn  mewn  cydmariaeth  i  fod  a^m  genau  yn  gau- 
edig  ar  y  Sabboth.'^ 

Yr  oedd  y  prawf  yn  galed  iawn,  ac  nid  heb  lawer  o  ym- 
gynghori  a'u  gilydd  hyd  yr  oedd  cyfle,  ac  a'u  Duw  yn  neilldu- 
ol,  y  gwnaethant  eu  meddwl  i  fyny.  Ac  i  wneyd  y  prawf  yn 
galetach  yr  oedd  yn  rhaid  cydffurfio  cyn  gwyl  Mihangel,  pan 
yr  oedd  blwyddyn  o  dal  degwm  yn  ddyledus,  ac  felly  goUi 
cyflog  blwyddyn,  er  wedi  gwasanaethu  am  lleg  mis.  Yr 


0 


Í)YDD  GWYL  BARTHOLOMEW.  15 

öeddynt  yu  vv7r  íic  yn  dadau  gan  mwyaf ;  a  chanddynt  eu 
persondai  cysorus  a^u  Hyfrgelloedd  tawel— gwelent  eu  gwrag- 
edd  mewn  llawnder,  a'u  plant  yn  yniddifyru  yn  yr  ardd  a'r 
berllan  ;  ac  yr  oedd  meddwl  gadael  y  cartrefì  heddycliol  hyn, 
a'u  cyfnewid  am  dlodi  a  dirmyg  y  byd  yn  brawf  ar  eu  ffydd  : 
haws  siarad  ani  dano,  na  myned  i  mewn  yn  drwyadl  iddo. 
Pe  na  buasai  ond  mwyniant  tymhorol  yn  eu  golwg,  buasai  yn 
hawdd  iddynt  benderfynu.  Dywedai  Mr.  Edward  Lawrence, 
Baschurcb,  ger  Amwythig,  pe  buaswn  yn  ymgynghori  a 
chig  a  gwaed  yr  oedd  genyf  lleg  o  resymau  cryfion  dros  gyd- 
ffurfìo,"  gan  gyfeirio  at  ei  wraig  a'i  lOeg  plentyn,  ond  meddai 

mentrais  eu  taflu  i  fyw  ar  y  6ed  bennod  o  Efengyl  Matthew: 
a  gofalodd  yr  hwn  sydd  yn  porthi  y  brain,  ac  yn  gwisgo  y  Uli 
na  bu  arnynt  eisiau  dim  daioni.'^ 

Yr  oeddynt  wedi  meddwl  y  mater  yn  ddifrifol— ei  bwyso 
yn  fanol — ei  edrych  o  bob  cyfeiriad — ei  siarad  yn  bwyllog — 
a'i  wneyd  yn  destyn  gweddi  ddyfal.  •  Mae  yn  wir  i  filoedd  yn 
ddibetrus  a  diymchwil  arwyddo  eu  cydsyniad  calonog  á'r  Llyfr 
Gweddi  Cyffredin,  ac  a  holl  ofynion  Deddf  Unffurfiaeth  ;  a 
hyny  lawer  o  honynt  heb  wybod  beth  a  ofynai,  oblegid  fel  y 
dywed  Locke  fod  y  Llyfi'  wedi  bod  cyhyd  cyn  gwneyd  ei 
ymddangosiad,  fel  na  chafodd  un  o  bob  deugain  o'r  rhai  a 
gydffurfiasant,  gyfle  Pw  weled  cyn  arwyddo  eu  crediniaeth  o 
hono.'^  Ond  nid  oedd  hyny  ond  dibwys  gan  y  rhan  fwyaf  o 
honynt.  Diogehi  eu  by woHaeth  oedd  y  peth  pe.naf  ganddynt. 
Ond  yr  oedd  yno,  er  hyny,  fìloedd  o  offeiriaid  effro  a  thyner 
eu  cydwyhodau  wedì  eu  gwasgu  i  gyfyngder  mawr.  Dacw  un 
0  honynt  yn  ei  ystafell  yn  gynar  yn  mis  Awst  newydd  gael  y 
Llyfr  i'w  law.  Mae  wedi  ei  ddarllen  yn  fanol  eilwaith  ac  eil- 
waith,  a'i  farcìo  wrth  fyned  trwyddo.  Saif  uw^ch  ben  ei  ad- 
ranau  gwrthwynebus,  a  dywed  wrtho  ei  hun,  '^nid  wyf  yn 
credu  y  pethau  hyn  ;  pa  fodd  gan  hyny  y  gallaf  arwyddo  fy 
nghydsyniad  o  galon  a  hwy  ;  ac  eto  os  nad  arwyddaf  hwy, 
rhaid  gadael  y  fy wohaeth  yma.'^  Mae  ei  gwsg  yn  cino  gan 
bryder—ei  gorff  yn  curio  gan  ofid— a  threuha  nosweithiau 


16 


ÜỲDÌ)  GWYL  BARTHOr.OMEW. 


cyfaiü  mewn  dirdyniadau  raeddwl.  llhyw  brydnìiawngwaitli 
mae  yn  dyfod  i  lawr  o'i  fyfyrgell,  a'r  Llyfr  yn  ei  law  at  ei 
wraig  i'r  parlwr.  Mae  hi  yn  eistedd  yn  y  ffenestr  agored  yn 
edrych  ar  ei  phedwar  plentyn  yn  chwareu  ar  y  green  y  tu 
allan,  mwynha  arogl  hyfryd  y  blodau  a'r  llysiau  blanwyd  gan- 
ddi  a'i  llaw  ei  hun  ;  mae  yr  ardal  ar  y  naill  du  yn  llawn  o 
ffrwythau  addfed  ;  a  thrwy  goed  y  berllan  gwel  binacl  yr  hen 
Eglwys  yn  ymddyrchu  ;  ac  y  mae  y  fynwent  yna  yn  gysegr- 
edig  ganddi,  oblegid  fod  dau  o'i  plilant  anwyl  yn  gorwedd 
wrth  fur  y  Llan  dan  gysgod  yr  ywen  ;  a  thra  y  mae  fel  hyn 
yn  edrych  ar  y  cwbl,  try  ei  llygaid  at  wyneb  ei  phriod  hoff;  a 
dealla  arno  fod  gofid  lond  ei  galon  ;  ac  mewn  dagrau  dywed 
y  naill  wrth  y  llall :  rhaid  i  ni  adael  y  cwbl  o'r  pethau  hyn 
cyn  y  24ain  o  Awst,  neu  gydffurfio  a  gofynion  y  Llyfr  hwn." 
Prawf  caled  i  wraig  a  phlant  wedi  eu  magu  mew^n  llawnder, 
oedd  gadael  bywoliaeth  gysurus  y  Persondy,  a  gwynebu  ar 
fywyd  tlawd  Anghydffurfìaeth  ;  ac  eto  ymddygodd  rhai  o'r 

gwragedd  santaidd  hyn  gyda  gwroldeb  heroaidd  yn  y  prof- 
iad  tanllyd.  "  Boddlonwch  Dduw  a^ch  cydwybod,  serch  i  mi 
orfod  byw  ar  fara  a  dwr,"  ebe  gwraig  Mr.  F.  Keehng  wrtho, 
pan  ofynodd  iddi  pa  beth  a  wnai.  Cadwodd  Mr.  H.  Maurice, 
Cymro  o  sir  Gaprnarfon  oedd  yn  offeiriad  yn  Church  Stretton, 
sir  Amwythig,  ei  bryder  oddiwrth  ei  wraig  dros  amser,  ond 
deallodd  hi  yn  fuan  fod  rhyw  ofid  arno  ;  a  rhyw  ddiwrnod  yn 
ddiarwybod  iddo  aeth  iV  ystafell,  cauodd  y  drws,  a  dywed- 
odd  wrtho  "  ei  bod  yn  deall  fod  rhy w  ofid  arno,  a^i  bod  yn 
benderfynol  nad  ymadawai  o'r  ystafell  nes  y  mynegai  iddi  ei 
drallod.^'  Dywedai  wrthi  "  nas  gallai  fod  jn  esmwyth  yn 
hwy  fel  offeiriad  Stretton,  ac  mai  ei  ofid  oedd  beth  a  wnai 
gyda  golwg  ar  ei  chynahaeth  dyfodol  hi  a'i  phlentyn. " 

Gwnewch  fel  y  mae  eich  cydwybod  yn  eich  cyfarwyddo,'' 
meddai,  gallaf  fi  gyflwyno  fy  hunan  a'm  plentyn  i  ofal  rhag- 
luniaeth  Duw.^'  Yr  oedd  llawer  o  honynt  yn  barod  i  roddi 
ei  gyddfau  i  lawr  dros  y  gwirionedd.  Ond  y  mae  ffydd  rhai, 
er  hyny,  yn  siglo  fel  y  mae  y  prawf  yn  nesu  ;  a  drwg  genym 


DYDD  GWYL  BARTHOLOMEW. 


orfod  edrych  ar  rai  y  dysgwyliasid  eu  cael  "  jvl  arfog  ac  yn 
saethu  a  bwa,  yn  troi  eu  cefn  yn  nydd  y  frwydr.'^  Awst  22aÌD, 
deuddydd  cyn  Gwyl  Bartholomew,  dacw  yr  hen  wron  Winiam 
Gurnal,  awdwr  y  llyfr  rhagorol  Y  Cristion  mewn  cyíiawn 
arfogaeth,'^  yn  rayned  dan  ddwylaw  Esgob  i  gael  ei  ordeinio, 
ac  felly  gyduabod  ger  bron  y  rhai  y  bu  trwy  blynyddoedd  yn 
llafurio  yn  eu  plith,  nad  ydoedd  hyd  yn  liyn  ond  ymyrwr  di- 
awdurdod  a  phethau  cysegredig— un  yn  cerdded  Uwybrau 
Corah,  Dathao,  ac  Abir  ra.  Ow  !  Ow  !  Pa  fodd  y  tyw- 
yllodd  yr  aur  !  y  newiduuld  yr  aur  coeth  da  ?  " 

Ond  y  mae  yna  ganoc  ild  o  ddynion  wedi  gv/neyd  eu  medd- 
wl  i  fynu  i  ddilyn  argy'ioeddiad  eu  cydwybod  beth  bynag 
fyddo  y  caulyDÌad.  Rlu^ddodd  Ilichard  Baxter  ei  weinidog- 
aeth  i  fynu  yn  ddioed  wcdi  i'r  brenin  osod  ei  sel  wrth  y  Ddeddf, 
fel  y  deallai  ei  frodyr  oU  pa  fodd  yr  oedd  ef  yn  meddwl 
gweithredu.  Ac  ar  y  17eg  o  Awst,  traddodwyd  pregethau 
ymadawol  mewn  canoedd  o  Egiwysi.  A  Sabboth  heb  ei  fath 
oedd  hwnw.  Ni  tbraddodwyd  y  fath  bregethau  yn  mhwl- 
pudau  Lloegr  erioed.  Kid  pregethau  cynhyrfus  i  gyffroi  y 
bobl  oeddynt— nid  ymosodiad  beiddgar  ar  yr  awdurdodau — 
Did  amddiffyDÌad  hyf  i^v  liyraneillduad—nid  awgrymau  anghar- 
edig  at  eu  huwchaíiaid— nid  apeliadau  cynhyrfus  at  nwydau 
eu  gwrandawyr  er  eDÌU  cydyDideimlad — ODd  pregethau  syml, 
efcDgylaidd,  cyfeiriadol  at  gydwybodau,  fel  dyuioD  marwol  am 
y  tro  diweddaf  yD  pregethu  i  ddyuioD  Diarwol.  Eu  testynau 
a  ddeugys  i  raddau  uodwedd  eu  pregethau.  Ewch  i  Eglwys 
St.  Dimstan,  lle  y  pregetiiai  Dr.  Bates  oddiwrth  y  geiriau  "  A 
Duw  yr  heddwcb,  yr  hwD  a  ddug  drachefu  oddiwrth  y  meirw 
GÌD  Harglwydd  lesu  Grist  bugail  mawr  y  defaid  trwy  waed  y 
cyfamod  tragywyddol  :  a^ch  perffeithio  yu  mhob  gweithred 
dda  i  wneuthur  ei  ewyllys  ef,  gau  weithio  yDOch  yr  hyn  sydd 
gymeradwy  yD  ei  olwg  ef  trwy  lesu  Grist."  Bwch  i  Allhah 
lows,  Ile  y  pregethodd  TboDias  Lye  oddiwrth  y  geiriau  Am 
hyDy  fy  mrodyr  anwyl  a  hoff,  fy  IlawcDydd  a'm  coroD,  felly 
sefwch  yD  yr  Arglwjdd,  Anwylyd  "    Ewch  i  Aldermanhiir^ 


18 


DYDD  GWYL  BARTIÎOLOMEW. 


lle  y  mae  Edmund  Calamy  yu  terfynu  gweinidogactli  o  fwy 
na  24  uilynedd,  oddiwrtli  y  gciriau  ''Rhoddwch  ogoniant  i'r 
Arglwydd  cich  Duw  cyn  iddo  cf  ddwyn  tywyllwch  arnoch,  a 
cliyn  i  chwi  daro  cich  trncd  wrth  y  mynyddoedd  tywyll  ;  a 
thra  fyddoch  yn  disgwyl  am  oleuni  iddo  ef  ei  droi  yn  gysgod 
angau,  a'i  wneuthur  yn  dywyllwch.  Ond  oni  wrandewch 
chwi  hyn  fy  enaid  a  wyla  mewn  Heocdd  dirgcl  am  eich  balch- 
dcr,  a'm  llygaid  gan  wylo  a  wylant,  ac  a  ollyngant  ddagrau,  o 
ochos  dwyn  diadell  yr  Arglwydd  i  gaethiwed.'^  Un  arall  a 
bregethai  oddiar  y  geiriau  Canys  ein  gorfoledd  ni  yw  hyn, 
scf  tystiolaeth  ein  cydwybod  mai  mewn  symlrwydd  a  phurdeb 
duwiol  yr  ymddygasom  yn  y  byd."  Un  arall,  "  Canys  nid 
ymatelaìs  rhag  mynegi  i  chwi  holl  gyngor  Duw.'^  Un  arall, 
"  Bellach  frodyr  byddwch  wych,  byddwch  berffaith,  diddaner 
chwi,  syniwch  yr  un  peth,  a  Duw  y  cariad  a'r  hcddwch  a 
fyddo  gyda  chwi  :  ac  yr  oedd  y  cwbl  o  gyffelyb  nodwedd. 
Yr  oedd  y  tcimhad  yn  mhob  lle  yr  un  fath  ag  yn  Miletus,  pan 
y  prcgetliodd  Paul  ei  bregeth  ymadawol  i  hcnuriaid  Eglwys 
Ephosus  '^Vc  wylo  yn  dost  a  wnaeth  pawb,  a  syrthiasant 
ar  wddf  Paul  ac  a'u  cusanasant  ;  gan  ofidio  yn  bcnaf  ani  y 
gair  a  ddy  wcdasai  cfe  na  cliacnt  welcd  ei  wy ncb  cf  mwy.''  Ac 
erbyn  borcu  Sabboth,  Awst  2íain,  yr  ocdd  dros  ddwyfil  o'r 
Gwcinidogion  duwiolaf,  doniolaf,  a  dysgcdicaf,  wedi  gadael  eu 
pulpudau  am  fod  yn  rhaid  iddynt  o  gydwybod  ufuddau  i 
Dduw  yn  fwy  nag  i  ddynion."  Mae  y  cynullcidfaocdd  wcdi 
cu  gwasgaru  fel  defaid  ar  y  mynyddoedd.  Mac  un  o  bob 
pump  0  blwyfi  y  deyrnas  heb  weinidog,  ac  un  o  bob  pump  o 
fugeihaid  Lloegr  heb  braidd  ;  tarawyd  y  bugail  a  mudandod 
gan  Ddeddf  Unffurfìactli  ;  a'r  praidd  a  wnsgarwyd  mewn  can- 
lyniad. 

Dyma  y  deyrnged  uwchaf  i  gydwybod  a  gwirionedd  a  dal- 
wyd  erioed  yn  Mrydain  yn  yr  un  dydd.  Teyrnged  oruchel  yn 
wir  a  dalwyd  gan  Encilwyr  Scotland  yn  1843.  Golygfa  ar- 
ddcrchog  oedd  yn  yr  AssemUy  Uall,  Edinburgh,  ar  ddydd 
lau,  y  ISfed  o.  Fai,  pan  yr  ocdd  y  Gymanfa  Gyffi'edinol  wedi 


DYDD  GWYL  BARTHOLOMEW. 


19 


cyfarfod,  a^r  cacleirydd,  Dr.  Welsli,  yn  darllen  gwrthdystiad 
yn  erbyn  awdurdod  y  llywodractli  mewn  materion  Eglwyslg  ; 
ac  ar  ol  darllen  yn  cerdded  allan  yn  araf,  ac  yn  cael  ei  ddilyn 
gan  fwy  na  400  o  Weinidogion  blacnaf  Scotland,  ac  yn  eu 
plitli  yr  oedd  Clialmers,  a  Candlish,  a  Gordon,  a  Gnthrie,  a 
Macfarlen  ;  a  Uu  mawr  o  henuriaid,  gan  adael  y  Neuadd  yn 
haner  gwag.  Cydnabyddiaeth  ardderchog  ydoedd  i  hawhau 
Crist  fel  unig  ben  ei  Eglwys,  ac  unig  Arglwydd  cydwybod. 
Gadawsant  gylUdau  oedd  yn  werth  can  mü  y  íiwyddyn  ;  ac 
arwyddwyd  gweithred  yr  ysgariaeth  gan  410  o  oreuon  Gwein- 
j  idogion  Eglwys  Scotland.  Nid  oedd  ryfedd  yn  y  byd  i  Argl- 
j  wydd  Jeífrêy,  yr  hwn  nid  oedd  ganddo  un  eydymdeimlad  a'u 
golygiadau,  pan  glywodd  y  newydd,  daflu  y  ilyfr  a  ddarllenai 
o'i  law,  a  dywedyd  Yr  wyf  yn  falch  o^m  gwlad  ;  nid  oes  yr 
un  wlad  arall  ar  y  ddaear  lle  y  gwnaethid  y  fath  weithred.^^ 
Â  Ond  gyda  phob  dyledus  barch  i  Arglwydd  JefTrey,  ac  Bglwy^ 
Scotland,  gwnaed  mewn  gwlad  arall  aberth  llawer  mwy — gan 
rifedi  llawer  lluosocach— dan  amgylchiadau  llawer  mwy  an- 
fanteisiol — mewn  oes  llawer  mwy  erledigaethus.  Yr  oedd  y 
pwnc  yn  cael  ei  ddadleu  yn  Eglwys  Scotland  er's  blynyddau 
— dirprwyaeth  ar  ol  dirprwyaeth  wedi  ei  hanfon  at  y  llywod- 
raeth — yr  oeddynt  wedi  cael  hir  gyüe  i  arfogi  eu  gilydd  at  yr 
amgylchiad — ac  yr  oedd  yr  ymraniad  yn  cymeryd  lle  pan  oedd- 
ynt  oll  yn  nghyd,  ac  ymddỳgiad  y  naill  yn  calonogi  y  llall. 
Yr  oedd  eu  pobl  o  galon  gyda  hw^,  ac  yn  barod  iV  dilyn  ; 
rhwygid  yr  awyr  gan  floeddiadau  y  werin  pan  fynegwyd  y 
weithred  ;  ac  y  gwelwyd  hwy  yn  cerdded  yn  orymdaith  an- 
rhydeddus  ar  hyd  High  Street.  Yr  oedd  llygaid  y  byd  Crlst- 
ionogol  arnynt,  ac  yn  cymeradwyo  eu  gwaith — gwasgarwyd  y 
newydd  gyda  chyflymder  a.deryn,  ar  adenydd  y  wasg  newydd- 
iadurol — amlygwyd  cydymdeimlad  á  hwy  mewn  gair  a  gweitli- 
red— disgynodd  haelioni  Prydain  yn  gay/odydd  iV  trysorfau 
— 'derbyniwyd  hwy  yn  Ilawen  i  Gapelau  pob  enwad  trwy  j 
deyrnas.  Nid  oedd  un  Ddeddf  tTnffurfiaeth  yn  eu  gwahardd. 
i  breg'etha  ;  ua  CJiönvention  Act  na  Fiiie  Müe  Âct  ?w  dir^wc 


20 


DYDD  GWYL  BARTHOLOMEW. 


na^a  carcharu  am  hyny.  Ni  feiddiodd  ci  symud  ei  dafod  yu 
eu  herbyn,  fel  y  cawsant  yn  ngwenau  haul  fifurfìo  eu  hunain 
yn    Eglwys  Ry^dd  Scotland." 

Ond  yr  oedd  sefyllfa  pethau  yn  bur  wahanol  ar  Ddydd 
Giüyl  Bartholomeiü,  1662.    Yr  oedd  Deddf  Unffurfiaeth  wedi 
ei  dwyn  i  mewn,  amcan  uniongyrchol  yr  hon  oedd  bwrw  y 
Puritaniaid  allan  o'r  Eglwys  Sefydledig.    Nid  cymeryd  ach- 
lysur  oddiwrthi  i  ymneillduo  a  wnaethant  ;  ond  yr  oedd  ei  holl 
ddarbodion  wedi  eu  ffurfio  gyda^r  amcan  iV  bwrw  hwy  allan. 
A  dywedai  larll  Bedford  gydag  ochenaid  wrth  Mr.  Benjamin 
Agas  "  buasai  yn  dda  genyf  pe  buasai  fel  arall,  ouxl  yr  oedd- 
ynt  yn  benderfynol  naill  ai  i'ch  gwaradwyddo,  neu  i'ch  dis- 
trywio."    Dyma  un  o'r  gweithredoedd  mwyaf  ysgeler  a  mell- 
digedig  a  warthruddodd  ddeddf-Iyfrau  Prydain  erioed.  Bydd- 
cd  yr  Eglwysw^r  eu  hunain  yn  farnwyr  yn  y  mater.  Mao 
Ärnynt  oll  gywilydd  o  honi  ;  a  dyna  y  rheswm  paham  y  macnt 
yn  cyfí*roi  cymaint  pan  yr  ydym  yn  galw  sylw  ati.  Cyfraith 
ydyw  ddychmygwyd  mewn  malais— luniwyd  mewn  cyfrwysder 
— basiwyd  mewn  brad— ac  a  weinyddwyd  mcwn  crelondeb. 
Gofynid  gan  y  Puritaniaid  gydsynied  dirgel  a  holl  ddarbodion 
y  ddcddf  hon,  neu  ymadacl  a'u  bywioliaetbau,  a  .hyny  ar  fyr 
rybudd.    Nid  ocdd  ganddynt  ond  ycbydig  gyflei  ymgynghori 
a'u  gilydd  ;  rhaid  oedd  i  bob  un  gan  hyny  benderfynu  yn  ol 
ci  argyhoeddiad  personol—dirmygid  hwy  fel  penbocthiaid  an- 
wybodus,  ac  ystyrid  cu  hwyrfrydigrwydd  cydwybodol  yn  gyn- 
dynrwydd  rhagfarnllyd.    Nid  peth  dymunol  i'w  teimladau 
oedd  gadael  y  pulpudau  lle  y  buont  dros  gynifer  flynyddoedd 
yn    efengylu  anchwiliadwy  olud  gras."     Dywedodd  un  o'i 
blwyfolion  wrth  Mr.  O.  Heywood     0,  Mr.  Ileywood,  fe 
fyddai  yn  dda  genym  ni  eich  cael  chwi  i  brcgcthu  yn  ein  heg- 
Iwys  ni  cto  ; "  "  buasai  yn  dda  genyf  finau  ddyfod  pe  gallaswn 
a  chycîwybod  biir.^^      0,  Syr,  y  maellawer  yn  gwneyd  rhwyg 
mawr  yn  eu  cydwybodau  y  dyddiau  hyn,  a  ellwcli  chwi  ddim 
gwneyd  nicJc  bychan  yn  eich  cydwybod."    Ond  nis  gallai,  yr 
oedd  ci  boddio  yn  bwysicach,  na'i  fywyd.    Nid  oedd  gaii  y 


DYDD  GWYL  BARTHOLOMEW, 


21 


-rhan  fwyaf  o  honynt  ond  y  weinidogaeth  i  ddibynu  arni  am  e^ 
bywoliaeth  ;  nid  oedd  ganddynt  gynulleidfaoedd  iV  derbyn 
wédi  iddynt  droi  allan  ;  a  phe  buasai,  yr  oedd  yr  ysbryd  er- 
lAdrgaethus  mor  gryf  fel  na  oddefìd  iddynt  addoH  yn  eu  ffordd 
Ìfhunain.  Nid  Deddf  ünffurfiaeth  ydoedd  i^r  Eglwys,  ond 
i'r  holl  genedl.  Ehaid  oedd  addoH  Duw  yn  eu  ffordd  hwy 
neu  beidio  ei  addoli  o  gwbl.  Ymaflid  yn  mhawb  na  swniai  eu 
Shiboleth  hwy,  a  theflid  ef  i  garchar.  Adgyfodwyd  ysbryd 
erledigaethus  y  dyddiau  gynt.  Perffeithiwyd  Deddf  Unffurf- 
iaeth  gan  ddeddf  y  pum^  milldir  a  deddf  y  cyfarfodydd  ang- 
hyfreithlon.  Ond  er  holl  anfanteision  yr  amgylchiadau — er 
creuloned  yw  nodwedd  yr  amserau— er  mor  fygythiol  yr  ed- 
rychai  arnynt  yn  y  dyfodol— eto  pan  y  gwawriodd  Sabbath, 
Awst  24ain,  yr  oedd  dros  DdwT^il  o  ddynion  nad  oedd  y  byd 
yn  deilwng  0  honynt,  wedi  gadael  eu  pulpudau,  ac  ymwadu 
a'u  bywiolaethau  gan  farnu  yn  fwy  golud  ddirmyg  Crist,  na 
thrysorau  y  byd,  am  fod  eu  ffydd  yn  edrych  yn  mlaen  ar  dal- 
edigaeth  y  gobrwy  ;'  ac  aethant  allan  o  olwg  y  cyngor  yn 
llawen,  am  eu  cyfrif  yn  deilwng  i  ddyoddef  amharch  o  achos 
ei  enw  ef.^'  Ewch  i  chwilio  am  danynt,  ac  ymofynwch  pa  le 
y  maent.  Mae  y  pregethwr  argyhoeddiadol  Eichard  Baxter 
heb  bulpud  i  esgyn  iddo— mae  Dr.  Owen  heb  le  i  arlwyo  ei 
ddysgleidiau  breision  ì  eneidiau  newynog — mae  J ohn  Howe 
heb  neb  i  wrando  arno  yn  traddodi  cynyrchion  ei  athrylith 
bur— mae  Goodwin  heb  gyfle  i  ddangos  ei  ddysgeidiaeth  fanol 
— a  Charnock  heb  wrandawyr  i%  resymau  cryfion— rhaid  i 
FIavel  addoli  mewn  difrifwch  wrtho  ei  hun — ac  Isaac  Am- 
brose  fwynhau  mewn  ùnigedd  ffrwyth  ei  fyfyrdodau.  Ni  fedd 
Mathew  Poole  gyoulleidfa  i  esbonio  iddi  yr  ysgrythyrau — mae 
Ue  PhiUip  Henry  yn  wag  yn  mhulpud  Eglwys  Worthenbury 
— rliaid  i  JenMn  Jones  adael  hen  Eglwys  Llangatwg — mae 
drws  Eglwys  Llangynnyd  wedi  ei  gau  yn  erbyn  Samuel  Jones, 
Brynllywarch — ac  nid  yw  llais  Stephen  Hughes  i^v  glywed 
rhwng  muriau  Eglwys  Mydrim,  rhaid  iddo  ef  a'i  bobl  chwilio 
am  nodded  yn  nghysgod  craig  Cwmhwplyn,  ac  ogof  Tany- 
3 


22  DYDD  GWYL  BARTHOLÓMEẂ.  , 

eapel.    Macbladodd  yr  hadl  yn  glafaidd  y  poson  lion,  ac  ys- 
grifenwyd  ar  filoedd  o  Eglwysi  Icbabod— y  gogoniant  a  ym-  ' 
adawodd  ; ac  y  mae  yr  ysgrifen  beb  ei:  dileu  mewn  llawer  o  . 
honynt  byd  y  dydd  hwn.  ■ 

Ond    decbreuad  gofidiau  oedd  hyn  oWP    Dilynwyd  Deddf 
Unffurfiaeth  gan  gyfres  o  ddeddfau  cpeuláwn  a  gormesol. 
Rbaid  oedd  ei  hategu  trwy  gyfreithiau  tóyffelyb  iddi.  Yn 
mhen  y  ddwyflynçdd,  yn  1664,  dacw  pdeddf  y  Cynghordy 
(Comenticle  Âct )  yn  cael  ei  dwyn  i  mewn.    Gwaharddai  y 
gyJraiUi  hon  bob  cyfarfod  crefyddol  y  byŵi  pump  o  bersonau 
uwchlaw  16eg  oedj  heblaw  teulu  y  ty,  yn  bresenol ;  âr  neb  a 
geid  yn  euog,  a  ddirwyîd  am  y  trosedd  cyntaf  i  £5,  neu  dri 
mis  0  garchariad  ;  am  yr  aft  drosedd  ^1Q,  neu  chwe'  mis  o 
garchariad  ;  am  y  trydydd  trosedd  £10í),,neu  alltudiaeth  i'r 
America  ;  ac  os  diangent  yn  ol  i'r  wlad  hon,  yr  oeddynt  yn 
agored  i  gael  eu  rhoddi  i  farwolaeth.    Ac  os  ceid  gwragedd 
priod  yn  y  cyûulHadau  hyn,  carcherid  hwy  ^m  12eg  mis,  os 
na  thalai  eu  gwyr  £2,  er  eu  rhyddhau.    LÌanwyd  y  carcharau 
o  Ymneillduwyr  mewn  canlyniad  i'r  ddeddf  hon,  medd  Maíîau- 
lay  ;  ac  yn  eu  plith  lawer  o  ddynion  y  galF  yr  Eglwysi  Crist- 
ionogol  fod  yn  falch  o'u  hathryhth  a'urhinwedd.    Y  flwyddyn 
ganlynol,  sef  1665,  pasiwyd  Deddf  y  Pupi'  milldir,  neu  ( Five 
Mile  Äct ).    Mae  yr  amgylchiadau  dan  ba  rai  y  lluniwyd  y 
ddcddf  hon  yn  ysgeler  Pw  hadrodd.    Yn  y  flwyddyn  yma  y 
torodd  y  pla  ofnadwy  allan  yn  Llundain.    Hhagflaenwyd  y 
pla  gan  sychder  mawr,  y  fath  ag  y  losgŵdd  y  maesydd  fcl  nad 
ocdd  ymborth  i'r  anifeiliaid.    Gwnaeth  y  pla  ddifrod  mor  ofn- 
adwy  fcl  y  bu  deng  mil  farw  yr  un  vylhpos.    Ffodd  y  cyf- 
oethogion  am  cu  bywyd— safodd  ma^nach— cauwyd  y  mas- 
nachdai— torwyd  pob  trafnidaeth  rhwng  y  ddinas  a'r  wlad, 
rhag  ymledu  o^r  haint— ni  dderbynid  petthynas  o  Lundain  i 
dy  yn  y  wlad,  nes  ymiachau  o  hono  yn  y  maesydd  fel  un  gwa- 
hanglwyfus— fföent  oddiwrth  ddyeithr  ddyn  a  rodiai  yr  heol— 
tyfaî  glaswellt  ar  heolydd  y  brif  ddinä^ac  elai  y  criwr  o 
gylch  bob  nos  gan  alw  arnynt  i  ddwyn  eu  meirw  allan.  Par- 


• 


DYDD  GWYL  BARTHOLOMEW. 


23 


-  haocld  felly  ara  naw  mis,  nes  yr  ysgubodd  ymaith  ganmü  o 
drigolion  y  brif  ddinas  a'i  hamgylchoedd.    Ciliodd  y  brenin,  a 
phrndefigion  ei  lys  iV  palasau.    Ffodd  y  senedd  i  Uydycham 
i  eistedd— a  gadawodd  yr  offeiriaid  eu  heglwysi,  er  eu  bod  yn 
llawn  0  bobl  druain  dlodion  yn  cydlefain  -  Arglwydd  trugarha 
wrthym."      Y  mae  y  gwas  cyflog  yn  ffoi,  oblegid  mai  gwas 
cyflog  y w  !     Yn  y  cyfyngder  anturiodd  rhai  oV  Gweinidog- 
ion  a°drowyd  allan,  i'r  pulpudau  gweigion  i  bregethu  gair  y 
bywyd  rr  trueiniaid,  gan  gwbl  gredu  na  feid  mo  honynt  dan 
yr  amgylchiadau  hyny,  er  eu  bod  yn  troseddu  y  gyfraith.  Yr 
oedd  Janeway,  a  Yincent,  a  Turner,  a  Chester,  a  FrankUn  yn 
mysg  y  rhai  blaenaf  yn  hyn.    Llenwid  yr  Eglwysi  a  gwran- 
dawyr  astud,  oblegid  yr  oedd  angau  yn  edrych  yn  eu  wyneb- 
au.        bu  adeg  mor  ddifrifol  yn  Lloegr  erioed.    Ac  yn  y 
weithred  gariadlawn  hono  yr  enillodd  yr  Annibynwyr  galon  y 
brifddinas;  ac  nid  ydynt  byth  wedi  colU  eu  gafael  ynddi  a'i 
dylanwad  drosti.    Ond  er  gwarth  oesol  i'r.  Senedd  a  eisteddai 
ar  y  pryd  yn  Rhydychain,  yn  lle  ymostwng  am  anwiredd  y 
wlad,  y  maent  yn  Uunio  cyfraith  i  ddial  eu  Uid  ar  yr  Anghyd- 
ffurfvvyr  a  beryglasant  eu  bywyd  i  bregethu  Tr  cynuUeidfaoedd 
a  adawyd  yn  amddifaid  gan  eu  bugeUiaid  cyflogedig  ;  ac  ar  y 
dydd  olaf  o  Hydref  rhoddodd  y  brenhin  ei  sel  wrth  ddeddf  y 
"  Pum'  miUdir,"  neu  ddeddf  Rhydychain,  fel  ei  gelwid.  Gwa- 
harddai  y  ddeddf  hon  i  un  o'r  Gweinidogion  a  ddiswyddwyd  i 
ddyfod  0  fewn  pum'  müldir  i  unrhyw  fwrdeisdref,  nac  i  un- 
rhyw  fan  Ue  y  buont  yn  gweinyddu  neu  yn  cadw  ysgol,  oddi- 
gerth  iddynt  gymeryd  Uw  o  ffyddlondeb  diamodol  i'r  Uywod- 
raeth,  ac  os  troseddant  dirwyid  hwy  i  £40  ;  ac  o'r  arian  yma 
yr  oedd  un  ran  i'r  brenhin,  y  rhan  araU  i'r  tlawd,  a'r  rhan  ar- 
aU  i'r  hysbysydd.    Dan  ormes  y  deddfau  anghyfiawn  hyn  dy- 
oddefodd  y  tadau  ''ymdrech  mawr  o  helbulon."  Distawyd 
hwy  yn  eu  gweinidogaeth  gyhoedd,  a  dyma  y  gosp  drymaf  ar 
iawer  o  honynt.    CiUodd  Uawer  o  honynt  o\\  gwlad— trodd 
eraiUat  oruchwylion  dinod  mewn  bywyd  anghyoedd.  Mae 
hanes  Peter  Ince  yn  egiùrhad  nodedig  ar  hyn.    Trowyd  Mr. 


DYDD  GWYL  BARTHOLOMEW. 


luce  allaa  o  fywoliaetb  Danhead  yn  Wilts  ;  ae  er  ei  fodya  breg- 
cthwr  da,  ac  yn  ysgolhaig  rhagorol,  yn  enwedig  yn  yr  Heb- 
raeg,  eto  gan  nad  oedd  ganddo  ddim  at  ei  gynhaliaeth  ef  a'i 
deulu,  ymwisgodd  mewn  dìllad  bugail,  achyflogodd  ynngwas- 
anaeth  boneddwr  cyfoethog  o'r  enw  Mr.  Grove.  Yn  fuan  cy- 
merwyd  gwraig  y  boneddwr  yn  glaf,  ac  anfonwyd  at  ofifeiriad 
y  plwyf  ar  iddo  dyfod  yno  i  w^eddio  gyda  hi.  Ar  y  pryd  pan 
acth  y  genad,  cyfarfu  a'r  offeiriad  yn  myned  allan  gydaV  cwn 
i  hela,  a  dywedai  nas  gallai  ddyfod  y  pryd  hwnw,  ond  deuai 
wedi  l-r  hunt  fyned  drosodd.  Digiodd  y  boneddwr  yn  fawr 
wrth  weled  bod  yn  well  gan  yr  offeiriad  fyned  allan  i  hela,  na 
ddyfod  i  weddio  gyda'i  wraig  oedd  yn  beryglus  o  glaf :  ond 
meddai  un  o'i  weision,  Syr,  medr  y  bugail  wcddio  yn  dda 
iawn — clywsom  ef  lawer  gwaith  yn  gweddio  yn  y  cae." 
Archodd  ei  ymofyn,  ac  wedi  ei  ddyfod,  gafynodd  Mr.  Grove 
iddo  a  allai  weddio  ;  edrychai  y  bugail  yn  ddifrifol  yn  llygaid 
y  boneddwr,  a  dywedai  Na  ato  Duw  Syr,  i  mi  fyw  un  diwr- 
nod  heb  weddio.'^  'Ceisiwyd  ganddo  weddio  gyda'r  fonedd- 
iges  glaf,  yr  hyn  a  wnaeth  gyda'r  fath  briodoldeb  i\v  sefyllfa, 
a'r  fath  daerni  dwys,  nes  synu  y  boneddwr,  a  i^hawb  o^r  teulu 
oedd  yn  bresenol.  Wedi  codi  oddiar  ei  luniau,  ebe  Mr.  Grove 
wrtho,  "Mae  eich  iaith  a'ch  ymddygiad  yn  dangos  i  mi  eich 
bod  yn  rhy w  beth  gw^ahanol  i'r  hyn  y  mae  eich  sefyllfa  bresenol 
yn  arddangos.  Atolwg  pwy,  a  pha  beth  ydych,  a  pha  beth 
oeddych  cyn  dyfod  i'm  gwasanaeth?"  Dywedodd  yntau  mai 
Peter  Ince  oedd  ei  enw,  a'i  fod  yn  un  o'r  Gweinidogion  dro- 
wyd  allan  o'r  Eglwys  ar  Ddydd  Gwyl  Bartholomew  ;  a  chan 
nad  oedd  ganddo  ddim  i  fyw  arno,  iddo  ddewîs  yr  alwedig- 
aeth  dawel  a  gonest  o  fugeilio  defaid.  Os  felly,"  meddai 
Mr.  Grove,  cewch  íoáfy  mugailf  a  hugail  fy  nheulu;  ac 
nid  bugail  fy  nefaid."  Adeiladodd  Gapel  iddo  ar  ei  ystad, 
lle  y  pregethodd,  y  casglodd  gynulleidfa,  ac  y  ffurfiodd  Eg- 
Iwys  ;  ac  y  mae  yn  aros  yno,  meddir,  hyd  y  dydd  hwn.  An- 
turiodd  eraiU  i  gyflawni  eu  gweinidogaeth  er  yr  holl  beryglon. 
Tcithieut  ugain,  deg  ar  hugain,  a  deugain  milldir  i  ^yfarfod 


DYDD  GWYL  BARTHOLOMEW. 


25 


ag  ychydig  bobl  druain  dlodion  yn  Dghilfacbau  y  mynyddoedd 
— coedwigoedd  anghysbell— ogofau  tywyllion,  neu  ystafelloedd 
dirgelaidd  yn  nyfnder  y  nos  ;  a  gwyliai  y  naill  yn  niffyg  y  llall 
rhag  rr  gelynion,  y  rhai  oedd  fel  gwaedgvm  sychedig  yn 
chwilio,  ddyfod  yn  ddiarwybod  iddynt  ar  eu  gwarthaf.  Mae 
llawer  o  hen  lanerchau  felly  yn  Nghymru,  lle  y  bu  ein  tadau 
yn  ymgynull  i  addoli :— cyfarfyddai  hen  Eglwys  Cufnarthen 
yn  Nghastell  Craigywyddon— bu  Eglwys  Pencadair  yn  ogof 
Cwmhwplyn — ymgynullai  Eglwys  Capel  Isaac  yn  ogof  Tany- 
capel— ymgasglai  Eglwys  Cwmnedd  i  goedwig  Blaengwrach 
— cysegrodd  Eglwys  Llanbrynmair  ystafell  yn  y  Tymawr  ; 
heblaw  llawer  mwy  a  allesid  nodi ;  a^r  cynulliadau  hyn  a  el- 
wid  yn  gyfarfodydd  anghyfreithlawn,  a  dyoddefwyd  mewn 
canlyniad  i  ymgynull  iddynt  ymdrech  mawr  o  helbulon.  Aeth 
y  llafurus  James  Owen,  wedi  hyny  o  Groesoswallt,  i  sir  Gaer- 
narvon,  lle  yr  oedd  y  fagddu  yn  gorchuddio  y  bobloedd— 
pregethodd  yn  Bodwel  yn  agos  i  Bwllheh,  i  ychydig  ymneill- 
duwyr  oedd  yno  yn  nghanol  ffwrn  danllyd  erledigaeth.  Ond 
cododd  ystorm  yn  ei  erbyn.    Bu  am  naw  mis  yn  guddiedig. 
Yr  oedd  yno  un  dyn  mawr  corffol  yn  tyngu  y  mynai  ei  ladd. 
Diangodd  James  Owen  o  hyd  nos  i  dy  yr  hyglod  Hugh  Owen, 
Bronyclydwr,  lle  y  cafodd  groesawiad  ac  ymgeledd.  Sefydl- 
odd  wedi  hyn  yn  Swaney,  yn  agos  i  Groesoswallt.  Teithiodd 
siroedd  Trefaldwyn,  Dinbych,  a  Efiint.    ünwaith  pan  yn 
pregethu  yn  mhlwyf  líope,  daeth  dau  grachfoneddwr  o  hela, 
troisant  i'r  ty,  tynasant  y  pregethwr  i  lawr,  cymerasant  ei 
Eeibl  oddiarno,  ar  hwn  yr  oedd  mynegair  wedi  ei  rwymo,  a 
phenau  ei  bregeth  wedi  ei  hysgrifenu  yn  Lladin.    Gyrwyd  y 
pregethwr  a^-  gwrandawyr  fel  gyr  o  ychain  o'u  blaen  i^r 
Wyddgrug— tyngent  nad  oedd  y  Beibl  yn  un  cyfreithlawn. 
Dygwyd  hwy  o  flaen  yr  Ynad,  yr  hwn  a'u  trÄiodd  yn  sarug  ; 
gyrwyd  am  Yicar  y  plwyf  i  ddarllen  yr  ysgrif  Lladinaidd,  yr 
hwn  a  ddywedodd  mai  penau  pregeth  ydoedd  oddiar  y  geir- 
iau    Y  mae  efe  oll  yn  hawddgar.^^    Gollyngwyd  y  bobl  ym- 
aith  íxf  yr  amod  iddynt  ymddangos  pa  bryd  bynag  y  gelwid 


26 


DYDD  GWYL  BARTHOLOMÉẀ. 


am  danynt  ;  ond  traddodwyd  Mr.  Owen  a  gwr  y  ty  i  garcbar 
Cacrwys.    Bu  y  ceidwad  yn  dirion  iawn  o  honynt.  Treuliai 
Mr.  Owen  bunip  neu  chwech  o  oriau  bob  dydd  mewn  esbonio 
yr  ysgrythyrau  i^r  carcharorion,  ac  ymgynullai  lluaws  eraill  i 
wrando.    Cynhyrfodd  yr  awdurdodau  ac  ofnent  y  gwnai  fwy 
0  niwed  yn  rhwym  nac  yn  rhydd,  gorchymynasant  iV  ceidwad 
gadw  y  drws  yn  glöedig  :  ond  ymgasglai  y  bobl  yn  lluoedd  o 
gylch  y  fifenestri  ar  yr  oriau  y  gwyddent  ei  fod  wrthi.    Ac  er 
ei  fôd  fel  Paul  yn  genad  mewn  cadwyn,  eto  traethai  ei  genad- 
wri  yn  hyf  fel  y  perthyn  ei  thraethu.    Deallodd  ei  gyfeilHon 
fod  ei  garchariad  yn  anghyfreithlon,  ac  apeliasant  am  ei  rydd- 
id,  yr  hyn  a  ganiatawyd.    Ceisiai  rhai  ganddo  gospi  yr  Ynad, 
ond  dywedai  "  Mai  yn  achos  yr  Arglwydd  yr  oedd  yn  dyoddef, 
ac  y  gadawai  yr  un  a  wnaeth  y  cam  yn  llaw  y  Duw  sydd  yn 
barnu  yn  gyfiawn  ; "  ac  ychwanegai os  nad  oedd  crefydd  yn 
werth  dyoddef  drosti,  nad  oedd  yn  werth  ei  phregethu  nac 
ymddiried  ynddi."    Blynyddoedd  yr  oedd  lUd  uchel  Eglwys- 
wyr  yn  cael  ei  dywallt  oedd  y  blynyddoedd  hyny.    Cyn  dy- 
fodiad  y  brenin  drosodd  i  Doyer,  yr  oedd  y  blaid  Esgobydd- 
awl  yn  brysur  yn  gyrù  40  o  Grynwyr  i  garchar  Caerdydd,  ac 
28  i  garcharu  Dinbych  a  Fflint.    Carcharwyd  Jenkin  Jones 
a^i  gynuUeidfa  yn  Nghaerfyrddin  ;  ac  yr  oedd  carchar  Tref- 
aldwyn  mor  llawn  o  Annibynwyr,  Bedyddwyr,  a  Chrynwyr, 
fel  yr  oedd  y  ceidwad  yn  gorfod  eu  pacio  yn  y  garret.  Mae 
dyoddefiadau  Henry  Williams,  Yscafell,  yn  fwy  nag  a  all 
cnawd  oddef  gwrando  eu  hadrodd  heb  deimlo.  Gweinyddai 
yn  benaf  yn  Llanbrynmair.    Ymosodwyd  arno  unwaith  pan 
oedd  yn  pregethu,  a  churwyd  ef  mor  giaidd  nes  y  tybiwyd  ci 
fod  wedi  marw.    Carcharwyd  ef  lawer  gwaith,  fel  y  treuUodd, 
a  chyfrif  y  cwb^  ynghyd,  naw  mlynedd  yn  y  carchar.  TJn- 
waith  pan  oedd  yn'  y  carchar  gosododd  yr  erUdwyr  dân  yn  ei 
dy,  a  llosgasant  ef  hyd  lawr.    Dro  araU  rhuthrasant  i  mewn 
— ammharchasant  ei  wraig,  yr  hon  oedd  yn  feichiog  ar  y  pryd 
— a  llofruddiasant  ei  dad  yngyhyfraith.    Nid  yw  hjn  ond 
ychydig  engreifftiau  o  ddyoddefiadau  creulawn  y  dyddiau 


ÖŸbD  ÖWYL  BARTHOLOMEẄ.  2t 

Ìiyny.    Àmser  a  ballai  i  mi  fynegu  am  WilUam  Jenkyn,  wŷr 
i^r  mertbyr  santaiclcl  John  Hogers,  fa  farw  yn  Newgate  yn  Ì2 
oed— am  y  gwawd  a'r  gwaradwyddiadau  a  ddyoddefodd  Eicli- 
ard  Baxter  ger  bron  y  barnwr  anghyfìawn  Jeffreys,  a'r  modd 
y  traddodwyd  ef  i  gell  afìach  yn  ngharchar  Llundain— am 
Bunyan  gyfyngwyd  rhwng  muriau  carchar  Bedford  am  lawn 
12  mlynedd— am  Joseph  Alleine  a'i  wraig,  a'i  dad  oedranus, 
a  saith  o  weinidogion  ereill,  a  40  o'i  wrandawyr  daflwydigar- 
char  Ilchester— am  Lady  Alice  Lisle,  yr  hon  y  torwyd  ei 
phen  am  noddi  yn  ei  thy  John  Hicks  a  Richard  Nelthorpe— 
ac  am  Isaac  Watts,  tad  y  peraidd  ganiedydd,  a  ymlidiwyd  o 
garchar  1  garchar  am  ei  grefydd.    Digon  yw  dyweyd  fod  22,- 
000  wedi  eu  hymlid  o'u  gwlad  o  ddechreu  teyrnasiad  James  I 
hyd  ddiwedd  teyrnasiad  Charles  II— fod  £12,000,000  wedi 
eu  talu  mewn  dirwyon  a  cholledion  o^r  adferiad  hyd  y  chwyl- 
^road— fod  60,000  wedi  dyoddef  yn  eu  personau  am  eu  cref- 
ydd  yn  yr  adeg— a  bod  8,000  wedi  marw  mewn  carcharau  o'r 
adferiad  yn  1640,  hyd  y  chwyldroad  yn  1668,  yspaid  28 
mlynedd.    "  Dyoddefasant  ymdrech  mawr  o  helbulon.'^  A 
gwnaed  hyn  oU  yn  enw  crefydd— gwnaed  hyn  oll  dan  nawdd 
cyfraith  ein  gwlad— gwnaed  hyn  oll  dan  ddylanwad  uchelEg- 
Iwyswyr  y  dyddiau  hyny— a  gwnaed  hyn  oll  a^r  dynion  goreu 
feddai  Duw  ar  y  ddaear.    Dynion  fel  Daniel,  nas  gallesid  cael 
dim  yn  eu  herbyn,    ond  o  ran  cyfraith  eu  Duw." 

Ond  yn  yr  holl  aberthau  a  wnaethant  bu  RhaghiDÌaeth 
ddwyfol  yn  amddiffyn  iddynt.  Ni  chafwyd  erioed  brofìon  eg- 
lurach  o  wirionedd  yr  addewid  ''y  rhai  a  geisiant  yr  Argl- 
wydd,  ni  bydd  arnynt  eisiau  dim  daioni."  Os  bu  Ehaglun- 
iaeth  neillduol  yn  cyfryngu  ar  ran  pobl  erioed,  bu  felly  ar  ran 
yr  Anghydffurfwyr.  Nid  oedd  gan  ond  ychydig  ^o  honynt 
ddim  i  ymddibynu  arno  wedi  eu  bwrw  allan  o^u  bywoliaethau, 
eto  treiglasant  eu  ffordd  ar  yr  Arglwydd,  bu  iddynt  yn  nodd- 
fa,  ac  yn  nerth,  yn  gymhorth  hawdd  ei  gael  mewn  cyfyngder.^^ 
Pan  fwriwyd  Mr.  Dayid  Anderson  allan  o  fywoliaeth  Walton- 
upon-Thames,  yr  oedd  yn  ofni  am  ddychweliad  Pabyddiaeth  i 


m 


28 


DYDD  GWYL  BARTHOLOMEW. 


awdurdod  yu  y  wlad  yma,  felly  yu  fuan  gadawodd  el  wlad,  ac 
aeth  ef  a^i  wraig,  a  phunip  o  blant  drosodd  i  Zeahind,  ac  yni- 
sefydlodd  yn  Middleburgh.  Gan  nad  oedd  ganddo  unrhyw 
alwedigaeth  darfu  yn  fiiaîi  yr  ychydig  arian  oedd  ganddo. 
Yr  oedd  blwyddyn  o  ardrcth  wcẃi  rhcdfg  arno  am  ei  dy,  a^i 
amgylchiadau  wedi  darostwn;-  mor  isel,  iies  bod  arno  eisiau 
bara.  Ond  y  fath  oedd  ji  wylöviid-drci  iin  wyddai  pa  fodd  i 
wneyd  ei  achos  yn  hysbys  mewn  gwtiid  ddyeithr.  Yn  y  sef- 
yllfa  yma  un  boreu  ẅedi  gweddio  gyda^i  douhi,  gofynai  ei  blant 
am  eu  boreufwyd  ;  ond  nid  ondd  dîjui  i'w  gael,  nac  arian  i 
brynu  peth  ;  a  thorasant  oU  i  gydwylo.  Ar  hyny  y  mae  y 
gloch  yn  canu,  ac  y  mae  Mrs.  Anderson  yn  myned  i'r  drws  yn 
ei  gwisg  lom  gyíTredin.  Mae  yno  ddyn  yn  gofyn  iddi  am  ei 
meistrcssi,  ac  wedi  iddi  ddyweyd  mai  hi  oedd  Mrs.  Andcrson, 
mae  y  dyn  yn  estyn  papyr  iddi  ac  yn  dyweyd. Mae  bonedd- 
wr  wedi  anfon  i  chwi  y  papyr  yma,  ac  efe  a  enfyn  i  chwi  ym- 
borth  yn  fuan."  Aeth  y  negesydd  ymaith  heb  ddyweyd  ei 
enw,  na  mynegi  o  ba  le  y  daeth.  Ac  yn  fuan  daeth  ynoddyn 
a  llwyth  anifail  o  bob  Uuniaeth  angenrheidiol  arnynt  ;  ac  ni 
wybu  Mr.  Anderson  na^i  wraig  hyd  ddydd  ei  marwolaeth  pwy 
oedd  cu  cymwynaswr  a  anfonodd  iddynt  ymwared  mor  bryd- 
lawn.  Bu  ef  a'i  wraig  farw  yn  lled  ieuanc,  ond  gofalodd  yr 
un  boneddwr  na  bu  ar  y  plant  amddifaid  eisiau  dim.  Mor  wir 
y  dystiolaeth  Ni  welais  y  cyfiawn  wedi  el  adu,  na^i  hâd  yn 
cardota  bara.'^  Cafwyd  allan  gwedi  hyny  mai  marsiandwr 
cyfoethog  yn  y  ddinas  wrth  weled  y  Puritan  gwylaidd  yn 
rhodio  yr  heol,  a  wnaeth  ymchwiliad  i'w  amgylchiadau. 

Dyoddefodd  Mr.  Henry  Erskine  lawer  wedi  ei  droi  allan  o 
Cornhill  yn  Northumberland.  Bu  yn  byw  am  beth  amser  yn 
Dryburgh,  lle  yr  oedd  ef  a^i  deulu  yn  fynych  mewn  cyfyngder 
mawr.  Unwaith  yn  neillduol  pan  oedd  y  blawd  yn  y  cel- 
wrn,  a'r  olew  yn  yr  ysten  "  wedi  darfod,  ac  ar  ol  swpera  y  nos 
o'r  blaen  nid  oedd  na  bara,  na  blawd,  nac  arian  yn  y  ty.  Yn 
y  boreu  y  mae  y  plant  bach  yn  Uefain  am  eu  boreufwyd,  a'r 
tad  yn  ceisio  eu  difyru  hwy  ;  ac  ar  yr  unpryd  yn  ceisio  gwroli 


DYDD  GWYL  BARTHOLOMEW. 


29 


ei  galoü  ei  hm  a'i  wraig  i  ddibynu  ar  y  Rliagluniaeth  sydd 
yn  gwrando  cri  cy wion  y  cigfrain  pan  lefont.'^  Ar  hyn  dacw 
wladwr  yn  curo  yn  y  drws,  ac  yn  galw  ar  ryw  un  iV  helpu 
gyda'i  Iwyth.  Wedi  gofyn  beth  oedd  ganddo,  ac  o  ba  le  y 
daeth,  dywedodd  ei  '/fod  yn  dyfod  oddiwrth  Lady  Eedburn 
gyda  Iluniaeth  i  Mr.  ErsMne/^  Yr  ydych  wedi  camgymeryd, 
mae  yn  debyg  mai  i  Mr.  Erskine  o  Shirley,  y  mae."  Ona,'^ 
ebe  y  gwladwr,  mi  wn  beth  yr  wyf  yn  ei  ddyweyd,  yr  w^yf 
wedi  fy  ngyru  at  Mr.  H.  Erskine  ;  dewch*^  meddai, helpwch 
fì  a  fy  Ilwyth,  onide  mi  a'i  taflaf  ef  wrth  y  drws.^'  Ar  hyny 
cymerasant  y  sach,  ac  wedi  ei  hagor,  yr  oedd  wedi  ei  llenwi  â 
blawd  a  chig,  fel  y  diwallwyd  eu  heisiau  ;  ac  y  dysgwyd  hwy 
i  gredu  yr  hwn  a  ddywedodd,  Ofnwch  yr  Arglwydd  ei  saînt 
ef,  canys  nid  oes  eisiau  ar  y  rhai  a'i  hofnant  ef.  Y  mae  eisiau 
a  newyn  ar  y  Ilewod  ieuainc,  ond  y  sawl  a.  geisiant  yr  Argl- 
wydd  ni  bydd  arnynt  eisiau  dim  daioni.^^ 

Rhoddir  i  ni  engraifift  uodedig  o  ofal  E.hagluniaeth  yn  hanes 
Mr.  01iver  Heywood  drowyd  allan  o  Caley,  yn  Yorkshire. 
Rhydd  Dr.  Fawcett  awdurdod  ddiamheuol  dros  yr  hanes. 
Yr  oedd  Mr.  Heywood  yn  byw  yn  agos  i  Halifax,  ac  wedi  ei 
wasgu  i  gyfyngder  mor  galed,  nes  y  dcchreuodd  ei  blaDt  fod 
mewn  eislau.  Yr  oedd  ganddo  forwyn  o'r  enw  Martha,  yr 
hon  ni  fynai  ymadael  ag  ef,  a  rhjw  foreu  galwodd  anii  a  dj'- 

wedodd  wrthi  am  fyned  i  Halifax  at  Mt\  K  ,  masnachydd 

yiio,  a  gofyn  am  fenthyg  5s.,  ac  os  gwclai  y  gwr  yn  dda  ei 
rocldi,  am  iddi  brynu  y  peíhau  y  gwyddrìi  yr  oedd  arnyot  cu 
hangen.  "  Yr  Arglwycld  a  Iwyddo  eiclì  neges,  athra  y  bycld- 
och  chwi  yn  myncd,  ni  a  gyflwynwn  ein  gweddiau  at  yr  Hwn 
sydd  yn  '  tori  gwanc  cenawon  llewod  ' "  Aeth  Martha,  ond 
erbyn  ei  bod  wrth  y  tŷ  llesgaodd  ei  chalon,  ac  ni  feddai  wrol- 
deb  digonol  1  fyned  i  mewn.    Aeth  heibio  yn  ol  ac  ymlaeu 

heb  fyned  i  mewn  i  ddyweyd  ei  neges.    Daeth  Mr.  N  ^i'r 

drws,  galwodd  arni,  a  gofynodd  iddi    Ai  nid  morwyn  Mr. 
Heywood  ydoedd  ?      Atebodd  yn  gadarnaol.      Y  mae  yn 
dda  genyf  eich  gweled  ;  mae  rliyw  gyfeiiìion  yma  w^edi  gácl- 
4  , 


30 


DYDD  GWYL  BARTHOLOMEW. 


acl  pum'  gini  i^cli  mcistr,  ac  yr  oeddwn  yn  awr  yn  meddwl  pa 
fodd  i^v  hanfon.'^  Ar  hyn  torodd  Martha  i  wylo,  a  dywedodd 
ei  neges.  Teimlodd  y  masnachwr  yn  fawr,  a  dywedodd  os 
bydd  byth  galedi  fel  yna  eto,  cofiwch  ddyfod  yma.  Wedi 
prynu  y  pethau  angenrheidiol,  y  mae  yn  brysio  yn  ol  gyda 
hwy,  a'r  plant  yn  ymwthio  i  weled  beth  oedd  yn  y  fasged  ;  ac 
wedi  i'r  tad  glywed  y  forwyn  yn  adrodd  yr  hanes,  y  mae  yn 
dywedyd  dan  wenu  Ni  aughofìodd  Duw  drugarhau,"  tarian 
yw  efe  i'r  rhai  a  ymddiriedant  ynddo."  Gwasgwyd  Henry 
Maurice,  Church  Stretton,  sir  Amwythig,  1  amgylchiadau  cyf- 
yng.  Er  fod  gan  ei  wraig  gynysgaeth  o  <£40  yn  y  flwyddyn, 
eto  cadwyd  hwy  yn  anghyfiawn  oddiwrthi  am  ddeng  mlynedd. 
Ac  ar  un  adeg  pan  wedi  ei  ddwyn  i  amgylchiadau  pur  wasg- 
edig,  ac  yn  gweddio  yn  ei  dculu,  gan  gyfeirio  yn  neillduol  at 
eu  sefyllfa  angenus  ;  dyna  carrier  yn  curo  yn  y  drws,  yn  gofyn 
am  Mr.  Maurice,  ac  yn  estyn  iddo  ddyrnaid  o  arian  fel  anrheg 
oddiwrth  gyfaill,  ond  ni  ddywedai  pwy  ydoedd  ;  a  daeth  ar 
adeg  arall  hefyd  ag  ymwared  yn  bur  amserol.  Yr  Argl- 
wydd  a  ddarpara."    Mae  y  Ilaw  ofalodd  am  y  wraig  weddw 

0  Sarepta,  ac  a  fendithiodd  y  blawd  yn  y  celwrn  a'r  olew  yn 
yr  ystên,  fel  na  threuliodd  am  flwyddyn  gyfan— y  Ilaw  borth- 
odd  Elias  trwy  gigfrain  ar  lan  afon  Oerith,  â  bara  chig  y 
boreu  a  bara  chig  y  prydnhawn,  ac  yntau  yn  yfed  o'r  afon  ; 
mae  y  Ilaw  hono  eto  yn  amddiffyn,  a  diogclu,  a  chyflawni  eis- 
iau  y  rhai  er  mwyn  cydwybod  a  ufuddant  i  Dduw,  yn  fwy  nag 

1  ddynion.  Yr  liwn  a  rodia  mcwn  cyfiawuder,  ac  a  draelha 
uniondeb,  a  wrthyd  elw  trawsder,  a  ysgwydwo  ei  law  rhag 
derbyn  gwobr,  a  gauo  ei  glust  rhag  clywed  celanedd,  ac  a 
gauo  ei  lygaid  rhag  edrych  ar  ddrygioni.  Efe  a  brcswylia  yr 
uchelderau;  ccstyll  y  creigiou  fydd  ei  amddiffyna  cf;  ci  fara 
a  roddir  iddo,  a'i  ddwfr  fydd  sicr."  Ac  nid  yn  unig  diogel- 
wyd  hwynt,  ond  goruwch  rcolwyu  amgylchiadau  chwcrw  er 
daioni  iddynt— trodd  ein  Duw  ni  felldith  yn  fendith  mewn 
lawer  amgylchiad— a  gwnegyBodd  lawner  un  nad  adwaenai  ef 
i  ddwyn  i  beii  ei  amcanidn.    Mao  digwyddiad  tra  hynod  yn 


DYDD  GWrL  BABTHOLOMEW. 


31 


nglŷû  â  hanes  John  Rogers,  fwriwyd  allan  o  Croglyn,  yn 
Camberland.    Yr  oedd  Syr  Richard  Cradock  yn  byw  yn  yml 
Mr.  Rogers,  ac  yn  elyn  creulawn  i  Ymneillduaeth.  Danfon- 
odd  yspiwyr  i  un  o\i  cyfarfodydd  i  gymeryd  i  lawr  enwau  y 
rhai  oedd  yn  bresenol  ;  a  gwysiwyd  Mr.  Rogers  a'i  bobl  i 
ymddangos  ger  bron  Syr  Hichard.    Ofnent  yn  eu  calonau 
fyned,  gan  wybod  am  ei  gynddaredd.    Tra  yr  oeddynt  yn  y 
neuadd^yn  disgwyl  cael  eu  galw  i  mewn,  daeth  geneth  fechan 
6  neu  1  oed,  wyrcs  i  Syr  Richard,  i  mewn  i'r  neuadd.  Ed- 
rychodd  ar  Mr.  Kogers,  ac  wrth  weled  ei  olwg  hynaws  a'i 
wallt  gwyu,  nesaodd  ato,  a  cban  ei  fod  yn  naturiol  hoff  o  blant, 
dechre'Ìiodd  siarad  â  hi.    O'r  diwedd  anfonodd  y  boneddwr  y 
gwas  i  ddyweyd  fod  un  o'r  tystiou  wedi  ei  gymeryd  yn  glaf,  a 
bod  yn  rhaid  idclynt  oU  ddyfod  ar  ddiwrnod  arall.    Y  dydd  a 
ddaeth,  a  Mr.  Rogers  gan  obeithio  gweled  yr  eneth  fechan,  a 
ddygodd  ryw  felusion  gydag  ef.    Cyn  gynted  ag  y  gwelodd 
hi  ef,  rhedodd  ato  gan  ymddangos  yn  fwy  hoff  o  hono  nag  o'r 
blaen.    Yr  oedd  ei  thaid  yn  hoff  iawn  o'r  ferch  fechan,  ac  yr 
oedd  wecii  cael  y  fath  oruchafiaeth  aruo  nas  gallai  omedd  dim 
iddi ;  ac  yr  oedd  ei  thymer  mor  greulawn  na  oddefai  ei  gwrth- 
ddyY^edyd.     ünwaith  brathodd  gyllell  i'w  braich,  oblegid 
iddi  gaei  ei  chroesi.    Goruwchreolwyd  y  clymer  ddrwg  hono 
yn  yi'  amgylchiad  hwu  er  daioni.    Pan  yn  eistedd  ar  hn  Mr. 
Rogers,  mao  yn  edrych  aruo  yn  cldifrifoì,  ac  yn  gofyn,  Beth 
ydych  chwi  yn  ymofyn  yma,  Syr  ?        Yr  wyf  yn  meddwl," 
ebc  yntau,    fod  eich  taid  yn  myned  i  ngyru  I  a'm  cyfeilUon 
i'r  carchar."    'Tr  carchar,'^  ebe  hi,''     am  beth  :  beth  a 
wnaethocli  ?        Wel,  ni  wnaethum  I  ddirn,  ond  pregethu  yn 
y  fan  a'r  fan  ;  ac  ni  wnaethant  hwythau  dclim  ond  gwrandaw 
i\vmV'    Ond  meddai;    ni  chaiff  ff  nhaid  eich  gyru  chwi i gar- 
char.'-    "  Ah,  merch  anwyl  i,  y  mae  yn  ysgrifenu  gwarant  ein 
carcbariad  oU  yn  awr.^'    Ar  hyn  y  mae  yn  rhedeg  i  fynu  at 
ddrws  yr  ystafellUo  yr  oedd  SyrUichard,  ac  yu  ei  guro  a^i  phen 
a'i  thraed  nes  cael  myned  i  mewn,  ac  yna  yn  gofyn    Beth  ycl- 
Tcli  chsYÌ  yn  myoed  i  wneyd  î'r  hen  Wr  boneddîg  yn  yr  hdlf^ 


32 


DYDD  GWYL  BARTHOLOMEW. 


"Nid  yw  hyny  ddim  i  chwi,"  ebe  ei  thaid,  "  ewch  o  gwmpas 
eich  bus^ness.^^  Oad  nid  af,"  ebe  hithau,  mae  yn  dyweyd 
eich  bod  yn  myned  iV  yru  ef  a^i  gyfeiUion  i  garchar  ;  ac  os 
gwnewch,  mi  foddaf  fy  hunan  yn  y  llyn  cyn  gynted  ag  yr  ant. 
Yn  wir  mi  wnaf."  Pan  y  gwelodd  y  plentyn  mor  gyfifrous, 
siglodd  ei  benderfyniad  ;  a  chan  gymeryd  y  warant  yn  ei  law 
y  mae  yn  dyfod  i^r  hall,  ac  yn  dyweyd,  "  Yr  oeddwn  wedi  ys- 
grifenu  y  warant  Pch  gyru  Vr  carchar  fel  yr  ydych  oll  yn 
haeddu  ;  ond  ar  gais  yr  eneth  yma,  yr  wyf  yn  dropio  yr  er- 
lyniad,  ac  yn  eich  goUwng  yn  rhydd."  Maent  oll  yn  plygu 
ac  yn  diolch  iddo  ;  ond  y  mae  Mr.  Eogers  yn  myned  at  y 
ferch  fechan,  yn  rhoddi  ei  law  ar  ei  phen,  a  chan  godi  ei  olyg- 
on  tua^  nef,  dywedai,  Yr  Arglwydd  a'ch  bendithio,  fy  an- 
wyl  blentyn.  Bydded  bendith  y  Duw  hwnw  y  dadleuasoch  ei 
achos  yn  awr,  er  heb  yn  wybod,  arnoch  mewn  bywyd,  yn 
angau,  ac  am  dragywyddoldeb."  Mor  wir  y  dystìolaeth — 
"  O  enau  plant  bychain  a^r  rhai  yn  sugno  y  peraist  nerth,  o 
achos  dy  elynion,  i  ostegu  y  gelyn  a'r  ymddialydd."  Ond  nid 
yw  yr  effeithiau  yn  darfod  yn  y  fan  yna. 

Yn  mhen  blynyddoedd  lawer  ar  ol  hyn  yr  oedd  Mr.  Timo- 
thy  Eogers,  mab  John  Rogers,  yn  adrodd  yr  hanes  yna  a 
glywsai  lawer  gwaith  gan  ei  dad,  wrth  Mr.  Thomas  Bradbury 
yn  nhy  Mrs.  Tooley,  boneddiges  nodedig  am  ci  chrefydd  yn  yr 
oes  hono  ;  a'r  hon  yr  oedd  ei  thŷ  fel  eiddo  Lydia,  bob  amser 
yn  agored  i  weision  Crist.  Wedi  gwrando  yn  astud,  ebe  Mrs. 
Tooley,  ac  yr  ydych  chwi  yn  fab  i'r  Mr.  Rogers  hwnw  ?  Yn 
ystod  yr  holl  flynyddoedd  y'bu^m  adnabyddus  â  chwi,  ni 
wybum  hyny  o^r  blaen.  Ac  mi  ddywedaf  rywbeth  wrthych 
nas  gwyddoch  chwithau.  Myfì  yw  yr  eneth  fechan  hono  feu- 
dithiwyd  felly  gan  eich  anwyl  dad  ;  a  gwnaetli  argraff  ar  fy 
meddwl  nas  gallaf  byth  ei  anghofio."  Wedi  amlygu  telmlad- 
au  o  syndod  o'r  ddautu,  gofynodd  Mr.  Bradbury  iddi  pa  fodd 
y  daeth  hi  at  yr  YmneiUduwyr,  ddygwyd  i  fynu  dan  ddylan- 
wad  y  fath  elyniaeth  atynt.  Dywedodd  yr  hanes  hynod  a 
ganlyn.    Wedî  marwolaeth  èi  thaid  daeth.yn  etifeddes  Vw 


DYDD  GWYL  BARTHOLOMEW.  oo 

lioli  feddianaii,  y  pryd  liwnw  yn  mywiogrwydd  ieuenctyd,  a 
heb  neb  Pw  llywodraethu,  rhodiodd  yn  ol  helynt  y  byd  hwn" 
yn  ddiwahardd.  Ond  addefai  wedi  Pr  pleserau  fyned  heibio,  y 
teimlai  ryw  anesmwythder  tuag  atynthwy  a  thuag  ati  ei  hun- 
an.  Dan  dipyn  o  anhwyldeb  meddyhodd  am  fyned  i  Bath, 
wedi  clywed  ei  fod  yn  Ile  am  iechyd  a  difyrwch.  Yno  yn 
rhagluniaethol  arweinwyd  hi  i  ymgynghori  â  meddyg,  yr  hwn 
oedd  yn  ddyn  crefyddol.    Gofynodd  iddi    beth  oedd  arni  ?  " 

Wel  nid  oes  dim  rhyw  lawer  ar  fy  nghorff,  ond  fodrhyw  an- 
esniwythder  yn  fy  meddwl  nas  gallaf  gael  gwared  o  hono.^' 
"  Yn  wir,  Miss,  yr  oeddwn  felly  fy  hunan  nes  y  cyfarfyddais 
â  Ilyfr  neillduol,  hwnw  a'm  gwellaodd  I.^^      Llyfr  yn  wir  !  yr 
wyf  yn  cael  pob  llyfrau  y  gallaf  roddi  fy  Ilaw  arnynt— j9Zays, 
novels,  romances,  ond  wedi  eu  darllen  oll  mae  fy  anesmwyth- 
der  yr  un."    "  Gall  hyny  fod  Miss,  ac  nid  wyf  yn  rhyfeddu  at 
hyny  :  ond  am  y  Ilyfr  yr  wyf  fi  yn  siarad  am  dano,  gallaf 
ddy weyd  am  dano  yr  hyn  ni  allaf  ddyweyd  am  unrhyw  Iyfr 
arall  a  ddarllenais  erioed  ;  ni  byddaf  byth  yn  blino  ei  ddar- 
Ilen,  a  pha  amlaf  y  darllenaf  ef,  mwyaf  oll  a  welwyf  ynddo." 
"Ẃel  Doctor,  pa  Iyfr  ydyw?"    "  Ah!  dyna  y  secret  na 
byddaf  yn  dyweyd  i  bob  uu."      Ond  ai  ni  allaf  gael  golwg 
arno  ?  "      Gellwch  os  dywedwch  yn  deg  wrthyf,  gallaf  eich 
helpu  i  cáel  golwg  arno.    Os  addewch  un  peth  dygaf  ef  i 
chwi ;  hyny  ydy w,  y  bydd  i  chwi  ei  ddarllen  yn  ofalus  ;  ac 
os  na  welwch  gymaint  ynddo  y  tro  cyntaf,  yr  ail  ddarllenwch 
ef."    Addawodd  yn  ffyddlon  y  gwnai.    Ar  ol  dyfod  ddwy- 
waith  neu  dair  hebddo  i  gyffroi  ei  chy wreinrwydd  ;  o'r  diwedd 
y  mae  yn  ei  dynu  allan  o'i  logell  ac  yn  ei  estyn  iddi :  y  llyfr 
oedd  y  Testament  Newydd.      Poh  ! "  meddai,  "  gallwn  gael 
hwn  unrhyw  bryd."      Gwir  Miss,  felly  y  gallwch  ;  ond  mae 
genyf  eich  addewid  ddifrifol  y  darllenwch  ef  yn  ofalus." 
"  Wel,  er  na  ddarllenais  ef  erioed  o'r  blaen,  mi  a^i  darllenaf,'' 
ebe  hi.    Dechreuodd  arno,  tynodd  ei  sylw  yn  fuan,  ond  aeth 
ei  meddwl  ddeng  mwy  anesmwyth  ;  ond  pa  fwyaf  yr  anes- 
mwythder,  mwyaf  oU  ddarllenai  o^r  llyfr.   Heb  wybod  beth  i 


84  DŸDD  GWYL  BARTHOLOMEW. 

wüeyd  clychwelodd  i  LundaÌD,  gan  benderfynii  cynyg  unwaitii 
eto  beth  a  allai  "  difyrwch  meibiou  dynion  "  wneyd  i  ymlid  y 
cymylau  oedd  ar  ci  meddwl.  Ond  nid  oedd  dim  yn  ateb  yr 
amcan.  Lletyai  yn  y  West  End,  ac  yr  oedd  gyda  hi  fouedd- 
iges  yn  gydymaith.  Ar  un  nos  Sadwrn  cafodd  freuddwyd 
rhyfeddol.  Gwelai  ei  hunan  mewn  lle  o  addoliad,  lle  y  clyw- 
odd  bregeth  ;  ond  wedi  deffro  nid  oedd  yn  cofio  dim  ond  y 
testyn,  ond  yr  oedd  y  lle  a  delw  y  pregethwr  yn  glir  o  íl^en  ei 
meddwl,  fel  pe  buasai  yn  ci  adnabod  er's  blynyddoedd.  Ad- 
roddodd  y  breuddwyd  i^v  chydymaith,  a  dywedai  ei  bod  yn 
benderfynol  ar  ol  boreufwyd  i  fyned  i  chwiHo  am  y  lle,  ac  y 
mynai  afáel  ynddo,  serch-  cerdded  Llundain  o  un  pen  i'r  llall. 
Cychwynasant  allan,  ac  aethant  i  lawer  o  Eglwysi  wrth  basio, 
ond  ni  welai  yr  un  yn  ateb  i'r  disgrifiad  a  welsaì:  Tuag  un 
o'r  gloch  mae  yn  cael  ei  bunan  yn  nghanol  y  ddinas,  ac  wedi 
troi  i  ryw  le  i  gael  ciniaw,  mae  yn  ail  gychwyn  i  chwiUo  am  y 
lle.  Mae  yn  y  Poultry  tua  haner  awr  wedi  dau,  a  gwelai 
nifer  o  bobl  yn  myned  i  lawr  Old  Jewry,  a  phenderfynodd  eu 
dilyn,  ergweled  lle  yr  elent,  canlynodd  nes  bod  yn  y  Tŷcwrdd, 
lle  yr  oedd  Mr.  Shower  yn  yreinidog.  Cyn  gynted  ag  yr  aeth 
trwy  y  drws  ac  yr  edrychodd  y  lle,  dywedodd  wrth  ei  chy- 
feilles,  Dyma  y  lle  a  welais  yn  fy  mreuddwyd  neithiwr.'' 
Yn  fuan  gwelai  Mr.  Shower  yn  esgyn  i'r  pwlpud,  a  dywedai 
mewn  syndod,  "  Dacw  y  dyn  a  welais  yn  fy  mreuddwyd,  ac  os 
deil  pob  rhan  yn  dda,  darllena  yn  destyn — '  Dychwel  o  fy  en- 
aid  i'th  orphwysfa,  canys  yr  Arglwydd  a  fu  dda  wrthyt.' 
Pan  gododd  i  weddio  mae  pob  gair  yn  myned  yw  chalon,  a 
darllenodd  y  geiriau  a  nododd  yn  destyn — agorodd  yr  Argl- 
wydd  ei  chalon  i  ddal  ar  y  pethau cafodd  orphwysfa  iHy 
henaid  bhnderog  a  llwythog— aeth  o'r  odfa  wedi  myned  trwy- 
odd  0  farwolaeth  i  fywyd — a  phrofodd  mewn  bywyd  ac  yn 
angau  y  fendith  ddymunwyd  iddi  gan  John  Rogers.  ''Mor 
anchwiUadwy  yw  ei  farnau  cf,  a'i  ffyrdd  mor  anoh^heiniadwy 
ydynt."  "  Mae  yn  gwneuthur  pcthau  rhyfedd  nas  gwyddom 
ni." 


DTDD  GWYL  BAEÎHOLOIIEW. 


85 


Ond  atolwg,  paham  y  g^rnaethant  y  fath  ataeíth-y  ^yyneb- 
asant  y  fath  gyfyngderau-ac  y  goddefasant  y  fath  ymarech 
mawr  o  helbulon  ?    Yr  egwyddorion  gorucher  a'u  cymhellodd 
ac  a'u  cynhaUodd  oedd  uwchafiaeth  Crist  yn  ei  eglwys-awd- 
urdod  unigol  gair  Duw  mewn  crefydd-hawl  pob  dyn  i  adaoh 
ei  greawdwr  yn  ol  argyhoeddiad  ei  feddwl-a  rhwymedig- 
aethau  cysegredig  cydwytaod.    Ac  yn  hyn  yr  ydym  yn  honi 
yr  anrhydedd  o  fod  yn  olynwyr  iddynt.    Safwn  n;  lle  y  safas- 
ant  hwy.    Gwrthdystiwn  yn  groyw  yn  ertayn  heriadau  dynol 
mewn  crefydd,  ac  arosodiad  y  llywodraeth  wladol  o  ddeddfau 
syddynsathruar  ryddid  crefyddol  y  deiliaid  ;  a  dyma  em 
rheswm  os  gofynir  i  ni  ei  roddi,  dros  anrhydeddu  eu  coffadwr- 
iaeth-Yrydym  ynrhyfeddu  eu  talentau-yn  mawrygu  eu 
hathryhth-yn  synu  at  eu  dysgeidiaeth-yn  parchu  eu  gallu- 
oedd-yn  anrhydeddu  eu  doniau-yn  gwerẀfawrogi  eu  hys- 
grifeûiadau.    Ond  eu  hymlyniad  hyd  angau  wrth  y  gwmon- 
edd— eu  ffyddlondeb  di-ildio  i  argyhoeddiad  eu  cydwybodau— 
eu  heiddigedd  sanctaidd  dros  awdurdod  gair  Duw  mewn  cref- 
ydd-a'r  warogaeth  anrhydeddus  a  dalasant  i'r  Arglwydd 
lesu  Grist,  fel  unig  a  phriodol  taen  ei  eglwys,  sydd  wedi  an- 
farwoU  eu  coffadwriaeth.    Ac  yn  y  fan  yma  cymerwn  emsafle. 
Safwnnilleo  safasant  hwy-amddiffynwû  hawl  pota  dyn  i 
farnu  drosto  ei  hun  mewn  crefydd,  ac  addoli  Duw  yn  ol  ar- 
gyhoeddiad  ei  gydwytaod-dadleuwn  dros  hawUau  coron  Em- 
anuel-cymerwn  y  gyfrol  ddwyfol  fel  eiu  great  charter,  a  thra 
y  mae  canoedd  0  leisiau  yn  gofyn  Beth  a  ddywed  y  tadau? 
Betha  ddywed  y  canonau?    Beth  a  ddywed  yr  Eglwys? 
Beth  a  ddy wed  y  traddodiadau  ?   Beth  a  ddywed  y  Senedd  ? 
Ymaflwn  ni  yn  yr  oracl  sanctaidd  hon  gan  ddywedyd  "  Gwran- 
dawaf  taeth  a  ddywed  yr  Arglwydd,"  a  "  pha  taeth  byuag  a 
ddywed  efe  wrthych,  gwnewch."   Dyma  wnaeth  em  tadau,  ac 
wrth  bota  un  a  fyno  fod  yn  olynydd  iddynt,  dywedwn,  "  Dos  a 
gwna  dithau  yr  un  modd." 

•    Änrhydeddwch  y  dynion  hyn.-U&e  cymwynaswyr  cym- 
deithas  yn  gyffredin  yn  derbyn  teyrnged  o  barch  am  eu  gwas- 


II 


DYDlì  (iWYL  BARTHOLOMÉW. 


anaeth.  Gwobrwyir  y  dyu  a  beryglo  ei  fywyd  ci  hun  cr  acli- 
ub  ei  gyd-ddyn.  Cyílwynir  tystebau  yn  gydnabyddiaeth  i'r 
rhai  a  ymdrechtlsant  dros  egwyddorion  pur  dan  anfanteision — 
ysgrifenîr  cyfrolau  by wgraffyddol  er  cadw  mewn  cof  y  llafurus 
gariad  a  ddangoswyd  gan  ryw  rai  er  mwyn  ei  enw  ef — a  chy- 
fodir  cofadeiliau  er  anrhydedd  iV  rhai  a  wnaeth  wrhydri  ar 
faes  y  gwaed,  ac  a  brynasant  orseddau  â  min  y  cledd.  Os  telir 
yn  cwyllysgar  y  cyfryw  warogacth,  gallwn  yn  hyf  ddywcdyd 
— Anrhydeddwch  y  dynion  hyn. 

Pioy  a  anrhydeddir  ?  Ai  y  gwladgarwr  yr  hwn  yn  ngwres 
ci  deimlad  dros  liawliau  ei  wlad,  a  berygla  ci  fy wyd  Pw  ham- 
ddiífyn  ;  ac  a  ddewisa  garchar  ei  hunan,  yn  hytrach  nag 
aberthu  ei  rhyddid  hi  ?  Os  felly — Anrhydeddwch  y  dynion 
hyn. 

Fiüy  a  anrhyâeddir  ?  Ai  y  diwygiwr  cymdeithasol  sydd 
yu  chwilio  allan  gilfachau  cuddiedig  trueni  y  werin,  ac  a  ym- 
wada  ag  ef  ei  huu  er  dyrchafu  eu  liaddysg  a  gwella  eu  moes- 
au  ?    Os  felly — Anrhydeddwch  y  clynion  hyn. 

Pwy  a  anrhydeddir  ?    Aî  y  duwinydd  manylgraíF  sydd  yn 
^  ymafael  yn  egwyddorion  mawrion  yr  Efengyl — yn  treiddio  i 
galon  dyfnion  bethau  Duw,  ac  yn  ymrwyfo  fel  lefìathan  trwy 
ganol  tonau  yr  ysgrythyrau?    Os  M\y—Anrhydeddwch  y 
dynion  hyn. 

Fioy  a  anrhydeddir?  Ai  y  Cristion  cydwybodol  y  mae  ofn 
Duw  wedi  ymlid  ofn  dyn  o'i  fynwes— sydd  al  feddwl  mewn 
cymdeithas  barhaus  â  sylw^eddau  byd  ysbrydol  ;  ac  er  yn  byw 
ar  y  ddaear,  eto  a'i  ymarweddiad  yn  y  nefoedd  ; "  ac  yn 
"dangos  yn  eglur  eu  bod  yn  ceisio  gwlad  well,  a  hono  yn  un 
nefol."    Os  felly — Anrhydeddwch  y  dynion  hyn. 

Fwy  a  anrhydeddir  ?  Ai  y  gweinidog  gonest  nad  y  w  by  w- 
oliaeth  ond  dibv/ys  yn  ei  olwg,  os  ca  gyfle  i  rybuddio  eneidiau 
i  ffoi  rhag  y  llid  a  fydd,'^  a'u  cyfeirio  at  Oen  Duw  yr  hwn 
sydd  yn  tynu  ymaith  bcchodau  y  byd  sydd  a'r  byd  o'r  tu  ol 
i'w  gefii — cariad  Crist  lonaid  ei  galon,  a  llesad  llaweroedd  o 
flaen  ci  lygaid  ?    Os  felly — Anrhydeddioch  y  dynion  hyn. 


Y  PWLPUD  CYMREIG. 


3t 


Pioy  a  anrhydeddir  ?  Ai  y  mertbyr  sanctaidd  sydd  yn 
myned  allan  o  olwg  y  cyngor  yn  llawea,  am  gael  ei  gyfrìf 
yn  deilwng  i  ddyoddef  anmharch  er  mwyn  ei  enw  ef,"  nad 

gwerthfawr  ganddo  ei  einioes  ei  hun"— all  ganu  mewn  car- 
charau— a  chyflwyno  ei  ysbryd  i  ofal  ei  Bryniawdwr  ar  yr  ar- 
teithglwyd,  a  throi  y  fflamau  yn  gerbyd  tanllyd  i  fyned  adref 
i  ogoniant  ?  ûs  felly — Anrhydeddwch  y  dynion  hyn.  0  ! 
chwychwi,  Arwyr  cysegredig  i  achos  daioni  ysbrydol  dynol- 
iaeth  !  A  soniwch  chwi  am  Alexander — a  Ceasar— a  Pedr 
fawr— a  Charlcs  y  12fcd— a  Napoleon— a  Wellington  yn 
ymyl  y  fath  ddynion  a  gysegrasant  eu  bywydau  i  ddyrchafu 
Duw  yn  iachawdwriaeth  dyn?  Disgyned  deuparth  o'u  hys- 
bryd"  hwy  arnop  ni  yn  y  flwyddyn  hon.  Mager  dynion  o 
gyffelyb  feddwl  ar  ein  haelwydydd— meithrner  hwy  yn  ein 
Hysgolion  Sabbothol— tywallter  eu  hysbrydiaeth  ar  fyfyrwyr 
ein  Colegau,  a  Gweinidogion  ieuainc  ein  Heglwysi — cyfoder 
yn  1862-fintai  gref  i  fyned  allan  yn  ysbryd  a  nerth'^  Dwy 
FiL  ffyddloniaid  1662  ;  ac  yna  bydd  yn  werth  gan  yr  oes 
nesaf  ddy weyd  am  danom  ninau — Anrhydeddwch  y  Dynion 
Hyn. 


Y  PWLPUD  cymreiŵ. 


Mae  y  pwlpud  wedi  ei  hynodi  fei  safle  rhai  o'r  areithwyr 
galluocaf  a  fu  yn  y  byd  erioed.  Nid  yn  unig  y  mae  wedi  cyn- 
yrchu  dynion  manwl  fel  athrawiaethwyr,  eglurhäol  fel  esbon- 
wyr,  craff  fel  beirniaid,  a  difrifddwys  fel  pregethwyr  ;  ond  y 
mae  hefyd  wedi  cynyrchu  rhai  o^r  dynion  mwyaf  hyawdl,  don- 
iol,  a  phoblogaidd,  fel  areithwyr.  Dynion  a  allasai  gadwyno 
sylw  cynuUeidfa,  ac  apelio  atynt  gyda'r  fath  awdurdod  nes 
cymeryd  perclienogaeth  Iwyr  o  honynt.    Yr  oedd  gan  yr  ef- 


38 


Y  PWIiPUD  CYMREIG. 


eng-yl  cldymoii  fcl  hyn  yn  yr  oes  apostolaidd  ; — ac  y  maent 
wedi  bod  yn  acblysm'ol  o'r  pryd  hwnw  hyd  yr  awr  hon. 

Nid  oedd  Panl,  fel  y  tyÌ3Ìr,  ond  dyn  bychan,  gwanäidd,  di- 
olwg,  yn  allanol,  eto  yr  oedd  tanbeidrwydd  ei  ysbryd,  ac  ang- 
crddoldeb  ei  enaid  yn  gosod  rhy w  fawreddigrwydd  hyd  yn  nod 
ar  eiddilwch  ei  berson,  ac  yn  peri  iddo  ymddangos  mewn  gwir- 
ionedd  yn  ddyn  Dnw."  Ymresymai  gyda'r^^ath  awdurdod 
ger  bron  Ffelix — "  am  gyfiawnder,  a  dirwest,  a^r  farn  a  fydd,'^ 
fel  y  dychrynodd  y  rhaglaw  ;  ac  amddiffynodd  ei  hun  ger 
brou  Agrippa  gyda^r  fath  feistrolaeth,  fel  y  dywedodd  y  bren- 
hin,  Yr  wyt  ti  o  fewn  ychydig  i^m  henill  1  fod  yn  Gristion." 
Prcgethai  Bossuet  bregeth  angladdol  y  Dywysoges  Henrietta, 
a  phan  y  darluniai  ingoedd  ei  marwolaeth,.  cyfodai  yr  holl 
dyrfa  ar  cu  traed,  a  braw  angeu  yn  eu  gwynebau. 

Pan  yr  esgynodd  Massillon  i'r  pwlpnd  ar  farwolaeth  Louis 
XIV,  edrychai  am  funyd  o'i  gwmpas  ar  yr  olygfa  ddifrifol. 
Y  capel  wedi  ei  wisgo  mewn  dû,  yr  arch  addurnol  ar  yr  elor- 
wŷdd,  a'r  holl  le  yn  llawn  o  bendefîgion  y  deyrnas.  Wedi 
edrych  ar  y  cwbi  cyfodai  ei  freichian  tua'r  nefoedd,  a  dy wedai 
mewn  tòn  ddifrifol  orchfygol, — Fy  mrodyr,  Duw  yn  unig 
sydd  fawr  I  "  Ac  mewn  eiliad  y  mae  yr  holl  dorf  yn  cyfodi, 
ac  yn  ymgrymu  gyda  pharch. 

Pan  yr  oedd  M.  Bridaine,  un  o  areithwyr  enwocaf  Ffrainc, 
yn  pregethu  nnwaith  yn  Bognòle,  o  gylch  diwedd  ei  bregeth 
cyfodai  ei  freichiau,  a  gwaeddai  dair  gwaith  yn  gyffrous,  0  ! 
dragy wyddoldeb  ! "  a  phan  y  dywedodd  y  gair  y  drydedd 
waith,  syrthiai  yr  holl  gynulleidfa  ar  eu  ghniau  ;  Uanwyd  y 
dref  á  dychryn  ;  ac  am  dri  diva'nod,  y  llais  a  glywid  yn  y  lle- 
oedd  cyhoeddus,  gan  hen  ac  ieuanc,  ydoedd,  "  Trugaredd  0 
Arglwydd  ! 

Darluniai  George  Whitfield  berygl  yr  annuwiol  yn  cael  ei 
arwain  gan  ei  chwantau,  trwy  y  gydmariaeth  gyffröus  o  ddyn 
dall  yn  cael  ei  arwain  gan  gi  tua  dibyn  craig.  Portrëadai  yr 
olygfa  ofnadwy  gyda'r  fath  naturioldeb,  nes  y  tybiai  y  dorf  eu 
bod  yn  gweled  y  truan  ar  fin  dinystr  ;  a  gwaeddai  nn  dyn  oV 


Y  PWLPUD  CYMREIG. 


39 


gyntiUeîdfa,  wedi  ei  frawyehu  gan  yr  olygfa,    Er  mwyn  Duw 
stopiwch  ef'^ 

Ac  nid  yw  y  Pwlpud  Cymreig  wedi  bod  yn  ol  o  gynyrchu 
dynion  grymus  a  dylanwadol  eu  doniau  a^i  hyawdledd  preg- 
ëthwì^ol.  Yn  wir,  y  mae  yn  hyn  wedi  rhagori.  îsid  yw  y 
pwlpud  yn  un  wlad  wedi  talu  mwy  o  sylw  i  apeUadau  difrifol 
at  y  gydwybod,  a  chynhyrfiadau  effeithiol  ar  y  teimlad. 

Yn  ol  y  darhmiad  roddir  gan  WiUiams  Pantycelyn  o  weii> 
idogaeth  Daniel  Rowlands,  ymddengys  fod  y  fath  ddylanwad 
grymus  yn  cydfyned  à  hi,  fel  na  allai  y  pechaduriaid  mwyaf 
celyd  a  rhyfygus  ddim  sefyU  o'i  blaen. 
_     Gwelwcli  Daniel  yn  pregetliu,  yn  y  tarth,  y  nmg,  a'r  tân  ; 

M'il  ar  imwaith  yn  molianu,  Haleliy>ia  yw  y  gân  ; 

Nes  bai  torf  o  rai  annuwiol,  maym  rhy  w  syndod,  dwfn,  mud  ; 

Ac  yn  methu  rlroi  eu  meddwl,  ar  un  dim  ond  diwedd  byd. 
Glinlau  'n  crynu  gan  y  daran,  fel  pe  buasai  augau  ei  hun, 

Wedi  cym'ryd  llawn  berch'nogaeth,  ar  y  dyrfa  bob  yr  un. 
Beth  a  wnawn  am  safio  'nbywyd?"  oedd  yr  unrhy w gy dsain  lef ; 

Chwi  sy'  am  wybod  hanes  Daniel,  dyna  fel  dechreuodd  ef.'^ 

Yr  oedd  swyn  anorchfygol  yn  ngweinidogaeth  Davies  o 
Abertawy,  fel  y  byddai  y  gwrandawyr  ar  brydiau  yn  anghoíio 
eu  hunain  yn  lân  ;  ac  ar  un  adeg  gan  mor  Uwyr  yr  oedd  ei 
weinidogaeth  wedi  cadwyno  sylw  un  wraig,  goUyngai  eibaban 
o'i  breichiau  yn  ddiarwybod,  a  safai  fel  delw  heb  wneyd  sylw 
o  neb,~wedi  ei  mesmerio  gan  ddawn  y  pregethwr. 

Dywedir  am  John  Elias  yn  pregethu  mor  ofnadwy  ar  un 
amgylchiad,  nes  yr  oedd  y  dorf  oiflaen  ar  lewygu,  a  gwaeddai 
un  dyn  wedi  methu  dal  ei  araethyddiaeth  frawychus,  0  !  na 
chawn  i  glywed  Richardson  o  Gaernarfon  am  bum^  munyd.^^ 
Yr  oedd  Mr.  Richardson  yn  nodedig  am  ei  ddoniau  melus  a 
nefolaidd.  A  chlywsom  ein  hunain  rai  o  gedyrn  y  pwlpud  yn 
Nghymru  wedi  cario  goruchaíìaeth  mor  drwyadl  ar  gynuUeid- 
faoedd  Uuosog,  fel  y  gaUasent  wneyd  â  hwy  fel  y  gwelent  yn 
dda.  Do,  gwelsom  ddynion  cryfion  yn  gwelwi,  yn  Uewygu,  ac 
yn  syrthio  yn  gelaneddau  ;  a  rhyw  awdurdod  anghyfrifol  gan 


40 


Y  PWLPUD  CYMREIG. 


eiriau  y  pregetliwr  arnynt.  Gwyddom  y  gellir  priodoli  Uawer 
0  byn  i  fcdrusrwydd  aractliyddol  ;  ond  yn  hytrach  nag  aros  i 
geisio  rlioddi  cyfrif  am  dano  ar  dir  cyffredin,  gwell  genym  add- 
ef  yn  groyw,  "  O'r  Arglwydd  y  daeth  hyn." 

Mae  hanfodion  pregethu  yr  un  yn  mhob  oes,  ac  yn  mhob 
gwlad.  Yr  un  oedd  testyn  y  genadwri  yn  yr  oes  apostolaidd, 
ac  yn  yr  ocs  hon.  Yr  un  d^^stiolaeth  sydd  gan  yr  Efengyl 
dwyn  i  bob  cenedl  dan  y  nef.  Yr  ymadrodd  am  y  groes  " 
ÿw  baich  ci  gweinidogaeth  yn  mhob  gwlad.  "  lesu  Grist  a 
hwnw  wedi  ei  groeshoelio"  yw  cynwys  ei  chenadwri  yn  mhob 
man.  A  chred  yn  yr  Arglwydd  lesu  Grist,"  yw  yr  hyn  a 
ofynir  ganddi  oddiwrth  bob  dyn.  IJn  efengyl  sydd  i  wynebu 
ar  bob  creadur.  Ond  y  mae  gwedd  neillduol  i  weinidogaeth 
gwahanol  genhedloedd,  yn  cyfodi  oddiar  eu  tymherau  natur- 
iol,  a^i  harferion  cymdeithasol,  a'u  sefyllfa  drigianol  ;  a  dichon 
fod  golygfeydd  arwynebol  gwlad  yn  cario  dylanwad  mawr  ar 
ffurf  feddyliol  ei  phreswylwyr.  Beth  bynag  y  mae  yn  ffaith 
fod  gan  bob  cenedl  ei  dull  neillduol  o  feddwl  a  siarad  ;  ac  y 
mae  y  gwahaniaeth  yma  yn  cael  ei  gario  allan  i  bwlpudau 
gwahanol  wledydd.  Er  mai  yr  un  genadwri  sydd  i'w  thraethu, 
eto  y  mae  gan  bob  cenedl  ei  dull  arbenig  o'i  thraddodi. 

Mae  y  cymhwysderau  hanfodol  i'r  Weinidogaeth  hcfyd  yr 
un  bob  amser.  Mae  yn*  wir  fod  cymhwysderau  ychwanegol 
yn  ofynol  dan  rai  amgylchiadau.  Fel  y  mae  cynydd  mewn 
addysg  yn  mysg  y  werin,  y  mae  graddau  ycliwanegal  o  ddysg- 
eidiaeth  yn  cael  ei  ofyn  yn  y  pwlpud.  Cyflawnwyd  y  weinid- 
ogaeth  yn  effeithiol  gau  ein  tadau  ar  ychydig  iawn  o  addysg  ; 
ond  byddai  yn  rhyfyg  i  neb  feddwl  am  y  weinidogaeth  yn  awr, 
ar  y  mesur  o  ddysgeidiaeth  oedd  ganddynt  hwy  ;  ond  yr  oedd 
y  cymhwysderau  hanfodol  yr  un  y  pryd  hwnw  ag  yn  awr  ;  ac 
y  mae  Duw  yn  gofyn  i  bob  un  a  esgyno  i^r  pwlpud  hebddynt ; 
— beth  sydd  i  ti  a  fynegech  ar  fy  neddfau  ?  neu  a  gymerech 
^  i  fy  nghyfamod  yn  dy  enau?      Nid  ein  hamcan  ydyw  dar- 

nio  cymhwysderau  y  weinidogaeth  yn  ddim  pellach  nag  y 

íae  hyny  yn  angenrheidiol  er  dangos  effeithiolaeth    Y  pwl- 


^  Y  PWLPÜD  CYMREIG.  ^41 

pud  Cymreîg."    Mae  pedair  elfeu  auhebgorol  Pr  Weiaidog- 
aeth.    Duwioldeb  persouol  eglur  a  diamheuol  ;  deall  da  yu 
egwyddoriou  yr  efeugyl  ;  medrusrwydd  i  draddodi  yu  eglur  a 
boddhaus  ;  ac  ysbryd  awyddus  at  y  gwaith.    Rhaid  meddu  y 
pethau  hyn,  cyu  y  gall  im  fod  yu  "  Weiuidog  da  i  lesu  Grist.'^ 
Yu  flaeuaf  oll  rhaid  i  euaid  y  pregethwr  ei  huu  fod  o  dau 
ddylauwad  crefydd,  fel  y  gallo  ddywedyd,     credais,  ac  am 
byuy  y  lleferais."    Gofynodd  lesu  G-rist  i  Pedr  dair  gwaith,  a 
gwasgai  y  cwestiwu  ato  yu  gyfeiriadol,  "  Simou  mab  Jonah,  a 
wyt  ti  yu  fy  ngharu  I  ?      Md  ymddirieda  Mab  Duw  ofal  ei 
ŵyn,  a  bugeihaeth  ei  bi'nidd  i  neb,  ond  y  rhai  sydd  yu  ei  garu. 
Md  oes  gau  y  gwas  cyílog  ofal  am  y  praidd  ;— oud  am  ei 
gyflog.    Khaid  cael  calon  gyduaws  â'r  efengyl  iV  phregethu, 
fel  y  bydd  ei  hysbryd  hi  yu  ymdoddi  yn  ei  ysbryd  ef.  Ond 
uid  yw  yu  ddigon  i  ddyn  wybod  am  ddylanwad  yr  efeugyl  ar 
ei  galou  mewu  trefn  iV  phregethu  ;  rhaid  meddu  diruadaeth 
ghr  ar  "  yr  athrawiaeth  sydd  yu  ol  duwioldeb."    Nid  pob  dyu 
'  duwiol  a  wua  bregethwr,  oud  gofyuir  ei  fod  yn  ddyu  dawioi 
deallgar.    Mae  llythyrau  Paul  at  Timotheus  a  Titus  yn  Hawn 
cynghorion,— i  lynu  wrth  ddarllen,"  i    fyfyrio  yn  y  pethau 
hyn,  ac  yu  y  pethau  hyu  aros  :  "  i  ofalu  fod  gauddyut  ffurf 
yr  ymadroddiou  iachus,'^  a     phroffwydo  yn  ol  cysoudeb  y 
ffydd.^^    Dylai  meddwl  pregethwr  fod  yu  ystorfa  lawu  o  wy- 
bodaeth  ;  ac  yntau  yu    ysgrifeuydd  w^edi  ei  ddysgu  i  deyrnas 
uefoedd,  ac  yn  dwyu  allau  o^i  drysor  bethau  newydd  a  hen.'^ 
Md  digou  fod  yr  ystor  yuddo,  oud  rhaid  iddo  fedru  eu  dwyn 
allau  Tr  bwrdd  cyfuewid  ;    lawn  gyfrauu  gair  gwiriouedd,'^  a 
meddu  ^Hafod  y  dysgedig  i  lefaru  gair  m.ewn  pryd  wrth  y  di- 
ffygiol.    Ehaid  iddo  fod  nid  yn  unig  yu  gogydd  da  i  baratoi  y 
bwyd,  oud  hefyd  yn  weinydd  medras  i  hulio  y  bwrdd.  Mae 
gallu  i  draethu  ei  feddwl  yn  eglur,  yu  rhwydd,  a  boddhaus  yn 
haufodol  i  bregethwr.    A  chyda^r  cwbl  rhaid  iddo  feddu  ^^s- 
bryd  y  weiuidogaeth  ;  calon  yu  ymhyfrydu  yn  ei  waith.  Dy- 
ledswyddau  ei  swydd  yu  bleser  iddo  ;  myfyrio  a  phregethu  ei 
brîf  hyfrydwch  ;  "yraboeni  yn  y  gair  a'r  athrawiaeth  ac 


42  Y  PWLPUD  CYMREIG.  ^ 

nid  yw  y  gair  na^'  athrawiaeth  yn  boen  iddo  ychwaith  ;  ond 
gall  ddy weyd  gyda  Paul.    Yr  wyf  yn  mawrhau  fy  swydd." 
Dynion  yn  yr  ysbryd  yna  sydd  wedi  gwneyd  eu  hol  ar  y  byd 
gyda'r  efengyl.    Mae  un  ysgrifenydd  efengylaidd  yn  dyweyd 
mai  y  tri  llyfr  ddylai  fod  yn  brif  fyfyrdod  y  pregethwr  ydywei 
Feibl,  ei  galon  ei  hun,  a'i  wrandawyr.    Ac  yn  sicr  os  dealla  y 
tri  yna  ni  bydd  yn  ol  o  gyflawni  ei  weinidogaeth.    Mae  y  pwl- 
pud  i  amcanu  at  gyrhacdd  y  dyn  i  gyd  ;  ei  ddeall,  ei  serch,  a'i 
gydwybod.    Goleuo  ei  ddeall  yn  gyntaf.    Addysgu  y  dyn. 
iSiid  oes  gwerth  yn  y  weinidogaeth  hono  nad  yw  yn  amcanu 
hyfTorddi.    Mae  y  pregethwr  i  ofalu  fod  gauddo  ryw  beth  i^v 
ddysgu  i'r  bobl  bob  tro  y  gelwir  hwy  ynghyd.    Ond  y  mae 
hyny  i  gael  ei  wneyd  yn  y  dull  mwyaf  deniadol,  a  thebycaf  i 
enill  cu  serch.    Dylai  y  gwirionedd  gael  ci  wisgo  yn  y  wedd 
fwyaf  derbyniol,  fel  yr  enillo  gymeradwyaeth  y  gwrandawyr. 
Ond  ni  ddyUd  gorphwys  nes  apeho  at  y  galon  a^r  gydwybod  ; 
a  dwyn  y  dyn  i  deimlo  mai  cenadwri  am  ei  fy wyd  sydd  yn  cael 
ei  dwyn,  a  bod  y  canlyniadau  mwyaf  difrifol  o'i  gwrthod. 
Mae  yn  bosibl  i  bregethwr  sefyll  yn  rhy  hir  ar  y  naill  ac  es- 
geuluso  y  lleill.    Mae  rhai  fel  pe  byddent  wedi  meddwl  mai 
deall  yw  y  dyn  i  gyd.    Gosodant  wirioneddau  mawrion,  trym- 
ion,  sycbion  ger  ei  fron,  yn  y  dull  mwyaf  diaddurn,  fel  y  mae 
yn  ofynol  cael  deall  cawr  iV  treuho.    Ac  yn  eu  zel  dros  fara 
iach,  a    bwyd  cryf,'^  ni  cheir  tamaid  raoethus  ganddynt  byth. 
Maent  fei  wedi  gwneyd  diofryd  yn  erbyn  pob  ffigiwr,  a  chyd- 
mariacth,  a  hancsyn  ;  rhaid  bwyta  y  mcddyUau  mawrion  yn 
amrwd  fel  y  maent  neu  newynu.    Mae  eraiU  fel  yn  tybio  y 
gall  cu  gwrandawyr  fyw  byth  ar  felysion  a  moethau,    Mae  cu 
'bwrdd  yn  wastad  yn  llawn  o  ddysgleidiau  blasus,  hawdd  iawn 
i\v  cyme-'7d,  ond  heb  ddim  ynddyni  i  fagu  nerth  ;  acnldhyny 
yn  unig,  ond  y  maent  yn  lladd  arclìwaetli  at  ymborth  cryf  a 
mcitbrinol.      Nid  da  bwyta  gormod  o  fòl.'^    Taro  y  tcimlad, 
boádio  y  serch  yw  eu  hoU  amcan.    Nid  yw  cynuUeidfa  yn 
ddim  callach  er  eistedd  dan  y  fath  bregethu  am  eu  hoes  ;  ao 
y  maeut  mewn  perygl  mawr  o  gael  eu  harwaiu  í  gamfarüu  aui 


y  PWLPUD  CYMREIG.  43 

■m 

y  peth  peuaf.  Mae  eraill  yn  eclrjcli  ar  y  gwrandawyr  fel 
mewa  clefyd  aügeiiol  ;  ac  nid  oes  ganddynt  ddim  iddynt  ond 
meddyginiaeth.  Ni  fynant  feddwl  am  roi  bwyd  iddynt,  llawer 
llai  rhoi  moethau  iddynt,  nes"  y  symudir  yr  aíiechyd.  Gwir. 
ioneddau  llymion,  chw^erwon,  mtniog  i  drywanu  y  gydwybod, 
a  gweithio  arswyd  i  eneidiau  cysglyd.  M  fynwn  awgrymu 
gair  yn  erbyn  gwirioneddau  llymion  i  ddeffroi  pechaduriaid 
difrav\^,  ond  y  mae  yn  bosibl  gweithio  y  lìinell  yna  ynrhybell; 
ac  i  ddynion  fyned  i  gysgu  yn  drymach  yn  swn  y  taranau  ;  ac 
os  felly,  bydd  yn  anhawddach  eu  deffroi.  Mae  y  pregethwr 
sydd  yn  myfyrio  lles  ei  wrandaw^r  yn  gwneyd  pob  un  o'r  trl  ; 
nid  yn  rhoddi  yr  un  faint  o'r  naill  a'r  liall,  ond  yn  'Mawu  gyf- 
ranu  gair  y  gwirionedd  ;  "  ac  íel  meddyg  deallgar^  weithiau 
yn  cryf  hau  y  corfT  trwy  ymborth  iachus,  yn  gystal  ag  yn  puro 
y  corif  trwy  gyffeiriau  cryfion.  Ac  nid  oes  oiid  myfyrdod 
manwl  ar  ei  galon  ei  hun,  ac  ar  gyfiwr  ei  wrandayfyr  yn 
ilgwyneb  gair  Duw  a  alluoga  bregethwr  i  wneyd  hyn  yn  eff- 
eithiol. 

Ý  peth  cyntaf  oll  sydd  gan  bregethwr  i'w  wneyd  cyn  esgyn 
i'r  pwlpud  ydyw  gofalu  fod  ganddo  rywbeth  i'w  ddyweyd. 
Dyweclodd  un  gwr  galluog  wrth  Gadeirydd  Cynhadlecld  a'i 
cymhellai  i  ddyweyd  rliyw  beth,  Un  peth  Syr  ydy¥/  clyweyd 
rhyv/  beth,  poth  arall  yclyw  fod  gan  dclyn  ryw  beth  i'w 
ddyweyd."  Baom  cyn  hyn  dan  yr  angenrheidrwydd  poenus  o 
orfod  eistedd  am  ddeugain  munyd  a  mwy  i  wrando  ar  ddyn- 
ion  yu  dyweyd  rhywbeth  ;  a  phc  gosodasid  ni  ar  ein  llŵ  uis 
gallasem  yn  y  diwedd  ddyweyd  pa  beth  a  dclywedwyd,  na 
pha  beth  oedd  amcan  y  cwbl.  Lle  i  gyflwyno  cenadwri  yw^  y 
pwlpud,  i  drnethu  neges  neillduol  ;  a  dylai  hono  fod  raor  om- 
Iwg  na  byddai  yn  bosibl  i  wrandawyr  astud  ác  ystyriol  lai  na'i 
dealL  Wedi  gofilu  fod  gadddo  rywbeth  i'w  ddj^weyd,  djbl 
astadio  j^o.fodd  V\v  dclyweyd  yn  y  duli  tebygaf  o  gael  gwraii- 
dawiad  a  derbyniad.  Mae  nifer  o  bregethwyr  a  chanddynt 
ddigon  Pw  ddyweyd,  ond  nid  oes  gancldynt  un  íTordd  i  ddy- 
weỳd  ;  ac  y  máe  dosbartiì  aialí  mue  ganddynt  ddigön  o  ddaŵn 


44  Y  PWLPÜD  CYMREIG. 

i  ddyweyd,  ond  nid  oes  ganddynt  ddim  i'w  ddyweyd.  Mac 
cyflawnder  o  ddawn  dyweyd  wedi  bod  yn  brofedigaeth  i  lawer 
0  bregethwyr  ;  oddiar  barodrwydd,  a  íTraethineb,  a  hyawdl- 
edd  naturiol  esgeulusasant  fyfyrio  ;  ac  y  mae  llawer  o  ddyn- 
ion  heb  ond  ychydig  o  ddawn  siarad  yn  naturiol,  eto  trwy  fod 
ganddynt  ryw  beth  gwerth  ei  ddyweyd  wedi  dysgyblu  euhun- 
ain  nes  dod  yn  siaradwyr  miniog  ac  effeithiol.  Nid  oes  un- 
rhy w  ddyn  o  ddawn  siarad  cyffredin  ;  os  paratoa  yn  fanwl  yn 
mlaen  llaw,  gan  drefnu  ei  feddyhau  yn  rheolaidd,-  ac  awchio 
ei  holl  sylwadau  mewn  teimlad  priodol,  gan  eu  traddodi  gyda 
sylw  a  gofal  dyladwy  na  ddaw  yn  bregethwr  derbyniol  a  dy- 
lanwadol. 

Mae  tair  elfen  bwysig,  yn  wir,  tair  elfen  hanfodol  mewn 
pregeth  dda.  MeddyUau  addfed  ;  chwaeth  bur  ;  a  chyfan- 
soddiad  cyfan.  MeddyUau  yw  y  pethau  penaf,  ac  am  danynt 
y  dylai  fod  y  gofal  blaenaf.  Syniadau  eglur,  sylweddol,  ac 
ysgrythyrol.  Meddyhau,  nid  dychmygion.  Bwrw  dych- 
mygion  i  lawr yw  amcan  yr  efengyl.  Ac  o  bob  lle,  y  pwl- 
pnd  yw  y  man  mwyaf  anghymwys  i  ddwyn  ysbwrial  o^r  fath. 
Nid  darluniadau  barddonol  a  gondemniwn  ;  ond  dychmygion 
gwagsaw  a  gamenwir  yn  farddoniaeth  ysgrythyrol.  Y  mac 
genym  ddosbarth  o  bregcthwyr  barddouol.  Mac  yr  hyn  a  el- 
wir  yn  grebwyll  a  darfelydd  yn  gryf  iawu  yuddynt.  Rhodd- 
ant  dafod  ac  jaith  i  bob  pcth  trwy  y  grcadigaeth  ;  personol- 
ant  y  cwbl  mewn  natur,  crwydrant  trwy  y  cyfan-fyd  yn  ol  ac 
yu  mlaen,  ffrwynant  y  gwynt,  a  marchogant  y  cwmwl.  ÌSid 
oes  dim  yn  rhy  fach  iddynt  sylwi  arno,  na  dira  yn  rhy  fawr 
ganddynt  wneyd  defnydd  o  hono.  Mae  y  blodau  rhosynaidd 
a'r  Uysiau  amryhw,  yr  impyn  ieuanc  a'r  dderwen  oedranus,  yr 
abci'  fechau  a'r  nant  drystiog,  y  ffynon  loew  a'r  ffrwd  risial- 
aidd,  yr  afon  ddolenog  a'r  môr  raawr  llydan,  y  ddòl  feiUionog 
a'r  dyffryn  ëang,  yr  allt  serth  a'r  goedwig  gysgodfawr,  ybryn- 
iau  cribog  a'r  creigiau  ysgytlirog,  y  foel  Iwydaidd  a'r  mynydd 
uchel,  oll  dan  deyrnged  iddynt,  ac  yn  cael  eu  gwneyd  yn  en- 
eidiau  l>y  w  ganddynt.    Dringant  i'r  nefoed<1,  gwibiant  yn  mysg 


t  PẂLPÜD  CYMREIG. 


45 


ý  ser,  caiff  y  lloer  wasanaethu  arûynt,  a^r  Haul  ei  huii  fod  ya 
ddarostyngedig  iddynt.  A  phan  y  byddo  dychymyg  bardd- 
onol  cryf  yn  cael  ei  ffrwyno  gan  farn  gywir,  dan  reolaeth 
chwaeth  dda,  y  mae  yn  brydferth  dros  ben.  Ond  pan  yclyw- 
om  ddynion  yn  mwrddo  meddyliau,  yn  cymysgu  ffugyrau,  ac 
yn  galw  yr  epäod  disynwyr  yr  esgorodd  eu  heneidiau  bwhw- 
manllyd  arnynt,  yn  syniadau  barddonol,"  ac  yn  dysgwyl  i  ni 
gydnabod  dychymygion  eu  hymenyddiau  meddalion  yn  ^^fardd- 
oniaeth  ysgrythyrol,'^  yn  wir,  y  mae  yr  haerllugrwjdd  yn  fwy 
nag  a  all  ein  natur  ddyoddef.  Mae  yn  bwysig  iawn  i  ddynion 
-yn  y  dyddiau  presenol  allu  gwahaniaethu  rhwng  dychymygion 
gwibiog  a  meddyliau  barddonol,  rhwng  cynyrchion  gwir  ath- 
ryhthgar  ac  anturiaethau  rhyfygus  dynion  a  fyn  gael  eu  cyfrif 
yn  wreiddiol.  Mae  ysfa  ryfeddol  yn  yr  oes  hon  am  bregethau 
barddonol,  yn  gymaint  felly,  fel  y  mae  gormod  o  briodoldeb 
yn  yr  hyn  a  ddywedodd  golygydd  un  o^r  newyddiaduron  yn 
ddiweddar,  Mai  ychydig  o  flas  sydd  gan  ddynion  yn  enwedig 
yn  y  trefydd,  at  bregethau  athrawiaethol,  llai  na  hyny  at 
bregethau  dyledswýddol,  ond  am  bregethau  barddonol  de%vch 
â  hwy.'^  Mae  y  cyhuddiad  yn  un  pwysig  iawn,  ac  os  yn  wir, 
y  mae  yn  dangos  sefyllfa  crefydd  ysbrydol  yn  yr  eglwysi  yn 
isel  dros  ben  ;  pan  nad  oes  archwaeth  at  wirioneddau  bywyd 
yr  efengyl,  nae  awydd  at  ddyledswyddau  hanfodol  crefydd. 
Mae  rhai  o  arweinyddion  y  bobl  yn  y  pwlpud,  a  thrwy  y  wasg, 
yn  gyfrifol  am  fagu  y  chwaeth  Iygredig  yma  yn  y  bobl,  ac  y 
mae  dosbarth  o  bregethwyr  edlychaidd  yn  ceisio  bod  yn  efel- 
ychwyr  iddynt,  nes  y  mae  eu  pregethau  yn  ddarnau  marw, 
gwywedig,  dienaid,  heb  feddwl  na  theimlad  ;  ac  y  mae  medd- 
wl  Fr  fath  weinidogaeth  gasglu  cynulleidfaoedd,  a  phorthi  en- 
eidiau  yn  wallgofrwydd.  Mae  y  pethau  a  ddarllenasom,  ac  a 
wrandawsom  ein  hunain,  a^r  hyn  a  adroddwyd  gan  eraill  wrth- 
ym,  yn  gystal  a^r  hyn  a  wyddom  am  fethiant  pregethau  o'r 
fath  i  ateb  amcanion  mawrion  yr  efengyl,  yn  ein  hargyhoeddi 
fod  yn  Ilawn  bryd  dynoethi  y  fath  fympwyaeth  a  ddygîr  1 
mewn  dan  rith  pregethu  yr  efengyl.    Yr  ydym  yn  dymuno 


46 


Y  PWLPÜD  CraRElG. 


ail-ddywey,d  nad  ydym  yii  y  sylwadau  hyii  ya  condemnio  syn- 
iadau  barddonol,  a  darluniadau  bywiog  mewn  pregeth,  ond  eu 
cael  dan  lywodraeth  chwaeth  a  baru,  a  rhyw  amcan  iddynt. 
Ond  y  mae  yn  ofynol  fod  y  meddyhau  yn  addfed.    Bydd  yn 
hawdd  deall  wrth  weled  ambell  i  feddwl  yn  dyfod  allan,  mai 
uu  anhymig  ydyw.    Nid  lle  yw  y  pwlpud  i  ddynion  anturio  i 
oUwng  allan  syniadau  fyddo  newydd  eu  taro.    Er  y  gallent  o 
herwydd  eu  hynodrwydd  ddisgyn  yn  gyffrous  ar  y  gynulleidfa, 
eto  gormod  o  hyfdra  yn     y  lle  ofnadwy "  oedd  eu  gollwng  j 
allau  yn  amrwd,  heb  ymbwyllo  yn  fanol  uwch  eu  penau,  a^u 
hedrych  o  bob  cyfeiriad.      Myfyria  yn  y  pethau  hyn,  ac  yn 
y  pethau  hyn  aro^P    Mae  ymhyfrydu  mewn  dyweyd  pethau 
hyuod,  i  gyflroi  cywreinrwydd  yn  anheilwng  o^r  pwlpud. 
Dichon  y  gallent  enill  i  ddyn  ryw  boblogrwydd  dros  ychydig 
gyda  gwerin  auwybodus  ;  ond  y  mae  y  neb  a'i  gwnelo  yn  sicr 

0  ddarostwng  ei  hun  yngolwg  pob  dyn  ystyriol,  o  faríi  bwyll- 
og,  a  theimlad  crefyddol.  MeddyUau  sylweddol,  wedi  eu 
haddfedu  mewn  myfyrdod  pwyllog,  sydd  yn  gweddu  iV  gosod 
ger  bron  eneidiau  anfarwol.  Mae  purdeb  chwaeth  hefyd  yn 
anhebgorol  i  bregeth  dda.  Un  o'r  pethau  anhawddaf  yw 
tynu  y  llinell  rhwug  yr  hyn  sydd  briodol  a'r  hyn  sydd  wrthun. 
Mae  yn  hawdd  iawn  llithro  o'r  naill  i'r  Uall.    Mae  yn  bosibl 

1  bregethwyr  oddiar  gamsyniad  beth  sydd  chwaethus,  ddisgyn 
yn  faldodus  ;  ac  arfer  iaith  a  dullwedd  wan  a  dinerth.  Nid 
oes  dim  mewn  symledd,  eglurder,  a  ncrth  yn  anghydweddol 
à'r  chwaeth  buraf.  Mae  yn  chwithig  gweled  ambell  i  eneth 
ar  ol  treuho  tri  mis  yn  yr  ysgol  yn  Lloegr,  yn  codi  ei  thrwyn 
ar  eiriau  cyff'redin  y  Bcibl  ;  ac  yn  myned  i  deimlo  geiriau 
croyw  y  pwlpud  yn  disgyn  yn  grâs  ar  ei  chlust.  Mursendod 
annyoddefol  yw  peth  íelly.  Ac  ni  ddylai  yr  un  pregethwr 
gymeryd  ei  arwain  gan  y  fath  rai.  Ond  troseddir  ar  chwaetb 
bur  yn  Uawer  mynychach  gan  iaith  isel,  lygredig,  ddifoes  y 
fath  ag  sydd  yn  rhwym  o  godi  gwrid  i  wyneb  pob  dyn  syn- 
wyrol,  heb  son  am  wragedd  gwylaidd.  Mae  rhai  pregethwyr 
fel  pe  byddent  yn  ymhyfrydu  ymdroi  gyda  phethau,  ag  y  ma^ 


Y  PWLPUD  CYMREIG. 


gweddusder  ya  galw  am  beidio  eu  crybwyll.    Dihunir  gan- 
ddynt  bob  amser  deimladau  cnawdol  a  llygredig.  Maent 
wedi  ymwerthu  i  awydd  am  wenau  cymeradwyol  eu  gwran- 
dawyr,  fel  yr  ymostyngaat  i  ddyweyd  pob  peth  a  áueddo  iV 
cyffroi.    Pa  beth  a  all  fod  yn  fwy  anghydweddol  ag  urddas  y 
pwlpud?     ^'Geiriau  yr  Arglwydd  ydynt  eiriau  lourìonP 
Eithr  llefara  di  y  pethau  a  loeddo  i  athrawiaeth  iachus." 
"  Ymadrodd  iachus,  ijr  hwn  ni  ellir  heio  arnoP  Chwiliodd 
V  pregethwr  am  eiriau  cymeradwy.'^    Dylai  pob  gair  gael  ei  m 
bwyso  yn  fanwl,  gyda  gofal  na  byddo  ystyr  gwlad  yn  rhoddi 
syniad  gwahanol  iddo,  i^r  hyn  yw  meddwl  y  llefarwr.    "  Geir- 
iau  y  doethion  sydd  megis  symbylau,  ac  fel  hoelion  wedi  eu 
sicrhau  gan  feistriaid  y  gynulleidfa.^'    Ond  y  mae  rhai  er  ys- 
goi  iaith  isel  yn  ciHo  i  eithafìon  arall.    Defnyddiant  iaith  flod- 
euog,  farddenol,  giogyrnog,  a  chwyddedig.     Cuddiant  eu 
meddyhau,  os  oes  ganddynt  rai  hefyd,  dan  bentyrau  o  eiriau 
diamcan.    Bu  y  fath  ddull  unwaith  yn  boblogaidd  ;  ond  nid 
yw  felly  yn  awr  gan  neb  ond  yr  anwybodus  ;  chwyddedig 
eiriau  gorwagedd,^^  y  cyfrifir  hwynt  gan  bob  dyn  deaUgar. 
Nid  yélynt  yn  cael  eu  hystyried  yn  addurniadau  areithyddol 
gan  y  meddyliau  coethaf  ;  Uawer  Uai  yn  gydweddol  ag  amcan 
pregethu  yr  efengyl.    Mae  math  o  goeg-ddysgeîdiaeth  hefyd, 
wedi  ymlusgo  i^r  pwlpud,  sydd  yn  fradychiad  ar  chwaeth  bur. 
Nid  beirniadaeth  eglurhaol  ar  y  testyn  a'i  gysylltiadau  a  olyg- 
wn  ;  mae  hyny  yn  cymeradwyo  ei  hun  i  bob  gwrandawr 
meddylgar  ;  ond  y  coegfeirniad  sydd  yn  dwyn  eu  Groeg  a^i 
Hebraeg  i  bob  pregeth,  ac  yn  gwneyd  cyfeiriadau  gwastadol 
at  y  testyn  gwreiddiol.    Mae  ein  henaid  yu  ffieiddio  y  crach- 
ddysgedigion  yna.    Er  y  gwyddom  fod  pethau  felly  yn  pasio 
gyda  hurtiaid  fel  dangoseg  o  fawredd.    Gofynai  hen  ŵr  i  wein- . 
idog  ieuanc,    Paham  na  buasai  ef  yn  rhoddi  iddynt  Eoeg  a 
Hebraeg  yn  ei  bregethau  ?      "  Wel  yn  wir  ni  wyddwn  fod 
yma  neb  yn  eu  deall,"  ebe  y  gweinidog  yn  wylaidd  iawn, 
'^onite  gallaswc  eu  rhoddi."      Deall  neu  beidio,  ebe  yr  hen 
ŵr,  beth  yw  hyny  i  chwi,  gau  ein  bod  nì  yn  taUi  am  y  shvf 


48 


Y  PWLPÜD  CYMREIG. 


goreu,  dylem  ei  gael."    Nid  oes  geuym  ddim  yn  erbyn  i  ddyn- 
ion  galluog  ddangos  diûyg  y  cyfieìthiad  presenol,  os  bydd 
rliyw  beth  o  bwys  ;  ond  y  mae  gwneyd  hyny  i  ffugio  mawredd 
trwy  ddallu  anwybodusion  yn  ddirmygedig  genym.    Mae  yr 
holl  bethau  yna  yn  myned  yn  erbyn  y  chwaeth  bur  a  ddylai 
hynodi  y  pwlpud.    Ond  ni  bydd  y  bregeth  yn  gyflawn  er  cael 
syniadau  addfed,  a  chwaeth  goethedig,  heb  fod  y  cyfansoddiad 
yn  gyfan.    Mae  brawddegau  toredig,  ani^rphenol  yn  lladd  eff- 
eithiolaeth  y  traddodiad.    Mae  cyfansoddiad  cyfan  er  ei  fod 
yn  wan  yn'cymeradwyo  ei  hun  yn  fwy  na  meddyhau  gwas- 
garedig,  er  eu  bod  yn  gryôon.    Gwelsom  lawer  pregethwr  yn 
coUi  yn  hollol  yn  y  fan  lle  y  dylasai  fod  gryfaf,  a  hyny  o  eisiau 
parotoad  blaenorol.    Nid  ydym  wrth  ddy weyd  hyny  yn  medd- 
wl  y  dylai  pregethwr  baratoi  mor  fanwl  nes  bod  mewn  lly- 
ffethair  wrth  draddodi.    Mae  rhai  wedi  syrthio  yn  mhell  i^r 
ochr  hono  ;  mae  yn  hawdd  deall  arnynt  eu  bod  wedi  paratoi 
yn  fanwl,  yn  gwybod  pa  le  i  roddi  bloedd,  a  pha  le  i  ddyweyd 
yn  ddistaw.    Dywedir  am  ryw  bregethwr  oY  dosbarth  yma, 
wedi  cyfansoddi  pregeth,  a'i  hysgrifenu  yn  gyflawn  ; — dig- 
wyddodd  i  ryw  un  gael  gafael  ynddi,  ac  wrth  edrych  drosti 
gwelai  fod  pob  gair  wedi  ei  ysgrifenu,  a  rhyw  nodau  yma  a 
thraw  pa  fcdd  i'w  thraddodi ;  ac  mewn  un  man  gwelai  wedi 
ei  ysgrifenu  mewn  lly thyren  fenach  (hloedd  fan  yma.J  Caeth- 
was  i^v  gyfansoddiad  ydoedd  dyn  fel  yna.    Mae  dynion  trwy 
ddyfal  ymarferiad  wedi  dyfod  yn  feistriaid  y  gynulleidfa. 
Maent  yn  myfyrio  yn  fanwl,  yn  cadw  eu  hunain  dan  reolaeth 
hollol,  yn  dal  yn  gaeth  at  eu  cyfansoddiad,  ond  gorchwyl  an- 
hawdd  yw  cadw  yr  art  o'r  golwg.    Mae  y  bregeth  a  draddodir 
yn  rhwym  o  fod  yn  fwy  dylanwadol  na^r  bregeth  a  ddarllenir ; 
ond  os  bydd  y  traddodiad  yn  dwyn  tebygolrwydd  mawr  i 
wers  wedi  ei  dysgu,  y  mae  hyny  yn  tynu  llawer  iawn  oddiwrth 
ei  heffeitWoldeb.    Nid  y  caethiwed  yna  yw  y  [cyfanrwydd  a 
gymhellwn,  er  fod  yn  well  genym^hyny  na'r  llacrwydd,  a'r  an- 
nibendod  sydd  yn  fynych  mewn  pregethau  ;  ac  yn  cael  eu 
gwneyd  i  fyny  â  rhyw  eiriau  llanw  megis  "  welwch  chwi  ;  " 


Y  PWLPUD  CYMREIG. 


49 


"  yü  awr  ;  ac  yn  y  blaea.'^  Lleiiwi  y  bylcliau  â  geiríau 
diystyr.  Ac  y  mae  y  pregethwyr  hyny  sydd  yn  arfer  pregethu 
i  gynulleidfaoedd  bywiog,  hwyliog,  yn  ymddangos  yn  llawer 
mwy  darniog,  a  thoredig  eu  pregethau  pan  yn  anerch  cynull- 
eidfaoedd  oer,  a  digynwrf.  Mae  twrf  y  gwrandawyr  yn  Uenwi 
y  bylchau  i  fynu  yn  y  naiU  amgylchiad,  ond  rhaid  iddynt  eu 
llenwi  eu  hunain  yn  y  llall  neu  byddant  yn  wag.  Ac  y  mae 
yn  ofynol  i  bregethwr  baratoi  i  fyned  trwyddi  beth  bynag 
fyddo  yr  amgylchiadau  ;  ac  os  ceir  awelon  ffafriol,  ni  bydd 
cyfansoddiad  cyfau  yn  un  anfantais. 

Gofynir  yn  fynych  pa  gynUun  o  bregethu  yw  y  goreu  ? 
Mae  arddulUau  gwahanol  o  gyfansoddi  gan  wahanol  breg- 
ethwyr  ;  a  gwahanol  arddulliau  gan  yr  un  pregethwyr  ;  ac  y 
mae  yn  anhawdd  dyweyd  pa  gynllun  sydd  oreu,  am  fod  gan 
bob  un  ei  fanteision  ;  ac  y  mae  y  naill  ddull  yn  gyfaddasach 
na'r  Uall  i  destynau  neiUduoL 

Mae  rhai  yn  hoff  iawn  o'r  furf  athraioiaethol.  Codant 
athrawiaeth  o  bob  testyn.  Hon  a  ystyrid  unwaith  y  ffurf 
uchaf ;  ac  ni  byddai  neb  ond  y  rhai  a  gyfrifid  yn  bregeth- 
wyr  mawr  yn  ymgynyg  ati.  Egluro  ;  profi  ;  a  chymhwyso 
yr  athraẅiaeth  oedd  eu  ffordd  gyffredin.  Rhoddwn  engraifft 
o'r  dull 

loAN  ix.  35.      A  wyt  ti  yn  credu  yn  Mab  Duw  ?  " 
Athrawiaeth  y  testyn  yw    Credu  yn  Mab  Düw,"  neu  mai 
tnmj  gredu  y  mae  cael  lywtjd  tragyioyddol. 

I.  Eghu'O  yr  athrawiaeth. 

1.  Fod  dadguddiad  o  drefn  cadw  pechadur  wedi  ei  roddi. 

2.  Fod  gweithrediad  ffydd  yn  cael  ei  ofyn  er  derbyn  y 
drefn. 

3.  Fod  a  fyno  ffydd  gadwedigol  á'r  Argiwydd  lesu  Grist. 

II.  Profir  yr  athrawiaeth,  mai  á  chredu  y  mae  bywyd 
tragywyddol  yn  cael  ei  gysylltu. 

1.  Mae  bwriad  tragy wyddol  Duw  i  gadw  yn  cael  ei  gysylltu 
âchredu. 


Y  PWLrüD  CYMREIG. 


2.  Mae  credu  yn  cael  ei  gysylltu  yn  uniongyrchol  á  marwol- 
aeth  Crist. 

3.  Mae  credu  yn  cael  ei  ddal  allan  yn  yr  efengyl  fel  un  o'i 
thelerau  hanfodol. 

4.  Mai  anghrediniaeth  a  ddehr  allan  fel  achos  coUedigaeth 
gwrandawyr  yr  efengyl. 

III.  Cymhwyso  yr  athrawiaeth. 

1.  Rhwymau  diolch  fod  amodau  cadwedigaeth  mor  rhcs- 
ymol,  "credu.^^ 

2.  Fod  credu  yn  cael  ei  ofyn  gan  bob  un  yn  bersonol,  A 
wyt  ti  yn  credu  ?  " 

3.  Gwerth  gweinidogaeth  gyfeiriadol,    A  wyt  ti  ?" 

Nid  yw  yr  uchod  ond  rhyw  beth  ar  y  cynllun  i  egluro  beth 
a  olygwn  wrth  y  ffurf  athrawiaethol.  Ni  chlywsom  ni  neb 
oedd  mor  hoff  o'r  ffurf  yna  ;  nae  yn  gallu  ei  gwneydgystal  a^r 
diweddar  Barch.  John  Breese,  Caerfyrddin.  Ac  yr  oedd  ei 
wres  a'i  fywiogrwydd  yn  peri  ei  fod  yn  gallu  pregethu  yn 
boblogaidd  iawn,  er  yn  niwliog  a  chymysglyd.  Y  prif  beth 
sydd  yn  erbyn  y  dull  yna  o  gyfansoddi  ydyw  ei  fod  yn  rhedeg 
dros  ormod  o  dir  bob  tro  ;  ac  heb  ddisgyn  at  y  .manylion  hyny 
sydd  yn  hollol  angeurheidiol  er  egluro  yr  Ysgrythyrau. 

Defnyddia  eraill  y  drefn  osodiadol  bob  amser.  Sefydlu  ar 
ryw  osodiad  a  defnyddio  y  testyn  yn  unig  fel  arwyddair  iddo. 
0  ran  dim  perthynas  sydd  rhwng  y  testyn  a'r  bregeth,  gall  fod 
y  bregeth  wedi  ei  gwneyd  cyn  dewis  y  testyn  ;  a  gallai  fod 
dwsin  0  destynau  yn  Ilawn  mor  briodol  Pr  bregeth  a'r  un  a 
ddewiswyd.  Er  hwyrach  y  gwneir  ryw  fath  o  eglurhad  ar  y 
testyn  a'i  gysylltiadau,  eto  y  mae  yn  ddigon  hawdd  deall  nad 
o'y  tcstyn  y  mae  y  bregeth  yn  cyfodi  ;  defnyddir  cf  yn  unig 
fel  hoel  i  grogi  rhyw  wirionedd  sydd  gan  y  pregethwr  i'w  ddy- 
w^eyd  arno.  Cymerwn  yr  un  testyn  eto  fel  engraifft.  "  A 
wyt  ti  yn  credu  yn  Mah  Duw  ? 

Y  gosodiad  ydyw,  Fod  yn  ddyledswydd  ar  baiob  sydd  yn 
clywed  yr  cfengyl  cjredu  yn  Mah  Duw. 


Ỳ  WLPÜD  CYMREIG.  51 

öynwysîad  y  ddyledswydd.    Rhesymoldeb  y  ddyledswydd; 
a  phwysigrwydd  y  ddyledswydd. 

I.  Cyawysiad  y  ddyledswydd.    Mae  ya  cynwys  ya 

1.  Mai  ya  Mab  ^Daw  y  mae  bywyd  tragywyddol  i  bech- 
adur. 

2.  Mai  ya  yr  efeagyl  y  mae  y  bywyd  hwaw  ya  cael  ei  ddal 
allaa  ya  eglur. 

3.  Mai  creda  ya  Mab  Duw  sydd  ya  dwya  y  Ipechadur  i 
afael  holl  feadithioa  y  drefa. 

4.  Fod  y  drefa  yma-ya  cael  ei  dal  allaa  o  flaea  pawb  sydd 
ya  clywed  yr  efengyl. 

II.  Rhesymoldeb  y  ddyledswydd.     Ymddeagys  felly 
oblegid 

1.  Mae  ya  cael  ei  chŷmhell  araom  gaa  yr  awdurdod  uchaf. 

2.  Mae  geaym  gymhwysder  naturiol  i  gydffurfio  gof- 
yaioa. 

3.  Mae  eia  maatais  bersonol  ynglya  a^i  chyüawniad. 

4.  Mae  caalyniadau  ein  hanufudd-dod  wedi  ei  wneyd  yn 
hysbys. 

III.  Pwysigrwydd  y  ddyledswydd. 

1.  Mae  yn  dal  cysylltiad  ag  achos  penaf  dyn. 

2.  Mae  anghredu  yr  efengyl  yn  cael  ei  ddal  allan  fel  y  dr wg 
gwaethaf. 

3.  Mae  adeg  cynygiadau  yr  efengyl  yn  fuan  i  fyaed  o'u 
gafael. 

4.  Mae  eia  tyaged  dragywyddol  ya  troi  ar  gyflawniad  neu 
esgeulusiad  y  ddyledswydd  yma. 

Mae  y  ffurf  osodiadol  yn  dwyn  llawer  o  debygoírwydd  i'r 
un  athrawiaethol.  Dull  celfyddydol  o  bregethu  ydyw.  Cryn- 
hoi  defnyddiau  o  bob  man  i  wneyd  un  darn  o  waith,  yn  lle 
agor  cloddfa  y  testyn  a  dwyn  allan  y  gwirioneddau  sydd  yn- 
ddo.  Casglu  dwfr  i  wneyd  llyn  mawr,  dwfn,  llonydd  ydyw  ; 
yn  Ue  agor  ffynon  o  ddwfr  gloyw,  a  goUwng  mán  ffrydiau  i 


52 


Y  PWLPÜD  CYMREIGí. 


lifo  i  bob  cyfeìriad.  Mae  ambell  i  fatcr  y  mae  yii  rhaid  ci 
drin  yn  osodiadol.  Wrtli  bregethu  ar  Grefydd  dcuhiaidü  : 
neu  Haelioni  ;  neu  yr  Ysgol  Sabbothol  ;  neu  unrhyw  destyn 
o'r  fath  ;  cynllun  manteisiol  ydyw  casglu  yr  oll  a  ellir  gael  o'i^ 
holl  Feibl  fyddo  yn  arweddu  ar  y  matcr  hwnw.  Yn  y  dull 
yma  o  bregethu  yr  oedd  y  diweddar  Barch.  D.  Hughes,  Trc- 
lech  yn  rhagori.  Yr  ocdd  ynddo  alhi  cryf  iawn  i  ddosbarthu 
a  threfnu  gwirionedd.  Gwehr  hyny  yn  cglur  yn  ei  bregethau 
•cyhoeddedig  ar  Ysbryd  Cyhoedd."  Eithafon  a  chanol  y 
ffordd,"  ac  eraill.  Gresyn  na  chawsid  mwy  o  honynt.  Er 
nad  oedd  ynddo  athrylith  a  gwreiddiolder,  cto  yr  oedd  ynddo 
dalent  a  medrusrwydd  o  radd  uchel. 

Y  ffurf  fwyaf  cyffredin  ac  arferedig,  y  w  y  fuìf  destynol. 
Yr  hawddaf  i'r  pregethwr  a'r  gwrandawyr.  Y  perygl  gyda^r 
dull  hwn  ydyw  na  byddo  dim  yn  catl  ei  ddysgu  :  na  byddo 
yr  un  gwirionedd  yn  cael  ei  osod  allan.  Drwy  y  ffurf  athraw- 
iaethol,  a^r  ffurf  osodiadol  y  mae  rhyw  wirionedd  mawr  yn 
cael  ei  ddwyn  at  y  meddwl  pa  mor  wasgarog  ac  anmherthyn- 
asol  bynag  y  byddo  Pr  testyn  ;  ond  yn  y  ffurf  destynol  rhenir 
yn  aml  i  gynifer  o  fàn  benau  nes  nad  oes  dim  yn  cael  ei  ddysgu 
yn  y  diwedd.  Mae  llawer  o  adnodau  yn  ymagor  mor  natur- 
iol  fel  mai  cam  á  hwy  fyddai  peidio  eu  cymeryd  fel  y  maent 
yn  rhanu  eu  hunaîn  ;  ond  camgymeriad  ydy w  meddwl  y  gellir 
gwasgu  meddwl  o  bob  gair  mewn  adnod,  a  dosbarthu  y  cwbl 
yn  fanwl  i  raniadau  ac  adraniadau.  Cymerwn  yr  un  testyn 
eto  er  eagraifft  mewn  ffurf  destynol. 

A  ivyt  ti  yn  credu  yn  Mah  Dmo  ?  " 

I.  Y  gwrthrych  a  nodir  yn  y  testyn,  "  Mab  Duw."  Mae 
y  cyfenwad  hwn  arno  yn  dangos  yn 

1.  Agosrwydd  perthynas  Mab.'^ 

2.  TJwchafiaeth  natur  "Mab  Duw." 

3.  Tebygobwydd  delw    Mab  Duw  ;'^  "yn  ffurf  Duw." 

11.  Y  weithred  y  cyfeirir  ati,    credu  yn  Mab  Duw." 

1.  Y  weithred  ynddi  ei  hun,  "credu  f  beth  ydyw  ? 
5 


Y  PWLPÜD  CYMREIÖ.  53 

2.  Y  weithred  yn  ei  gwrthrych— "  credu  yn  Mab  Duw." 
8.  Y  weithred  ynei  harbenigrwydd— credu  yii  Mab  Duw.' 
III.  Yr  ymofyniad  difrifol  a  gymhwysir— A  wyt  ti  yn 
credu."    Mae  yr  ymofyniad  yn  cynwys 

1.  Fod  credu  yn  waith  personol— '  A  wyt  ti  yn  credu.^' 

2.  Fod  credu  i  fod  yn  waith  presenol— A  wyt  ti  yn 
credu." 

3.  P.od  credu  yn  Mab  Duw  mor  bwysig  fel  y  dylai  dyn 
feddu  gwybodaeth  sicr  o  hono— A  wyt  ti  yn  credu  yn  Mab 
Duw." 

Gall  na  bu  neb  yn  ei  oes  yn  fwy  o  feistr  ar  y  drefn  yna, 
na'r  diweddar  Barch.  W.  Jones,  Penybontarogwy.  Yr  oedd 
ganddo  farn  gywir,  chwaeth  bur,  a  llaw  gelfydd  at  y  gorch- 
wyl.  Maeeibregeth  ar  Weddi  ddirgeP^  a  draddodwyd 
ganddo  mewn  Cymanfa  yn  Morganwg,  yn  adnabyddus  bellach 
drwy  Gymru  oU.  Medrai  ef  ymdrin  ag  athrawiaeth  yn  y 
drefn  yna,  a'i  chodi  yn  naturiol  o'r  testjm.  Mae  i'r  dull  yma 
lawer  o  fanteisìon  ond  ei  arfer  briodol.  Mae  yn  gynerth- 
wy  mawr  i'r  gwrandawyr  i  ddeali  a  chofìo  ;  y  perygl  ydyw  i 
bregethwr  oblegid  ei  rwyddineb  syrthio  yn  ormodol  iddo, 
oblegid  ni's  gwyddom  am  yr  un  dulì  y  gelllr  gyda  chyn  lleied 
0  baratoad  basio  yn  dderbyniol. 

Mae  y  dull  casgliadol  o  ddosbarth  uwcb,  ac  yn  aracanu  eg- 
luro  y  gwirionedd  mewn  trefn.  Casglu  yr  hoil  wirioneddau 
gwasgaredig  drwy  y  benod,  neu  ddosran  o  honi  i  un  pwynt  ; 
a'u  cymeryd  oll  i  egluro,  profì,  neu  gymhwyso  y  pwynt  hwnw, 
.fel  y  byddo  y  bregcth  yn  fath  o  eglurhad  ar  y  benodoll.  Nid 
.  ydyni  yn  sicr  y  gallwn  wneyd  ein  meddwl  yn  eghir  :  ac  nid 
oes  genym  engraifft  yn  ein  boddio  ar  ein  cof.  Cymerwu  yr 
un  adnod  eto  er  engraifft,  gan  i  ni  ddechreu  aroi,  "  Ä  wyt  ti 
yn  credu  yn  Mah  DuiöP'  Y  sylw  ydyw  hwn.  Ygall  dyn- 
ion  fyned  yn  mlaen  yn  mhell  gyda  chrefydd,  ac  eto  heb 
gredu  yn  Moh  Buw.  Ceir  yr  engreifftiau  yu  hanes  y  gwr 
bwn. 

6 


54  Y  PWLPÜD  CYMREIG. 

1.  Gall  dynion  fod  yii  ddeiliaid  cymwynasau  oddiar  law 
Mab  Duw,  ac  eto  heb  gredu  ynddo.  Dyma  ddyn  wedi  cael 
ei  olwg  gaiiddo,  ac  eto  gofyna  iddo,  A  wyt  ti  yn  credu  yn 
MabDuw?" 

2.  Gall  dynion  gael  eu  cyfrif  yn  mysg  dysgyblion  Crist,  ac 
eto  heb  gredu  ynddo  ;  tydi  sydd  ddysgybl  iddo  ef,"  meddai 
yr  luddewon  wrtho  ;  eto  meddai  lesu  Grist,  A  wyt  ti  yn 
credu  yn  Mab  Duw  ?  " 

3.  Gall  dynion  amddififyn  lesu  Grist  ger  bron  y  byd,  ac 
eto  beb  gredu  ynddo.  Amddiffynodd  y  dyn  hwn  ef  yn 
hyawdl,  eto  gofynai  Crist  iddo,  A  wyt  ti  yn  credu  yn  Mab 
Duw  ? " 

4.  Gall  dynion  ddyoddef  erledigaeth  yn  achos  Crist,  ac  eto 
heb  gredu  ynddo.  Erlidiwyd  y  dyn  hwn,  a  bwriwyd  ef  allan 
o^r  synagog,  eto  yn  y  diwedd  gofynai  lesu  Grist  iddo  "  A  wyt 
ti  yn  credu  yn  Mab  Duw  ?" 

Nid  yw  yr  uchod  ond  engraifft  anmherffaith  iawn  o'r  duU 
casgliadol,  fel  yr  holl  engreifftiau  a  nodasom  yn  wir  ;  ond 
hwyrach  y  bydd  yn  gynorthwy  fr  darllenydd  ddeall  y  cynllun, 
Mae  i'r  drefn  yma  fanteision  neillduol.  Cymer  olwg  ëang  ar 
y  gwirionedd  ;  edrycha  ar  wahanol  ranau  o'r  gair  dwyfol 
mewn  cysylltiad  a^u  gilydd  ;  a'r  naill  yn  eghu'O  y  llall ;  ac 
nid  yw  y  pregethwr  ganddi  yn  cael  ei  gadw  yn  gaeth  o  fewn 
terfynau  cyfyng.  Yr  oedd  llaw^er  iawn  o'r  drefn  yma  yn 
mhregethau  y  diweddar  Barch.  D.  Morgan,  Llanfyllin,  er  yn 
wir  yn  gylchynedig  fynychaf  gan  gymylau  a  thy wyllwch  ;  ond 
yr  ©edd  ganddo  er  hyny  trwy  y  cwbl  amcan  i  gario  allan  ryw 
un  prif  bwynt ;  ac  yr  oedd  yn  lled  sicr  o  fod  gyda  meddwl  ac 
ysbryd  gwirionedd  ei  destyn  a'i  gysylltiadau.  Ac  y  mae  am. 
pyw  bregethwyr  galluog  sydd  yn  awr  yn  fyw  wedi  gwneyd  eu 
hunain  yn  feistriaid  hollol  ar  y  duU  hwn  o  gyfansoddi ;  ac  y 
mae  ganddynt  ryw  fedr  greddfol  agos,  i  gael  gafael  ar  yr  all- 
wedd  sydd  yn  datgloi  celloedd  y  gwirionedd.  Nid  oes  yr  un 
dull  yr  anogem  bregethwyr  ieuainc  iV  astudio  a'i  faethu  yn 
fwy  Da^r  dull  hwn.   Mae  yn  rhoddi  rhyw  eangder  i  feddwl  dyn. 


Y  PWLPUD  CYMREIG. 


55 


Mae  y  drefn  eshoniadol  yn  un  a  ddefnyddir  gan  lawer  o 
bregethwyr.  Nid  rhaid  myned  i^r  drafferth  i  egluro  y  á\úì 
yma,  am  ei  fod  yn  ddigon  adnabyddus.  Mae  medr  i  esbonio 
yr  ysgrythyrau  yn  ddawn  gwerthfawr  iawn  yn  y  weinidog- 
aeth.  Yr  oedd  y  diweddar  Barch.  M.  Jones,  Bala,  yn  fedrus 
i  egluro  yr  ysgrythyrau.  Nis  e:allesid  ei  wrando  heb  gofio  yr 
ymadrodd  ''agoriad  dy  eiriau  a  rydd  oleuni."  Ei  unig 
ddiffyg  oedd  eisiau  defnyddio  ychwaneg  o  ffigyrau  a  ehyd- 
mariaethau  er  gwneyd  ei  bethau  yn  fwy  dealledig  i  feddyliau 
cyffredin. 

Mae  j  ffurf  hanesyddol  hefyd  yn  un  a  ddefnyddir  gan  law- 
er.  Bu  hon  yn  dra  chyffredin  gynt,  ond  daeth  ryw  dyb  i 
mewn  nad  oedd  dim  mawredd  ynddi  ;  ac  er  mwyn  bod  yn  fawr 
gadawyd  hi.  Ond  y  mae  hyny  yn  gamgymeriad  pwysig, 
Nid  oes  dim  yn  dangos  mwy  o  athryhth  na  medru  gosodrhyw 
hanes  ysgrythyrol  allan  mewn  gwedd  fywiog  ;  a  thynu  nifer  o 
gasghadau  prìodol  oddiwrthi  ;  neu  ynte  gymeryd  yr  hanes 
yn  eglurhad  ar  ryw  wirionedd  penodol.  Meddyliau  mawr 
sydd  yn  gweled  pethau  bychain  ;  ac  o'r  amgylchiadau  mwyaf 
cyffredin  tynant  allan  egwyddorion  mawrion.  Mae  yr  ys- 
grythyrau  yn  dysgu  egwyddorion  trwy  ffeifchiau.  Mae  rhyw 
wirionedd  yn  o-blygedig  yn  mhob  hanes.  Yn  y  dull  yma  yr 
oedd  y  diweddar  Barch.  Arthur  Jones,  D.  D.,  yn  nodedig. 
Nid  oedd  yr  anwybodus  a'r  difeddwl  yn  teimlo  nac  yn  mwyn- 
hau  dim  ond  y  digrifwch  ;  ond  gwelai  y  meddylgar  ei  gyfeir- 
iadau  craff,  miniog,  a  chyrhaeddgar.  Yr  oedd  y  gwahan- 
iaeth  rhyngddo  ef  a^r  Parch.  M.  Jones  yn  nodedig.  Pe  cy- 
merasai  y  ddau  y  testyn  y  cyfeiriasom  ato  eisioes  ;  mor  wa- 
hanol  y  buasent  yn  ymdrin  ag  ef ;  ac  yn  neiUduol  â  hanes 
agoriad  llygaid  y  hyn  a  anesid  yn  ddall  wrth  arwain  at  y 
testyn.  Gadawsai  y  naill  allan  yn  hollol  y  pethau  y  gwnaethai 
y  llall  fwyaf  o  hono.  Buasai  yr  Athraw  yn  esbonio  pob  ym- 
adrodd  dyrys — yn  egluro  pob  cyfeiriad  at  ddefodau — ac  yn 
dwyn  pob  peth  a  ymddangosai  yn  dywyll  i  oleuni ;  ond  gad- 
awsai  bob  darlun  yn  hollol  fel  y  mae  ;  os  nad  yn  wir  dynu 


56 


Y  PWLPÜD  CYMREIG. 


rhai  lliwiau  prydferth  ymaith  i  osod  yr  hanes  mewn  gwedd 
fwy  dysyml.  Ond  gwnaethai  y  Doctor  y  goreu  o'r  hanes. 
Cymysgasai  ef  y  elai  a^r  poeryn  ar  gledr  ei  law,  rhwbiasai  ef 
ar  lygaid  y  dall  ;  a  rhoddasai  siars  gyfifrous  iddo  wrth  ei  an- 
fon  i  lyn  Siloam.  Tynasai  ddarlun  o'r  eymydogion  yn  ymholi 
a^u  gilydd  ;  ac  o  benbleth  y  Phariseaid  ;  a  gwnaethai  yr  oll 
gyda^r  fath  fywiogrwydd  nes  hoelio  pob  clust ;  a  gwelsai  y 
'rhai  mwyaf  cyfarwydd  a'r  hanes  ryw  newydd-deb  ynddi  na 
chanfuant  o'r  blaen.  Medrai  roddi  gwedd  newydd  i  hanes- 
ion  mwyaf  cynefin  y  Beibl.  Nid  oes  ond  un  pregethwr  yn  fyw 
y  gwyddom  ni  am  dano,  a  all  osod  hanesion  y  Beibl  mewn 
gwedd  swynol  felly.  Y  mae  ef  yn  feistr  y  gynulleidfa  yn  y 
drefn  hanesiol  yn  arbenig. 

Rhwng  y  naiU  neu  y  llall  o'r  fifurfiau  yna  y  gelhr  cymeryd  i 
mewn  agos  hoU  bregethau  a  draddodir.  Mae  rhai  preg- 
ethwyr  yn  fedrus  yn  y  rhan  fwyaf  o'r  dulliau  yna  ;  ac  y  raae 
eraill  yn  gallu  corfiíon  rhy w  gymaint  0  bob  dull  yn  eu  cyfan- 
soddiadau.  Dylai  pob  pregethwr  amcanu  meistroli  mwy  nag 
un  duU  0  bregethii.  Gwyddom  am  lawer  o  bregethwyr  y 
gallem  fud  yn  lled  sicr  trefn  cyn  iddynt  ddecliren.  Ceir 
tri  phen  cyffredinol  ;  a  phedwar  pen  dan  bob  uno'r  rhai  hyny; 
a  "  gwelwn  oddiwrth  yr  hyn  a  ddywedwyd  "  ryw  dri  o  bethau 
mor  sicr  ag  iddyiit  ddarllen  y  testyn.  Ccir  craill  a  rhyw  bed- 
war  0  osodiadau  cryfion  ;  ac  un  casgliad  oddiwrth  y  cwbl. 
Nid  ydym  yn  deall  fod  yn  rhaid  wrth  hyny  oll.  Os  dau  beth 
sydd  yn  y  testyn,  pa  raid  ei  ystumio  i  dri  phen  er  mwyn  cadw 
y  rhif  ;  gweithio  y  gwirionedd  neu  y  gwirioneddau  cynwysod- 
ig  yn  y  testyn  ddylid  ;  ac  nid  cadw  yn  gaeth  at  yr  un  rheol 
bob  amser.  Cymeryd  y  ffurf  hono  a  fyddo  yn  gweddu  oreu 
i'r  testyn  a^i  gysylltiadau  ;  y  ö'urf  a  gyfleo  amlycaf  ger  bron  y 
gwrandawyr  y  meddyliau  sydd  ganddo  i'w  traethu  ;  a^'  ffurf 
a  atebo  efíeithiolaf  amcanion  pwysig  pregethu  yr  efengyl  ; 
oblegid  yn  y  diwedd  nid  yw  y  ffurf  berffeithiaf  gydag  unrhyw 
beth  yn  ddim  ond  moddion  i  gyrhaedd  dyben  uweh. 


Y  PWLPÜD  CYMREIG. 


5t 


Wedi  i  ni  aros  cyliyd  gyda^r  gwahanol  arddulliau  o  breg- 
ethii,  y  mae  yn  llawn  bryd  bellach  dyfod  yn  mlaen  at 

NODWEDD  Y  PWLPUD  CYMREIG. 

Mae  lUnellau  neillduol  iV  caeí  yn  nodwedd  y  pwlpud  yn 
Nghymru  na  cheir  hwy  yn  un  wlad  arall.  Cawn  gyfeirio  at 
bedair  elfen  nodedig.  Naturioldeb  ;  Nerth  ;  Gwresawg- 
rwydd  ;  a  thuedd  gyfeiriadol  y  Weinidogaeth. 

mturioldeh.    Mae  mwy  o  natur  a  llai  o  gelfyddyd  yn  y 
Pwlpud  Cymreig,  nag  yn  mhwlpud  unrhyw  wlad  arall.  Rhaid 
i  ni  hefyd  fod  yn  ochelgar  yma  rhag  cael  ein  cam  ddeall. 
Nid  ydym  yii  meddwl  awgrymu  nad  oes  siaradwyr  naturiôl  yn 
mysg  y  Saeson.    Gwyddom  yn  amgen.     Hyn  yn  benaf  yw 
rhagoriaeth  Spurgeon.    Mae  yn  siarad  yn  ddirodres.  ^  Mae 
Thomas  Binney,  tywysog  pregethwyr  y  brif  ddinas  yn  siarad- 
wr  hollol  naturiol  ;  ac  y  mae  ychydig  eraill  :  ond  eithriadau 
ydynt.    Nid  yw  naturioldeb  yn  nodweddu  y  pwlpud  yn  Lloegr. 
Ac  nid  ydyw  yn  dyweyd  nad  oes  pregethwyr  annaturiol  yn 
Nghymra,  oblegid  gwyddom  fod  genym  rai  y  mae  eu  rhodres 
a'u  coegedd  yn  eu  gwneyd  yn  boenus  i'w  gwrando.    Ac  y 
mae  genym  yn  Nghymru  un  enwad  y  mae  delw  Seisiiigaidd  ar 
eu  pwlpud  ;  a  dichon  fod  hyny  yn  cyfrif  mewn  rhan  paham 
na  chafodd  yr  enwad  hwnw  afael  mor  ddwfn  ar  y  meddwl 
Cymreig  ag  y  mae  wedi  ei  gael  mewn  gwledydd  eraiU.  Dy- 
wedir  hefyd  fod  eu  neillduohon  enwadol  gan  bob  plaid  ;  ac 
nid  gwiw  celu  y  mae  mesur  o  hyny,  er  fod  yn  anhawdd  gan 
un  gydnabod  hyny  am  ei  enwad  ei  hun  ;  ac  wrth  fod  ynddo, 
ac  wedi  cynefino  ag  ef,  nid  yw  yn  tynu  ei  sylw.    Mae  efelych- 
wyr  gwasaidd  hefyd  yn  mysg  pob  plaid.    Ond  gwehihon  yr 
enwadau  sydd  felly  ;  y  mae  y  dynion  sydd  yn  arwain  yr  en- 
wadau  yn  gwbl  naturiol.    Pwy  wedi  gwrando  John  EHas,  a 
Wilhams  o'r  Wern,  a  Christmas  Evans  a  feddyhodd  eu  bod 
yn  efelychu  neb  ?    Yr  oedd  hyny  mor  ddirmygus  yn  ngolwg 
yr  hen  Christmas  fel  y  dywedai,    ei  fod  yn  Blair  iddo  ei  hun," 
pan  awgrymwyd  iddo  nad  oedd  yn  cyfansoddi  yn  ol  rheolau 


Ò8 


Y  PWLPÜD  CYMREIG. 


Blair.  Mae  yr  holl  bregethwyr  sydd  wedi  bod  a  llaw  ya 
ffurfiad  nodwedd  y  Pwlpud  Cymreig  yn  nodedig  fel  siaradwyr 
naturiol.  Dywedir  mae  un  o  siaradwyr  mwyaf  naturiol  yn  ei 
oes  oedd  yr  hybareh  Dr.  Phillips,  Neuaddlwyd  ;  ond  yn  an- 
ffodus  i  ni,  ni  chawsom  gyfle  i'w  wrando.  Siaradwr  nodedig 
0  naturiol  oedd  y  Parch.  Richard  Humphreys,  Dyffryn  sydd 
newydd  orphen  ei  yrfa.  Yr  oedd  yr  un  fath  yn  y  pwlpud  ag 
ar  yr  aelwyd.  Gallem  enwi  degau  o  gewri  y  weiuidogaeth 
yn  ein  gwlad  yn  mysg  y  rhai  sydd  wedi  marw  yn  gystal  a'r 
rhai  sydd  yn  awr  yn  fyw,  hynod  fel  siaradwyr  naturiol.  Ond 
heblaw  ymadroddi  yn  syml,  mae  gwedd  answyddol,  ac  ym- 
ddangosiad  dirodres  y  pregethwr  yn  ychwanegu  at  naturioldeb 
y  pwlpud.  Peth  diweddar  iawn  i  gorff  pregethwyr  Cymru 
ydyw  y  wisg  glerigol ;  ond  gall  y  mwyafrif  o  honynt  gyfarch 
eu  gwrandawyr  yn  ngeiriau  EUhu  wrth  Job,  Wele  fi  yn  ol  dy 
ddymuniad  di  yn  lle  Duw,  allan  o'r  clai  y  torwyd  finau  ;  Wele, 
ni'th  ddychryna  fy  arswyd,  ac  ni  bydd  fy  Uaw  yn  drom  arnat." 
Mae  yr  agosrwydd  sydd  rhwng  y  pregethwyr  a'r  gwandawyr 
wedi  bod  yn  help  mawr  i'r  efengyl  ienill  y  weriu  yn  ein  gwlad; 
ac  nid  ymddengys  dim  yn  chwithig  mewn  gweled  Ueygwr  yn 
esgyn  i'r  pwlpud  i  roddi  gair  o  gyngor  i'r  bobl. 

Mae  symledd  ac  eghirdeb  y  cydmariaethau  a  ddefnyddir 
hefyd  yn  dangos  yr  un  naturioldeb.  Nid  yw  y  pwlpud  Cym- 
reig  erioed  wedi  bod  uw^chlaw  defnyddio  cydmariaethau  syml, 
dealladwy,  oddiwrth  amgylchiadau  cyffredin  bywyd.  Nid  oes 
dim  yn  fwy  dibwrpas  na  chydmariaethau  yn  cael  eu  cymeryd 
oddiwrth  bethau  nad  yw  y  Huaws  yn  eu  deall.  Amcan  cyd- 
mariaeth  ydyw  egluro  yr  hyn  fyddo  dan  sylw  ;  rhaid  gan 
hyny,  cyn  yr  atebo  y  dyben,  ei  bod  oddiwrth  beth  a  ddealhr 
yn  rhwydd.  Clywsom  bregethwyr  yn  tynu-  cydmariaethau 
oddiwrth  bethau,  yr  oedd  y  gwirionedd  a  eglurid  yn  fwy  ad- 
nabyddus  i'r  dorf  na'r  gydmariaeth  a  gymerid.  Defnyddiai 
un  gŵr  ieuanc  unwaith  gydmariaeth  oddiwrth  rywbeth  mewn 
fferylhaeth,  er  dangos  rhyw  wirionedd  ysgrythyrol,  ond  coll- 
odd  pawb  eu  golwg  ar  y  pwnc  tra  y  bu,ef  gyda^  fferylUaeth. 


Y  PWLPÜD  CYMREICt.  ^  ^ 


rr 


Gwell  heb  gydmariaetli  os  na  bydd  yii  hollol  ddealladwy 
gynulleidfa,  acyngyfaddasiegteoy  gwirioaedd  yr  amcenir 
ei  osod  allan  .  Traddodwyd  pregeth  dda  yn  ein  clywedigaeth, 
mewn  tref  borthladdol,  ar  grefydd  trwy  y  gydmariaeth  o  ar- 
edio-  pan  nad  oedd  un  o  bob  pump  o'r  gynuUeidfa  wedi  gweled 
aradr  erioed  ;  a  chlywsom  bregeth  ar    angor  yr  enaid''  mewn 
gwlad  amaethyddol  fynyddig,  haner  can'  milldir  oddiwrth  y 
porthladd  agosaf.    Yn  sicr  nis  gall  pethau  felly  fod  yn  '^an^ 
yn  ei  amser."    Ac  y  mae  yn  anmhosibl  dweyd  gwerth  cyd- 
mariaeth  syml  mewn  trefn  i  egluro  y  gwironedd  i  feddyUau  yn 
gyffredin    Beia  rhai  am  ddefnyddio  cydmariaethau  oddiwrth 
bethau  cyffredin  bywyd  mewn  pregethau,  fod  hyny  yn  darost- 
wng  urddns  y  pwlpud.    Urddas  y  pwlpud  yn  wir  I    Onid  am- 
can  y  weinidogaeth  ydy w     eglurhad  y  gwirionedd  ?  "  Ac 
nid  oes  dim  a  gynaha  urddas  y  pwlpud  i  fynu,  ond  fod  y  preg- 
ethau  a  draddodir  ynddo  yn  cael  eu  deall  a\i  teimlo  gan  y 
rhai  fyddo  yn  gwrando,  ac  nis  gellir  cael  hyn  heb  eu  gwneyd 
yn  amlwg,  a  goreu  pa  symlaf  fyddo  yr  eglurhad.    Mae  new- 
ydd-deb  a  dyeithrwch  cydmariaeth  yn  peri  fod  y  sylw  yn  cael 
ei  dynu  ati  hi,  ac  felly  colhr  golwg  ar  y  gwirionedd  yr  amcenir 
ei  ddysgu.    Oddiwrth  amgylchiadau  hysbys  Pw  wrandawyr 
cyffredin  y  cymerai  pen  pregethwr  y  byd  ei  holl  eghirhadau  ; 
ac  am  dano  ef  y  mae  pawb  yn  barod  i  ofyn    a  phwy  sy^n 
dysgu  fel  efe  ?  "    Ac  y  mae  gweled    gwr  dysyml    yn  y  pwl- 
pud,  yn  siarad  yn  ddirodres,  gan  egluro  ei  bethau  trwy  gyd- 
mariaethau  syml  a  chyfarwydd  yn  rhwym  o  gymeradwyo  ei 
hun  i  olwg  y  gwrandawyr  yn  gyffredinol.    Ac  y  mae  hyn  yn 
un  0  neillduohon  y  pwlpud  yn  Nghymru. 

Nerth.  Dyma  elfen  eto  sydd  yn  hynodi  y  pwlpud  Cymreig. 
Cwynir  yn  gyffredin  mai  eiddilwch  sydd  yn  nychu  y  pwlpud 
yn  Lloegr.  Maent  yn  ofalus  iawn  i  gadw  chwaeth  bur,  mor 
beUed  ag  y  mae  peidio  dyweyd  geiriau  isel  a  difoes  yn  myned; 
ond  gwan  iawn  ydynt,  mewn  meddyhau,  cyfansodaliad,  a 
thraddodiad.  Ac  y  mae  dynion  craff  iawn  eu  sylw  yn  bygwth 
mai  felly  y  mae  gweinidogaeth  Cymru  yn  gogwyddo.  Dynion 


60 


Y  PWLPÜD  CYMREIG. 


ieuainc  hjnaws,  didramgwydd,  crefyddol,  ond  heb  ddim  byd 
yn  hynod  ynddynt  iV  gwahaniaethu  oddiwrth  y  cyffredin  o 
ieuenctyd  ein  HysgoHon  Sabbothol.  Yr  ydym  yn  ceisio  credu 
mai  ofuau  disail  yw  y  rhai  yna  ;  er  ar  yr  un  pryd  gorfodir  ni 
î  gredu  fod  gormod  o  sail  iddynt.  Mae  yn  ddigon  hysbys 
ddarfod  i^r  hybarch  Christmas  Evans  ofyu  i  gyfaill  mewn  Cy- 
manfa  lle  y  digwyddodd  fod  tua  Äiwedd  ei  oes,  pan  oedd  y 
douiau  yn  lled  wan,  Beth  yw  y  Sparbils  hyn  dywed  ;  p'le 
mae  yr  hen  hoehon  wyth  wedi  myn'd  ?  "  A  dy  wedai  yr  hygl- 
od  Ebenezer  Richards  ar  achlysur  urddiad  nifer  o  frodyr, 
"  fod  yr  Arglwydd  yn  y  ganrif  ddiweddaf  wedi  cyneu  torches 
mawrion,  yr  oedd  ryw  haner  dwsin  o  honynt  yn  llewyrchu 
drwy  y  Dywysogaeth  ;  ond  erbyn  hyn  eu  bod  wedi  myned  yn 
fàn  ganwyllau  pedair  ar  hugain  yn  y  pwys."  Yr  oedd  yn 
ddigon  naturiol  iddynt  hwy  glywodd  y  cedyrn  cyntaf,  deimlo 
a  siarad  fel  yna.  Yr  oedd  nerth  yn  ngweinidogaeth  ein  tad- 
au.  Dynion  oeddynt  gan  mwyaf  o  gyrff  cryfion.  Yr  oedd 
Duw  wedi  eu  gwneyd  o  bwrpas  i  ateb  gwaith  eu  hoes.  Ac 
yr  oeddynt  o  feddyUau  galluog.  Cwynir,  ac  nid  heb  achos, 
hwyrach,  ar  erwindeb  rhai  o  honynt.  Disgynent  yn  isel  a 
dichwaeth,  ond  yr  oedd  eu  grym  yn  gyfryw,  fel  y  goddefid  y 
gerwindeb  er  mwyn  y  nerth.  Ond  gall  y  pwlpud  Cymreig 
ddaugos  dynion  o'r  chwaeth  buraf,  ac  eto  o'r  grym  mwyaf. 
Dynion  na  ddywedent  air  a  ferwinai  y  glust  fwyaf  coethedig  ; 
ac  eto  a'r  fath  hfeiriant  o  hyawdledd  nes  ysgubo  pob  peth  o'u 
blaen.  Mae  yn  anhawdd  i  ni  yn  awr  wrth  ddarllen  yr  ych- 
ydig  sydd  wedi  ei  adael  ar  ol  o  bregethau  ein  prif  bregethwyr 
ddychymygu  yr  effaith  anorchfygol  oedd  yn  cydfyned  â  hwy 
pan  eu  traddodid.  Yr  oedd  rhyw  nerth  ag  egni  corfforol  a 
meddyliol  yn  cael  ei  ddefnyddio  yn  e»  traddodiad  fel  nas  gall- 
asai  y  cryfaf  sefyll  o'u  blaen.  A  gwyddom  yn  dda  mai  nid  y 
pregethau  sydd  oreu  wrth  eu  darllen,  yw  y  rhai  goreu  wrth 
eu  gwrando.  Am  bregethau  argraffedig,  agos  yr  holl  breg- 
ethwýr  fu  yn  ysgwyd  y  byd,  nid  oes  un  hynodrwydd  neillduol 
ynddynt.    Nis  gall  neb  wrth  ddarjlen  pregethau  Whitfield 


Y  PWLPÜD  CYMEEIG.  61 

ddycbymygu  ddarfod      traddodiad  o  honynt  gynyrcìiu  un- 
rhyw  argraff  neillduol.    Nid  oes  yn  ngbynllun  a  meddyliau 
pregethau  John  EUas  ddim  neillduol  i  dynu  sylw  ;ond  yr  oedd 
ei  draddodiad  hyawdl  ef  o  honynt  yn  rhoddi  nerth  ac  awdur- 
dod  iddynt.    Nid  yw  yr  ychydig  weddilUon  .^^dd  genym  o 
bregethau  WiUiams  o'r  Wern  ond  dangoseg  anmherffaith  iawn 
o'r  ysbrydiaeth  oedd  ynddynt  pan  yr  oedd  ef  yn    enaid  byw'' 
yn  eu  traddodi.    Yn  ei  Hanesiaeth  mae  Arglwydd  Macauly 
yn  dyfynu  o  Plutarch  am  Lysias  yn  ysgrifenu  amddiffyniad  i 
ddyn  oedd  i  gael  ei  brofi  yn  un  o  frawdlysoedd  Athen.  Yn 
hir  cyn  i^r  amddiffynydd  ddysgu  yr  araeth,  daeth  yn  anfodd- 
lawn  iawn  iddì,  ac  yn  ei  ddyryswch  aeth  at  Lysias,  yr  awdwr; 
ac  meddai,    Yr  oeddwn  yn  cael  fy  moddhau  yn  fawr  yn  eich 
araethpan  ddarllenais  hi  y  tro  cyntaf,  ond  nid  oeddwn  yn 
gweled  cymaint  ynddi  yr  ail  waith  ;  y  drydedd  waith  y  dar- 
Uenais  hi  yr  oedd  yn  waelach  o  lawer  yn  fy  ngolwg  ;  ac  er- 
byn  hyn  nid  wyf  yn  ei  gweled  yn  amddiffyniad  mewn  un  modd/^ 
0  !  fy  nghyfaill,"  ebe  Lysias,    yr  ydych  chwi  wedianghofio 
nad  yw  y  barnwyr  ddim  i'w  gwrando  ond  unwaith.'^    Felly  y 
mae  llawer  pregeth  yn  cynyrchu  effeithiau  grymus  yn  y  tradd- 
odiad  o  honi,  pan  na  ddahai  feirniadaeth  graff  ped  argr.effid 
hi.    Y  nerth  a'r  awdurdod  oedd  yn  y  traddodiad  o  honynt, 
oedd  y  prif  beth  a  osodai  hynodrwydd  arnynt. 

Gwresawgrwydd  sydd  nodwedd  arall  yn  y  pwlpud  Cym- 
reig.  Er  fod  hyn  yn  perthyn  yn  agos  i'r  nerth  y  cyfeiriwyd 
ato  yn  flaenorol,  eto  y  mae  gwahaniaeth  rhyngddynt.  Gall 
fod  nerth  mawr,  eto  heb  y  gwres,  neu  fel  y  dywedir  yn  gyff- 
redin,  y r  hwyl sydd  yn  perthyn  i'r  pregethu  Oymreig.  Nid 
oes  gan  y  Saeson  yr  un  gair  i  osod  allan  y  peth  aolygir  genym 
ni  wrth 'Miwyl;"  0  ran  hyny  nid  yw  y  peth  ganddynt,  pa 
fodd  gan  hyny  y  gall  fod  ganddynt  air  Pw  osod  allan.  Mae 
gwres  ac  angerddoldeb  yn  un  o  neillduolion  crefydd  Cymru,  a 
gobeithio  na  choUir  byth  yr  dfen  yma  o  grefydd  ein  gwlad. 
Ac  y  mae  cysylltiad  agos  rhwng  y  pwlpud  a'r  seat.  Mae  y 
naiU  yn  sicr  o  adael  ârgraff  ar  y  UaU.    Mae  pregethwr  oer  yn 


Y  PWLPUD  CYMREIG. 


sîcr  o  wneyd  gwrandawyr  oer,  ac  y  mae  gwrandawyr  oer  yr 
un  mor  sicr  o  wneyd  pregethwr  oer  ;  ac  y  mao  pregetliwr  a 
gwrandawyr  oer  yn  ddigon  i  rewi  crefydd  yn  y  lle.  Mae  am- 
bell  i  gynulleidfa  yn  eistedd  fel  delwau  i  wrando,  ond  yn  dis- 
gwyl  i^r  pregethwr  fod  yn  llawn  tân  yn  y  pwlpud.  Os  ydynt 
hwy  yn  rhy  gall  i  fyned  i  hwyl  wrth  wrando,  yn  sicr  dylai  ef 
fod  yn  rhy  gall  i  fyned  i  hwyl  wrth  bregethu  ;  oblegid  dylai 
y  pregethwr  a^r  gwrandawyr  fod  yn  yr  un  dymheredd  ;  a^r 
naill  a'r  llall  yn  wresog  yn  yr  yspryd  yn  gwasanaethn  yr 
Arglwydd."  Ac  y  mae  tân  ac  angerddoldeb  yn  hynodi  preg- 
ethu  Cymru.  Mae  y  darluniad  roddir  gan  hen  bobl  o  rai  o'r 
hen  bregethwyr,  bron  a  pheri  i  ni  gredu  eu  bod  yn  rhyw  fodau 
uwch  dynol.  Nid  oedd  Robert  Roberts  Clynog  ond  dyn  bych- 
an,  eiddil,  gwar  grwn,  ond  yr  oedd  angerddoldeb  ei  zel  yn 
peri  iddo  ymddangos  fel  seraff  tanllyd  ger  bron  y  gynuUeidfa; 
a  disgynai  ei  eiriau  fel  hyhf  poeth  ar  ei  wrandawyr.  Ac  nid 
peth  priodol  i  ambell  un  oedd  y  gwresawgrwydd  yna,  ond 
dyna  oedd  nodwedd  y  weinidogaeth  yn  gyffredin,  nes  y  mae 
Cymru  wedi  eniU  hynodrwydd  ar  gyfrif  bywiogrwydd  ei 
chrefydd. 

Ac  y  mae  un  llinell  yn  nodwedd  y  pwlpud  Cymreig  ydylem 
ei  grybwyll  yma,  na  cheir  yn  un  wlad  arall.  Y  peth  a  elwir 
yn  y  De  yn  "  DdawnP  Mae  i'r  gair  yma  fel  i  lawer  o  eiriau 
eraiU  ystyr  wahanol  yn  y  De  a'r  Gogledd.  Yn  y  Gogledd, 
yr  hyn  a  feddylir  wrth  "  ddawn/^  neu  ddyn  donìol,  ydyw  un 
yn  gallu  traethu  ei  feddwl  gydag  eglurder,  a  rhwyddineb  iddo 
ei  hun,  a  boddhad  i  bawb  a  fyddo  yn  gwrandaw  ;  a  dyna 
feddyliem  yw  ei  ystyr  briodol.  Ond  yn  y  De  cyfyngir  ystyr  y 
gair  "  dawn  "  i'r  gallu  i  wneyd  swn  peroriaethus  wrth  breg- 
ethu.  Canu  neu  chantio  y  bregeth.  Nid  ydym  yn  gwbl  sicr 
i  ba  gyfnod  yn  hanes  y  pwlpud  Cymreig  y  perthyn  dechreuad 
y  dawn  yma.  Mae  yn  bur  sicr  nad  yw  yn  perthyn  i^r  cyfnod 
cyntaf.  Nid  oedd  dim  o'i  ddelẃ  ar  y  Puritaniaid  a'r  Anghyd- 
ffurfwyr.  Mae  yn  sicr  hefyd  nad  y w  y  -perthyn  i'r  Diwygwyr 
Methodistaidd.    Yr  oedd  tân  a  bywyd  yn  eu  gweinidogaeth 


.    Ÿ  PWLPUD  CYMRSÎCt.  Ö3 

hwy,  ond  ar  ol  eu  dyddian  hwy  y  dechrenwyd  y  caun  wrth 
bregethn.    Arddnll  Ddehenol  ydyw  yn  benaf.    Mae  yn  wa- 
hanol  Tr  swn  lleddf,  trydaraidd,  cwynfanns  sydd  yn  bur  gyfif- 
redin  yn  y  Gogledd.    Dullwedd  Annibynol  hefyd  ydyw  yn 
ddechreuol  ;  er  fod  enwadan  ereill  wedi  cyfranogi  yn  helaeth  o 
hotío,  a  rhai  wedi  disgyn  yn  ddyfnach  iddo,  eto  yn  mysg  yr 
Annibynwyr  y  cychwynodd  ;  ac  i^r  ganrif  hon  y  perthyn. 
Mae  hen  Weinidog  patriarchaidd  yn  awr  yn  fy w  ddechreuodd 
bregethu  cyn  diwedd  y  ganrif  ddiweddaf  yn  cofio  adeg  pan 
nad  oedd  y  dawn  yna  yn  adnabyddus  yn  mhwlpudau  Cymru. 
Y  diweddar  Barchedig  D.  Davíes  Sardis  oedd  tad  yr  Ysgol 
yma  ;  ac  ni  ragorodd  un  o'i  feibion  arno.    Cyfododd  nifer  o 
bregethwyr  medrus  yn  y  dull  yma,  agos  yn  gyfamserol  yn  en- 
wedig  yn  Morganwg  ;  a  daeth  y  dawn  yn  boblogaidd  ry- 
feddol.    TJn  o'r  rhaì  mwyaf  gallnog  ei  ddawn  oedd  y  diwedd- 
ar  Barch.  Daniel  Griffiths,  Castellnedd.    Gallasai  swyno  un- 
rhyw  gynuUeidfa  â  phereiddwch  ei  lais,  ns  peri  iddynt  ang- 
.hofio  y  byd  yn  llwyr,  a  thybied  eu  bod  haner  y  ffordd  i'r  nef- 
oedd.'  Mae  y  dawn  yna  wedi  ei  weithio  i  eithafìon,  nes  y  mae 
ambell  i  bregethwr  yn  debycach  i  ddyn  yn  canu  baledi  ar  ben 
heol  ddiwrnod  ffair,  nag  i  Weinidog  difrifol  yn  siarad  á  dyn- 
ion  am  en  bywyd  tragywyddol  ;  ac  y  mae  y  fath  ddull  yn 
rhwym  o  beri  i  bob  dyn  deaìlgar  ddirmygu  y  pregethwr  a'i 
bregeth.    Ond  cam  ddefnydd  o'r  dawn  sydd  yn  peri  hyny. 
Gallai  y  neb  sydd  yn  ei  feddu  trwy  wneyd  defoydd  priodol  o 
hono  ei  droi  yn  fanteisiol  iawn  i  boblogrwydd  ac  effeithiolaeth 
y  pwlpnd.    Mae  gan  Weinidog  enwog  sydd  yn  awr  yn  fyw, 
fwy  o'r  daivn  yma  wedi  ei  buro  oddiwrth  bob  sothach  baled- 
aidd,  na  neb  y  cawsom  ni  gyfle  iV  wrando  ;  ac  y  mae  wedi 
gwneyd  marsiandiaeth  dda  o  hono.    Mae  hon  yn  un  o  Unellau 
gwahaniaethol  y  pwlpnd  Cymreig  ;  ac  yn  dal  cysylltiad  agos 
â^r  gwresawgrwydd  sydd  mor  briodol  iddo. 

Tuedd  gyfeiriadol  y  Weinidogaeth.  Yn  hyn  y  mae  wedi 
bod  yn  nodedig.  Pwlpnd  argyhoeddiad  ydy w.  Mae  ganddo 
genadwri  nniongyrchol  at  y  bobl.    Nid  siarad  am  danynt  ond 


64 


Y  PWLPÜD  CYMREIG. 


dyweyd  wrthynt.  Pwy,  wedi  gwrando  John  Elias  a  Williams 
o'r  Wern  yn  pregethu,  a  amheuai  nad  ag  ef  yr  oeddynt  yn 
siarad.  Deuai  Elias  at  y .  gynuUeidfa  fel  un  anfonedig  gan 
Dduw  a  chenadwri  ganddo  dros  Dduw  at  ddynion.  Pregethai 
yn  ddeffroedig,  yn  gynhyrfus,  yn  argyhoeddiadol,  nes  y  daliai 
bob  gwrandawr  gyda'i  fater  ei  hun  yn  bersonol.  Ysgwyd 
pechaduriaid  oedd  ei  waith.  Dlhunai  broffeswyr  cysglyd,  af- 
lonyddai  ar  wrandawyr  diofìil,  datguddiai  eu  perygl  i  hunan- 
dwyllwyr  esmwyth  arnynt  yn  Sîon,  ffaglai  dân  yn  llochesau  y 
rhagrithwyr,  ymaflai  yn  nghalon  y  pechadur  cyndyn,  siaradai 
â  chydwybod  y  gwrthgiUwr  caled,  teimlai  y  bachgen  anystyr- 
iol  fod  rhyw  un  wedi  bod  yn  dyweyd  ei  hanes  wrtho,  ac  yr 
oedd  y  ferch  wyllt  yn  gwrando  arno  fel  un  wedi  ei  dal  gan- 
ddo.  Wedi  ei  wrando  byddai  y  pechadur  yn  cael  ei  rwymo  i 
aros  gyda'i  fater  ei  hun.  Yn  ei  feirniadaeth  ar  Cicero,  a 
Demosthenus,  dywedai  Longinus,  fod  y  bobl,  ar  ol  gwrando 
Cicero,  yn  dywedyd,  Y  fath  areithiwr  ardderchog,  y  fath 
gyfansoddiad  godidog,  y  fath  iaith  ddestlus,  y  fath  lais  per- 
aidd,  y  fath  draddodiad  hyawdl  sydd  gan  Cicero."  Am 
Cicero  y  siaradent  wedi  gwrando  arno  Ond  wedi  gwrando 
Demosthenus  ymadawent  gan  ddywedyd,  "  Gadewch  i  ni  ym- 
ladd  á  PhiUip."  Yr  oeddynt  wedi  gwallgofì  yn  erbyn  y  gelyni^r 
fath  raddau  nes  anghofio  yr  areithiwr.  Tebygolai  Elias  yn 
fwy  i^r  olaf.  Nid  rhyfeddu  ei  gyfansoddiad,  ei  lais,  a'i  dra- 
ddodiad  y  byddent  ;  ond  yr  oedd  ei  weinidogaeth  yn  dal  dyn- 
ion,  gorchfygid  pechaduriaid  gan  awdurdod  ei  eiriau.  Yr 
oedd  pawb  wedi  gwrando  arno  yn  sicr  o  ddigio  wrthynt  eu 
hunain,  neu  wrth  y  pregethwr.  Dywedai  Louis  XIY.  wrth 
Massilon  wedi  gwrando  arno  yn  pregethu  yn  Yersailles, 
Clywais  areithwyr  mawrion  yn  y  capel  yma,  a  hoddlonwyd 
fi  yn fawr  ynddynt-hioy  ;  ond  bob  amser  y  gwrandawaf  arn- 
och  chwi,  byddaf  yn  myned  ymaith  wedi  anfoddloni  wrthyf 
fy  hun^  oblegid  byddaf  yn  gweled  mwy  o'm  cymeriad.^^  Yr 
oedd  Elias  yn  bur  sicr  o  beri  i  gydwybod  y  gwrandawr  i  af- 
lonyddu  arno  wedi  ei  wrando  ;  ac  nid  peth  anghyffredin  fyddai 


y  PWLPUD  c™reî(î» 


65 


gweled  y  dynion  cryfaf  yn  crynu  ger  ei  fron  gan  awdurdod  ei 
eiriau. 

Yr  oedd  llawer  o'r  un  neillduolion  yn  Williams  o^r  Weru, 
ond  nad  oedd  y  taranau  mor  ofnadwy.  Cariai  fuddugoliaeth 
ar  lai  o  ymdercb  ;  ond  yr  oedd  yn  ddibaid  gyda  chydwybod 
ei  wrandawyr,  ac  ni  adawai  lonydd  iddynt.  Casglai  nerth, 
ymosodai  arnynt,  ymlidiai  hwy  o  bob  man,  dilynai  hwy  i  bob 
lloches,  diarfogai  hwy  o  bob  gwrthddadl,  cymerai  o^u  genau 
bob  esgus  ;  os  cilient  i  fan  arall,  byddai  yntau  ar  eu  hoî,  di- 
lynai  hwy  nes  eu  dal ;  wedi  eu  dal,  curai  hwy  nes  eu  cael  i 
lawr  ;  wedi  eu  cael  i  lawr,  gwasgai  ar  en  hanadl  nes  cael 
boddlonrwydd  eu  bod  yn  ildio  ;  yna  agorai  ddrws  gobaith  o^u 
blaen,  dygai  ohadoedd  yr  efengyl  ger  eu  bron,  cymhellai  hwy 
i  gyfranogi,  tröellai  ei  ddawn  yn  ddeniadol  Pw  gwahodd,  gwef- 
reiddiai  y  gynulleidfa,  cynhyrfai  by wyd  trwy  y  lle  fel  rhai  wedi 
cael  ysglyfaeth  lawer. 

Ac  nid  rhyw  beth  priodol  i  rai  o^n  prif  bregethwyr  ydyw  y 
wedd  argyhoeddiadol  yna  ;  ond  y  mae  yn  perthyn  i'r  pwlpud 
Cymreig  yn  gyffredinol ;  a  chadwer  yn  ein  plith  yr  amcan 
pwysig  yna  i  gyrhaedd  cydwybodau  y  gwrandawyr  ;  a  ''thrwy 
,  eglurhad  y  gwirionedd,  i  ganmol  ein  hunain  wrth  bob  cydwy- 
bod  dynion,  yngolwg  Duw  hefyd." 

Wedi  dyweyd  cymaint  am  neillduoUon  y  pwlpud  Cymreig  ; 
disgwyür  hwyrach  cael  engreifítiau  helaethach  na  dim  a  rodd- 
wyd  genym  eto.  Yr  ydym  yn  mawrhau  ein  braint  i  ni  glywed 
y  rhan  fwyaf  o'r  prif  bregethwyr  Cymreig  ddechreuodd  yn  y 
ganrif  hon.  Yr  oeddym  yn  ieuanc  iawn  pan  gly  wsom  rai  o 
honynt,  fel  nad  oes  genym  ond  còf  anmherffaith  am  danynt. 
A  gadael  heibio  y  rhai  sydd  yn  awr  yn  fyw,  dewiswn  y  ddau 
bregethwr  mwyaf  poblogaidd  y  cawsom  ni  gyfle  iHv  gwrando 
wedi  dyfod  i  oedran  i  allu  ffurfìo  barn  am  danynt,  sef  y 
Parchedigion  WilUam  WiUiams,  Llandilo,  a  John  Jones, 
Llanllyfni. 


66 


y  PWLPÜD  CYMREIG. 


WILLIAMS,  LLANDILO* 

Yr  ydym  yn  bur  sicr  na  allwn  dynu  portread  mor  gywir  fel 
y  gellir  dweyd,  Dyna  Williams,  Llandilo.  Yr  anhawsder 
ydyw  cael  safle  fanteisiol  i  edrych  arno  mewn  trefn  i  dynu 
darhjn  o  liono.  Clywsom  ef  lawer  gwaith,  mewn  gwahanol 
fanau,  yn  pregethu  ar  wahanol  destynau,  mewn  gwahanol 
hwyhan  ;  ond  nid  oes  un  amgylchiad  neillduol  o  flaen  ein 
raeddwl  oedd  yn  tra  rhagori  ar  bob  tro  aralL  Ond  odid  na 
thybîa  rhai  ein  bod  yn  Uiwio  yn  rhy  gryf,  ond  ein  barn  bob 
amser  yw,  y  dylld  darlunio  y  dyn  ei  hun,  a  hyny  yn  y  fan  oreu 
arno.  Yn  gyífredin  y  mae  yr  argraff  gyntaf  a  dderbynir  i'r 
meddwl  yn  lled  debyg  o  fod  yn  gywir,  amcanwn  gan  hyny  ed- 
rych  ar  Mr.  Williams  mewn  cysylltiad  ôJv  tro  cyntaf  y  clyw- 
som  ef  yn  pregethu  mewn  Cymanfa,  a^r  ail  dro  y  gwrandaw- 
som  ef  eriopd. 

Yr  oedd  Cymanfa  yn  Bwlchnewydd,  yn  yr  haf,  ddwy  flyn- 
edd  aY  hugain  yn  ol,  sef  yn  1841,  a  dysgwylid  am  amryw  o 
Weinidogiou  dyeithr  i  fod  yn  bresenol  ;  ond  oblegid  rhyw  am- 
gylchiadau  methodd  rhui  o  honynt  a  dyfod.  Hysbyswyd  gan 
hyny  y  byddai  i  Mr.  WilHams,  Llandilo,  ac  un  arall  ibregethu 
y  prydnawn  cyntaf.  Nid  oedd  y4i  drefn  arferol  i  roddi  ueb  o 
Weiuidogion  y  Sir  i  br»  gethu  yn  y  Gymanfa  pan  y  byddai  yn 
y  Sir.  Ond  gan  fod  rhai  o'r  dyeithriaid  a  ddysgwyUd  wedi 
eu  siomi,  a  Mr.  WilHams  y  pryd  hwnw  yn  nerth  ei  boblog- 
rwydd,  barnwyd  yn  ddoeth  ei  osod  i  bregethu,  ac  ni  aHasai 
dim  fod  yn  fwy  boddhaus  gan  y  gwrandawyr  oH.  CyneHd  y 
Gymanfa  ar  gae  Hed  uchel,  yn  tueddu  at  fod  yn  Hethrog.  Yr 
oedd  yr  esgynlawr  wedi  ei  chodi  ar  y  tir  isaf,  a^r  dorf  oU  o^i 
bhien  yn  fanteisiol  iawn  i  bawb  weled  y  pregethwr,  aciV  preg- 
ethwr  weled  y  dorf.  Yr  oedd  y  pregethwyr  agos  oU  ar  yr 
esgynlawr.    Safem  ni  yn  nghŵr  peUaf  y  gynuUeidfa,  eto  yn 

*J3u  Mr.  WilUams  farw  Medi  6ed,  yn  34  oed.  Bu  yn  Weinidog  yn 
Llandilo,  IJansadwrn,  &c.,  ara  lleg  mlynedd.  Cyjioeddwyd  Cofiant 
rhagorol  iddo  gan  y  Parch,  J.  WiUiams,  CasteUnewydd. 


Y  PWLPÜD  CYMREIG. 


6t 


ddigon  agos  i  glywed  y  cwbl,  ac  mewn  lle  manteislol  i  weled 
y  pregethwr  a'r  gwrandawyr.  Traddodwyd  pregeth  fer,  flas- 
us,  doddedig,  yn  gyntaf  gan  ddyn  bychan  oedranus,  oddiar  y 
geiriau,  A  ymlanhei  di,  pa  bryd  bellach  ?  "  Yr  oedd  rhyw 
arogl  hyfryd  gyda'i  weinidogaeth,  fel  arogl  maes  a  fendith- 
iodd  yr  Arglwydd."  Mae  yr  hen  gyfaill  erbyn  hyn  wedi  nos- 
wylio,  disgynodd  mewn  henaint  i'r  bedd,  fel  y  cyfyd  ysgafn 
0  ŷd  yn  ei  amser." 

Yn  ddioed  dacw  Williams,  Llandilo  ar  ei  draed.  Dyna  fe 
ddarlenydd,  a  welaist  ti  ef  erioed  ?  Mae  yn  ddyn  o  wneu- 
thuriad  cadarn,  yn  ymddangos  o  gylch  32  oed,  ond  gall  nad 
yw  yn  gymaint  ;  mae  o  daldra  canolig  ;  nid  yw  yn  dew,  er 
fod  golwg  gorffol  arno  ;  ac  esgyrn  ei  wyneb  yn  lled  uchel. 
Mae  ei  wisg  yn  lân  a  thrwsiadus,  heb  ddim  yn  goegaidd  i 
dynu  sylw  ar  y  naill  law,  na  dim  yn  gyffredin  i  dynu  sylw  ar 
y  llaw  arall.  Saif  i  fynu  yn  syth  gan  droi  daienau  y  Beibl  yn 
bur  brysur.  Mae  yn  hawdd  deall  fod  ei  feddwl  yn  llawn  cy- 
ffroad,  edrycha  braidd  yn  sarug,  nid  yw  ei  wyneb  yn  ei  Uw 
naturiol,  ac  y  mae  ychydig  lesni  ar  ei  wefusau.  Mae  ei  enaid 
wedi  dihuno,  ac  y  mae  yn  deimladol  fod  ganddo  genadwri 
bwysig  i'w  dwyn.  Mae  arwyddion  pryder  drwy  y  dorf,  ac 
nid  anhawdd  darllen  ar  eu  hwynebau  fod  un  y  disgwyhent 
lawer  wrtho  ar  agor  ei  enau.  Dyna  y  canu  yn  diweddu,  a 
bron  cyn  i'r  dorf  gael  hamdden  i  feddianu  eu  hunain,  darllenai 
ei  destyn  mewn  cywair  uchel,  yn  hyglyw  i'r  dorf  oll,  Dat.  iii. 
12  : — Yr  hwn  sydd  yn  gorchfygu,  mi  a'i  gwnaf  ef  yn  golofn 
yn  nheml  fy  Nuw  i,  ac  allan  nid  â  efe  mwyach,  ac  mi  a  ys- 
grifenaf  arno  ef  enw  fy  Nuw  i,  ac  enw  dinas  fy  Nuw  i,  yr  hon 
ydyw  y  Jerusalem  newydd,  yr  hon  sydd  yn  disgyn  o^r  nef  oddi- 
wrth  fy  Nuw  i ;  ac  mi  a  ysgrifenaf  arno  ef  fy  enw  newydd  i." 
Nid  oedd  dim  yn  narlleniad  y  testyn  yn  ein  taro,  yr  oedd 
braidd  yn  frysiog,  heb  arwydd  fod  unrhyw  ofal  am  bwyslais 
nac  aceoiad.  Ac  yr  oedd  y  prysurdeb  gyda'r  hwn  y  dechreu- 
odd  yn  bradychu  rhyw  fath  o  ofnusrwydd,  er  iV  sylwedydd 
cyffredin  yr  arddangosai  hyfdra  a  gwroldeb  mawr.    Yr  oedd 


68 


Y  PWLPÜD  CYmEIG. 


y  rhagymadrodd  yn  agoriad  ar  y  llythyr  at  eglwys  Philadel- 
phia  ;  ac  yr  oedd  yr  holl  sylwadau  yn  eglur  a  phriodol,  ac  yn 
arwain  i  mewu  yn  ddigon  naturiol.  Ac  eto  y  mae  rhyw  beth 
ar  ol,  y  mae  sylw  y  gynulleidfa  heb  ei  gael,  mae  y  gweinidog- 
ion  y  tu  ol  iddo  yn  bur  ddigynwrf,  ac  nid  ymddengys  ynddynt 
ychwaith  y  diflasder,  a^r  hunan  ddigonedd  hwnw,  weUr  yn  rhy 
fynych  mewn  gweinidogion  wrth  wrando  eu  gilydd  ;  ac  y  mae 
y  pregethwr  yn  ymdeimlo  ei  fod  mewn  cylch,  a  bod  yn  rhaid 
tori  hwnw  cyn  y  daw  y  dorf  ac  yntau  i  ymyl  eu  gilydd.  Ond 
y  cwestiwn  ydyw  pa  fodd  iV  dori.  Un  gair  all  ei  wneyd, 
ond  y  gamp  ydyw  cael  gafael  ar  y  gair  hwnw.  Wedi  ymdroi 
yn  lled  faith,  nid  gorfaith  yehwaith,  y  mae  yn  paratoi  at  ddos- 
raniad  ei  destyn,  Cymeriad  a  gwobr  y  duwiol."  Nid  oedd 
ei  raniadau  ond  syml  a  chyffredin  ;  ond  yn  ddioed  wedi  eu 
crybwyll,  mae  mewn  dull  ffraeth  yn  gwneyd  math  o  ymddi- 
heurad  dros  bregethu  yno,  Na  feddyUodd  raewn  un  modd 
Avrth  ddyfod  yno  am  bregethu,  gan  ei  fod  yn  ei  Sir  ;  ond  gan 
iddynt  ei  alw  ati,  ei  fod  yntan  yn  myned  iV  galw^  hwythau  oll 
i  ryfel  Derbyniwyd  y  sylw  gyda  gwên  foddhaus  gan  y  dorf 
oU,  unai  y  gweÌDÌdogion  yn  yr  unrhyw,  dyna  yntau  mewn  eil- 
iad  yn  ymryddhau,  torai  yr  hoU  gylchau  oedd  o'i  gwmpas, 
newidiai  y  sarugrwydd  oedd  hyd  yma  yn  ei  lygaid  yn  llonder 
a  bywiogrwydd,  cih'ai  y  glesni  oddiar  ei  wefusau,  a'r  gwyni 
oddiar  ei  ruddiau,  a  gwisgai  ei  wynebpryd  ddelw  sirioldeb  ; 
ac  fel  yn  awyddus  am  gadariihau  ei  nerth,  a  chryfhau  ei  ys- 
bryd,  dymunai  am  ran  yn  eu  gweddiau  am  iV  ymdrech  fod 
yn  llwyddianus  iV  cael  oll  yn  orchfygwyr  ;  ac  wedi  i  ganoedd 
ar  unwaith  arwyddo  cu  parodrwj^dd  mewn  mil  o  amenau,  nes 
ysgwyd  y  gyiiuìleidfa  oll,  ymaflai  yntau  o  ddifrif  yn  ci  waith, 
fel  un  yn  tèimlo  fod  ganddo  yntau  frwydr  i'w  hymladd. 

Y  darluniad  o'r  Cristion,  Un  yn  gorchfygu."  Cymerai 
olwg  ar  ei  elynion,  ei  ryfel  â'i  elynion,  a^i  fuddugoliaeth '  ar  ei 
elynion.  Gosododd  ger  bron  bedwar  o  elynion  cryfion  ag  y 
mae  gan  bob  Cristion  i  ymladd  á  hwy,  y  byd,  y  cnawd,  y  di- 
afol,  a'i  hunan.    Darluniodd  y  gelynion  yma  yn  ei  holl  ffurfiau. 


y  PWLPUD  CYMREIG.  69 

y  dulliau  gwahanol  trwy  y  rliai  yr  ymrithient,  yr  ystrywiau 
sycld  ganddynt  i  ddwyn  eu  Gynllwynion  yn  mlaen,  y  ífyrnig- 
rwydd  gyda^r  hwn  yr  ymosodant,  ac  mor  gyndyn  ydynt  i  roddi 
i  fynu  er  colU  lawer  gwaith.  Eglurai  y  cwbl  trwy  gydrnar- 
iaethau  syml,  tarawiadau  ffraeth,  iaith  ddealledig,  bywiog- 
rwydd  cyffrous,  ac  apeUadau  cymhwysiadol,  nes  yr  oedd  y 
gynulleidfa  oll  yn  hongian  wrth  ei  wefusau. 

Triniai  hunan  mewn  dull  gwawdlym,  miniog,  a  gafaelgar. 
Lhmiai-  y  Y  fawr  â'i  fy^edd  o  flaen  y  dorf  yn  ymledu  tuag  i 
fynu,  heb  ofalu  dim  am  neb,  ond  cael  digon  o  le  iddi  ei  hun. 
Dangosai  y  llywodraeth  sydd  gan  hunan  ar  y  byd,  edrychai 
arni  yn  effeithio  dinystr  o'r  dechreuad,  olrheiniai  ei  hanes  al 
gweithrediadau,  darluniai  y  diafol  yn  ei  bortreadau  yn  ei  swyn- 
ion  ger  bron  llygaid  Sanct  Duw yn  yr  anialwch,  ond  fod 
yr  hoil  elynion  yn  llesmeirio  yn  ei  bresenoldeb  ef. 

Wedi  cymeryd  golwg  fanol  ar  gryfder,  cyírwysder,  hudol- 
iaeth,  ac  ystryw  y  gelynion,  y  mae  yn  symud  yn  mlaen  at  y 
fìlwriaeth,  ac  y  mae  y  dorf  i'w  gweled  yn  symud  gydag  ef. 
Mae  yn  galw  y  Gristion  i^r  maes,  ac  yn  ei  wisgo  mewn  cyf- 
lawn  arfogaeth."  Mae  yn  paratoi  i  frwydr  galed,  boethlyd, 
ddwysganlyniadol.  Mae  gwynebpryd  y  dorf  yn  newid.  Tra 
y  darhmiai  y  gelynion  er  eu  holl  gyfrwysder  a'u  dichell,  yr 
oeddynt  yn  gallu  gwenu  ;  ond  gan  ei  fod  yn  eu  galw  i'r  maes, 
a\i  tynghedu  i  ryfel,  yn  gwasgu  arnynt  eu  cyfrifoldeb,  ac  yn 
sicrhau  mai  ymladd  duel  ydyw  gwaed  am  waed,  bywyd  am 
fy wyd,  mae  y  dorf  yn  difrifoli ;  mae  dwysder  yn  ei  pherchen- 
ogi  ;  mae  y  pregethwr  yn  siarad,  nid  am,  ond  wrth  y  bobl. 
Mae  ei  bethau,  nid  i'w  gwybod  yn  unig,  ond  i'w  gwn^yd  ;  nid 
yw  deall,  oud  iV  hýmarfer.  Dilyna  hwy  i  bob  congl,  myn 
iddynt  feistroli  pob  chwant,  darostwng  pob  tueddiad,  croes- 
hoelio  pob  nwyd,  ymwadu  â  phob  blys,  a  gosod  holl  dugdd- 
iadau  natur  Iygredig  dan  reolaeth.  Mae  fel  dyn  o  ddifrif,  yn 
penderfynu  y  myn  gyffroi  pob  cyneddf,  a  galw  pob  gallu  i^r 
maes  yn  erbyn  y  gelynion.  Edrychai  yn  myw  llygaid  y  dorf 
i  edrych  a  wêl  arwyddion  eu  bod  yn  ufuddhau  ;  a  chan  nad 


10 


Y  PWLPUD  CYMREIG. 


yw  yn  teimlo  yu  foddliaol  fod  ei  ameaii  wedi  ei  gyrhaedd,  aii 
ymosoda  arui  gyda^r  fath  rym  aiiiaiiyddol,  meddyliol,  ac  ys- 
brydol,  fel  y  mae  ocheûeidian  y  dorf  yn  awgrymu  ei  bod  ar 
eu  heneidiau  yn  "  ddydd  ymladd  a  rhyfel."  Ac  wrth  adael  y 
sylw,  datganai  ei  hoíT  ddymuniad,  Duw  Iwyddo  y  Gymanfa 
i  gael  milwyr  newydd,"  gyda^  fath  nerth,  fel,  erbyn  ei  fod 
dros  ei  wefusau,  yr  oedd  y  dorf  yn  rhoddi  echo  iddo,  nes  yr 
oedd  eu  swn  fel  swn  dyfroedd  lawer,'^  a^r  pregethwyr  gan 
mwyaf  ar  eu  traed,  ac  ya  ymwasgu  i'r  wyneb,  ac  yntau  yn 
hwyUo  rhagddo  at  oruchafiaeth  y  Cristion  ar  ei  elynion,  Un 
yn  gorchfygu."  Gosodai  bwys  mawr  ar  hyny,  a  thynghedai 
hwy  i  beidio  troi  cefn  nes  cario  y  dydd.  Gwnaeth  rai  cyfeir- 
iadau  sydd  yn  sicrhau  concwest  i'r  credadyn.  Ond  nid  oedd- 
ynt  ond  byr  iawn.  Ei  bwnc  ef  oedd  dal  ar  y  dyn,  gwasgu  ar 
ei  anadl  ef,  fod  yn  rhaid  iddo  sefyll  ar  y  maes  nes  y  byddo  y 
gelynion  wedi  eu  maeddu  bob  un.  Ail  ddywedai  y  geiriau, 
"  Un  yn  gorchfygu,"  gyda'r  fath  rym  ;  edrychai  yn  ngwyneb 
y  dorf  gyda^r  fath  benderfyniad  ;  estynai  ei  fraich  allan  fel  sêl 
ar  ei  eiriau  na  fynai  lai,  a'i  fod  yn  meddwl  y  peth  a  ddy wedai ; 
a  thybiem,  yn  yr  olwg  oedd  ar  y  dorf,  fod  yno  bawb  yn  medd- 
wl  mai  ofer  fuasai  cynyg  cilio  o^r  maes  cyn  enill  y  dydd. 
Gwasgai  ar  anadl  y  dorf  am  ddeugain  munyd  heb  ganiatau 
iddynt  hamdden  i  wibio  a  gwenu,  teimlent  fod  y  gelynion  mor 
Iluosog,  ac  yn  gwylio  arnynt  o  bob  tu,  fel  yr  oeddynt  mewn 
perygl  am  eu  bywyd  yn  mhob  man,  na  feiddient  na  huno  na 
hepian,  oblegid  na  wyddent  pa  funyd  y  deuai  y  gelynion  ar  eu 
gwarthaf. 

Nid  oedd  yr  effaith  a  gynyrchai  ar  y  gynulleidfa  mewn  un 
modd  yn  ei  rhwygo,  ei  drylUo,  ei  briwio,  a^i  dwyn  i  wylo  nes 
ei  mwydo  mewn  dagrau  ;  ond  ymddangosai  yn  hytrach  wedi 
ei  gorchfygu.  Yr  oedd  swn  a  chynhwrf  yn  gyffredinol,  aV 
gynulleidfa  yn  ymddangos  fel  wedi  ei  chymeryd  mewn  ystorm; 
ac  yntau  yn  fynych  yn  anadlu  ei  hoff  air,  Duw  Iwyddo  ei 
wirionedd,"  nes  y  mae  pawb  sydd  o'r  un  dymuniad  yn  rhoddi 
gollyngdod  iV  teimladau  mewn  amenau  uchel,  y  rhai  a  gly wid 


r 


T  PWLPÜD  (jyMEEIG. 


n 


ya  dyrctu  o  bob  cwr  i'r  maes.  Ni  bu  uu  areithiwr  erioed  ya 
fwy  llwyddianus  i  wasgu  ei  wraudawyr  i  bwynt,  nes  eu  bod 
ya  ddiarwybod  iddynt  eu  hunaia  yn  curo  eu  dwylaw  a'u  traed, 
nag  ydoedd  Mr.  Williams  y  pryd  hwnw  i  dynu  amenau  oddi- 
wrtli  y  gynuUeidfa. 

Dyna  fe  wedi  gweithio  yn  mlaen  drwy  y  rhyfel,  a  thrwyddi 
yn  fuddugoliaethus.    Gwelwch,  y  mae  ei  dduUwedd  ya  cyf- 
newid,  y  mae  yn  ymddangos  fel  yu  teimlo  fod  yr  orchestwaith 
wedi  ei  gwneyd  ;  bellach  y  mae  y  canlyniadau  i'w  mwynhau. 
Mae  y  frwydr  wedi  ei  hymladd,  ya  awr  y  mae  yr  anrhaith  i 
gael  ei  raau.    Mae  y  rhyfel  drosodd,  nid  oes  yn  ol  ond  mwyn- 
hau  y  wobr.    Cyhoeddai  y  wobr  fel  efengylwr  peraidd,  "  Mi 
a'i  gw'naf  ef  yn  golofn  yn  nheml  fy  Nuw  i,  ysgrifenaf  arno  enw 
fy  Nuw  i,  ac  eaw  diaas  fy  Nuw  i,  ac  ysgrifeaaf  arao  ef  fy  eaw 
newydd  i."    Darluaiai  y  Cristion  yn  cael  ei  waeyd  yu  golofa 
o-offadwriaethol  o  ras  Duw,  yn  golofn  gyualiol  i  achos  Duw, 
ac  yn  golofn  arhosol  yn  eglwys  Dduw.    Mae  yn  tywallt  allaa 
ffrydiau  o  iaith  gref,  mewu  dull  cyffrous,  gyda  Ilais  clochaidd, 
nes  y  mae  ei  eiriau  yn  disgya  fel  gwreichioa  ar  y  gyauUeidfa  ; 
a'r  fath  newydd-deb  swyaol  ya  ymddangos  yn  y  cwbl,  fel  y 
gellid  meddwl  mai  y  muayd  hwaw  y  daeth  y  cwbl  i'w  feddwl. 
■  Wedi  daagos  y  golofa,  mae  ya  darllea  yr  ysgrifea  sydd  arai, 
'  "  Eaw  fy  Nuw  i,  eaw  dinas  fy  Nuw  i,  a  fy  enw  newydd  i  ; " 
neu  fel  y  dywedai,  "  Baw  ei  Dad,  eaw  ei  fam,  ac  eaw  eifrawd 
hynaf."    Mae  ya  dyrehu  i  fyuu  lais  clir,  clochaidd,  soniarus, 
wedi  ei  droi  yn  beroriaethol,  ac  mewn  cywair  uchel  yn  bloedd- 
io,  "  Fy  enw  newydd  i."    Bobl  aawyl !  ai  chlywsom  ddim  er- 
ioéd  yafwy  swynol.    Mae  yn  gweithio  fel  trydan  drwy  y 
dorf,  mae  yn  goglais  y  gynulleidfa,  nes  y  maent  yngwingo  yu 
eu  c'rwyn.    Gwnaeth  hyey  eilwaith  ac  eilwaith,  fel  am  y  fo- 
ment,  anhawdd  genym  feddwl  fod  yno  neb  yn  teimlo  ei  draed 
.  ar  y  ddaear.    Mae  ei  swn  peroriaethus  yn  bloeddio,  "  Fy  enw 
newydd  i,"  byth  ar  ein  clustiau  ;  ac  yn  y  teimlad  hapus  hwnw 
y  terfyaodd.    Ymwasgarodd  y  dorf  ar  ddiwedd  yr  oedfa,  fel 
'   rhai  yn  teimb  eu  bod  wedi  cael  Uawa  ddigon  am  y  Gymanfa. 


12 


Y  PWLPÜD  CYMREIG. 


Ond  y  mae  hya  oU  yu  mysg  y  pethau  a  fu  !  Mae  y  llyg- 
aid  belydrai  mor  ddysglaer  wedi  tywyllu  ;  mae  y  llais  swynai 
y  miloedd  wedi  crygu  yu  oerni  y  glyn  ;  mae  y  tafod  dywalltai 
y  fath  arabedd  santaidd  wedi  ei  gloi  gan  angeu  ;  a'r  doniau 
ddyferai  oddiar  ei  wefusau  fel  diliau  mêl  wedi  fferu  yn  y 
gweryd. 

Mor  rhydlyd  mae^r  hyawdledd 
Daniai'r  byd,  yn  j  bedd." 


JOHN  JONES,  LLANLLYFNL* 

Dyna  fe,  ddarllenydd  !  Mae  ei  enw  yn  ddigon  adnabydd- 
us  drwy  Gymru  oll.  Nid  rhaid  iddo  wrth  na  blaenddodiad 
nag  olddodiad.  Gall  hebgor  y  Parch.  aY  Mr.  i^r  rhai  nad  oes 
ganddynt  ond  hyny  iV  henwogi.  Er  ei  fod  yn  barchedig 
gan  yr  holl  genedl,"  ac  yn  "  feistr  y  gynulleidfa,"  eto  adna- 
byddid  ef  wrth  yr  enw  syml  a  diaddurn,  John  JoneSj  Llan- 
Uyfni.  Yr  oedd  Llanllyfni  wedi  ei  gysylltu  á^i  enw,  ac  nî 
fynai  y  bobl  ei  newid.  Talysarn  oedd  Ile  ei  breswylfod,  ond 
Llanllyfni  sydd  wedi  ei  hynodi,  ac  a  fydd  yn  hynod  yn  mheli 
wedi  i^r  olaf  o^n  darllenwyr  fyned  yn  hen  ;  ac  a  hynodwyd 
felly,  yn  unig  oblegid  cysylltu  enw  yr  anfarwol  John  Jones  âg 
ef.    Ond — efe  a  fu  farw! 

Disgynodd  y  newydd  yn  ddyeithr  ar  ein  clustiau,  er  ein  bod 
yn  gwybod  yn  flaenorol  fod  ei  iechyd  wedi  amharu  ;  eto  nid 
oeddym  yn  barod  i  dderbyn  y  newydd  trwm.  Ychydig  fedd- 
yliasom,  wrth  droi  i  mewn  i  gapel  y  Methodistiaid  yn  Nghas- 
tellnedd,  ar  un  canol  dydd  ddwy  flynedd  yn  ol,  iHv  wrando, 
mai  hwnw  fyddai  y  tro  diweddaf  i  ni  ei  gly wed.    Ac  yn  ddam- 

*Ysgrifenwyd  hwn  yn  ddioed  wedi  derbyn  y  newydd  farw  y  gwr- 
on  ;  a  chyhoeddir  ef  yn  hollol  fel  y  cyfansoddwyd  ef  ar  y  pryd. 
Mae  Cofiant  helaeth  iddo  i  ymddangos,  ac  y  mae  yn  Uawn  bryd  bell- 
ach  ei  gael.  Nis  gwyddom  beth  sydd  yn  peri  yr  oediad.  Disgwyl- 
iwn  y  bydd  yn  un  da  iawn  wedi  aros  cyhyd.  Yr  oedd  John  Jones 
yn  60  oed  yn  marw,  ac  wedi  pregethu  am  36  o  flynyddoedd. 


y  PWLPÜD  CYMREIG. 


weiniol  y  cawsom  jfraint — Braint,  me'ddwD,  a  rhaid  fod  di- 
ffyg  mawr  ar  bea,  neu  galon,  neu  bob  un  o'r  ddau,  i'r  dyn 
hwnw  nad  ystyriasai  yn  fraint  ì  gael  gwrando  ar  John  Jones 
yn  pregethu.    Yr  oeddym  wedi  disgyn  y  diwrnod  hwnw  yn  y 
dref,  ar  ein  ffordd  i'r  Maesteg  ;  a  thra  yn  aros  wrth  -westy 
yno,  i  ddysgwyl  cyfaill  i'n  cyfarfod  yn  ol  ei  addewid,  gwelem 
luaws  0  bobl  yn  myned  heibio  yn  brysar  iawn.    Nis  galìasem 
ddyfalu  pa  le  yr  oeddynt  yn  myned.    Ond  cyu  pen  ychydig 
fynydau  dyma  ein  hen  gyfaill  hoff,  Mr.  Evans,  o  Gastellnedd, 
yn  dyfod  yn  mlaen  yn  gyflym  iawn  ; — ac  wedi,  cyfarchiad 
serchog,  gofynasom  iddo,    Pa  le  yr  oedd  yn  myn'd,  a  ph'ie  yr 
oedd  yr  holl  bobl  yn  myn^d  ?  "    ''I  dŷ  cwrdd  y  Methodist — 
mae  Mr.  Jones,  Llanllyfui,  yn  pregethu  yno  yn  awr  am  ddeu- 
ddeg,'^  ebe  yntau,  gan  dynu  ei  wafch  allan  i  ddangos  ei  bod 
yn  hen  bryd  myned.    Aethom  gydag  ef  mewn  munyd,  ac  Pr 
capel.    Cymerasom  ein  heisteddle  yn  y  man  agosaf  i'r  drws 
ag  y  gallem,  oblegid  yr  oedd  yn  ddiweddar.    Gwelem  y  preg- 
ethwr  yn  taflu  ei  olygon  craff  arnom  gyda  chil  ei  lygad.  Yr 
oedd  wedi  darllen  ei  destyn  cyn  i  ni  fyned  i  mewn,  ond  deall- 
asom  yn  fuan  mai  rhyw  ymadrodd  yn  llyfr  y  prophwyd  Esaiah 
oedd  dan  sylw  ganddo — Dysgioyl  am  ddaioniP  Dangosai 
mor  naturiol  ydyw  i  bob  un  ddymuno  ei  ddaioni  ei  hun,  a  bod 
yr  Arglwydd  yn  cymeradwyo  hunan-ofal  ;  ac  nas  gall  yr  un 
creadur  ymgodi  mor  uchel  fel  ag  i  allu  gwasanaethu  Duw  yn 
annibynol  hollol  ar  bob  ystyriaeth  o'r  daioni  personol  all  hyny 
ddwyn  iddo  ef.    Crybwyllai  am  ryw  hen  wraig,  y  dywed  un 
o'r  hen  awdwyr  am  dani,  oedd  yn  myned  un  diwrnod  â  dwfr 
yn  un  llaw,  a  thâu  yn  y  llaw  arall;  cyfarfu  rhyw  un  â  hi,  a 
gofynai,    I  b'le  yr  oedd  hi  yn  myn'd  ?  '^      Yr  wyf,"  ebe  yr 
hen  wraig,  "  yn  myned  i  losgi  y  nefoedd  â'r  tân,  ac  i  ddiffodd 
fflamau  uffern  à'r  dwfr,  gael  i  mi  garu  Duw  er  ei  fwyn  ei  hun." 

Ah  1  mhobl  i,''  ebe  efe,  yr  oedd  yr  hen  chwaer  yn  pre- 
tendio  gormod  o  grefydd  ;  nid  ydyw  ein  Duw  ni  ddim  yn 
dysgwyl  i  neb  ei  garu  heb  olygu  ei  les  ei  hun}"  Ymdriniai 
á'r  camsyniadau  y  mae  dynion  yn  syrthio  iddynt  wrth  ddys- 


Y  PWLPÜD  CYMREIG. 


gwyl  daioni— dysgwyl  y  dybeu  lieb  ymarfer  â'r  moddiou— 
dysgwyl  y  daioni  mwyaf  heb  dderbyu  a  gwertlifawrogi  y  dai- 
oui  lleiaf.    Yma  daeth  ar  draws  ei  hoff  bwuc— dysgwyl  rhyw 
beth  mawr  yu  lle  magu  y  peth  baeh.    Gwuaeth  gymhwysiad 
hapus-iawu  o  haues  Samuel  yn  myued  i  eueiuio  Dafydd  yu 
freuiu,    "  Nid  oecd  ei  dad,  ua  ueb  o'r  teulu,  yu  meddwl  fod 
dim  yuddo— pwt  o  fachgeu  gwridcoch,  iachus,  oud  dim  byd 
yu  debyg  yuddo  i  wueyd  breuin.    Oud  wedi  i  Samuel  dori  y 
coru  olew  ar  ei  beu,  a'i  godi  i  deyrngadair  Israel,  y  mae  yn 
ymhd  ei  elyuiou,  yu  darostwug  holl  freuiuiaethau  Cauaau,  ac 
yu  gosod  ei  arswyd  ar  bawb  o'i  gylch.    Gwua  dithau  yr  uu 
fath  à'r  teimlad  bach  yua,  eneiuia  fo  á  gweddi— cwyd  o  i'r 
orsedd,  ac  fe  feistrola  dy  chwautau— fe  ddarostwng  dy  duedd- 
iadau— fe  ddwg  dy  holl  uwydau  dau  ei  reolaeth— ac  fe  deyru- 
asa  yu  freuiu  ar  dy  euaid."    Ac  yua,  ar  ol  rhyw  sych-besych- 
iad,  auadlai,  yu  ol  ei  arfer,  weddi  fer,— 0  Arglwydd  !  dwg 
y  bobl  yma  i  gredu  hyu."    A  dywedai  y  cwbl  gyda'r  fath  ua- 
turioldeb,  fel  y  teimlai  pawb  ei  fod  yu  siarad  fel  uu  ag  a.wdur- 
dod  gauddo.    Nid  ymollyngodd  i  bregethu  gyda'i  yui  arferol 
y  tro  hwuw  ;  er  hyuy  yr  oedd  ei  feddyliau  yu  cymeryd  y  gyu- 
ulleidfa,  a  phawb  yu  teimlo  fod  yuo  ddyu  a  hawl  gauddo  i 
siarad  yu  sefyll  uwch  eu  peuau.    Wedi  siarad  am  ryw  awr, 
dywedai,  yu  ei  ddull  syml,    Wel,  mhobl  i,  dawu  i  yu  gwybod 
y  gwuaech  chi  y  tipyu  ddywedais,  chi  gaech  fyu'd  'rwau  ; 
onide,  mi'ch  cadwu  chwi  dipyu  eto."    A  dywedai  bob  peth 
mor  briodol  fel  yr  oedd  y  cwbl  yu  gweddu  iddo. 

Ni  bu  dyu  erioed  wedi  ei  wueyd  o-an  uatur  yu  well  at  breg- 
ethu.  Yu  sicr  yr  oedd  yn  Ilestr  etholedig  "  i'r  gorchwyl— 
wedi  "  ei  neillduo  o  ^roth  ei  fam  "  i'r  gwaith.  Yr  oedd  o 
gorff  cryf,  Ilathraidd,  golygus— Ilygaid  gloewou  treiddgraff— 
ymadrodd  croew  eglur— llais  cryf,  clir,  peraidd,  yn  swyno  y 
glust— a'i  ddawu  rhwydd,  diatal,  fel  afon  yu  myued  a'r  cwbl 
o'i  blaen.  Yr  oedd  holl  haufodiou  pregethwr  poblogaidd  yn 
cydgyfarfod  ynddo.  Yr  oedd  rhyw  beth  yn  ei  ymddaugosiad, 
pan  y  safai  yn  y  pwlpud,  yn  cymeryd  perchenogaeth  o'r  gyn- 


y  PWLPÜD  GYMREIG. 


75 


ulleidfa  yn  ddiarwybod  iddi  ;  ac  wedi  iddo  agor  ei  enau,  yr 
oedd  yn  sier  o  gadw  meddiant  o  honi.    Yr  oedd  o  athrylith 
naturiol  rymus  iawn.    Yr  oedd  delw  gwreiddioldeb  ar  bob 
peth  o'i  gylch— yn  feMyliwr  gwreiddiol— yn  gynlluniwr 
gwreiddiol— ac  yn  draddodwr  gwreiddiol.    Nid  amcanodd 
ddilyn  neb,  ond  torodd  allan  Iwybr  iddo  ei  hun — rhodiodd 
Iwybr  disathr."    Yr  oedd  ganddd  feddwl  galluog  i  greu  ;  ac 
yr  oedd  ynddo  ddigon  o  wroldeb  i  ddwyn  ei  greadigaethau  i'r 
golwg.    Nid  oedd  byth  yn  ymofyn  a  ddywedodd  rhyw  un 
hyn  a'i  flaen.    Yr  oedd  yn  ddeddf  iddo  ei  hun.    Ac  yr  oedd 
codiad  John  Jones  yn  ddechreuad  cyfnod  newydd  ynnodwedd 
gweinidogaeth  y  Oorff  parchus  i'r  hwn  y  perthynai.  Gwnaeth 
fwy  na  neb  arall  i  wrthweithio  llif  Antinomiaeth,  a  newid  tôn 
y  weinidogaeth  yn  eu  plith.    Yr  oedd  yn  ymddangos  wrth  ei 
fodd  yn  ymlid  ar  ol  pechaduriaid — chwalai  eu  holl  wrthddadl- 
euon— boddai  eu  holl  lochesau— gyrai  hwy  o'u  holl  noddfeydd 
— a  llosgai  eu  holl  glustogau.    Yr  oedd  fel  wedi  diofrydu,  os 
marw  yn  eu  hanghrediniaeth  a  fynent,  y  caent  farw  heb  un 
gobenydd  i  bwyso  arno.    Ac  wedi  pregethu  yr  egwyddorion 
yma  yn  y  pwlpud,  a  dyfod  i  lawr  i  dŷ  y  capel,  amddiffynai  ei 
weinidogaeth  yn  ngwyneb  hen  flaenoriaid  anwybodus  a  rhag- 
farnllyd,  a  phregethwyr  cuUon  eu  heneidiau,  a  gymerent  arn- 
ynt  fod  yn  angyUon  gwarcheidiol  yr  athrawiaeth.    Erbyn  hyn, 
y  mae  gweinidogaeth  y  Methodistiaid  mor  rhydd  a  chymhell- 
iadol  ag  eiddo  un  enwad  yn  y  Dywysogaeth.    Ond  John 
Jones,  yn  benaf,  dorodd  y  garw  ;  ac  yr  oedd  yn  rhaid  cael 
dyn  0  alluoedd  cryfìon — o  ysbryd  annibynol — o  wroldeb  disigl 
— ac  0  ddoniau  poblogaidd,  i  wneyd  hyny  ;  ac  yr  oedd  y  cwbl 
yn  cyfarfod  ynddo  ef. 

Yr  ydym  yn  cofio  yn  dda  rai  o'i  bregethau  gorchestol  bum' 
mlynedd  a'r  hugain  yn  ol,  a'r  dylanwad  nerthol  fyddai  yn  cyd- 
fyned  â  hwy.  0  !  y  mae  ei  swn  yn  ein  clustiau  y  munyd 
yma,  a'r  hen  olygfeydd  yn  ymrithio  o  flaen  ein  llygaid  pan  yn 
ysgrifenu.  Ehoddodd  argraff  ddyfnach  o'i  fawredd  ar  ein 
meddwl  ni  nag  un  pregethwr  a  wrandawsom  erioed.  Nid 


76 


Y  PWLPUD  CYMREIG. 


ydym  yn  cly weyd  iuai  efe  oedd  y  mwyaf,  ond  yn  unig  na  Iwydd- 
odd  neb  i  adael  yr  uu  argraff  ar  ein  meddwl  ni  ag  a  wnaeth 
efe.  Gall  fod  hyny  yn  cyfodi  oddiar  ein  hadnabyddiaeth  o 
hono — y  ffaith  mai  efe  oedd  hoff  bregethwr  ein  mebyd — yn 
nghydag  i  ni  ddigwydd  lawer  gwaith  ei  glywed  ar  ei  uchel- 
fanau,  yr  hyn  ni  buom  mor  ffodus  gydag  amry w  eraill  o  gewri 
y  pwlpud  Cymreig.  Pa  fodd  bynag,  rhwng  pob  peth,  gad- 
awodd  argraff  ar  ein  meddwl  ni  mai  efe  oedd  tywysog  preg- 
ethwyr  ei  oes.  Ac  yn  wir,  wedi  adystyriaeth,  a  dyfod  i  oed- 
ran  aeddfetach,  nid  ydym  yn  gweled  llawer  o  achos  i  ni  newid 
ein  cred.  Ni  chlywsom  neb  erioed  yn  dyfod  mor  agos  i'r 
dychymyg  sydd  genym  ni  beth  ddylai  pregethu  yr  efengyl 
fod.  Yr  oedd  bywyd  yr  efengyl  ganddo  am  fywyd  ei  gwran- 
dawyr. 

Wedi  i  ni  fod  am  flynyddau  lawer  heb  gael  cyfle  i^ w  gly wed, 
daeth  Cymdeithasfa  i  Gaerfyrddin  ;  ac  yn  mysg  y  dyeithriad 
a  ddysgwylid,  yr  oedd  John  Jones,  Llanllyfni.  Yn  wir,  John 
Jones  oedd  y  cwbl.  Nid  oedd  dim  son  am  neb  arall,  na  neb 
yn  ymofyn  neb  arall  wedi  cael  sicrwydd  ei  fod  ef  yn  dyfod. 
Ni  bu  yr  un  plentyn  ysgol  erioed  yn  fwy  awyddus  am  weled 
y  gwyhau  i  gael  myned  adref  nag  oeddym  ni  am  weled  y 
Gymanfa  hono,  a  hyny  yn  unig  er  mwyn  clywed  John  Jones. 
Daeth  y  Gymanfa,  a  daeth  yntau  iddi.  Yr  oedd  amryw 
Weiuidogion  Annibynol  wedi  dyfod  o  gryn  bellder  er  mwyn 
ei  glywed  ;  ac  yr  oeddym  wedi  canmol  cymaint  arno  wrthynt, 
fel  yr  oeddym  yn  gobeithio  y  deuai  allan  ar  ei  oreu.  Cynelid 
y  Gymanfa  yn  y  Farchnad  Newydd,  lle  digon  anghyfleus  i 
bregethu  a  gwrando  Yn  yr  oedfa  ddeg  oV  gloch,  ar  "  ddydd 
mawr  yr  wyl,"  yr  oedd  yno  dorf  luosog  wedi  dyfod  yn  nghyd  ; 
ac  ar  ol  pregeth  fer,  fywiog,  cododd  John  Jones  i  fyny. 
Dacw  fe— yn  sefyll  yn  Iled  syth,  gan  ymafael  â'i  ddwylaw  yn 
yr  astell  sydd  o  dan  y  Beibl,  ac  yn  cadw  ei  Iygaid  ar  y  Ilyfr, 
oddigerth  ei  fod  yn  achlysurol,  yn  taflu  cip-drem  iV  dde  neu  i'r 
aswy.  Mae  y  dorf  fawr  yn  ymlonyddu— y  crwydwyr  yn  sef- 
yll— y  rhai  oedd  bell  yn  nesau— mae  pawb  mor  ddystaw  a'r 


Y  PWLPÜD  CYMREÎG. 


îî 


bedd— y  Gweinidogion  ar  yr  esgýnlawr  oU  ar  eu  traed,  oddi- 
gerth  ambell  i  hen  ben  eiddigus  sydd  yn  edrych  yn  drwynsur 
iawn.    Mae  y  dorf  yn  estyn  eu  penau  yn  mlaen,  gau  glustfeinio 
am  y  testyn.    Mae  yn  hawdd  deall  yn  mhryder  ac  'awydd  y 
miloedd  fod  etholedig  y  dyrfa  wedi  codi  i  lefaru.    Tst  !  Dyna 
fe  yn  darllen  ei  destyn  mewn  cywair  isel,  ac  eto  rhoddai  allan 
gorff  cryf  o  lais  dwfn,  clir,  gan  acenu  yn  bwylloor  a  phwysleis- 
iol,    Canys  pa  lesad  i  ddyn  os  ynill  efe  yr  holl  fyd,  a  cholli 
ei  enaid  ei  hun       Hen  destyn  cyfarwydd,  mae  yn  wir  ;  ond 
y  mae  rhywbeth  yn  ei  ddull  dylanwâdol  o'i  ddarllen  yn  peri  i 
ni  ddysgwyl  rhywbeth  newydd  arno.    Byr  iawn  oedd  ei  rag- 
ymadrodd,  byrach  o  lawer  na  chyffrediu.    Daeth  rhagddo  i 
wneyd  y  sylw  pwysfawr,  fod  colli  yr  enaid  yn  golled  fawr. 
Nid  oedd  yn  rhoddi  un  awgrym  i'r  gynuìleidfa  ei  fod  yn  myned 
i  gymeryd  hyny  fel  mater  ychwaith.    Yr  oedd  rhywbeth  yn 
ei  ddull  yn  llwyddianus  iawn  i  gelu  pob  peth  tebyg  i  gyfan- 
soddiad  ;  ac  eto  yr  oedd  ganddo  gyfansoddiad,  a  chyfansodd- 
iad  gorchestol  hefyd.    Disgynodd  ar  ei  fater  ar  y  dechreu,  a 
glynodd  gydag  ef  hyd  y  diwedd,  gan  gadw  y  pethau  cryfaf  yn 
olaf.    I  ddangos/ocZ  colli  yr  enaid  yn  golled  fawr,  cymerai 
olwg,  i  ddechren,  ar  werth  yr  enaiü.    Ymdrodd  yn  hir  gyda 
hyn.    Ymresymai  werth  yr  enaid  oddiwrth  gywreinrwydd  y 
corff.    Triniai  y  corff  fel  peiriant  rhyfedd  ac  ofnadwy — man- 
ylai  ar  bob  rhau  o  hono,  ac  yr  oedd  ei  sylwadau  arno  yn  fyw- 
iog  a  difyrus,  y  fath  ag  a  greai  wên  siriol  ar  wyaeb  y  gyuull- 
eidfo  oll,  ac  yntau  wrthi  yn  araf  hwylio  y  dorf  i  dymer  dda. 
Ymddangosai  fel  ar  ei  oreu  am  enill  eu  serch,  a  myn^d  f  w 
mynwes  ;  ac  eto  nid  anhawdd  oedd  canfod  fod  ganddo  ryw- 
beth  heblaw  eu  boddio  mewn  golwg. 

Wedi  darlunio  y  corff  yn  ei  wahanol  rauau,  dywedai,  Wel, 
'rwan,  os  ydyw  y  corff  mor  werthfawr,  beth  feddyliech  chi  am 
yrenaid?  os  ydyw  y  babell  wnaed  iddo  i  fyw  dros  ychydig 
amser  yma  mor  ardderchog,  beth  dybiech  chi  raid  fod  y  pres- 
wylydd  sydd  oddifewn  ?  A  daeth  yn  mlaen,  o  radd  i  radd, 
yn  ymgodi  yn  uwch,— uwch,  i  ddangos  gwerth  enaid.  "  Ond, 
8 


78 


Y  PWLPÜD  CYMREIG. 


ond,"  meddai  o'r  diwedd,  i  ba  beth  yr  ydw  i  yn  ymdroi  fel 
hyn  gyda  rhyw  is-brofion  ;  os  mynwch  ehi  olwg  glir  ar  un- 
waith  ar  werth  enaid,  ewch  i  Galfaria  i  weled  pris  prynedig- 
aeth  yr  enaid— yr  lawn  anfeidrol  roddwyd  yno  dros  yr  enaid." 
Ar  hyn,  gwefreiddiai  ei  eiriau  y  gynulleidfa.  Mae  cawod  ys- 
gafn  0  ddagrau  yn  myned  dros  y  dorf ;  ond  y  mae  pregethwr 
fel  yn  ymatal — ^yn  codi  y  fílodiardau  i  rwystro  y  lUfeiriant  yn 
mlaen  ;  yn  galw  ei  hyawdledd  yn  ol ;  a  chan  daflu  ei  lais  i 
daflod  ei  enau,  yn  anadlu  gweddi  fer,  "  O  Arglwydd  !  dangos 
i^r  bobl  yma  werth  eu  heneidiau."  Ac  mewn  eihad,  dyna  fil- 
oedd  o  Amenau  yn  ysgwyd  y  gynulleidfa.  Mae  yna  bawb  yn 
cymeryd  eu  hanadl — y  dagrau  yn  cael  eu  sychu — y  dorf  yn 
adfeddianu  ei  hun  i  wrando — a  phob  un  yn  gwenu  ar  ei  gy- 
faiU,  i  ddangos  eu  bod  yn  mwynhau  y  wledd  Ac  wedi  iV  preg- 
ethwr,  yntau,  gael  ei  anadl,  ac  ystwytho  ei  beirianau  llafar, 
trwy  ryw  ymgarthiad,  à  yn  mlaen,  fel  un  yn  teimlo  fod  y  gyn- 
ulleidfa  fawr  oll  yn  ei  law. 

Mae  yn  brofedigaeth  i  ni  geisio  tynu  darlun  o  ryw  gymer- 
iadau  adnabyddus  i  ni  yn  y  dorf,  ond  y  mae  ein  íerfynau  yn 
rhy  gyfyng  ;  ond  nis  gallwn  ymatal  heb  gyfeirio  at  un  a  dyn- 
odd  ein  sylw  ueillduol.  Hen  weinidog  o  enwad  arall  ydoedd, 
a  ddaeth  yn  mysg  eraill  er  mwyn  clywed  John  Jones.  Yr 
oedd  yr  olwg  arno  yn  batriarchaidd,  ei  wallt  agos  yn  wyn  i 
gyd.  Mae  yn  araf  ymsymud  à'i  ddwylaw  yn  ol,  ac  yn  am- 
neidio  ar  hwn  a'r  llall  i  ddangos  y  boddhad  y  mae  yu  ei  gael. 
Mae  yr  egwyddorion  yr  un  ag  y  bu  ef  ei  hun  am  lawndeugain 
mlynedd  yn  cu  pregethu,  ac  y  goddefodd  lawer  o  wawd  a  dir- 
myg  o'u  herwydd  ;  ac  y  mae  yn  mwynhau  wrth  glywed  yrun 
golygiadau  yn  caeì  eu  pregethu  mor  groew  gan  un  o  brif  ddyn- 
ion  y  bobl  fu  flynyddau  cyn  hyny  yn  ei  gyhoeddi  ef  fel  heretic 
oblegid  eu  pregethu.  Gwyddem  wrth  ei  wyneb  nas  gallasai 
gael  gwell  gwledd  ;  ac  o'r  diwedd  yr  oedd  wedi  araf  symud 
hyd  atora,  ac  meddai,  gan  ysgwyd  ei  ben,  "  Mae  e'  yn  dyweyd 
yn  anwyl,— 'hyfryd,''  ac  yn  fuan  aeth  ymaith,  a  bron  heb  yn 
T^ybr>a  iddo  ei  taû  yr  o'm       ^m^l&în  y  dŵf  E^gm^^d 


Y  PWLPUD  CYMEEIG. 


t9 


eiu  darllenwyr  ni  am  y  llam  yma  a  roisom  ;  gwnaethom  ef  i 
ddangos  y  swyn  oedd  gan  y  pregethwr  ar  y  dorf  ;  a  dyma  ni 
yn  dychwelyd  i  fyned  yn  mlaen. 

Fod  coUi  yr  enaid  yn  golledfawr.  Oddiyna  y  mae  y  preg- 
ethwr  yn  cychwyn,  ac  i'r  fan  yna  y  mae  yn  dychwelyd  ;  dyna 
ei  osodiad,  a  dyna  ei  gasgliad— yna  y  mae  yn  dechreu,  ac  yna 
y  mae  yn  diweddu.  Ymgodai  o  radd  i  radd— drmgai  yn 
uwch,  uwch,  a'i  sylwadau  yn  cryfhau  wrth  fynedrhagddo  ;  ac 
wedi  myned  heibio  i  lawer  o  bethau  sydd  yn  dangos  fod  colh 
yr  enaid  yn  golled  fawr,  daeth  at  y  sylw — 

Colled  ydyw  y  hydd  ei  holl  ganlyniadau  yn  disgyn  ar  un. 
Darluniai  gwmniau  y  byd  yn  cyfarfod  â  choUedion,  ond  fod 
yno  lawer  i  gydymgynal  dan  y  golled  ;  fel,  er  ei  bod  yn  fawr, 
na  theimlir  cymaint  oddiwrthi,  gan  ei  bod  rhwng  llawer. 
"  Ond,"  meddai,  "  enaid  anwyl  1  os  coUi  di  dy  enaid,  fe  fydd 
y  o-olléd  i  gyd  yn  disgyn  arnat  ti  dy  hun.  Chei  di  yr  un  cyth- 
raul  nac  enaid  damnedig  i'th  helpu  dani— fydda  nhw  yn  goll- 
edig  fel  tithau."  Fflamai  ei  lygaid— rhuai  ei  lais— a  rhwygai 
ei  floedd  gyda'r  geiriau  yna  ;  ac  yr  oedd  sefyll  y  fath  gawod- 
ydd  0  hyawdledd  ofnadwy  yn  ormod  i  gnawd,  oni  bai  i'r  preg- 
ethwr  roddi  cyfle  i'r  bobl  gael  eu  hanadl,  tra  gollyngai  allan 
bwt  o  weddi,  "  0  Arglwydd  !  dangosi'r  bobl  ymaberygl  colli 
enaid." 

Mae  y  pregethwr  yn  dirwyn  yn  mlaen~mae  ei  waed  yn 
poethi— ei  ysbryd  yn  bywiogi-ei  deimlad  yn  dwysâu— ei  lais 
yn  chwyddo— a'l  hyawdledd  yn  cyflymu.  Mae  difrifwch  i'w 
ddarllen  yu  ngwyneb  y  dorf  ;  mae  colli  neu  gadw  enaid  wedi 
llyncu  pob  peth  arall. 

"  Fod  colli  enaid  yn  goUed  faiw."  Ust !  mae  rhywbeth 
ofnadwy  gan  y  pregethwr  i'w  ddyweyd  yn  awr.  Mae  yu  ofni 
nad  yw  pawb  o'r  gynulleidfa  ddim  yn  ddigon  difrif-ddwys, 
oblegid  hyny,  mae  yn  ail  ddyweyd,  "fod  coUi  enaid  yn  goUed 
fawr!  !  óblegid  coUed  o  esgeusdra  fydd  ! !  Mae  y  dorf  yn 
ochaiu,  ac  yntau  yn  ail  ddyweyd,  mewu  Ilais  dwfn,  dwys,  haner 
crynedig,  Oon^d  o  esgeuhcsdra  fydd !  !   Mae  yn  darlunio 


80 


Y  PWLPÜD  CYMBEICt. 


plentyn  wedi  llosgi  i  farwolaeth  trwy  esgeulusdra  ei  rieni,  sJr 
teimladau  alaethus  sydd  yn  llenwi  calonau  y  tad  a^r  fam. 
Mae  y  plentyn  yn  cael  ei  bortreiadu  gyda'r  fath  fywiogrwydd 
a  phriodoldeb,  fel  y  mae  pawb  yn  gweled  y  fflamau  yn  ym- 
dorchi  o'i  gwrapas,  y  tad  yn  ei  godi  yn  ei  freichiau,  y  fam  yn 
tynu  ei  gwallt  yn  ei  gwallgofrwydd,  y  deigryn  gloew  w^di 
sefyll  ar  rudd  y  plentyn,  yr  olygfa  yn  ymrithio  o\\  blaen  yn 
mhen  ugain  mlynedd  ;  ond  dyna  sydd  fel  taran  yn  rhwygo  y 
fynwes,  esgeulusdra  wnaeth  y  cwtel.  Mae  ocheneidiau  y  tad 
a'r  fam  yn  disgyn  ar  glust  y  dorf,  ac  y  mae  yr  adsain  yn  para 
— esgeulusdra  wnaeth  y  cwbl.  Mae  y  lle  mewn  gwirionedd 
yn  ofnadwy.  Mae  yna  filoedd  o  ocheneidiau  yn  codi  o  galon- 
au,  a  miloedd  o  wynebau  yn  wlybion  gan  ddagrau.  Nid  oes 
amser  gan  neb  i  edrych  o'i  gwmpas  ;  nid  oedd  neb  yn  gwenu 
ar  ei  gyfaill.  Mae  ein  hen  gyfaill  oedd  yn  araf  ymsymud,  yn 
awr  yn*  sefyll  fel  delw,  a'i  lygaid  fel  dwy  fipyuon,  yn  gollwng 
eu  ffrydiau  gloewon.  Mae  pob  llygad  yn  tremio  ar  y  preg- 
ethwr,  a  phob  clust  wedi  ei  hoeho  wrth  ei  wefus.  Mae  yna 
bawb  yn  ymddangos  wedi  anghofìo  pob  peth  ond  yr  enaid,  ac 
arswyd  colli  yr  enaid  sydd  lon^d  pob  mynwes.  Yn  nghanol  y 
teimladau  ofuadwy  yna  ar  y  gynuUeidfa,  mae  y  pregethwr,  fel 
dyn  Duw,  yn  sefyll  mewn  hunan-feddiant  perffaith,  ac  ym- 
ddengys  yn  benderfynol  o  fynu  meistrolaeth  Iwyr  arnynt. 
Casgla  ei  holl  nerth — mae  difrifoldeb  seraffaidd  ar  ganwyll  ei 
lygaid — mae  rhyw  danbeidrwydd  uwch-ddynol  yn  ei  wyneb- 
pryd — teifl  ei  lais  cryf  yn  ol  i'w  wddf,  ac  á  rhyw  floedd  ddofn, 
gynhyrfus,  gwaeddai,  Ow  !  Ow  !  hobl  anwyl,  colli  yr  enaid 
o  esgeulusdra  ! !  nes  y  mae  y  dorf  wedi  ei  gorchfygu,  a'r 
pregethwr  fel  yn  ymfoddhau  yn  ngoruchafiaeth  yr  efengyl. 
Ond  nid  ymddengys  fod  y  pregethwr  eto  wedi  cyrhaedd  ei 
amcan,  ac  y  mae  yn  mhell  o  roddi  allan  ei  nerth.  Mae  plygiau 
yn  ei  ddawn  eto  heb  eu  dwyn  i'r  golwg.  Mae  yna  seiniau  yn 
ei  lais  eto  heb  eu  rhoddi  allan  ;  y  dwfn,  y  dwys,  y  difrifol  ; 
gweiüidogaeth  y  lladd  sydd  wedi  bod  hyd  yma,  ac  y  mae  wedi 
gwneyd  hyny  yn  effeithiol  hefyd.  | 


y  PWLPÜD  CYMREI6.  §1 


Aroswch  !    Dacw  y  pregethwr  fel  yn  cymeryd  ei  anadl,  ac 
mewn  eiliad  mae  ei  wyneb  yn  sirioli,  ei  lygaid  yn  bywiog.,  a'i 
ysbryd  yn  ysgafnhau.    Mae  yn  amlwg  yn  ei  wyneb  fod  gan- 
ddo  genadwri  hedd  i'w  chyhoeddi.    Mae,  ar  ol  gwasgu  y  dorf 
i  gongl,  am  ddangos  iddynt  ddrws  gobaith-ar  ol  eulladd,_am 
ddangos  man  iddynt  i  gael  bywyd,    Mae  yn  codi  ei  ais  i 
gywair  uwch,  ac  âg  un  fanllef  beraidd  yn  gwaeddi,  Mae 
modd  cadw  yr  emid."    Mae  y  floedd  yn  gweithio  fel  trydan 
trwy  y  dorf,  ac  ugeiniau  ar  unwaith  yn  gwaeddi,  "  O  diolch  !  ^ 
"  Bendigedig  ! "  &c.     Ailgasglai  yntau  ei  nerth  ;  taniai  ei 
holl  enaid.    Mae  ei  lais  yn  fwy  swynol  a  thoddedig  nag  or 
blaen,  a  rhydd  floedd  beraidd  dros  ben,  uwch  o  lawer  na'r 
gyntaf,  "  Mae  modd  cadw  yb  enaid."    Erbyn  hyny  yr  oedd  y 
dorf  wedi  ei  gorchfygu  ;  pob  cylch  wedi  dryllio  ;  pob  cadwen 
wedi  tori  ;  llestri  llawer  o'r  hen  seintiau  yn  Uifo  dros  yr  ymyl- 
au;  banllefau  gorfoledd  o  gylch  yr  esgynlawr ;  hen  wŷr  a 
hen  wragedd  â'u  lleisiau  cryglyd  yn  molianu  Duw  ;  ac  er  uch- 
ed  oedd  llais  y  pregethwr,  mae  Uais  y  bobl  yn  uwch.  Dech- 
reuodd  yntau  ganmol  ac  ymollwng  gyda  hwy,  a  rhoddai  her- 
gwd  i'r  bobl  sydd  yn  cwyno  fod  "  y  gogoniant  yn  ymadael ;" 
a  chyfeiria  at  agwedd  y  dorf,  gan  ddyweyd,  "  Os  oedd  o  yn 
ymadael,  ei  fod  yn  ymadael  yn  rhyfedd  iawn."    Ac  yn  y  teim- 
lad  gorfoleddus  hwnw  y  terfynwyd  yr  oedfa. 

Ni  welsom  bregethwr  erioed  yn  cario  meistrolaeth  Iwyrach 
ar  gynulleidfa  fawr  nag  a  gariodd  John  Jones  y  boreuhwnw. 
Ond  !  beth  dâl  siarad  ?  mae  ei  hyawdledd  wedi  dystewi  yn 
angeu. 

"  O  arddercliawgrwydd  Israel ! 
Pa  fodd  y  cwympodd  y  cedyrn?  " 


CHEFYDD  GYMDEITHASOL  CYMRU. 


CYMRÜ — CREFYDD  CYMRU  CREFYDD  GYMDEITHASOL  CYMRU. 


Cymru. — Dara  o  dir  ydyw  ar  yr  ochr  orllewinol  i  Ynys 
Prydain.  Terfynir  ef  yn  ogleddol  gan  Fôr  yr  Iwerddon — yn 
orllewinol  gan  St.  Georgé's  Ghannel — yn  ddeheuol  gan  y  Bris- 
tol  Channel — ac  yn  ddwyreiuiol  gan  Hiroedd  Caerloyw,  Hen- 
ffordd,  a^r  Amwythig.  Nid  yw  ond  Uain  fechan,  gul,  yn  yinyl 
y  byd  mawr,  llydan.  Mesurir  ei  hŷd  o  Gaergybi  yn  Môn,  i 
i  Gaerdydd  yn  Morganwg  ;  a'i  led  o  Lanandras  yn  Maesyfed, 
i  Dyddewi  yn  Mhenfro  ;  ac  y  mae  yn  agos  i  8,000  o  filldir- 
oedd  ysgwar. 

Rhenir  Cymru  i  ddwy  adran,  Gogledd  a  De  ;  a'r  adranau 
hyn  i  dair  ar  ddeg  o  Siroedd,  chwech  yn  y  Gogledd  a  saith 
yn  y  De  ;  *  yn  cynwys  poblogaeth,  yn  ol  y  cyfrif  diweddar,  o 


1,286,266  ;  fel  y  canlyn  : 


Dinbych,. 
Fflint,..,. 
Meirion,.. 
Maldwyn, 


Môn,. . 
Arfon, 


54,546 
95,668 
100,862 
69,870 
38,888 
67,075 


426,909 


Brycheiniog, 

Aberteifi,  

Caerfyrddin, 
Morganwg,. . 

Mynwy,  

Penfro,  

Maesyfed, . . . 


61,627 
72,250 
111,757 
317,551 
174,670 
96,093 
25,409 


859,357 


Cyfanswm, 


1,286,266 


*  Yr  ydym  yn  cymeryd  Sir  Fynwy  i  mewn,  a  byddwn  yn  gwneyd 
hyny  trwy  gorff  yr  ysgrif. 


CRÊPyDD  GYMDEITHASOL  CYMEÜ.  8^ 

Sir  Faesyfed  y w  y  leiaf  ei  phoMogaeth  o  hoU  siroedd  Cymru, 
a  Sir  ForgaEWg  yw  y  fwyaf.    Mae  Morganwg  yn  cynwys  yn 
agos  i  un  ran  o  bedair  o  holl  boblogaeth  Cymru.    Nid  yw  o 
fewn  ein  terfynau,  nac  yn  gydweddol  â'n  hamcan  presenol,  i 
gymeryd  golwg  ar  arwedd  allanol  nac  adnoddau  mewnol  em 
gwlad,  yn  ddim  pellach  nag  y  mae  a  wnelo  hyny  ág  esbonio 
nodwedd  ei  phreswylwyr.   Mae  gan  olygfeydd  naturiol  gwlad, 
a  galwedigaethau  ei  phobl,  ddylanwad  yn  nadblygiad  cymer- 
iad,  a  ffurfiad  arferion  ceaedl.    Gwlad  fynyddig  yw  Cymru. 
Mae  yn  wir  fod  genym  ddyffrynoedd  tlysion  Clwyd,  aThowy, 
ac  Wysg,  ac  eraiU  ;  a  Bro  fras  Morganwg  a  elwir  yn  briodol 
yn  "  Ardd  Cymru  ;"  ond  er  hyny,  os  edrychir  ar  y  Dywysog- 
aeth  drwyddi,  ceir  mai  mynydd-dir  ydyw.    Ac  y  mae  hyny 
wedi  bod  yn  ffafriol  i  feitbriniad  yr  awen,  o'r  hon  y  mae  y 
Cymry  mor  hoff  ;  ac  i  efrydu  Duwinyddiaeth,  dros  yr  hyn  y 
mae  ein  cenedl  mor  selog.   Y  mynydd-dir  sydd  yn  magu  glew- 
ion.    Cyrff  ac  nid  meddyliau  a  fegir  fynychaf  ar  y  broydd 
breision.    Mae  y  creigiau  ysgythrog— y  gelltydd  gwylltion— 
y  rhaiadrau  trystfawr— a'r  mynyddoedd  uchel,  ar  y  rhai  y 
gorphwysa  y  cymylau  wrth  grwydro  yn  Uuddedig  dan  eu 
beichiau  trymion,  oU  yn  meddu  gallu  i  gryf  hau  galluoedd,  ac 
awchio  meddyUau  y  rhai  a  ddygir  i  fynu  yn  eu  canol.  Er 
bwyrach  y  ceir  ilawer  o  erwinder  ynddynt,  eto  y  mae  nerth  a 
chryfder  yn  ngewyaau  eu  heneidiau.    Y  mae  yr  Ysgotiaid  yn 
engraifft  nodedig  o  hyn.    Ac  y  mae  hoffder  o'r  cryf  a'r  ar- 
uchel  yn  un  o  nodweddion  arbenig  y  meddwl  Oymreig  ;  mor 
gryf  yw  y  teimlad  hwn,  yn  wir,  fel  yn  aml  y  twyllir  llawer  â 
geiriau  cryfion,  mawrion,  er  na  byddo  yn  oblygedig  ynddynt 
ond  meddyliau  egwein  a  dinerth  ;  os,  yn  wir,  y  bydd  yno 
feddwl  o  gwbl. 

Ac  y  mae  dylanwad  y  golygfeydd  hyn  i'w  ganfod  hefyd  yn 
nwysder  a  thrymder  ein  ceaedl.  Nid  pobl  wyllt,  wamal,  wib- 
iog  ydyw  y  Oymry ;  ond  yn  hytrach  tueddant  at  y  dwys,  y 
diMfoI,  y  prudd,  y  dywedwst,  ac  y  mae  gan  y  Ileddf  a'r  gal- 
arus  gryfach  dylanwad  arnynt  nag  sydd  gan  y  Ilon  a'r  siriol. 


84  CREFYDD  GYMDÄITHASOÎ.  CYMRÜ. 

Mae  yn  wir  fod  hjn  yn  fwy  priodol  i'r  Gogledd  nag  ìV  De  ; 
ond  y  mae  yn  briodol  i  fesur  i'r  naiU  a^r  llall ;  ac  yn  fwy  felly 
yn  y  naill  a^r  llall  i^r  rhai  fagwyd  yn  y  rhanau  uchaf  a  mwyaf 
mynyddig  oV  Dywysogaeth. 

Ond  rhaid  i  ni  gofio  nad  chwilio  i  elfenau  a  theithi  y  genedl 
Gymreig  yw  ein  hamcan,  rhaid  i  ni  gau  hyny  frysio  at 

Grefydd  Gymric, — Mae  elfenau  hanfodol  crefydd  yr  un  yn 
mhob  oes  a  gwlad.  Yr  un  peth  oedd  ofn  yr  Arglwydd  yn 
nghalon  Abel  gyfiawn yn  moreu  y  byd,  ac  yn  nghalon  y 
bachgen  duwiol  yn  yr  oes  hon.  Trwy  yr  un  drefn  y  cyfiawn- 
hawyd  "  Abraham  fifyddlon  "  yn  Mesopotamia,  ag  y  cyfiawn- 
heir  y  credadyn  rhwng  mynyddoedd  Cymru.  Mae  fifydd,  ac 
ufudd-dod,  ac  ofn  yr  Arglwydd,  yn  hanfodol  i  grefydd  bob 
amser.  Ond  y  mae  ffurf  gymdeithasol  crefydd  yn  gwahan- 
iaethu  mewn  gwahanol  wledydd  ac  oesau. 

Y  ffurf  deuluol  oedd  y  gyntaf  ar  grefydd  yn  gyhoeddus. 
Pob  penteulu  i  fod  yn  offeiriad  i'r  Arglwydd  yn  ei  deulu. 
Helaethwyd  terfynau  crefydd  i  gylch  ëangach,  nes  y  daeth 
crefydd  yn  beth  cyhoeddus  a  chymdeithasol  ;  ac  felly  y  raae 
yn  parhau  hyd  yma  mewn  gwahanol  agweddau.  Oná  gwisg 
crefydd  ydyw  y  ffurf.  Y  mae  hanfod  crefydd  yn  aros  yr  un, 
beth  bynag  fyddo  y  wisg  am  dano.  Mae  yn  wir  y  gall  gwisg 
wneyd  llawer  er  gosod  y  dyn  allan.  Mae  yr  un  dyn  yn  ym- 
ddangos  yn  wahanol  iawn  mewn  gwisg  lân,  brydferth,  drws- 
iadus,  rhagor  y  peth  oedd  yn  y  wisg  fudr,  lom,  garpiog.  Mae 
y  gwahaniaeth  yn  gymaint  fel  mae  prin  y  gellid  meddwl  mai 
yr  un  ydyw.  Felly  hefyd  y  mae  ffurf  gymdeithasol  crefydd 
mewn  gwahanol  oesau  a  gwledydd  yn  peri  iddi  edrych  yn  bur 
wahanol :  mor  wahanol  yn  aml  fel  yr  amheua  ambell  un  ai  yr 
un  ydyw.  Goreu  pa  berffeithiaf  y  byddo  ffurf  ein  crefydd,  er 
mai  yspryd  y  peth  byw  ynddi  sydd  yn  gosod  gogoniant  arni. 
^  Ac  y  mae  hyn  yn  briodol  nid  i  grefydd  yn  unig,  ond  i  gym- 
deithas  yn  gyffredinol.  Mae  holl  genhedloedd  gwâr  ac  anwar 
y  ddaear  yn  cytuno  ar  delerau  hanfodol  bywyd  ;  ond  y  mae 
gwahaniaeth  mawr  rhwng  sefyllfa  yr  Affricaniad  gwyllt  yn 


CMFTDD  GYMDEITHASOL  CTMRÜ.  85 

nghysgod  y  llwyi>ya  yr  anialwch  diffaeth,  ac  eiddo  y  Prydein- 
iwr  diwylliedig  sydd  yn  ei  balas  gorwych  yn  mwynhau  cysuron 
cymdeithas  wareiddiedig.  Ac  nid  hyny  yn  unig,  ond  y  mae 
arferion  cymdeithasol  gwledydd  gwareiddiedig  yn  wahanol 
iawn,  mor  wahanol,  yn  wir,  fel  y  mae  yr  hyn  a  gyfrifir  yn 
gyfleusterau  a  çhysuron  yn  y  naill  yn  cael  edrych  arnynt  yn 
anghyfleusterau  ac  anfanteision  yn  y  llall.  Felly  hefyd  y 
mae  gan  bob  gwlad  Gristionogol  ei  ffurf  neiUduol  o  ddwyn 
créfydd  yn  mlaen  ;  er  mai  yr  un  Duw  a  addolir-yn  yr  un  - 
Crist  y  credir— ac  i'r  un  wlad  y  maent  oU  yn  cyfeirio. 

Mae  gwahaniaeth  mawr  rhwng  ffurf  crefydd  gymdeithasol 
Cymru  ac  eiddo  yr  Alban,  a  rhwng  dull  dygiad  crefydd  yn 
mlaen  yn  Lloegr  ac  yn  America.  Ac  nid  gwahanol  enwadau 
sydd  yn  amrywio,  ond  y  mae  yr  un  enwad  yn  gwahaniaethu 
mewn  gwahanol  wledydd  ;  ac  hyd  yn  nod  yn  yr  un  wlad,  y 
mae  gwahanol  enwadau  yn  gwahaniaethu  ychydig,  a'r  un  en- 
wad  yn  wahanol  yn  y  naiU  gwr  o  honi  rhagor  yr  hyn  ydyw  yn 
y  Uall ;  fel  mai  gorchwyl  Ued  anhawdd  ydyw  tynu  darlun  o 
grefydd  gymdeithasol  gwlad  fechan  fel  Cymru.  Mae  gan 
neillduolion  cenedlaethol-sefyllfa  addysg-arferion  cymdeith- 
asol— a  chyfleusterau  lleol,  oll  ddylanwad  cryf  ar  ffurf  gym- 

deithasol  crefydd  gwlad. 

Ar  yr  un  pryd  y  mae  rhy w  linellau  cyffredinol  yn  nodweddu 
crefydd  cenedl,  fel  yr  eiddo  y  genedl  ei  hunan,  wrth  y  rhai  y 
gelUr  yn  Ued  gywir  ffurfio  barn  ar  y  mater.  Amcanwn  fod 
yn  deg  ac  anmhleidiol  wrth  ymdrin  â  chrefydd  gymdeithasol 
Cymru.  "  Dewiswn  i  ni  farn  ;  gwybyddwn  rhyngom  pa  beth 
sydd  dda." 

Mae  yn  deg  i  ni  wrth  gychwyn  grybwyll  mai  âg  YmneiUdu- 
aeth  Cymru  y  bydd  a  fynom.  Ni  fynem  drwy  hyny  awgrymu 
nad  oes  crefydd  yn  ein  gwlad  y  tuallan  i  gylch  YmneiUdn- 
aeth ;  oblegid  gwyddom  yn  amgen,  fod  engreifftiau  nodedig  o 
grefydd  bur  yn  bersonol,  a  gweithgarwch  mawr  yn  gymdeith- 
asol,  i'w  cael  o  fewn  terfynau  yr  Bglwys  Sefydledig.  Ond 
gwyr  pawb  mai  cenedl  o  YmneiUduwyr  ydym  ;  mai  gwlad 


86 


CREFYDD  GYMDEITHASOL  CYMRÜ. 


Ymneillduaeth  yw  Cymru  ;  a  bod  gogwy4diad  naw  o  bob 
deg  o'r  boblagaeth,  ag  y  mae  rhy  wbeth  a  fyöont  â  chrefydd, 
at  yr  Ymneillduwyr.  Heblaw  hyny,  pa  faintj  bynag  o  weith- 
garwch  ac  ymroddiad^'cymdeithasol  sydd  yn  ofifeiriad  ac  ael- 
odau  yr  Eglwys  Sefydledig  yn  ein  gwlad,  oddiwrth  yr  Ym- 
neillduwyr  y  maent  wedi  ei  gopio  ;  yn  ol  traed  Ymneillduaeth 
y  maent  yn  rhodio  ;  oblegid  tra  y  cafodd  y  grefydd  sefydledig 
y  wlad  yn  gwbl  iddi  ei  hun,  yr  oedd  tywyllwch  yn  gor- 
chuddio  y  ddaear,^^aV  fagddu  y  bobloeddj; felly  wrth  ddar- 
lunio  crefydd  gymdeithasol  Ymneillduwyr  Cymru,  byddwn 
hefyd  yn  dangos  y  modd  y  gweithia  hyny  o  grefydd  gym- 
deithasol  sydd  yn  yr  Eglwys  Sefydledig.  Dichon  nad  anfudd- 
iol  fyddai  iíii  yn  gyntaf  gymeryd  golwg  ar 

Ystadegaeth  grefyddól  Cymru, 

Gorchwyl  anhawdd  iawn  ydyw  cael  Ystadegaeth  gywir  o 
un  peth  yn  ein  gwlad.  Hyd  yn  ddiweddar  yr  oeddym  yn  fwy 
ar  ol  yn  hyn  nag  yn  un  peth  arall  ;  ond  trwy  ymroddiad  caled 
ychydig  o  bersonau  gyda'r  gwahanol  enwadau,  Uwyddwyd  i 
gael  cyfrif  cywirach  na  dim  a  gafwyd  erioed  o'r  blaen  o  sef- 
yllfa  yr  Eglwysi.  Nis  gallwn  warantu  cywirdeb  y  Taflenau 
sydd  yn  caulyn  ;  ond  cymerwyd  hwy  o  gyfrifon  cyhoeddedig 
diweddaraf  y  gwahanol  enwadau,  a  lle  nad  oedd  cyfrif  llawn, 
neu  lle  yr  oeddym  mewn  petrusder,  ymofynwyd  â'r  personau 
tebycaf  yn  mhob  enwaji  i  fod  yn  gwybod.  Nid  ydynt  o  bosibl 
yn  hollol  gywir,  ond  yr  ydym  yn  sicr  eu  bod  mor  gywir  am  y 
naill  enwad  a'r  llall  ;  ac  na  cheisiwyd  chwyddo  y  naill  na  llei- 
hau  y  llalL  Pell  oddiwrthym  fyddo  cyfrif  y  bobl  mewn  ys- 
bryd  plaid.  Nid  oes  dim  ag  y  mae  mwy  o  gamsyniad  yn  ei 
gylch  na  rhif  ein  Heglwysi  a'n  cynulleidfaoedd.  Ar  antur  yn 
aml  y  mae  dynion  yn  rhoddi  eu  cyfrifon  ;  ac  y  mae  cynulleid- 
faoedd  yn  myned  bob  araser  yn  llai  wrth  eu  cyfrif  nag  y  medd- 
yliwyd  eu  bod.  Ein  barn  bersonol  ydyw,  fod  llawer  iawn  o 
fanau  yn  cyfrif  eu  nifer  uwchlaw  yr  hyn  ydynt  mewn  gwirion- 
edd,  ac  ambell  i  Eglwys  yn  cyfrif  ei  haelodau  yn  fwy  nag  a  all 


ÖBEFrDD  GYMDEITHASOL  CYMRÜ. 


8Ì 


8i  Chapel  ei  gyawys  ;  ond  nid  oes  a  fynom  ni  â  hyny  yma. 
Dichon  fod  y  cyfrif  ar  y  cyfan  mor  agos  i  gywirdeb  ag  y  gelhr 
ei  gael. 

Dyletü  grybwyll  yn  y  fan  yma  hefyd,  mai  á  Chymru  yn 
unig  y  mae  a  fynom.  Nid  ydym  yn  cymeryd  i  mewn  yr  ach- 
osion  Cymreig  yn  y  trefydd  Seisnig.  Nid  â  chrefydd  y  Cymry 
pa  le  bynag  y  ceir  hwy  y  mae  a  fynom,  ond  â  chrefydd  gym- 
deithasol  Cymru  ;  acyr  ydym  yncynwys  y  Saeson  yn  Nghym- 
ru  yn  gystal  a'r  Cymry. 

Nid  yw  dosbarthiad  crefyddol  y  Siroedd  ychwaith  ynhollol 
yr  un  a'r  dosbarthiad  daearyddol.  Mae  y  gwahanol  enwadau 
wedi  llunio  y  siroedd  at  eu  cyfleustra.  Y  dosbarthiad  enwad- 
ol  sydd  genym  ni.  f  mae  yn  gwneyd  y  cyfanswm  yn  y  diw- 
edd  yn  hoUol  yr  un  peth.  Yr  ydym  yn  dweyd  hyn  i  atal  pob 
camddealltwriaeth. 


öiroedd. 

Annibynwyr 

Bedyddwyr. 

T.  Calfìnaidd 

T.Wesleyaid. 

11658 
8248 
15774 
23861 
7469 
3775 
450 
4180 
3611 
3587 
1648 
7095 
3587 

2304 
9152 
8758 
17147 

9803 

1  *3048 

l  t3932 

539 
1327 

2282 

13093 
2580 
6257 
9986 
2628 
2300 
510 
5388 

10763 
7607 
6457 

16465 

10932 

1480 
1135 
840 
3935 
3062 
400 
479 
3360 
1285 
3745 
1864 
2125 
1250 

95952 

58292 

94996 

{24960 

*  Mae  Bryclieiniog,  Maesyfed,  a  Maldwyn  yn  cael  eii  cynwjs  yn 
nghyd  yn  ngyfrif  yr  Hen  Gymanfa. 
°t  Mae  Dinbych  a  Meirionydd  yn  cael  eu  cysylltu  yn  nghyd. 

t  Yn  Oylchdeithiau  ac  nid  yn  Siroedd  y  mae  y  Wesleyaid  yn  rhanu 
y  wlad;  ondcredwnfody  cyfrifuchod.yndecach  iddynt  na  chof- 
nodion  y  Conference  am  1862. 


88 


CREFYDD  GYMDEITHASOL  CyHRÜ. 


Enwadau. 

Cap- 
eU. 

Gweini- 
dogion. 

Aelodau. 

Gwranda- 
wyr. 

Ysgolorion 
Sabbothol. 

Annibynwyr,   

Trefn.  Cyntefig,  

Diwygwyr  Wesleyaid,.. 

Crynwyr,  

802 
508 
908 
*510 
100 
45 
30 
7 

405 
322 
288 
118 
t  .. 

2Ò 

94952 
58292 
94996 
24960 

102400 
54000 
165400 
22000 
10000 
2250 
5000 

86483 
49453 
134157 
20000 

20ÒÒ 

2910 

1152 

273200 

361050 

292093 

Yn  ol  y  Tafleni  uchod,  gwelir  fodgan  Yoineillduwyr  Cymru 
2,910  0  Gapeli — 1,152  o  Weinidogion,  ae  o  gylch  yr  un  nifer 
0  Bregethwyr  cynorthwyol — 273,200  o  aelodau — 361,050  o 
wrandawyr — a  292,093  o  ysgolheigion  yn  eu  Hjsgolion  Sab- 
bothol,  dan  ofal  ac  addysg  rhyw  40,000  o  athrawon  ac  ath- 
rawesau  llafurus  a  hunanymwadol.  Gwelir  gan  hyny  fod 
dros  un  ran  o  bedair  o^r  boblogaeth  yn  dal  cysylltiad  union- 
gyrchol  âg  Ymneillduaeth,  naiU  ai  fel  aelodau  neu  ysgolheig- 
ion  Sabbothol. 

Yn  y  Gogledd  yn  gyffredinol  y  Methodistiaid  Calfinaidd 
sydd  luosocaf  o  lawer.  Y  maent  wedi  cymeryd  gafael  gref  a 
dwfn  ar  y  wlad  oU ;  ond  yn  Mon  ac  Arfon  y  maenf  yn  teyrn- 
asu.  Y  maent  yn  lluosocach  yno  na'r  holl  enwadau  eraill  yn 
nghyd.  Yr  unig  Sir  yn  y  De  lle  y  maent  yn  gryfach  nag  un 
enwad  arall  ydyw  Sir  Aberteifi.  Mae  un  ran  o^r  Sir  hono 
agos  yn  llwyr  yn  eu  meddiant.  Yr  ochr  uchaf  o  Lanbedr, 
trwy  Langeitho  i  fynu  hyd  Bontrhydfendigaid,  ac  i  lawr  hyd 
Aberystwyth.  Methodistiaid  ydynt  agos  oll.  Mae  gan  y 
Bedyddwyr  a^r  Wesleyaid  rai  achosion  yno,  ond  bychain  a  di- 

*  Nid  ydym  yn  hollol  sicr,  ond  o  gylch,  gan  gynwys  y  Capeli  a-r 
ystafelloedd  i  bregethu. 

t  Nid  ydyw  y  darllenydd  i  dybied  nad  oes  Gweinidogion  gan  y 
Trefnyddion  Cyntefig,  a'r  Diwygwyr  Wesleyaidd  ;  ond  methasom  a 
chael  eu  cyfrif,  a  gwell  oedd  genym  eu  gadael  allan  na  rhoddi  amcan 
gyfrif.  Am  yr  un  rheswm  y  gadawsom  allan  rif  eu  haelodau  hwy, 
ac  eiddo  yr  Undodiad  ;  yn  gystal  a  nifer  eu  Hysgolioii  Sabbothol. 


CRETYDD  eYMDEITHASOL  CYMEÜ.  89 

nerth  ydynt.    Yr  oead  hen  Bglwysî  Annibynol  yn  Llwynpiod 
ac  Abermeurig  er  dyddiau  y  Puritaniaid ;  ac  yr  oedd  yno  hen 
Weinidog  dysgedig,  boneddigaidd,  a  duwiol,  o'r  enw  Pbillip 
Pugh,  pan  y  torodd  Rowlands,  Llangeitho  allan.    Yr  oedd 
Rowlands  ac  yntau  yn  gyfeillion  mawr,  a  chyfeiriai  bob  am- 
ser  at  enw  Mr.  Pugh  gyda  pharchusrwydd  neiUduol.  Wedi 
marw  Mr.  Pngh,  daeth  y  Parchedig  Thomas  Gray  yn  Wemi- 
dog  i  Lwynpiod  ac  Abermeurig  ;  ffurfiodd  ef  gysylltiad  agos- 
ach  á  Rowlands  a'r  Diwygwyr  Methodistaidd.    Pregethai  ef 
yn  eu  capeli  hwy,  a  phregethent  hwythau  yn  ei  gapeli  yntau  ; 
ac  er  iddo  barhau  yn  Annibynwr,  ac  arferai  hyd  ddiwedd  ei 
oes  ddilyn  eu  Cymanfaoedd  ;  eto  pan  fu  ef  farw,  yr  oedd  ei 
bobl  wedi  ymddieithrio  oddiwrth  yr  Annibynwyr,  a  ffurfio  cyf-^ 
athrach  â'r  Methodistiaid,  fel  y  dymunasant  ar  ol  ei  farwol- 
aeth  ymuno  yn  Ilwyr  â'r  Oyfundeb  ;  ac  felly  coUodd  yr  Anni- 
bynwyr  yr  unig  achosion  oedd  ganddynt  yn  y  rhan  hon  o'r 
wlad  ;  ac  nid  ydym  yn  gwybod  iddynt  byth  wneyd  cynyg  i 
adfeddianu  y  tir. 

Yn  y  De  yn  gyffredinol  yr  Annibynwyr  sydd  gryfaí ;  ond 
yn  Siroedd  Caerfyrddin  a  Morganwg  y  mae  eu  mawr  nerth. 
Dywedodd  un  o  Weinidogiou  ffraeth  y  Methodistiaid  wrth 
■  gyfaill  o'r  Gogledd  unwaith,  "  fod  yr  Annibynwyr  mor  lluosog, 
0  Gaerfyrddin  i  Lanfyrnach,  ac  o  Gastellnewydd  i  Narbertb, 
nad  oes  ond  un  yn  y  nefoedd  a  wyr  eu  rhifedi."  Nid  yw  yu 
hollol  felly  ychwaith,  er  fod  y  darn  ëang  hwnw  gan  mwyaf  yu 
eu  meddiant. 

Yn  Mhenfro  a  Mynwy  y  Bedyddwyr  sydd  luosocaf.  Mae 
darn  mawr  o  wlad  rhwng  Abergwaun  a  Hwlffordd,  Ile  y  mae 
eu  gorsedd  yn  Sir  Benfro.  Trwy  y  Dehau  oll,  y  maent  yn 
blaid  gref  a  dylanwadol  iawn  ;  ond  yn  y  Goglcdd  agos  oll  nid 
yw  eu  hachosion  ond  egwan. 

Mewn  rhai'parthau  o'r  Gogledd  y  mae  y  Wesleyaid  yn  Iled 
gryfion.  Yn  Ninbych  a  Fflint  y  maent  yn  ail  mewn  nerth  i'r 
Methodistiaid  ;  ac  ar  y  llinell  o  Gaernarfon  trwy  Fangor  hyd 
^bergele,  ac  yn  mlaeu  tewy  Dreffynon,  a'r  Wyddgrug,  hyd 


9Ô 


CREFYDD  GYMDEITHASOL  CYMRU. 


Laiirhaiadr,  Llanfyllin,  a  Llanfair-caereinion,  y  mae  ganddynt 
lawer  o  achosion  cryfion  a  galluog.  Ond  trwy  y  Dehau  oll, 
ac  eithrio  yr  achosion  Seisnig,  nid  ydynt  mewn  un  modd  wedi 
cael  gafaei  yn  y  wlad. 

Achosion  Seisnig  ydyw  y  cwbl  sydd  gan  y  Trefnyddion 
Cyntefig  yn  Nghymru.  Mac  ganddynt  GapeU  yn  y  rhan  fwy- 
af  0  drefydd  pwysig  Cymru  ;  ac  yn  rhanau  Seisnig  Siroedd 
Penfro,  Maesyfed,  a  Mynwy. 

Mae  darn  o  wlad  yn  Sir  Aberteifi,  o  Lanbedr  i  Landysul, 
gyda  glan  afon  Teifi,  lle  y  mae  cryn  lawer  o  Undodiaid.  Yno 
y  mae  y  nifer  fwyaf  o'u  Capeli,  er  fod  ganddynt  achosion 
hefyd  mewn  amryw  fanau  yn  Siroedd  Caerfyrddin  a  Morgan- 
^wg.  Nid  ydym  jn  gwybod  fod  un  Capel  perthynol  iddynt 
drwy  y  Gogledd  oll  ;  nac  ond  ychydig  bersonau  yn  coleddu 
eu  golygiadau-  Yr  ychydig  a  geir  oV  enwadau  bychain  eraill, 
y  maent  yn  wasgaredig  yma  a  thraw,  heb  ddim  nerth  yn  un 
man. 

Yr  Annibynwyr  a'r  Methodistiaid  sydd  wedi  ymwthio  agos 
yn  gydwastad  trwy  Gymru  oll ;  ac  â  thaflu  y  De  a'r  Gogledd 
yii  nghyd,  y  mae  eu  rhifedi  agos  yn  gyfartal.  Dichon  y  gellir 
cyfrif  paham  y  mae  y  naill  enwad  wedi  cymeryd  meddiant  mor 
Uwyr  o'r  naill  ran  oV  wlad,  ac  heb  allu  gwneyd  dim  yn  gyd- 
marol  mewn  rhanau  eraill.  Nid  oes  genym  amser  i  fyned  y 
ffordd  yna  yn  bresenol,  ac  yn  wir  yr  ydym  yn  ymdroi  germod 
cyn  dyfod  at  y  testyn  yn  uniongyrchol  ;  ond  byddai  ymchwil- 
iad  Pr  mater  yna  yn  ddyddorol  iawn  ;  ac  hwyrach  y  taflai  ol- 
euni  ar  lawer  o  bethau. 

Mae  tebygolrwydd  mawr  yn  ngwedd  gymdeithasol  yr  hoU 
enwadau  ;  ac  y  mae  y  naill  wedi  mabwysiadu  rhyw  bethau 
priodol  i'r  llall  ;  a^r  Eglwyswyr  hwythau  wedi  cymeryd  dalen 
0  lyfr  yr  Ymneillduwyr. 

Yn  raddol  y  dadblygwyd  crefydd  gymdeithasol  Cymru  iV 
ffurf  bresenol,  a  thuag  at  gael  goìwg  arni  rhaid  i  ni  edrych 
arni  yn  ei  gwahanol  gyfnodau, 

Ma^  tYì  chyfnod  aTbenig  yn  nglŷn  â  chrefydd  gymdeithasol 


CREFYDD  GY^IDEITHASOL  CYMRU. 


Cymru.  Y  Cyfnod  Puritanaidd— y  Cyfood  Diwygiadol— a'r 
Cyfnod  Llenyddol ;  ac  erbyn  myned  trwy  y  cyfnodau  yna, 
dichon  y  gwelir  hi  yn  mhob  gwedd  arni. 

Y  Cyfnod  Puritanaidd  ;  dyma  y  boreuaf,  a  hwn  sydd  yii 
hawlio  ein  sylw  gyntaf.    Mae  cychwyniad  Ymneillduaeth  yn 
yn  Nghymru  yn  cael  ei  ddyddio  o'r  flwyddyn  1639.  Dyma 
y  pryd  y  fifurfiodd  y  Parch.  W.  Wroth,  Llanfaches,  yr  Eglwys 
Ymneillduol  gyntaf  yn  y  Dywysogaeth.    Dyma  y  fam  Eg- 
Iwys  ;  a  Wroth  oedd  tad  Ymneillduaeth  Gymreig.  Bwriwyd 
ef  a  Ŵalter  Cradoc,  a  WilUam  Erbury,  Caerdydd,  allan  o'r 
Eglwys  Sefydledig  am  wrthod  darllen    Llyfr  y  Chwareuon 
(BooJc  of  SportsJ.    Ymroddodd  Wroth  i  wasanaethu  Eg- 
Iwys  Llanfaches  ;  ac  yr  oedd  ganddo  dan  ei  ofal  yno  ar  un 
adeg  dros  800  o  bobl  bryderus  am  eu  cyflwr.    Corffolodd  Er- 
bury  Eglwys  yn  Nghaerdydd  ;  ond  trodd  Cradoc  allan  i'r 
^'prif  ffyrdd  a'r  caeau,  i  heolydd  ac  ystrydoedd"  y  pentrefydd, 
y  trefydd,  a'r  dinasoedd,  i  efengylu    anchwiliadwy  olud  Crist.'^ 
Teithiodd  y  rhan  fwyaf  o  siroedd  Cymru,  a     llaw  yr  Argl- 
wydd  oedd  gydag  ef."    Cafodd  gynorthwywyr  Uafurus  ac  eg- 
niol  yn  Yavassor  Powell,  Morgan  Llwyd,  Morgan  Howell,  ac 
eraiU  ;  a  bu  y  seibiant  a  roddwyd  i  Ymneiìlduaeth  ynnyddiau 
Gweriniaeth  Ohyer  Cromwell  yn  fanteisiol  i  ledaeniad  crefydd 
bur  trwy  ranau  helaeth  o'r  wlad,  fel  yr  oedd  o  leiaf  22  o  gyn- 
ulieidfaoedd  ymneillduol  wedi  eu  casglu  cyn  adferiad  Charles 
ÌL,  a  phan  y  pasiwyd  Deddf  ünffurfiaeth  yr  oedd  106  o  offeir- 
iaid  cydwybodol  yn  Nghymru,  na  phlygasaut  i'r  ddelw  aur  a 
gyfodasld,    Y  dyiìiou  hyn  a  ymroisaut  o  ddifrif  i  ddyfrhau  yr 
.  Eglwysi  oedd  eisoes  wcdi  eu  planu  ;  ac  mewn  enbydrwydd  am 
'  eu^heinioes  a  antiirìasant  allan  i  ''bregethu  yr  Efengyl  lle  ni 
enwidCrist;"  fel  erbyn  y  flwyddyn  1Ì36,  er  holl  orthrwm 
I  deddfau  creulawn,  a  holl  gynddaredd  erüdwyr  dialgar,  yr 
loedd  130  o  gynulleidfaoedd  crefyddol  yn  Nghymru  gan  yr 
"YmneiUduwyr. 

Yr  ydym  yn  teimlo  mai  gorchwyl  anhawdd  iawn  ydyw 
^rhtMdi  dUTluniad  boTldbẅl  o  ffmf  gymdeîthasol  crefydd  yn  y 


92 


CREFYDD  GYMDEITHASOL  CYMRÜ. 


cyfüod  dau  sylw.  Gall  nad  oes  yr  un  cyfnod  yn  hanes  cref- 
ydd  yn  Nghymru  wedi  ei  gamddarlunio  yu  fwy.  Nid  oes  neb 
o'n  haueswyr,  na^n  darlithwyr,  na'n  beirdd,  hyd  ynddiweddar, 
wedi  gwneyd  cyfiawnder  ág  ef.  Gellid  meddwl  mai  anialwch 
gwag  erchyll  oedd  Cymru  hyd  ddechreuad  y  ddeunawfed  gan- 
rif  ;  ac  nad  oedd  neb  wedi  gwneyd  dim  i  arloesi  y  tir  diffaeth 
nes  yr  ymddangosodd  y  diwygwyr  tanllyd  Harris  a  Rowlands. 
Ni  fyuem  fod  yn  ol  i  neb  mewn  parch  i  goffadwriaeth  y  tadau 
Methodistaidd  ;  gwnaethant  ddaioni  annhraethol  i  Gymru, 
rhoddasant  gynhyrfiad  nerthol  i  grefydd  pan  yr  oedd  yr  Eg- 
Iwysi  "  yn  cysgu  ac  yn  caru  hepian  ;"  a  dihunasant  filoedd  o 
eneidiau  i  ystyriaeth  o'u  perygl.  Bydd  y  genedl  dan  ddyled 
byth  iddynt.  Ond  yr  oedd  Ymneillduaeth  wedi  gwreiddio  yn 
y  wlad  mewn  Ihiaws  mawr  o  fauau  yn  mhell  gyn  hyny,  a  mil- 
oedd  0  aelodau  fíyddlon  o  diwyd  yn  arddel  erefydd. 

O  gylch  y  flwyddyn  lUö,  casglodd  Dr.  John  Evans,  trwy 
drafferth  fawr,  ystadegaeth  y  cynulleidfaoedd  Anghydffurfiol 
trwy  Gymru  a  Lloegr.  Mae  y  cyfrifon  gwerthfawr  hyn  ar 
gael  yn  awr  yn  llawysgrif  y  Dr.  ei  hun,  yn  Llyfrgell  Dr.  Dau- 
iel  Williams,  yn  Redcross  Street,  Llundain  ;  ac  mor  fanwl  y 
mae  y  cyfrif  wedi  ei  roddi,  fel  y  ceir  olrheiuiad  i  sefyllfa,  gal- 
wedigaeth,  ac  amgylchiadau  yr  aelodau  oll  ;  ac  yr  oedd  rhif- 
edi  Ymneillduwyr  Cymru  y  pryd  hwnw  yn  30,000  o  leiaf. 
Yn  y  De  yr  oeddynt  agos  oll  ;  nid  oedd  Ymneillduaeth  wedi 
rhoddi  ei  throed  i  lawr  ond  mewn  ychydig  fanau  yn  y  Gog- 
ledd. 

Am  nodwedd  crefydd  gymdeithasol  ein  gwlad  yn  y  cyfnod 
hwnw,  yr  oedd  yn  meddu  rhagoriaethau  neillduol. 

Yr  oedd  y  cynulleidfaoedd  yn  cael  eu  gwreiddio  yn  dda 
mewn  gwybodaeth  grefyddol  Yr  oeddynt  yn  feddianol  ar 
ddeall  da  yn  yr  athrawiaeth,  ac  yn  gadarn  yu  yr  Ysgrythyr- 
au.  Gofalent  yn  neillduol  am  ddeall  yr  Efengyl  ;  hyffordd- 
iadol  ac  athrawiaethol  oedd  nodweddiad  eu  pregethau  yn  fw^ 
na  chymhwysiadol  ac  argyhoeddiadol.  Y  mae  y  rhan  fwyaf 
o  bregethau  yr  oes  hono  sydd  ar  gael  yn  dangos  hyny  yn  eg- 


CREPyDD  GYMDEITHASOL  CYMRU.  93 

lur  iawn.  Yr  oedd  gofal  mauwl  gan  grefyddwyr  y  dyddiau 
hyny  am  grefydd  deuluaidd.  Dywedai  Howell  Harns  nad 
oedd  addoliad  teuluaidd  yn  cael  ei  gynal  gan  neb  yn  y  wlad 
ar  ei  gychwyniad  ef  allan,  ond  gan  yr  Ymneillduwyr  yn  umg  ; 
ond  yn  eu  plith  hwy  nad  oedd  un  teulu  crefyddol  heb  "arfer 
dawioldeb  gartref." 

Yr  oedd  lluaws  mawr  o  deuluoedd  cyfrifol  a  pharchus  yn 
aelodau  o'r  Bglwysi.    Nid  ydym  ni  o  nifer  y  rhai  sydd  yn 
awyddus  iawn  am  ffafr  y  cyfoethogion,  ac  ni  theimlasom  er- 
ioed  awydd  i  ofyn   "A  gredodd  neb  o'r  penaethiaid  ? 
Gwyddom  fod  pob  da  yn  dechreu  gyda'r  bobl  ac  yn  drmgo  i 
fynu  at  y  cyfoethogion-ond  byddai  deall  pa  fodd  yr  oedd 
cynifer,  o'r  rhai  yr  oedd  ganddynt  gryn  lawer  o  dda  y  byd 
hwn  yn  dal  cysylltiad  ag  Ymneillduaeth  yn  yr  oes  erledigaeth- 
us  hono,  yn  rhyw  help  i  ni  i  ffurfio  barn  am  nodwedd  crefydd 
y  cyfnod.    Yr  oedd  Ymneillduaeth  wedi  derbyn  ffafr  neiüdnol 
gan  y  Uywodraeth  yn  nyddiau  y  Weriniaeth  ;  ac  er  nad  oedd 
yn  grefydd  Wladol,  eto  rhoddid  bywiolaethau  brasach  i'r 
Presbyteriaid  nag  i'r  Esgobaethwyr  ;  a  phan  y  bwriwyd  yr 
offeiriaid  alian  o'u  bywiolaetiiau  dilynwyd  hwy  gan  lawer  o^u 
pobl  oedd  o'r  un  ysbryd,  ac  yn  caru  eu  gweinidogaeth.  Yr 
oedd  y  Weinidogaeth  yn  dwyn  gwedd  foneddigaidd,  a'r 
Gweinidogion  oll  wedi  cael  Addysg  Athrofaol  ;  ac  yr  oedd 
rhai  o'r  Eglwysi  wedi  myned  mor  bell  yn  eu  sêl  dros  Weini- 
dogaeth  ddysgedig  fel  y  gosodid  yn  ngweithredoedd  y  Capeli 
nad  oedd  neb  i  fod  yn  Weinidogion  ynddynt  os  heb  gael  man- 
teision  Athrofaol.    Sicr  genym  eu  bod  hwy  yn  myned  yn  rhy 
bell  ;  ond  y  mae  yn  eithaf  eglur  fod  eisiau  rhyw  safon  mewn 
dysgeidiaeth  cyn  gollwng  dynion  i'r  Weinidogaeth,  os  mynir 
cadw  ei  chymeriad  i  fynu,  ac  iddi  enill  dylanwad  dros  feddyl- 
iau  dysgedig  a  choethedig.    Yr  oedd  bywyd  halogedig  yr 
offeiriaid  hefyd  yn  peri  i'r  rhai  a  deimleat  yn  achos  eu  heneid- 
iau  gilio  oddiwrth  eu  hathrawon  cyflogedig  i  chwilio  am  add- 
ysg  at  y  rhai  yr  oedd  eu  bywyd  yu  dystiolaeth  dros  yr  ath- 
-.wiaeth  a  bregethent.    Yn  y  pethau  yna  yr  oedd  golwg  ddy- 
9 


94 


CREFYDD  GYMDEITHASOL  CYMRÜ. 


munol  iawn  ar  grefyddgymdeithasol  Cymru  yn  y  cyfnod  hwnw; 
a  byddai  yn  dda  iawn  ped  adferid  hwynt  i'n  erefydd  ni  yn  y 
dyddiau  hyn.    Ond  er  hy ny,  yr  oedd  rhyw  bethau  yn  eu  duU 

0  ddwyn  crefydd  yn  mlaen  oedd  yn  effeithio  yn  anffafriol  iV 
cynydd  a'u  dylanwad. 

Yr  oedd  unffurfiaeth  gormodol  yn  nhrefn  eu  gwasanaeth. 
Nid  oes  dim  yn  fwy  canmoladwy  na  threfn  briodol  gyda  phob 
rhan  o  grefydd  ;  "  Gwneler  pob  peth  yn  weddaidd  ac  mewn 
brefn."  Ond  os  bydd  mwy  o  sylw  i'r  ffarf  nag  i^r  ysbryd, 
gwna  fwy  o  ddrwg  nag  o  dda.  Pa  symlaf  y  ffurf,  goreu  oll. 
Nis  gwyddom  ni  fod  unrhyw  reswm  dros  unffurfiaeth  gwastad- 

01  yn  nhrefn  ein  gwasanaeth.    Nid  oes  un  reol  ddwyfol  ar  y 
pwnc.    Paham  y  cedwir  pob  oedfa  ar  yr  un  cynllun?  Onid 
buddiol  fyddai  cael  newidiad  ?    Mae  amry wiaeth  dulliau  a 
threfniadau  yn  taro  yn  well  ar  y  meddwl.    Beth  fyddai  allan 
o  le  pe  traddodid  y  bregeth  yn  gyntaf  oll,  a'r  darllen  a'r 
gweddio  ar  y  diwedd  ;  neu  pe  treulid  ambell  odfa  heb  breg- 
ethu  0  gwbl,  ond  darllen  gwahanol  ranau  oV  gair  dwyfol  gyda 
phwyll  a  dwysder  ?    Pa  niwed  fyddai  fod  ambell  i  gyfarfod 
heb  ganu  ynddo  ?    Mae  ffurfiau  yn  cael  eu  dwyfoH  yn  ngolwg 
dynion  gan  yr  unffurfiaeth.    Ni  fynem  fod  yn  benrhydd,  heb 
unrhyw  reol ;  ac  nid  ydym  ychwaith  yn  caru  darllen,  a  chanu, 
a  gweddio,  a  phregethu  wrth  bwysau  a  mesurau,  ac  wedi  ein 
tynhau  mewn  rhwymau.    Pr  eithafoedd  yna  y  rhedai  yr  Ang- 
hydffurfwyr.    Eu  holl  foddion  cyhoeddus  yn  ystod  y  mis  oedd 
oedfa  yn  y  Capel  boreu  y  Sabboth,  a  phawb  gartref  yn  eg- 
wyddori  ei  deulu  y  gweddill  o'r  dydd.    Yr  oedd  ganddynt 
Gwrdd  Eglwys  ar  ganol  dydd  gwaith  unwaith  yn  ystod  y  mis, 
lle  y  traddodid  pregeth  ymarferol,  ac  yr  ymdrinid  â  rhyw 
bethau  cysylltiedig  âg  amgylchiadau  allanol  yr  achos,  ac  y 
gweinyddid  dysgyblaeth  eglwysig.    Ac  ar  y  Sadwrn  cyn  y 
cymundeb  yr  oedd  Cwrdd  paratoad  pan  y  traddodid  pregeth 
er  cymhwyso  meddwl  y  cymunwyr  at  yr  ordinhad  sanctaidd 
oedd  i'w  gweinyddu  dranoeth  ;  ac  y  penderfynid  achos  y  rhai 
oedd  iV  derbyn  o'r  newydd  yn  aelodau  o'r  Eglwys.    Dyna  yr 


CREFYDD  GYMDEITHASOL  CYMRÜ. 


95 


holl  wasanaeth  cyhoeddus  yn  ystod  y  mis.  Y  mae  y  drefn 
yna  yn  aros  mewn  llawer  o  hen  Eglwysi  yn  ein  gwlad  hyd 
heddyw  ;  ond  fod  cyfarfodydd  eraiU  wedi  eu  hychwanegu  at- 
ynt ;  ond  ystyrid  byth  fod  rhyw  bwysigrwydd  a  chysegroldeb 
yn  perthyn  i'r  hen  sefydliadau  gwreiddiol  yna. 

Yr  oedd  hirfeithder  eu  gwasanaeth  yn  ei  wneyd  yn  feichus 
'ih'  lluaws.    Nid  rhedeg  drwy  y  gwasanaeth  gyda  brys  y 
byddai  y  Gweinidog,  ond  cymerai  hamdden  ac  amser  at  bob 
rhan  o  hono,    Ddarllenydd,  a  ddeui  di  gyda  ni  i  un  o  hen 
gynulleidfaoedd  Cymru  180  mlynedd  yn  ol  ?    Gad  i  ni  gych- 
wyn.    Mae  heddyw  yn  foreu  Sabboth  braf,  yn  nechreu  mis 
Mai  ;  ac  y  mae  yna  gryn  nifer  yn     esgyn  i  fynu  i  fynydd  yr 
Arglwydd,  i  dŷ  Duw  Jacob."    Brithir  y  llechwedd  uwchlaw 
yr  hen  dŷ'cwrdd  gan  luaws  o  wŷr  traed  sydd  ar  hyd  y  croes- 
Iwybrau  yn  dyfod  i  addoli  ;  tra  y  mae  islaw  yr  addoldy  hen 
ffordd  arw,  gul,  a  nifer  o  wỳr  ar  feirch  yn  dyfod  ar  hyd-ddi. 
Mae  yr  hen  Gapel  yn  sefyll  ar  dromun  craig  uwchlaw  afon 
fechan  drystiog,  mewn  coedwig  gysgodfawr.    Mae  ynllanerch 
neiUduedig  yn  mhell  o  dwrw  a  dwndwr  y  byd  ;  a  hawdd  deall 
fod  y  llecyn  wedi  ei  ddewis  mewn  adeg  erledigaethus,  pan  nad 
oedd  heddwch  i  addoh.    Nid  yw  yr  hen  Gapel  ond  adeilad 
hirgul,  bychan,  llwyd.    Nid  oes  ynddo  ond  y  seat  fawr,  a  dwy 
seat  sgwâr  ar  y  naill  ochr,  y  rhai  y  mae  yn  hawdd  deall  arn- 
ynt  ydynt  feddiant  i  ryw  rai  uwch  na^r  cyffredin  o'r  addolwyr 
o  ran  eu  hamgylchiadau  bydol.    Trwy  y  gweddill  o'r  llawr  y 
mae  meinciau  a  chefnau  iddynt.    Mae  yna  oriel  ar  y  naill  ben, 
a  grisiau  ceryg  oddiallan  i  fyned  iddi.    Mae  y  Ue  yn  llawn  o 
addoiwyr  dwys  a  defosiynol  iawn.    Mae  yna  nifer  o  hen  bobl 
0  gylch  y  pwlpud,  a  golwg  urddasol  iawn  arnynt.    Mae  tor- 
iad  eu  gwisg,  a  Ilaesder  eu  gwallt,  yn  peri  i  ni  feddwl  am  yr 
hen  Kabbiniaid  luddewig,  ond  nad  ydynt  yn  farfog  fel  y  cyf- 
ryw.    Dyna  y  Gweinidog  yn  esgyn  Tr  pwlpud.    Gwr  dysyml 
ydyw,  ond  y  mae  ei  ddifrifoldeb  yn  argraffu  ar  ein  meddwl  fod 
y  Ue  yr  ydym  ynddo  yn  Ile  sanctaidd.    Ond  y  mae  yna  fwy  o 
ddwysder  nag  sydd  o  gynhesrwydd— mwy  o  ddefosiwn  nag  o 


96 


CREFYDD  GYMDEITHASOL  CY^IRU. 


deimlad — mwy  o  debygolrwydd  i  athraw  yii  cyfaríbd  á'i  ddos- 
barth  i  g-yfrauu  addysg  iddynt,  nag  i  genad  hedd  yn  dyfod  at 
bechaduriaid  coUedig  i  draethu  iddynt  eiriau  y  bywyd  tragy- 
wyddol.    Mae  y  gwasanaeth  yn  dechreu  am  haner  awr  wedi 
naw  gyda'r  hyn  a  elwir  y    weddi  fer  ;    gweddi  am  ddeg  ueu 
ddeuddeg  munyd.    Yna  rhoddir  un  o  Salmau  y  Parchedig 
Edmund  Prys  allan  i  ganu  ;  oblegid  y  mae  Williams,  Panty- 
celyn,  eto  heb  ei  eni  ;  maent  yn  canu  y  Salm  i  gyd,  a  dybUr 
y  ddwy  hnell  olaf  yn  y  penill  diweddaf.    Yna  y  mae  pennod 
faith  yn  cael  ei  darllen  yn  araf  a  phwyllog,  yr  hon  a  ddilynir 
gan  yr  hyn  a  elwir     y  weddi  hir  ; "  gweddi  am  bump  neu 
ddeng  munyd  ar  hugain.    Wedi  hyny  y  mae  un  arall  o^r 
Salmau  yn  cael  ei  chauu  fel  o'r  blaen.    Darllena  y  pregethwr 
ei  destyn  ;  yr  athrawiaeth  heddyw  yw  Maboliaeth  Crist. 
Mae  y  bregeth  yn  gyfansoddiad  da,  dengys  ol  llafur  mawr  ; 
ond  rhywfodd,  siarad  am  y  gwirìonedd  ac  nid  wrth  y  bobl  y 
mae  y  pregethwr  ;  ac  má  yw  y  cymhwysiad  a  wneir  o'r  gwir- 
ionedd  atynt  oud  ychydig.    Traddodir  yn  araf,  ond  yn  eglur 
a  hyglyw,  ac  nid  yw  ond  yn  yr  un  cywair  ar  y  diwedd  ag  ar 
y  deehreu  ;  ac  wedi  parhau  am  awr  a  haner,  terfynai  ac  er  na 
ddangosodd  y  gynulleidfa  unrhyw  gyffroad  wrth  wrando,  nid 
ymddangosent  ychwaith  ar  y  diwedd  wedi  bUno.    Cenid  Salm 
araU,  ac  wedi  gweddi  o  hŷd  rhesyraol  y  mae  y  gynuUeidfa  yn 
ymwasgaru,  wedi  cael  digon  hyd  y  Sabboth  nesaf.  Dyna 
ddarlun  anmherffaith  o  grefydd  gymdeithasol  y  cyfnod  cyntaf. 
Ni  fynem  mewn  un  modd  ei  feirniadu  yn  Uym  ;  ac  er  y  caras- 
em  gael  mwy  o  galon  yn  y  gwasanaeth,  eto  yr  ydym  yn  ed- 
mygu  yr  astudrwydd  a'r  defosiwn  a  weUr  yn  y  gwrandawyr  ; 
a'r  ymgais  sydd  yn  y  pregethwr  i  oleuo  ac  addysgu  ei  gynuU- 
eidfa,  yn  hytrach  na'i  difyru  a'i  boddio.    Yn  sicr  i  chwi,  os 
gelUr  cael  sylw  dynion  at  y  fath  weinidogaeth,  bydd  y  dynion 
a  fegir  dani  yn  gryfion  meŵn  crefydd,  ac  wedi  eu  gwreiddio 
yn  *'yr  athrawiaeth  sydd  yn  ol  duwioldeb,"  fel  na'u    syflir  yn 
fuan  oddiwrth  y  ffydd." 

Y  Gyfnod  Methodistaidd.    Dyma  ni  yn  awr  yn  dyfod  at 


CREFYDD  GYMDEITHASOL  CYMRU. 


9Ì 


gyfüod  arall  ar  grefydd  gymdeithasol  Cymru  ;— y  cyfnod  a 
ddechreuodd  gyda  chodiad  y  Diwygwyr  Methodistaidd  ;  ac 
yu  yr  hwn  y  dygwyd  elfenau  newyddion  i  mewn  i  grefydd  ein 
gwlad. 

Pe  gofynid  i  ni  nodi  prÿ*  nodwedd  crefydd  y  cyfnod  mewn 
un  gair,  dywedem  mai  teimlad  bywiog  ydoedd.    Dichon  pe 
chwihd  hanesiaeth  crefydd  er  dyddiau  yr  apostolion,  na  cheid 
teimlad  crefyddol  mor  ddivys  yn  nodweddu  unrhyw  adeg. 
Gwir  fod  sêl  lìawer  o  honynt  heb  fod  yn  ol  gwybodaeth,  a 
llawer  o  gnawd  yn  nglŷn  à  hwy  ;  a  llawer  heb  ddim  ond  cy- 
ffroad  ar  y  nwydau  anifeilaidd  ;  eto  ofer  fyddai  amheu  nad 
oes  nodedig  mewn  teimlad  crefyddol  ydoedd.    GelHr  canfod 
hyny  os  edrychwn  ar  lenyddiaeth  grefyddol  yr  adeg.    Mae  y 
llyfrau  a  gyhoeddir  mewn  unrhyw  oes  yn  ddangosiad  pur  gy- 
wir  0  gymerîad  yr  oes  hono.    Galìwn  gymeryd  hyn  agos  yn 
ddieithriad  fel  rheol  i  farnu  nodweddiad  cenedl.    Anadhr  cref- 
ydd  y  Puritaniaid  yn  eu  hysgrifeniadau  :  a  gweUr  teimlad 
crefyddol  Cymru  yn  y  llyfrau  a  gyhoeddwyd  o  ganol  hyd  ddi- 
wedd  y  ddeunawfed  gaurif  :— Taith  y  Pererin,"    Y  Rhyfel 
Ysbrydol/'  "  Y  Cristion  mewn  cyflawn  Arfogaeth,"  Marw 
i'r  Ddeddf,"    Dechreuad  a  chynydd  Crefydd  yn  yr  enaid,''— 
Cyfansoddiadau  Rhyddiaethol  a  Barddonol  Wiüiams,  Panty- 
celyn,  a'r  cyffelyb.    Dyna  nhw  ;  y  maent  yn  v/ir  lun  crefydd 
yr  oes  hono.    Dyma  y  llyfrau  a  ddarllenwyd,  ddeallwyd, 
gofìwyd,  ac  a  deimlwyd  gan  ein  tadau.    Nid  oes  yn  y  rhan 
fwyaf  0  honynt  ddim  ond  eu  crefydd  i'w  cymeradwyo,  ac  ofn- 
wn  y  byddai  yn  garchar  a  chaledwaith,  i  gannoedd  o  broffes- 
wyr  sychlyd  y  dyddiau  hyn,  dreuho  tair  awr  i'w  darilen. 

Yr  oedd  caniadaeth  eu  cynulìeidfaoedd  yn  dangos  nodwedd 
eu  crefydd.  .  Mae  cerddoriaeth  a  chrefydd  yn  dilyn  eu  gilydd, 
a  phan  y  mae  yn  adeg  Iwyddiannus  ar  y  naill,  y  mae  felly  ar 
y  UalL  Gelhr  olrhain  cysylltiad  canu  mawl  â  gwres  crefyddol 
yn  mhob  adeg  Iwyddiannus  ar  Eglwys  Dduw  er  dyddìau  per- 
aidd  ganiedydd  Israel  hyd  ein  dyddiau  ni.  Yr  oedd  Ue  pwys- 
ig  i  ganu  mawl  yn  addoliadau  yr  oes  apostolaidd.    Yr  oedd 


98  CREFYDD  GYMDEITHASOL  CYMRU. 

enaid  Luther,  Diwygiwr  Germani,  yn  Uawn  cerddoriaeth.  Yr 
oedd  cauu  mawl  yn  dylanwadu  yu  bwysig  ar  Ysgotland  yn 
nyddiau  Knox,  ac  yn  ddiweddarach  yn  Lloegr  yn  nyddiau 
Whitfield  a  Wesley  ;  ac  yn  Nghymru  trwy  Emynau  swynol 
Williams,  Pantycelyn,  Dafydd  Jones,  Wilhams,  Bethesda,  ac 
eraill.  Yn  y  cyfnod  blaenorol,  fel  y  crybwyllwyd  eisioes,  ar- 
ferai  yr  hen  Ymneillduwyr  ganu  yr  Emyn  o  lyfr,  heb  fyned 
drosti  oud  unwaith,  oddigerth  y  ddwy  hnell  olaf.  Ond  yn 
ngwres  eu  teimladau  cyfnewidiwyd  o'r  dull  ffurfìol  a  digyffro 
hwnw  ;  rhoddid  gair  i'w  ganu  gan  y  neb  a  deimlai  ar  ei  galon, 
nid  0  lyfr,  ond  oddiar  ei  gôf  ;  canent  dòn  gyfaddas  arno,  ac 
os  caent  flas  aent  drosto  drachefn  a  thrachefn,  gan  ddyblu  a 
threblu  fel  y  dyrfa  a  glywodd  loan,  Ac  eilwaith  y  dywedas- 
ant  Amen."  Yr  oedd  y  duU  hwn  yn  dangos  bywiogrwydd  eu 
teimladau  crefyddol  eu  hunain,  ac  yn  dylanwadu  yn  bwysig  ar 
eraill  hefyd.  Cyffrowyd  rhai  o'r  diwygiadau  cryfaf  trwy  ganu 
mawl.  Cyrhaeddodd  saeth  argyhoeddiad  lawer  calon  trwy 
eu  dull  by wiog  a  thanllyd  o  ganu.  Ysgydwai  cynuUeidfaoedd 
mewn  hw.yl  nefolaidd,  fel  coedwig  gan  wyut  ;  ac  ymddangos- 
ent  fel  wedi  cwbl  anghofio  y  ddaear,  a^u  heneidiau  wedi  eu 
dwyn  i'r  nefoedd.  Nid  ydym  yn  amheu  dim  na  adawodd 
Emynau  a  Clianiadau  Wilhams,  Pantycelyn  ddylanwad  cryf- 
ach  ar  grefydd  Cymru,  nag  a  adawyd  hyd  yn  nod  gan  weini- 
dogaeth  nerthol  Rowlands,  neu  lafur  diflino  Harris. 

Yr  oedd  neillduolrwydd  eu  gweinidogaeth  yn  esbonio  dwys- 
der  crefyddol  y  tymhor.  Mae  cysylltiad  agos  rhwng  sefyllfa 
crefydd  yn  yr  Eglwys  ág  ansawdd  y  weinidogaeth,  oblegid 
genau  yr  Eglwys  ydyw  y  weinidogaeth  ;  o'r  naill  y  dyrchefir 
i'r  llall.  Gelhr  darllen  sefyUfa  yr  Eglwys  yn  Uais  y  weinidog- 
aeth.  Yn  yr  oes  hono  yr  oedd  gweinidogaeth  y  pwlpud  yn 
arddangos  teimlad  yr  Eglwys,  yn  mywiogrwydd  y  traddodiad 
o'r  genadwri.  Anaml  y  mae  pregethwr  yn  fywiog  a  thanllyd 
os  bydd  yr  Eglwys  yn  oer  a  dideimlad.  Gwrandawyr  oer,  y 
maent  yn  sicr  o  wneyd  pregethwr  oer  ;  a  phregethwr  oer  yr 
un  raor  sicr  o  wneyd  gwrandawyr  oer  ;  a  phregethwr  a 


CREFYDD  GYMDEITHASOL  CYMRU. 


99 


gwrandawyr  oer  y  maent  yn  ddigon  i  rewi  calon  seraff.  0 
bob  peth  yn  y  pwlpud,  syehder  ac  oerfelgarwch  yw  y  peth 
mwyaf  annyoddefol  ;  ond  y  mae  hyny  yn  cyfodi  fynychaf  oddi- 
ar  ddideimladrwydd  yr  Eglwys  ;  oblegid  ni  oddefa  pobl  wedi 
eu  trwytho  mewn  teimladau  crefyddol  y  fath  weinidogaeth 
ysglodaidd. 

Ond  nid  oddd  perygl  i^r  weinidogaeth  yn  yr  oes  hono  fyned 
felly.  Ymaflent  ynddi  â^u  holl  egni.  Siaradent  o'r  galon,  a 
siaradent  i'r  galon.  Yr  oedd  ysbryd  y  peth  byw  yn  eu  hys- 
gogi  ;  a  rhyw  farworyn  oddiar  yr  allor  wedi  cyfifwrdd  á'u  cal- 
onau.  Disgynai  eu  geiriau  fel  ufel  poeth  ar  deimladau  eu 
gwrandawyr,  ac  argyhoeddent  bawb  a^u  cly wai,  eu  bod  o 
ddifrif  yn  eu  cenadwriaeth.  Yr  oedd  eu  gweînidogaeth  yn 
nodedig  yn  ei  thuedd  gymhwysiadol.  Dygent  bob  gwirion- 
edd  yn  gyfeiriadol  at  y  gydwybod  •;  a  siaradent  wrth  y  gwran- 
dawyr,  ac  nid  am  danynt.  Ac  yn  neillduol  yr  oeddynt  yn 
rhoddi  arbenigrwydd  i  wirioneddau  hanfodol  yr  Efengyl. 
Llygredigaeth  dyn— Aberth  Crist— Cyfiawnhad  trwy  ffydd,  a 
Gweithrediadau  yr  Ysbryd  Glân,  dyma  oecd  baich  eu  cenad- 
wri.  Yr  oedd  y  rhai  hyn  wedi  eu  ffurfio  yn  egwyddorion  byw-' 
yd  yn  eu  gweinidogaeth. 

Yr  oedd  dull  dygiad  yn  mlaen  eu  cyfeillachau  neillduol  yn 
dangos  ansawdd  fŷwiog  crefydd  yr  oes.  Dyma  yr  adeg  y 
dechreuodd  yr  hyn  a  elwir  jn  Seiat  IrifatP  Yr  oedd 
Cwrdd  Eglwys  a  Chwrdd  parotoad  yn  flaenorol  gan  yr  hen 
YmneiIIduwyr  ;  ond  yn  ngwres  eu  teimladau  crefyddol  cyfar- 
fyddai  y  saint  à'u  gilydd  o'r  neilldu  i  fynegi  yr  hyn  a  wnaeth 
Duw  iV  henaid.'^  Yr  oedd  yn  berffaith  naturiol  i  ddynion  o 
gyffelyb  deimladau  ;  yn  cyfarfod  â'r  un  tywydd,  ac  yn  mwyn- 
hau  yr  un  cysuron  i  ymgynull  at  eu  gilydd  i  wroli,  cadarnhau, 
cysuro,  a  diddanu  y  naill  y  Ilali.  Gwnaeth  y  cynulliadau  hyn 
annhraethol  les  i  grefydd  yn  ein  gwlad.  Llawer  a  wawdiwyd, 
a  ddrwg-Iiwiwyd,  ac  a  gamgyhuddwyd  arnynt  gan  annuwiol- 
ion  cyhoeddus,  a  phroffeswyr  sychlyd  a  phenrhydd  ;  ond  enill- 
asant  yn  fuan  gymeradwyaeth  y  dosbarth  duwiolaf  o^r  hen 


100 


CREFYDD  GYMDEITHASOL  CYMRU. 


Eglwysi  Ymueillduol  ;  a  cliydap:  ychydig  yn  ychwaueg  • 
ddysgu  ac  esbouio  mabwysiadwyd  gauddynt  y  dull  profìadol  o 
gyual  cyfeiUachau  crefyddol  ;  ac  erbyn  hyn  y  mae  llawer  iawn 
o  debygoh^wydd  rhwug  pob  euwad  o  ddwyn  yn  mlaen  eu  cyn- 
uUiadau  Eglwysig 

Eel  uu  0  gaulyniadau  uaturiol  bywiogrwydd  teimlad,  daeth 
pob  aelod  i  deimlo  ei  rwymau  persouol  ì  wueyd  rhyw  beth 
dros  grefydd,  ac  uid  ymddibyim  yn  hollol  ar  y  weinidogaeth. 
Yu  y  cyfuod  blaeuorol  cyfyugid  yn  ormodol  ar  hifur  llèygion. 
Ychydig  oedd  yn  gwneyd  dim  oud  y  Gweinidogion.    Yr  oedd 
gweled  dyn  diurddau  yn  cyflawni  dyledswyddau  crefydd  yn 
beth  anghyfifrediu.    Ymddihynid  agos  yn  hollol  ar  lafur  y 
Gweinidogion  gyda  chrefydd  gymdeithasol  ;  a  chan  nad  oedd- 
ynt  hwy  oud  ychydig,  ac  iddyut  wneyd  eu  goreu,  nis  gallasai 
y  llwyddiaut  fod  yu  fawr.    Ond  yn  y  cyfnod  Methodistaidd 
daeth  gwedd  wahanol  iawn  ar  bethau.    Cyfodwyd  dosbarth 
lluosog  0  ddyuion  cyffredin  yn  gynghorwyr,  fel  y  gelwid  hwy, 
neu  bregethwyr  cyuorthwyol  ;  ac  er  eu  bod  gan  rawyaf  yn 
lled  anllythyrenog  a  diddysg  ;  eto,  gan  fod  eu  calonau  yn 
Uawn  0  gariad  Crist,  ac  awydd  i  achub  eneidiau,  gwnaethant 
les  dirfawr  yn  ein  gwlad.    Y  mae  yu  aumhosibl  prisio  gwas- 
auaeth  y  dosbarth  diurddau  yma.    Pregetheut  mewn  tai  an- 
nedd  mewn  conglau  aughysbell  ar  nos  Sabbothau,  ac  ar  nos- 
weithiau  o'r  wythnos  ;  ac  yn  raddol  troisant  allan  yn  bregeth- 
wyr  teithiol  i  gynyg  Crist  croeshoehedig  i  ardaloedd  y  tu  allan 
i'w  broydd  eu  hun.    Yn  y  cyfnod  yma  daeth  pregethu  pryd- 
nhawn  a  hwyr  y  Sabboth  yu  beth  bur  gyffredia.    Elai  y  preg- 
ethwyr  Methodistaidd  i  daith  Sabboth,  a  phregethant  dair 
gwaith  y  dydd  ;  ac  yn  aml  cymerid  taith  trwy  Sir  gan  breg- 
ethwr  enwog,  a  phregethwr  arall  Uai  adnabyddus  gydag  ef 
fel  ei  gyfailL    Elai  gwr  enwog  o'r  De,  a'i  gyfaiU,  i'r  Gogledd; 
a  gwr  enwog  o'r  Gogledd,  a'i  gyfaill  gydag  ef,  ar  daith  i'r 
Deheudir.    Ac  nid  yn  mysg  y  Methodistiaid  yn  uuig  yr  oedd 
hyn  ;  er  mai  gyda  hwy  y  dechreuodd,  ac  mai  iddynt  hwy  y 
perthynai  yn  benaf ;  eto  yr  oedd  Annibynwyr  a  Bedyddwyr 


GREFTDD  GYMDEITHASOL  CYMRÜ. 


Ìôl 


jn  mabwyeiadu  yr  ua  dull.  Sefydlog  iawn  oedd  yr  Anghyd- 
ffurfwyr  yu  y  cyfnod  cyntaf ;  yn  rhy  sefydlog  i  gyfarfod  angen 
y  wlad  yn  yr  adeg  hono.  Yr  oedd  y  Puritaniaid  cyntaf  wedi 
bod  yn  deithwyr  mawr.  Yr  oedd  Walter  Cradoo,  Yavassor 
Fowell,  James  Oweos,  Hugh  Owen,  Bronelydwr,  ac  eraill, 
wedi  bod  yn  ddiwyd  yn  ìledaenu  yr  Efengyl,  ond  nid  oedd  eu 
holyawyr  yn  mcddu  yr  un  ysbryd  ;  boddlonent  hwy  yn  unig 
ar  bregethu  yn  eu  lleoedd  penodedig,  heb  fyned  allan  i  ymos- 
€d  ar  y  cryf  arfog  ;  ond  yr  oedd  Edmund  Jones,  Lewis  Rees, 
James  Davis,  Isaac  Price,  ac  eraiìl,  o  ysbryd  gwahanoì,  am 
fyned  allan  i  aflonyddu  y  byd  ;  a  chyn  gynted  ag  y  gwnaeth 
y  Diwygwyr  Methodistaidd  eu  hymddangosiad,  Thoddasant 
iddynt  bob  calondid.  Gwahoddodd  Edmund  Jones  Howell 
Harris  i  ymweled  á  Mynwy  ;  ac  ar  gais  Lewis  Reas  y  daeth 
gyntaf  Pr  Gogledd  ;  ac  er  fod  gan  y  Gweinidogion  YmneiII- 
duol  eu  gofal  Eglwysig,  eto  cymerent  deithiau  yn  achlysurol  i 
bregethu  i  gyrau  eraiU  o'r  Dywysogaeth. 

Sefydlwyd  Cyfarfodydd  gweddio  o  dŷ  i  dŷ  mewn  gwahanol 
ardaloedd,  a  rhoddid  y  rhai  cymhwysaf  o^r  brodyr  i  flaenori 
ynddynt.  Yn  y  cynulliadau  hyn  y  dadblygwyd  gyntaf  dalent 
bregethwrol  canoedd  o  Weinidogion  Cymru  ;  ac  y  mae  eu 
hadgofion  yn  mysg  pethau  mwyaf  swynol  crefydd.  Y  cyfar- 
fod  gweddi  a  gynhelid  o  dŷ  i  dŷ  ;  a'r  ymddiddan  a  fyddai  ar 
y  diwedd  rhwng  rbyw  ychydig  o^r  rhai  blaenaf,  ar  bynciau  yr 
Efengyl,  fu  yn  foddion  i  wneyd  y  cynulliadau  hyn  i  ddegau  yn 
rhai  y  disgwylid  am  danynt  gyda  hiraeth  o  wythuos  i  wyth- 
nos.  Yn  y  cyfnod  yma  gwisgai  crefydd  wedd  siriol  a  chalon- 
og — cyfarfodydd  crefyddol  oedd  prif  hyfrydwch  y  bobl— a 
darostyngwyd  y  wlad  yn  lled  gyflawn  dan  ddylanwad  cym- 
deithasol  crefydd.  Ac  ni  byddai  yn  deg  i  ni  adael  y  cyfnod 
hwn  heb  gyfeirio  at  y  diwygiadau  grymus  a^r  rhai  y  bendith- 
wyd  ein  gwlad  ynddo.  0  drugaredd  yr  Argìwydd  y  mae  ein 
gwlad  yn  nodedig  am  ei  diwygiadau  gwresog  ;  ond  yn  y  cyf- 
nod  yna  y  dechreuasant,  à  hv/ŷrach  na  fu  dim  mor  nerthol  ac 
aaigeTddol  mewn  m  adieg  ddyfedüí,    Maie  y  datlîíaiaŴti  a 


102  CREFYDD  CmíDEITHASOL  CrMRU. 

roddir  gan  Williams,  Pantycelyn  o  agwedd  gyffrous  dîwygiad- 
au  Llangeitho  trwy  weinidogaeth  Rowlands ;  gan  Thomas 
Williams,  Bethesda,  o  weinidogaeth  Jones,  Llangan  ;  a  chan 
Dafydd  Jones,  Llanwrda,  o  weinidogaeth  rymus  Isaac  Price, 
Llanwrtyd,  yn  dangos  mor  angerddol  oedd  teimladau  cref- 
yddol  y  dyddiau  hyny.  Hoffasem  allu  difynu,  ond  ni  chaniata 
ein  terfynau.  Digon  yw  genym  ddyweyd  fod  y  darluniadau 
yn  gyfryw  nes  ein  gorfodi  i  ddyweyd,  "  O'r  Arglwydd  ydaeth 
hyn,  a  hyn  oedd  ryfedd  yn  ein  golwg  ni.'' 

Y  Cì{fnod  Llenyddol  Dyma  ni  yn  awr  yn  dyfod  at  gyf- 
nod  arall  ar  greíÿdd  ein  gwlad.  Nid  ydym  yn  teimlo  ein  bod 
yn  hapus  am  enw  arno,  ond  y  mae  y  goreu  y  gallem  feddwl 
am  dano  ;  ac  nid  ydym  yn  meddwl  y  byddwn  yn  hir  cyn  gos- 
od  ar  ddeall  i^n  darllenwyr  beth  a  olygv/n  wrtho. 

Yr  ydym  wedi  gweled  yn  eglur  mai  prif  neillduolrwydd  y 
cyfnod  cyntaf  oedd  gweddusder  a  defosiwn,  Mai  prif  nod- 
wedd  yr  ail  gyfnod  oedd  bywiogrwydd  teimlad  crefyddol. 
Dichon  yn  wir  fod  hyny  yn  cael  ei  weithio  i  eithafiou,  nes  ym- 
ylu  ar  ben-boethni.  Esgeulusid  y  deallol  yn  ormodol  wrth 
ofalu  am  y  teiraladol.  Y  pwnc  yn  awr  ydyw  pa  fodd  i  ddi- 
ogelu  y  cyntaf  heb  golli  yr  olaf ;  i  uno  ynghyd  addysg  a  hy- 
fforddiant  y  cyfnod  cyntaf,  â  gwres  a  theimlad  yr  ail  gyfnod. 

Dichon  y  dylem  gydnabod  y  Parch.  T.  Charles  o'r  Bala  fel 
prif  gymeriad  y  cyfnod  hwn  ;  a'r  Ysgolion  Sabbothol  a  ddyg- 
wyd  iV  ffiirf  bresenol  gan  mwyaf  trwy  ei  lafur  ef,  fel  y  modd- 
ion  penaf  i  gyfranu  addysg  i'r  miloedd.  Gwnaeth  Ysgolion 
cylchredol  y  Parch.  G.  Jones,  Llandowror  les  annhraethol  ; 
ac  addysgwyd  llawer  o  ieuenctyd  i  ddarllen  y  Beibl  a  gwy- 
bod  yr  Ysgrythyr  lân,"  yn  yr  Ysgolion  nos  Sabbothol  a  ged- 
wid  gan  rai  o  hen  weinidogion  YmneiIIduoI  Cymru  ;  ond  Mr. 
Charles  o'r  Bala  a  osododd  y  peiriant  i  weithio  yn  nerthol  ar 
gorff  y  genedl.  Cyfarfu  á  gwrthwynebiad  dirfawr  nid  yn  unig 
oddiwrth  anwybodaeth  ac  ofergoeledd  y  wlad,  ond  oddiwrth 
ysbryd  rhagfarnllyd  ei  frodyr  ei  hun.  Edrychent  ar  ddysgu 
ptatit  î  atlatìlto  yíi  btílb^tì  Eíf  fl'd^d  yr  An^Wy«a ;  ab 


CREFYDD  GYMDEITHASOL  CYSmU. 


103 


ddirmyg  ar  weinidogaptli  yr  EfeDgyl.  Yr  oedd  y  gwrthwyn- 
ebiad  yn  raysg  Annibynwyr  a  Bedyddwyr  hefyd  ar  y  cyntaf 
yn  llawn  cymaint  ;  a  thrwy  anhawsdra  mawr  y  ceid  gwasgn. 
aeth  y  Capeh  am  ran  o'r  Sabboth  iV  chynal.  Ond  rhoddodd 
y  dynion  goreu  yn  fuan  bob  cefnogaeth  iddi,  oblegid  yr  oedd 
ei  heífeithiau  daionus  mor  amlwg  yn  narostyngiad  hen  arferion 
pechadurus,  a  dyrchafiad  y  genedl  mewn  addysg  a  moesau  ; 
ac  yn  fuan  iawn  derbyniwyd  hi  gan  bob  enwad  i  fod  yn  rhan 

0  grefy.dd  gymdeithasol  ein  gwlad. 

Daeth  galwad  yn  fuan  am  ychwaneg  o  Feiblau  a  Thesta- 
mentau,  y  rhai  a  wasgarwyd  wrth  y  miloedd  ;  magwyd 
ehwaeth  at  ddarllen  ;  a  chyhoeddwyd  nifer  o  lyfrau  yn  gyn- 
orthwyon  i  ddeall  y  Beibl,  ar  fifurf  esboniadau  a  geirlyfrau, 
heblaw  lluaws  o  fàn  draethodau,  a  phregetha.u  ar  wahanol 
destynau  Dygwyd  allan  gyhoeddiadau  cyfnodol  yn  nglŷn 
á'r  gwahanol  enwadau  fel  y  daeth  yr  Eglwysi  yn  gyffredin  yn 
gyfarwydd  yn  "  egwyddorion  dechreuad  ymadroddion  Duw.^^ 
Bu  y  dadleuon  poethion  a  ddygid  yn  mlaen  ar  dudalenau  ein 
misolion  ddeg  ar  hugain  a  df^ugain  mlynedd  yn  ol,  am  Bechod 
gwreiddiol — lawn  a  Phrynedigaeth — Sefyllfa  Prawf-  Ethol- 
edigaeth — a  Gwaith  yr  Ysbryd  Glán,  &c.,  yn  foddion  i  ddwyu 
corff  y  bobl  i  ffurfio  rhy w  syniad  ar  y  gwirioneddau  mawrion 
yna.  Er's  blynyddau  beUach  y  m.ae  y  llyn  wedi  llonyddu,  ac 
y  mae  yn  lled  anhawdd  ei  gyffroi.  Tebygol  nad  oes  argy- 
hoeddiadau  mor  gryfion  geuym  yn  gyffredin  yn  yr  oes  hon  am 
ỳ  gwirionedd  ag  oedd  gan  ein  tadau  ;  a  rhyw  ryddfrydig- 
rwydd  eithafol  wedi  ein  meddianu.  Ychydig  sydd  yn  cysylltu 
rhyw  bwys  mawr  â  chredo  dyn,  osbydd  yndduwiol,  a  gweith- 
gar,  a  chydwybodol.  Yn  y  cyfnod  hwn  y  mae  yn  rhaid  i  ni 
hePyd  gymeryd  i  mewn  y  cyffroad  Ilenyddol  sydd  yn  ein  gwlad. 
Peth  diweddar  ydyw  dwyn  Cymdeithasau  llenyddol,  a  chyfar- 
fodydd  cystadleuol  i  gysylltiad  á'r  Capeli.  Dyìid  eu  gwyho 
gyda  manylwch  neilIduoL    Carir  hwy  yn  mlaen  mewn  manau 

1  eithafìon  peryglus  ;  a  gwneir  hwy  yn  fath  o  gyfarfyddfan 
Ŵwng  y  diwamftìy  a'r  atìdoläý  |  a\3  yn  pẅhyn  yu  Hawi^  nôs 


104 


OREFYDD  GYMDEITHASOL  CYMRÜ. 


i'r  blaenaf  naV  olaf.  Gallai  y  sefydliadau  hyn  pe  dygid  hwy 
yn  míaen  yn  weddus  a  phriodol  wneyd  daioni  annhraethul  ; 
ond  yn  anffodus,  nid  y  dynion  goreu  yn  yr  Eglwysi  sydd  yn 
ymgymeryd  á  hwy  ;  ac  am  nad  oes  unrhyw  arolygiaeth  dros- 
tynt  gan  ddynion  o  chwaeth  a  barn,  y  maent  yn  aml  yn  troi 
allan  y  cymy^sgbla  mwyaf  dinystriol  i  grefydd  a  chwaeth  bur. 
Wrth  eu  camarfer  y  maent  yn  tynu  dynion  oddiwrth  y  cryf,  y 
sylweddol,  a^r  adeiladol,  at  yr  ysgafn,  y  digrif,  a'r  cellweirus  ; 
ac  y  mae  cysylltiad  y  peth  âV  Capeli  yn  ei  wneyd  yn  fwy  an- 
dwyol.  Byddai  yn  resyn  i  grefydd  Cymru  wedi  dechreu  mewn 
gweddusder,  ac  astudrwydd,  a  defosiwn  ;  a  chryfliau  trwy 
deimlad,  a  bywiogrwydd,  a  sêl  ;  ddybenu  eto  mewn  ysgafnder, 
gwamalwch,  a  phenrhyddid.  Er  mwyn  ein  cenedl,  ein  gwlad, 
a^n  crefydd  yr  ydym  yn  gweddio  na  byddo  felly.  Bellach 
wedi  cymeryd  golwg  gyffredinol  íel  yna  ar  grefydd  gymdeith- 
asol  Cymru  mewn  gwahanol  gyfnodau,  rhaid  i  ni  ddisgyn  i  ed- 
rych  yn  fwy  uniongyrchol  ar  Ragoriaethau  a  Diffygion  Cref- 
ydd  gymdeithasol  Cymru. 

Rhagoriaethau  Crefydd  gymdeithasol  Gymru.  Mae  lluos- 
ogrwydd,  helaethder,  a  harddwch  ein  haddoldai  yn  deilwng  o 
sylw.  Nid  oes  yr  un  wlad  o'i  maint  mor  aml  ei  Chapeh.  Ceir 
hwynt  ar  lechwedd  pob  mynydd— ar  waelod  pob  cwm — ar 
lan  pob  afon — ac  ar  ben  pob  croesffordd.  Mae  ein  gwlad  yn 
un  rhwydwaith  o  GapeU  drwyddi.  Mewn  pentrefì  bychain 
nid  peth  anhawdd  ydyw  gweled  tri  neu  bedwar  o  Gapeli 
hardd.  Ac  yn  ein  trefi  mwyaf  yr  addoldai  ydyw  yr  adeiladau 
è'angaf  a  gwychaf.  Mae  y  dyeithriaid  a  ymwelent  â'n  gwlad 
yn  cael  eu  taro  yn  rymus  wrth  weled  amledd  a  mawredd  ein 
Capeli.  Ac  y  mae  hyn.  pan  y  cyferbynir  ef  â  sefyllfa  pethan 
yn  Lloegr  yn  ymddangos  yn  fwy  peth.  GeUir  teithio  diwrnod 
trwy  ranau  amaethyddol  Lloegr  heb  weled  odid  un  Ca[)el ;  a 
myned  trwy  bentrefydd  mawrion,  a  threfydd  bycham  na  weUr 
yr  un  addoldy  YmneiUdnol  o^ì  mewn.  Anrhydedd  i  grefydd 
gwlad  ydyw  fod  nenfwd  ei  ChapeU  yn  ymddyn-hu  gornwch  yr 
hall  adei4ŵdain  enwtì  fyüdo  ifi  mtefwn  ;  a  phob     yn  ymdda«]g- 


CREPYBD  GYMDEIÎHASOL  dYMîlîJ. 


105 


os  yn  fychan  wrth  ei  gydmaru  â  thỳ  yr  Arglwydd.    Ae  y 
mae  ein  Capeli  a'u  cymeryd  gyda'u  gilydd  yn  adeiladau  bardd 
a  chyfleus.    Mae  yn  wir  nad  yn  aml  y  gwelir  y  tyrau  a  phin- 
aclau  ynglŷn  â  Chapeli  Ymneillduol  yn  Nghymru  ;  er  nad  oes 
genym  ddim  yn  erbyn  y  rhai  hyny,  os  bydd  gan  y  bobl  sydd 
yn  eu  codi  fodd  i  dalu  am  danynt.     Mae  Capeli  heirdd  yn 
foddion  i  ddyrchafu  a  choethi  chwaeth  dynion  ;  ac  y  mae 
pobl  yn  addurno  ac  yn  prydferthu  eu  tai  eu  hunain  ;  ac  ar  yr 
un  pryd  yn  tybied  mai  balchder  a  gwastrafí  ydyw  addurno  y 
Capeli  ;  ond  i'r  cyfryw  gellir  gofyn,     Ai  amser  yw  i  chwi 
drigo  yn  eich  tai  byrddiedig  eich  hun,  a'r  tŷ  hwn  (tŷ  Dduw) 
yn  anghyfanedd?''    Gwyddom  am  lawer  o  gymydogaethau 
yn  ein  gwlad  ag  sydd  wedi  gweìlau  yn  eii  moesau  a^u  harfer- 
ion,  ar  ol  cael  Capeli  newyddion  gweddus  ahardd.  Nifynem 
ar  yr  un  pryd  aberthu  gwasanaeth  i  harddwch  ;  oblegid  yr  am- 
can  ydyw  cael  lle  manteisiol  i  bregethu  a  gwrando,  a'r  CapeH 
mwyaf  cyfleus  i  hyny  ydyw  y  rhai  goreu  yn  y  diwedd.  Ac 
yn  hyny  gall  Cymru  ymgystadlu  âg  un  wlad.    Mae  daros- 
tyngiad  llwyr  ein  cenedl  i  wrando  yr  Efengyl  yn  brawf  o  ddy- 
lanwad  Crefydd  gymdeithasol  Cymrn.    Mae  y  genedl  Gym- 
reig,  ond  gydag  ychydig  eithriadau,  yn  arfer  gwrando  yr  Ef- 
engyl.    Yr  ydym  yn  gwybod  er  galar  fod  eto  yn  Nghymru 
uchel  freintiog  lawer  nad  ydynt  un  amser  yn  myned  i  unrhyw 
le  o  addohad  ;  ond  nid  ydynt  ond  ychydig  wrth  eu  cydmaru 
â  nifer  y  boblogaeth  ;  ac  y  maent  gan  mwyaf  yn.ein  trefydd 
a'n  gweithfaoedd  ;  a  llawer  o  honynt  yn  ddyeithriaid  i  Gymru. 
Estronîaid  ydynt  yn  ein  gwlad.    Byddai  gweled  y  lluaws 
^'sydd  yn  esgyn  i  fynydd  yr  Arglwydd"  ar  foreu  y  Sabboth 
yn  un  o'r  golygfeydd  mwyaf  swynol  y  gallai  y  llygaid  edrych 
arni.    Ac  nid  ar  y  Sabboth  yn  unig  y  bydd  hyn,  ond  ar  nos- 
weithiau  a  dyddiau  yr  wythnos.    Mae  y  parodrwydd  mwyaf 
yn  cael  ei  ddangos  i  roddi  pob  peth  o'r  neilldu  er  myned  i  dŷ 
yr  Arglwydd.    Pregethu  yr  Efengyl  ydyw  y  peth  mwyaf  pobl- 
ogaidd  yn  ein  gwlad.    Gall  testynau  gwladol  a  chymdeithas- 
ol  beri  cyfíro  ar  adegau,  a  chasglu  ynghyd  dyrfaoedd  maẅr- 


106 


CTREFYDD  GYMDEITHASOL  CYMRÜ. 


ion  i  wrando  darlithiau  ac  areithiau  arnynt  ;  ond  y  mae  y 
bobl  yn  blino  ar  bob  peth  oV  fath  ;  t)nd  y  mae  rhyw  swyn 
parhaol  gan  bregethiad  yr  Efengyl.  Gwnaeth  y  pregethu 
teìthiol  a  fa  mor  gyffredin  yn  ein  gwlad  lawer  iawn  er  dwyn 
ein  gwlad  dan  ddylanwad  moddion  gras.  Nis  gallwn  oddef 
neb  yn  siarad  yn  ddirmygus  am  bregethu  teithiol.  Pa  an- 
nhrefn  bynag  a  fu  yn  nglŷn  ag  ef  ;  ac  nid  oes  dim  dadl  na  fu 
annhrefn  mawr  ;  eto  gwnaeth  wasanaeth  pwysig  i  grefydd 
yn  ein  gwlad.  Galwai  sylw  y  wlad  at  yr  Efengyl  ;  ac  yr 
oedd  dyfodiad  y  gŵr  dyeithr  enwog  a  phoblogaidd  heibio,  yn 
cael  ei  ddisgwyl  gyda  hiraeth  a  phryder  ;  a'i  weinidogaeth  yn 
cael  ei  derbyn  fel  y  ddaear  yn  yfed  y  gwlaw."  Gadawai 
dynion  eu  gorchwylion  ar  unrhyw  awr  oV  dydd,  i  fyned  i 
wrando  yr  Efengyl  ;  ac  y  mae  gweddilUon  o  hyn  eto  yn  par- 
hau.  Ceir  mewn  rhanau  o'n  gwlad  yn  awr  am  ddeg  neu  ddau 
o'r  gh)ch,  ar  ddiwruod  gwaith,  GapeH  llawnion  i  wrando,  ond 
cael  cyhoeddiad  pregethwr  poblogaidd  a  chymeradwy.  Yr 
anffawd  ydyw  mai  y  gwehilion  fynychaf  yn  awr  sydd  yn 
teithio.  Nid  yw  y  cynulleidfaoedd  yn  teimlo  eu  bod  yn  cael 
eu  talu  am  goUi  darn  o  ddiwrnod  i  fyned  iV  gwrando  ;  âc  y 
mae  cymeriad  y  pregethu  teithiol  yn  cael  ei  dori  gan  ycrwydr- 
iaid  hyn. 

Yn  y'Cyfarfodydd  pregethu  aV  Oymanfaoedd  gweUr  hefyd 
mor  Uwyr  y  mae  ein  gwlad  wedi  ei  darostwng  i  wrando  yr 
Efengyl.  Nid  oes  odid  ardal  yn  Nghymru  na  chynheUr  Cy- 
farfod  Pregethu  ryw  bryd  yn  ystod  y  flwyddyn,  gan  agos  bob 
enwad  ;  ac  ar  yr  adegau  hyny  y  mae  pawb  yn  rhoddi  eu  gor- 
chwyUon  heibio  fel  pe  byddai  yn  Sabboth — ac  y  mae  y  cynuU- 
iadau  mawrion  a  geir  i  Gymanfaoedd  y  gWMhanol  enwadau 
yn  beth  na  cheir  mewn  unrhyw  wlad  araU  GweUr  pump — 
deg — pymtheg — ac  uírain  mü  o  bobl  yn  cyfarfod  yn  yr  awyr 
agored  i  wrando  yr  Efengyl  ;  ac  yn  sefyU  yno  am  ran  o  ddau 
ddiwrnod  i  wrando  dwy  ac  weithiau  dair  pregeth  yn  yr  un 
odfa.  Nid  oes  yr  un  sefydUad  Cenedlaethol  yu  ein  gwlad 
wedi  cyrhaedd  a  chynal  poblogrwydd  y  Gymanfa  a'r  Sassiwn. 


CREFYDD  GYMDEITHASOL  CYMRÜ. 


m 


Nid  ydym  yn  dy wedyd  nad  oes  llawer  o  lygredigaeth  ac  ofer- 
edd  wedi  bod  yn  y  cynulliadau  hyn  ;  a  chanoedd  yn  ymgynull 
iddynt  yn  unig  er  mwyn  difyrwch  a  mwyniant  ;  ond  y  mae 
fod  y  fath  gynuU  iddynt  yn  profì  fod  ein  Cenedl  wedi  ei  daros- 
twngynlled  gyflawn  i  wrando  yr  Efengyl.    Ac  y  mae  un 
cynulliad  arall  y  dylem  ei  grybwyU  yma  sydd  wedi  cyrhaedd 
poblogrwydd  neillduol  yn  ein  gwlad,  yn  enwedig  yn  y  rhanau 
Amaethyddol  o  honi,  sef  y  Cyfarfod  Diolchgarwch,  a  gedwir 
ar  ddiwedd  cynhauaf  pob  blwyddyn.    Rhoddir  diwrnod  cyfan 
iddo— a  gwelir  rhai  dynion  yn  hwnw,  na  weUr  yn  un  cyfarfod 
arall  ar  hyd  y  flwyddyn.    Mae  hwn  mor  boblogaidd  fel  y  gor- 
fydd  i  bob  peth  gilio  o'r  Êfordd.    Digwyddasom  fod  mewntref 
unwaith  ]le  yr  oedd  y  fíriwr  yn  myned  drwy  yr  heolydd,  i  hys- 
bysu  fod  amser  Arwerthfa  oedd  wedi  ei  chyhoeddi  i  gael  ei 
newid,  am  ei  bod  ar  ddiwrnod  oedd  wedi  ei  nodi  i  gynal  Cy- 
farfod  Diolchgarwch  trwy  y  wlad.    Yn  mha  ran  araU  o^r  byd 
y  buasai  raid  i^r  ''fair  Auction;'  fel  ei  gelwir,  newid  ei  ham- 
ser  er  mwyn  y  Cyfarfod  gweddi  Diolchgarwch  ? 

Y  mae  crefydd  gymdeithasol  Cymru  yn  rhan  o  fywyd  cy- 
firedin.    Dyma  destyn  siarad  y  Uuaws.    Yn  y  gweithdy— ar 
y  fTordd  wrth  fyned  a  dyfod  i'r  farchnad— ar  yr  aelwyd  gar- 
tref,  yr  ymddiddan  mwyaf  cyfifredin  ydyw  y  Capel,  y  pregethu, 
y  cyfarfod,  y  gymanfa,  yr  athrawiaeth,  yr  Eglwys,  neu  ryw 
beth  sydd  yn  nglŷn  â  chrefydd.    Nid  yr  aelodau  yn  unig  sydd 
yn  gwneyd  hyn  ;  ond  y  mae  y  gwrandawyr  yn  teimlo  dyddor- 
deb^'mawr  ynddynt  ;  a  chan  rai  o'r  dynion  annuwiolaf  crefydd 
a'i  phethau  ydy w  testynau  eu  bymddiddanion  yn  eu  cyfeUlach- 
au  mwyaf  llygredig.    Lluagir  Uestri  y  cysegr  hyd  yn  nod  i'r 
dafarn,  a  thrinirhelyütion    bwrdd  yr  Arglwydd  "  wrth  *'ford 
y  cythreuUaid."    A  gwneir  hyn  nid  mewn  dirmyg  a  gwawd, 
oud  rhyw  fath  o  sêl,  fel  y  tybiant,  dros  grefydd.    Mae  Uawer 
dau  yn  y  dafarn  wedi  ymladd  dros  yr  athrawiaeth,  yr  enwad, 
y  Gweinidog,  neu  y  Capel  y  cymerant  hwy  y  fath  ddyddor- 
deb  ynddo.    Nid  ydym  yn  dyweyd  hyn  am  ein  bod  yn  cymer- 
adwyo  y  fath  beth.    Dymunem  ei  gondemnio  yn  yr  iaith  gryf- 


108 


CREFYDD  GYMDEITHASOL  CYMRÍ7. 


af.  ^  Beth  sydd  a  fyno  twr  o  ddynion  llygredig  yn  y  dafarn  á 
thrin  pethau  cysegredig  crefydd  ?  Ond  wrth  yr  annnwiol  y 
dywedodd  Duw,  Beth  sydd  i  ti  a  fynegech  ar  fy  neddfau,  neu 
a  gymerech  ar  fy  nghyfamod  yn  dy  enau  ;  gan  dy  fod  yn  cas- 
hau  addysg,  ac  yn  taflu  fy  ngeiriau  o'th  ol."  Ond  yn  unig  yr 
ydym  yn  dyweyd  hyn  i  ddangos  mor  gymhíethedig  ydyw  cref- 
ydd  gymdeithasol  Cymru  àg  ymddiddanion  cyffredin  bywyd  ; 
a  bod  yn  rhaid  fod  crefydd  gymdeithasol  yn  uchel  yn  y  wlad 
hono  y  byddo  ei  thrigolion  yn  teimlo  felly. 

Cynulliadau  cymdeithasol  crefydd  sydd  wedi  bod  yn  lleoedd 
hyfrydwch  ein  cenedl.  Dichon  nad  oes  yr  un  wlad  yn  fwy 
amddifad  o  leoedd  o  ddifyrwch.  Yr  oedd  Cymru  gynt  yn  or- 
lawn  0  ddrel-gampau  ofer  a  phechadurus.  Ymgasglai  gwa- 
hanol  blwyfydd  i  fynwent  rhyw  Eglwys  i  ymryson  neidio,  cod- 
ymu,  chwareu  pêl,  neu  gicio  pêl  droed  ;  a  blaenorai  yr  Offeir- 
iad  yn  y  campau,  ac  wedi  chwareu  yno  nes  Wino,  yna  elent 
gyda'u  gilydd  i  dafarn  y  Llan,  i  dreulio  gweddill  y  dydd. 
Ymgesglid  ar  amserau  i  lanerchau  .nodedig  i  ymladd  cwn  a 
cheiliogod  ;  ac  ar  dyddiau  gwyliau,  neu  achlysuron  o  orfoledd 
neiUduol  mewn  ardal,  gosodid  gwŷr  a  gwragedd  i  ymryson 
rhedeg  mewn  sachau,  i  ddringo  polion  wedi  eu  seboni,  a  chy- 
ffelyb  ynfydrwydd.  Ond  ymosododd  yr  Efengyl  a^r  Ysgol 
Sabbothol  ar  yr  ofer  gampau  hyn,  ac  ymlidiwyd  hwy  yn  llwyr 
o^n  gwlad,  a  byth  na  ddeued  y  diwrnod  du,  cymylog  hwnw, 
yr  adferer  yr  hen  chwareuon  annuwiol.  Nid  ydym  yn  con- 
demnio  pob  difyrwch,  nac  yn  amheu  dim  na  byddai  Ilawer  ar- 
feriad,  pe  cedwid  hi  o  fewn  terfynau  priodol,  yn  llesiol  i  gryf- 
der  ac  iechyd  ;  ond  y  mae  y  fath  anhawsder  i  dynu  y  llinell 
derfynol ;  a'r  perygl  y  fath  os  dechreuir,  na  wyr  neb  pa  le  y 
dybenir  ;  fel  mai  diogelach  yn  mhob  ystyr  ydyw  cadw  mor 
bell  ag  y  byddo  modd  o  derfynau  ydrel-gampau  yma.  Drwg 
oedd  genym  weled  eu  bod  wedi  eu  hadfer  ar  achlysuron  neill- 
duol  mewn  rhai  manau  yn  ddiweddar,  gobeithio  na  chymer 
cyfeillion  crefydd  mewn  awr  wan  eu  harwain  i  brofedigaeth 
gan  ddyûion  na  byddai  dim  yn  fwy  o  hyfrydwch  iddynt  ua 


CREFyDD  GYMDÉÎTHASOL  CYMRÜ.  109 

medrit  darostwng  Cymru  i'r  barbareiddiwch  yr  Oédd  ynddo 
ddau  can'  mlynedd  yn  ol. 

Y  Capel  a'r  pethau  cysylltiedig  âg  ef  sydd  wedi  bod  yn  lle 
hyfrydwch  ein  gwlad.  Yr  Ysgol  Sabbothol  a'r  Cymanfaoedd 
perthynol  iddynt,  lle  yr  adroddir  pynciau— y  Cyfarfod  Misol 
a'r  Cwrdd  Chwarterol  a  ddysgwylid  gyda  phryder— a  myned 
i'r  Gymanfa  neu  y  Sasiwn  oedd  nòd  penaf  yr  uchelgais.  Nid 
oes  odid  Chwareudy  yn  ein  gwlad,  nac  ond  ychydig  fanau  lle 
y  cyfarfyddir  yn  unig  er  mwyn  difyrwch.  Ysywaeth  y  mae 
ein  gwlad  yn  llawn  o  dafarnau,  a  dyma  y  -neuaddau  mwyaf 
dinystriol  i  foesau  a  chrefydd  y  genedl  ;  ond  edrychir  ar  daf- 
arnau  yn  fwy  fel  lleoedd  i  borthi  blys,  nag  i  weinyddu  mwyn- 
iant  a  difyrwch.  Y  mae  agos  yr  holl  gyfleusterau  a  geir  i 
gyfarfyddiadau  er  difyrwch  ac  adloniant  cymdeithasol,  Pw  cael 
yn  Nghymru  mewn  rhyw  gysylltiad  â^r  Capeli. 

Mae  talentau  blaenaf  y  genedl  wedi  eu  cyflwyno  i  wasan- 
aeth  crefydd  yn  ein  gwlad.  Y  pwlpud  oedd  yr  unig  le  yn 
Nghymru  y  gallasai  dyn  o  dalent  ac  athrylith  weithio  ì'r  gol- 
wg  hyd  yn  ddiweddar.  Mae  yn  wir  fod  genym  nifer  o  feirdd 
a  ilenorion  wedi  cyrhaedd  gradd  o  gyhoeddusrwydd  trwy  yr 
Eisteddfodau,  ond  ychydig  ydynt.  Gweinidogion  yr  Efengyl 
ydyw  y  rhan  fwyaf  o'n  Beirdd  a^n  Llenorion  ;  ac  nid  oes  ond 
ychydig  wedi  cyrhaedd  unrhyw  fri  yn  y  naiU  na'r  Ilall,  yn  ein 
gwlad,  na  buont  raewn  rhyw  adeg  mewn  cysylltiad  á^r  weini- 
dogaeth  yn  mysg  Eglwyswyr  neu  YmneiUduwyr,  neu  yn  Ilyg- 
adu  arni.  Mae  y  pwlpud  wedi  cael  blaenion  meddyh'au  ein 
cenedl.  Ac  yr  ydym  yn  gobeithio,  fel  y  mae  cyfleusterau  er- 
aill  yn  ymagor  i  ddynion  o  athrylith  eniU  eu  bywioliaeth  a 
gwasanaethu  eu  cenedlaeth,  y  parha  y  pwlpud  i  sicrhau  tal- 
entau  blaenaf  y  genedl. 

Mae  y  teimlad  bywiog  sydd,  ac  a  amlygir,  yn  nôd  gwahan- 
iaethol  ein  crefydd  gymdeithasol.  Nis  gellir  cael  gafael  ar  y 
werin  mewn  gwlad  heb  gryn  lawer  o  wres  a  bywiogrwydd. 
Mae  y  duU  y  dygir  crefydd  yn  mlaen  gan  yr  Ymneillduwyr  yn 
Lloegr,  yn  euwedig  yr  Annibynwyr,  yn  gweddu  yn  well  i 


lio 


CREFYDD  GYMDEITHASOL  CYMRÜ. 


díìynion  goleuedig  a  gwrteithiedig  nag  ir  werin  gyffredin. 
^Mae  oerder  a  fí'urfioldeb  yo  boen  i'r  lluaws — gwell  ganddynt 
hwy  gyt'arfodydd  heb  lawer  o  ffurfiau  a  rhodres  ynddynt. 
Mae  y  dull  y  gweithiwyd  crefydd  yn  mlaen  yn  ein  gwlad  ni 
yr  eífeithiolaf  at  gyfarfod  eorff  y  bobl  mewn  unrhyw  wlad  ; 
ac  i^r  graddau  y  gweithredir  ar  gynlluniau  cyffelyb  mewn 
gwledydd  eraill,  y  dygir  y  werin  i  ymhyfrydu  mewn  crefydd. 

Mae  y  pethau  hyn  oil  yn  siarad  yn  uchel  o  blaid  crefydd 
gymdeithasol  ein  gwlad,  ac  yn  rhagoriaethau  na  cheir  hwy  i^r 
un  graddau  yn  un  wlad  arali.  Dymunem  na  chollir  hwy,  pa 
welliantau  bynag  a  ddygir  i  mewn  Vn  gweithrediadau  cyhoedd- 
us.  Gwelliantau,  meddwo,  oblegid  nid  yw  crefydd  gymdeith- 
asol  Cymru  etö  yn  berffaith.  Os  oes  rhyw  un  yn  tybied  eu 
bod,  eglur  yw  na  wyr  efe  eto  ddim  fel  y  dylai  wybod.  Dich- 
on  y  goddefir  i  ni  bellach,  wedi  canmol  cymaint  ar  ei  Rhagor- 
iaethau,  ddyweyd  ychydig  ar 

Ddiffygion  Grefydd  gymdeithasol  Cymru.  Nid  gorchwyl 
hyfryd  ydyw  dangos  beiau  ;  ac  y  mae  yn  llawn  mor  anghys- 
nrus  i'r  beiwr  aoj  i'r  beiedig.  Ond  y  mae  yn  rhaid  ei  wneyd 
weithiau,  a  dylai  gael  ei  dderbyn  yn  garedig,  tra  y  gwneir  ef 
mewn  cariad.  Ein  h  imcan  ydyw  gweUa  yr  hyn  sydd  feius, 
symud  ymaith  frychau  ein  cariad  wleddoedd,  a  glanhau  cref- 
ydd  Cymru  oddiwrth  y  "  gwybed  melrw,  y  rhai  a  wnant  i  en- 
aint  yr  apothecari  ddrewi." 

Mae  crefydd  gymdeithasol  Cymru  yu  cael  ei  gorfeichio  a 
gormodedd  o  gyfarfodydd.  Ymddengys  fel  pe  byddai  rhyw 
syniad  wedi  myned  allan,  nad  oes  modd  gwasanaethu  Dnw 
heb  fod  yn  y  Capel  yn  wastadol  ;  ac  mai  yn  y  gynulleidfa  y 
mae  y  cwbl  i'w  wneyd  dros  grefydd.  Xi  fynem  ddyweyd  yr 
un  gair  a  barai  i  neb  feddwl  yn  isel  am  addoliadau  cyhoeddus 
crefydd.  Yr  Arglwydd  a  gàr  byrth  merch  Sion  yn  fwy  na 
holl  breswylfeydd  Jacob.''  Ac  nid  oes  sail  i  feddwl  yn  dda 
ara  grefydd  neb  nad  yw  yn  hofii  myned  '  gyda'r  gynulleidfa, 
a  chydgerdded  gyda  iìwynt  i  dŷ  Dduw."  Ond  y  mae  yn 
bosibl  i  amledd  a  lluosogrwydd  cynulliadau  cyhoeddus  cref- 


CREFYDD  GYMDEITHASOL  CY>ÎRÜ. 


111 


ydd,  daflu  anfantais  ar  ffordd  cyflawniadau  tenluaidd  a  pher- 
sonól  crefydd  ;  ac  nid  oes  yr  un  ddyledswydd  grefyddol  yn 
g-ymeradwy  os  ydyw  yn  byw  ar  waed  dyledswyddau  crefydd- 
ol  eraill.    Heblaw  hyuy,  gall  cyfarfodydd,  trwy  orfeichiad  o 
honynt,  ladd  natur  nes  anghymhwyso  dynion  at  addoli  ;  yn 
Ue  cryfhau  tymher  ac  ysbryd  addolgar.    Beth  feddyliai  y  dar- 
Uenydd  o'r  rhifres  faith  ganlynol  o  gyfarfodydd  a  gadwyd  yn 
yr  un  Capel  mewn  lle  y  dygwyddaswn  fod  unwaith  ?  ac  nid 
eithriad  oedd  y  Sabboth  hwnw,  ond  dyna  y  drefn  arferol : 
Boreu  Sabboth  cyfarfod  gweddi  am  saith— ysgol  am  naw— ■ 
pregeth  am  un-ar-ddeg— cyfarfod  athrawon  am  un— ysgoi  am 
ddau— cyfarfod  dirwestol  am  bump— pregeth  am  chwech— 
cyfeillach  ar  ol  y  bregeth-cyfarfod  canu  ar  ol  y  bregeth  gan 
un  dosbarth  ;  a  phwyllgor  i  ryw  bwrpas  yn  cael  ei  gyhoeddi 
i  ddosbarth  arall  ;  a'r  cwbl  yn  terfynu  rhwng  naw  a  deg,  wedi 
pymthe^  awr  agos  o  lafur  caled.    Ai  tybed  mai  peth  fel  yna 
ydyw ''galw  y  S^abboth  yn  hyfrydwch  ?  "    Ai  wrth  fod  fel 
yna  mewn  prysurdeb  diddiwedd  y  mae     gorphwys  arno  a'i 
sancteiddio  ? "    .Onid  oes  tuedd  uniongyrchol  mewn  pentyru 
cyfarfodydd  fel  yna  ar  eu  gilydd,  i  yru  dynion  allan  o  ysbryd 
addoli?    Mae  y  naill  gynuUiad  yn  sathru  ar  derfynau  y  llall  ; 
a  dysgwyiir  i  un  ddybenu  er  rhoddi  cyfle  i  un  arall  i  ddech- 
reu';  fel  y  eedwir  y  gynulieidfa  mewn  berw  parhaus,  a'r  olwg 
arui  fel  y  mòr  ar  ystorm  a'i  dòaau  yn  dygyfor.  Gwyddom 
nad  yw  y  darlun  yna  i'w  gymhwyso,  ond  at  ranau  o'r  wlad  ; 
ond  y  mae  yn  briodol  i'r  rhanau  hyny  sydd  yn  fwyaf  diwyd  a 
gweithgar  gyda  holl  ranau  crefydd.    Drwg  iawn  genym  fyddai 
cly wed  fod  y  cynuUeidfaoedd  hyny  yn  lleihau  yn  eu  gweithgar- 
wch  ;  ond  yr  ydym  yn  credu  y  byddai  yn  well  i  ysbryd  cref- 
ydd  pe  byddai  y  cynulliadau  yn  anamlach,  a'r  rhai  hyny  yn 
cael  eu  dwyn  yn  mlaen  gyda  mwy  o  astadrwydd  a  gweddus- 
der.    Mae  tri  gwasanaeth  ar  y  Sabboth  yn  Uawn  cymaint  ag 
a  all  corff  ac  ysbryd  ddal.    Odfa  am  ddeg— ysgol  am  ddau— 
ac  odfa  am  chwech  ;  ac  ni  ddylai  cyuulleidfa  gael  ei  chadw 
yn  nghyd  yn  y  Capel  oddigerth  dan  amgylchiadau  anghyffred- 
in,  am  fwy  na  dwy  awr  o  bellaf. 


112  CREFYDD  GYMDEITHASOL  CYlTRtr- 

Djlai  pob  teula  gael  hamdden  i  addoli  Dnw  gartref  cjn 
cychwjn  j  boreu  ;  ac  üid  fod  j  pentenla  jn  rhedeg  i'r 
Capel,  gan  adael  ei  deula  heb  ddarllen  na  gweddio  gjda  hwj. 

Mae  fod  cjfarfod  gweddi  jn  j  Capel  am  awr  cjn  jr  odfa  j 
boreu  jn  fanteisiol  iawn  ;  jn  benaf  er  mwjn  j  bobl  ieuainc 
sjdd  mewn  teuluoedd  na  cheir  cjfle  i  gjd-weddio  ;  ond  nid 
oes  dim  jn  fwj  dirmjgus  oran  Dduw  na  djnion  jn  brjsio  iV 
dj  i  gjfarfod  gweddi,  heb  "  ddjsgu  jn  gjntaf  arfer  duwioldeb 
gartref "  A  djlai  j  gwasanaeth  hwjrol  derfjnu  mor  brjdlon 
ag  j  gallai  pob  teulu  wrtho  ei  hun,  adoljgu  gwaith  j  djdd, 
ac  adgofio  jr  hjn  a  wrandawjd  arno.  Mae  jn  bosibl  i  add- 
oliadau  cjhoeddus,  trwj  orfjnjchiad,  jmlid  jmaith  deimladau 
addolgar,  jn  lle  bod  jn  foddion  iV  cjnjrchu  a'u  crjf  hau. 
Dichon  j  tjbia  llawer  mai  un  o  brif  ragoriaethau  crefjdd 
jdjw  fod  j  bobl  jn  trenlio  cjmaint  o'u  hamser  mewn  gwa- 
hanol  gjnulliadau  ar  j  djdd  sanctaidd  ;  oud  jn  ein  brjd  ni, 
djma  an  o'i  dififjírion  blaenaf  ;  ac  sjdd  jn  gofjn  sjlw  union- 
gjrchol  er  ei  welia. 

Mae  jr  amddifadrwjdd  o  jsbrjd  defosijnol  a  welir  mor  am- 
Iwg  jn  ein  cjnulliadau,  jn  un  o  ddiffjgion  ein  crefjdd  gjm- 
deithasol.  Mae  jsbrjd  defosijnol  "jn  briodol  jn  cael  ei  gjn- 
jrchu  gan  deimlad  goruchel  o  barch  i  Dduw  a'i  waith.  Hjuj 
oedd  ju  gwnejd  tj  Dduw  jn  lle  sanctaidd  "  iV  bobl  gjnt  ; 
ac  jn  Ileuwi  eu  meddjliau  â  dwjsder  ac  á  difrifoldeb  wrth 
sangu  ei  gjnteddoedd  ef  Yn  eiu  hoes  ni  j  maè  llawer  jn 
edrjch  jn  isel  a  dibris  ar  jmddangosiad  d-fosijnol,  oblegid 
fod  Eglwjs  Hhufain  ac  Eglwjs  L-^egr  jn  cadw  jr  jmddangos- 
iad  heb  jr  jsbrjd  ;  ac  jn  tjbied,  os  jw  jr  jsbrjd  ganddjnt, 
nad  oes  un  pwjs  beth  íjddo  jr  jmddangosiad.  Mae  jn  wir 
mai  jsbrjd  addoli  sjdd  ju  bwjsig  ;  ond  a  jdjw  jn  bosibl 
meddu  jr  jsbrjd  heb  fod  hjnj  jn  cario  argraff  amlwg  ar  jr 
jmddangosiad  ?  Oni  ddarllenir  gofid  j  galon  jn  nwjsder  j 
wjnebprjd  ?  Nid  jw  gwjneb  djn  jn  ddim  oud  dangoseg  i^r 
galon  ;  ac  os  oes  difrifwch  jnddi,  mae  j  wjueb  jn  sicr  o  ar- 
ddangos  hjnj.    Yr  jdjm  fel  Ymneillduwjr,  j  mae  jn  rhaid  i 


CREFYDD  GYMDEITHASOL  CYMRtJ. 


113 


ni  addef,  yn  ddiffygiol  iawn  mewn  dwysder,  astudrwydd,  a 
gweddusdcr  yn  nghysegr  Dnw.  Gwelir  hyn  yn  y  dyfodiad  di- 
weddar  ac  aiunhrydlon  i  dŷ  yr  Arglwydd— y  dull  hyf,  tryst- 
iog,  y  deuir  i  mewn— yr  aflonyddweh  a^-  llygadrythu  fydd  pan 
y  daw  dyeithr-ddyu  i  gynulleidfa— y  cellwair  a^r  gwamalwch  a 
wehr  yn  mhUth  ieuenctyd-y  syrthni,  y  cysgadrwydd,  a^r  di- 

-flasder  a  amlygir— yr  ögor  pen,  y  dylyfu  gen,  a'r  pesychu  di- 
angenrhaid  a  geir  yn  aml— y  codi,  a^'  eistedd,  a^r  symud  sydd 

-yn  dygwydd  yn  fynych — y  twrf  a  gedwir  gan  famau  a'u  baban- 
od  nes  anhwylysu  y  pregethwyr  a'r  gwrandawyr  ;  y  pethau 
hyn,  yn  nghyd  a  Uawer  o  bethau  eraill  o'r  uu  natur,  a  ddengys 
yu  eglur  mor  ddiffygiol  o  weddusder  a  defosiwn  ydym  fel  cen- 
edl  yn  ein  haddoUadau 

Gwisga  dynion  eu  hetiau  am  eu  penau  yn  fynych  yn  nhŷ  yr 
Arglwydd  ;  pan  y  cymerai  yr  un  dynion  yn  ddirmyg  aruynt 
pe  íîwisgai  dynion  eu  hetiau  yn  eu  tai  hwy.  Ymddyga  llawer 
yn  y  fath  fodd  fel  pe  byddai  bod  yn  drwsgl  a  diseremoni  yn 
profì  eu  bod  yn  fwy  unplyg  a  gonest.  Nid  oes  ond  ychydig 
yn  ystyried  fod  sancteiddrwydd  yn  gweddu  i  dŷ  yr  Argl- 
wydd  ; a  bod  parch  yn  ddyledus  i'v  fan  lle  y  mae  coffad- 
wriaeth  o^i  enw."  Yn  briodol  iawn  y  dywedodd  un  gwr  en- 
wog  wTth  ddarlunio  agwedd  annheilwng  llawer  o'n  cynuUeid- 
fao-dd  ;  Pe  deuai  dyeithr-ddyn  at  ddrysau  ein  Capeli,  y 
peth  cyntaf  a  ddy wedai  wrth  agwedd  y  pregethwr  a'r  gwran- 
dawyr  fyddai,  Nid  oes  ofn  Duw  yn  y  lle  hwn."  Mae  Duw 
Tw  wasanaethu  ''gyda  gwylder  a  pharchedig  ofn,'^  cyn  ygwas- 
anaethir  ef  wrth  ei  fodd.'^  Llanwer  ein  cynulleidfaoedd  à'r 
gras  hwn. 

Mae  y  cyfleustra  a  roddir  ganddi  i  ddynion  hyf  a  siaradus  i 
ymwthio  i'r  golwg,  yn  un  o  ddiffygion  crefydd  gymdeithasol 
Cyraru.  Uàe  eiu  cyfeillachan  crefyddol  yn  un  o'n  sefydhadau 
mwyaf  beudithfawr.  Pe  na  buasai  yr  un  esiampl  ysgrythyrol 
0  honynt,  mae  mor  naturiol  i  ddynion  yn  teimlo  yr  un  fath, 
ymgynull  i  fynegi  yr  hyn  a  wnaeth  Duw  iV  benaid.  Rhodd- 
odd  y  cyíŵrfut^  hyn  wedd  aT  grefyüd  Oymrö,  na  chetr  yn 


lU 


CREFYDD  GYMDHITHASOL  CYMRÜ. 


un  wlad  arall.  'Cyfleusterau  gwerthfawr  ydynt  i  feithrin  a 
chryfhau  profiad  crefyddol.  Ond  yn  absenoldeb  profiad  cref- 
yddol,  y  mae  llawer  o  ddynion  hyfion  wedi  eu  defnyddio  i  was- 
auaethu  amcanion  personol.  Wrth  gynal  cyfeillach  egìwysig 
bob  wythnos  gan  ychydig  bersonau,  heb  lawer  o  wybodaeth 
na  phrofiad,  a  bod  dan  yr  angenrheidrwydd  o  ddyweyd  rhyw- 
beth  bob  tro,  y  mae  y  dynion  mwyaf  hyf  a  tliafodrydd  yn  cj- 
meryd  mantais  o'r  cynulliadau  i  ddangos  eu  dawn,  ac  arfer  eu 
hawdurdod.  Y  mae  dosbarth  o  ddynion  wedi  ymgodi  mewn 
ardaloedd  ynglŷn  â'r  cyfeillachau  crefyddol,  i  dybied  eu  hun- 
ain  yn  oraclau,  a  buasai  yn  drugaredd  i  grefydd  pe  cuddiasid 
hwy  drwy  eu  hoes  o^r  golwg.  Yn  Ile  "  anop^  eu  gilydd  i  gar- 
iad  a  gweithredoedd  da," — a  chynghori  eu  gilydd  bob  dydd 
tra  y  gelwir  hi  heddyw," — ac  ''adeiladu  eu  gilydd  mewn  car- 
iad  ;  cymerant  fantais  o^r  cyfle  i  fwrw  allan  ar  ben  eu  brodyr 
a'u  chwiorydd  deimladau  hidiog  a  bustlaidd  eu  calonau  eu 
hunain.  Gwneyd  Eglwys  Dduw  yn  lle  i  daflu  pentewynion 
tân,  ac  i  saethu  âg  arfau  mMrwoIaeth.^^  Ac  nid  y  rhai  uchaf 
eu  profiad  crefyddol  bob  amser  ydyw  y  rhai  parotaf  i  siarad 
yn  y  cyfeillachau  hyn.  Clywir  ambell  un  yn  adrodd  profiad 
melus  yu  y  gyfeillach,  gellid  meddwl  mai  hen  saintes  yn  ymyl 
y  nefoedd  ydyw,  gan  mnr  uchel  y  profiad  a  ddatgana  ;  nnd 
arhoswch  hyd  dranoeth,  os  digir  hi  gan  ei  chymydoges,  medr 
ffraeo  a  thafodi  yr  un  mor  ddoniol  Gwyddom  nad  yw  cref- 
ydd  iV  beio  obl<^gid  fod  cynaeriadau  oV  fath  ;  ac.  mai  cam- 
ddefnydd  o  foddion  cymdeithasol  sydd  yn  achosi  y  drygau 
hyn  ;  ond  yr  un  pryd,  y  mae  ein  dull  o  ddwyn  crefydd  yn 
mlaen  yn  rhoddi  cyfleustra  iV  fath  gymeriadau,  yr  hyn  ni 
roddir  mewn  gwledydd  lle  y  dygir  crefydd  yn  mlaen  ar  gyn- 
llun  gwahaiiol.  Ni  fynem  oblegid  hyn  roddi  i  fynu  ein  cyfeill- 
aehau,  nac  yn  wir  newid  y  dull  o^u  cynal  ;  ond  byddai  yn  dda 
iawn  pe  byddai  digon  o  ddeall,  a  barn,  a  chrefydd  yn  yr  Eg- 
Iwysi,  fel  y  rhoddid  cymeriadau  fc^IIy  i  lawr  yn  esmwyth  trwy 
arwydd  eglur  o  anghymeradwyaeth  y  frawdoliaeth  oH. 
"  G^Y/ot  j  Gügl^tì  a  ýr  y  gwlw  ymtritb^  ftẅy  wynŵ  digHön 


CREFYDD  GTODEITHASCt  CYMRü. 


115 


dafod  athrodwr."  Edrychiad  angbymeradwyol  cynuUeidfa  o 
ddynioD  fyddai  yn  effeithiolach  i  roddi  terfyn  ar  honiadau  cy- 
meriadau  o'r  fath,  nag  unrhyw  gerydd  cyhoeddus  a  ellir  ei 
weinyddu. 

Mae  yr  awydd  cryf  sydd  am  gyffroad  a  chynhyrfiad  yn  eiii 
cynnlhadau  yn  un  o  ddiffygion  crefydd  Cymru.  Yr  ydym  fel 
Cenedl  yn  nodedig  am  frwdfrydedd  teimlad.  Dygir  y  brwd- 
frydedd  yma  i  gysylltiad  a  chrefydd  ;  ac  y  mae  yn  anmhosibl 
ysgaru  oddiwrth  grefydd  Cymru  y  synied  o  fywiogrwydd  yn 
Dgwasanaeth  Duw.  Cadwer  y  tán  byth  ar  aelẅydydd  ein 
Heglwysi.  Ond  y  mae  yn  bosibl  disgyn  yn  rhy  isel  er  peri 
cynhyrfiad.  Nid  y  teimladau  gyftroir  trwy  daro  ar  y  nwydau 
a'r  teimladau  anifeilaidd  yw  y  rhai  y  mae  crefydd  yn  eu  cyn- 
yrchu— ond  y  teimladau  sydd  yn  cyfodi  oddiar  oleuo  y  deall 
— argyhoeddi  y  gydwybod— gwresogi  y  serchiadau  ac  iacbau 
j  galon.  Ond,  yn  rby  aml  oddiar  awydd  i  eniîl  gwenau  a 
chymeradwyaeth  y  eynulleidfaoedd,  ymostynga  pregethwyr  i 
ddyweyd  petbau  sydd  yn  ddiraddiol  hoìlol  i'r  Weinidogaeth. 
Yr  iaith  isel— cydmariaethau  cyffredin— chwedlau  ambeus — 
ac  ystymiau  anweddus  ;  pethau  sydd  yn  rhwym  o  iselhau  y 
weinidogaetb  a  chrefydd  yn  ngolwg  pob  dyn  o  chwaeth  a 
bárn.  Ai  tybed  nad  yw  safon  y  weinidogaeth  w^edi  gostwng 
yn  ein  gwlad  ?  Nid  ydym  yu  dyweyd  ei  fod,  ond  y  mae  rhyw 
bethau  yn  peri  i  ni  ofni.  Mae  pob  peth  arall  yn  myned  yn 
mlaen,  yn  ymgodi  ;  a  ydyw  y  pwlpud,  oracl  y  genedl  yn  dis- 
gyn?  Ni  a  obeitbiwn  bethau  gwelì,  er  fod  y  gogwyddiad  a 
weMr  i  aberthu  pob  peth  er  mwyn  cynyrchu  rhyw  fath  o  gy- 
ffroad  ar  y  pryd  yn  peri  i  ni  betruso.  Amcan  mawr  crefydd 
ydyw  addysgu  dyn— dyrchafu  dyh—gweHa  dyn— creu  dyn 
0  newydd  yn  Nghrist  lesu  ; "  ac  at  hyny  y  dyîai  y  weinidog- 
aetb  gyfeirio.    Mae  pob  is  ddyben  yn  anheiiwng  o  weision  yr 

hwn  a  dyv/aHtodd  ei  enaid  i  farw^olaeth  er  mwyn  cadw 
pechadur.  Nid  enill  clod  na  chymeradwyaeth  dynioo,  ond 
ateb  cydwybod  dda,  a  rbyngu  bodd  Duw  a  ddylai  ein  cymbell 


116 


CREFrDD  GyMDEITHASOL  CYMRÜ. 


Mae  llawer  iawn  wedi  ei  wneyd  gjda  chrefydd  yn  y  byd  trwy 
"  gynen  a  gwag  ogoniant."  Mae  Eglwysi  wedi  ei  fifurfio— 
Capeli  wedi  eu  codi — dyledion  wedi  eu  talu — cynulleidfaoedd 
wedi  eu  casglu— "  trwy  gynen  a  gwag  ogoniant."  Yr  oedd 
yn  nyddiau  Paul  rai  yn  "  pregethu  Crist  o  genfigen  ;  ond 
tystiai  ef  yn  groyw  drosto  ei  hun  a'i  frodyr,  "  Canys  y  mae 
cariad  Crist  yn  ein  cymhell  ni  ; a  theìmlai  os  ymwerthai  i 
ryngu  bodd  dynion,  na  byddai  yn  was  i  Grist.  A  pha  bryd 
bynag  y  mae  y  pregethwr  yn  ymostwng  i  wneyd  dim  cyffredin 
neu  isel,  er  enill  gwên,  a  rhyngu  bodd  dynion,  y  mae  Mab 
Duw  yu  plygu  o'r  nefoedd  gan  waeddi,  Nid  yw  deilwng  o 
honof  fi."  Ac  oddiwrth  hyn  ni  all  crefydd  gyhoeddus  Cymrij 
ddyweyd  "  glán  ydwyf." 

Yr  ydym  yn  cydnabod  fod  brychau  a  diffygion  yn  nghref- 
ydd  gymdeithasol  Cymru,  ond  brychau  ar  wyneb  yr  haul  yd- 
ynt  ;  crefydd  Cymru  yn  y  diwedd  sydd  wedi  gosod  anrhydedd 
arni.  Y  mae  genym  ein  mynyddoedd  tywysogaidd  a  ymíçod- 
ant  hyd  y  nefoedd,  y  mae  genym  ein  hafonydd  gloywon,  dyfr- 
adwy,  y  mae  genym  ein  Ilynoedd  llonydd  yn  ngheseiliau  y 
mynyddoedd,  y  rhai  sydd  fel  drychau  yn  adiewyrchu  goleuni 
yr  haul.  Y  mae  genym  ein  glynoedd  dyfniou,  ein  cymoedd 
cuddiedig,  lle  y  gwelir  golygfeydd  rhamantus.  Y  mae  genym 
ein  dyffrynoedd  cyfoethog— a'u  broydd  breision  sydd  yn  ych- 
wanegu  at  brydferthwch  ein  bryniau  ysgythrog  ;  oud  crefydd 
Cymru  sydd  wedi  gosod  anrhydedd  arni. 

Mae  yn  ein  mynyddoedd  cuddiedig,  o  gerig,  a  haiarn,  a  glo, 
a  phlwm,  a  chopr,  ac  arian,  ac  aur  ;  fel  na  feiddia  neb  a  wyr 
am  ei  hadnoddau  mewnol  hi  alw  Cymru  dlawd  arni.  Mae 
genym  gynyrchion  awenyddol  ein  Beirdd,  y  rhai  a  ganasant 
yn  orchestol  dan  anfanteision  dirfawr  mewn  gwlad  orchfyged- 
ig  ;  a  darllenir  eu  cyfansoddiadau  tra  Cymru,  Cymro,  a  Chym- 
raeg.  Mae  genym  ein  sefydliadau  Cenedlaethol,  dros  y  rhai 
y  mae  teimiad  angerddol  yn  mhob  gwladgarwr  diffuant  ;  ac  y 
mae  yr  ymdrech  a  wneir  y  dyddiau  hyn  iV  puro  a'u  gwella  yn 
haeddu  y  gefeogaieftíi  wrtefsocüf ;  üntí  ür^'tfdü  Oymru  sÿd'd 


ÓËEPYDD  GYMDEITHA50L  CYMRÜ. 


Uî 


wedi  gosod  anrhydedd  arnl  Amserol,  a  therfynol,  ydyw 
pob  enwogrwydd  arall  ;  ond  dyma  anrhydedd  anfarwol 
Gwelir  effeithiau  crefydd  Cymra  ar  filoedd  pan  fia  bydd  Cymru 
mwy.  Siglir  ei  mynyddoedd  cribog — atelir  rhediad  ei  hafon- 
ydd  gloywon — sychir  ei  llynoedd  dysglaer — cydymdodda  ei 
chymoedd  a'i  dyffrynoedd— treulir  allan  ei  holl  wythienau— 
llosgir  cynyrchion  ei  Beirdd  a1  hanesyddion — a  llyncir  yr  hen 
iaith  i  fynu  gan  ddull  ysbrydol  :tragywyddoldeb  -j'^ond  bydd 
crefydd  Cymru  yn  ei  gwerth  y  pryd  hwnw  ;  a  miloedd  trwy 
ei  dylanwad  hi  wedi  eu  gwneyd    yn_deilwng  i  sefyll  ger  bron 

Mab  y  dyn/' 
11 


•  PEEGETHAU. 


PREGETH  I. 


DYLANWAD  GWBINIDOGAETH  Y  GROES. 


1  CORINTHIAID  1.  18. 

CaDjs  yr  ymadrodd  am  y  groes,  i'r  rhai  colledig,  ynfydrwydd 
yw  5  eithr  i  ni  y  rhai  cadwedig,  nerth  Duw  ydyw." 

Wrth  y  groes  yn  briodol  y  golygir  y  pren  ar  ba  un  yr  hoelid 
y  rhai  a  ddedfrydid  iV  rhoddi  i  farwolaeth  yn  mysg  y  Rhuf- 
einiaid.  Wrth  y  groes  yn  drawsenwol  y  deallir  yr  aberth  a 
roddwyd  gan  Grist  ar  y  groes.  Gelwir  ef  felly  am  mai  ar  y 
groe3  y  terfynoddei  ddyoddefaint,  ac  y  perffeithiwyd  ei  aberth. 
Wrth  yr  Ymadrodd  am  y  groes,"  y  meddylir  y  Weinidog- 
aeth  Efengylaidd,  enaid  a  bywyd  yr  hon  yw  croes  Crist.  Ni 
olygir  wrth  hyn  fod  yn  rhaid  i  bob  pregeth  cyn  y  byddo  yn 
Bfengylaidd  gynwys  enw  Crist  yn  y  testyn  ;  ond  ei  bod  yn 
gwneyd  y  gwirioneddau  cysylltiedig  â'r  groes  yn  bwynt  ei 
chenadwri.  Mae  y  weinidogaeth  yma  yn  gadael  effeithiau 
gwahanol  ar  ei  gwrandawyr — Pr  colledig  ynfydrwydd  yw 
— ffolineb  yn  ngolwg  yr  aughredinio]  ydoedd  y  fath  weinidog- 
aeth  syml  a  diaddurn,  i^r  luddewon  yn  dramgwydd,  ac  i^r 
Groegwyr  yn  ffolineb."  ''Eithr  i  ni  y  rhai  cadwedig  nerth 
Duw  ydyw."  Gan  y  crediniol  y  mae  yn  cael  ei  theimlo  yn 
eglurhad  yr  Ysbryd  a  nerth;''  yn  Grist  galla  Duw  ; " 
"  mewn  nerth  ac  mewn  sicrwydd  mawr  ; "  nerth  Duw  ydy  w." 


DYLANWAD  GWEINIDOGAETH  Y  GROES.  119 


^Mae  nerth  yn  perthyn  Pr  "  ymadrodd  am  y  groes,"  fel  gweim- 
*dogaeth.    Mae  cyfaddasder  yn  y  gwirionedd  yma  ei  hun  i 
gynyrchu  effeithiau  grymus  ar  y  meddwl.  • 

Y  mae  croes  Crist  yn  cael  ei  gosod  allan  yn  y  Beibl  yn  ei 
pherthynas  á'r  weinidogaeth  mewn  dau  olygiad  ;  fel  yr  eglur- 
had  cywiraf  ar  holl  athrawiaethau  a  dyledswyddau  yrefengyl, 
ac  fel  y  cymhelliad  cryfaf  iddynt.  Croes  Crist  ydyw  yr  es- 
boniad  egluraf  arnynt.  Nid  oes  modd  deall  amcan  a  chys* 
ylltiadau  athrawiaethau  yr  efengyl,  na  chydnabod  priodoldeb 
dyledswyddau  crefydd,  heb  edrych  arnynt  o  Galfaria.  Dyma 
y  drych  sydd  yn  adlewyrchu  gogoniant  arnynt— dyma  yrhaul 
yn  nghyfundrefn  yr  efengyl,  sydd  yn  taflu  q:oleu  ar,  a  gwres 
fr  athrawiaethau  sydd  fel  cynifer  o  blanedau  yn  troi  o'i  gylch. 
Y  mae  un  awdwr  yn  sylwi,  pe  cyfansoddasai  Gorph  o 
Dduwinyddiaeth,"  y  dechreuasai  gydag  lawn  Orist,  fel  syl- 
faen  yr  adeiladaeth  neu  ganolbwynt  y  gyfundraeth,  ac  oddi- 
yno  dynu  lUnell  i  bob  athrawiaeth,  egwyddor,  dyledswydd, 
ac  ordinhdd.  Croes  Crist  sydd  yn  esbonio  pob  gwirionedd, 
yn  goleuo  pob  athrawiaeth,  yn  Uewyrchu  ar  bob  dyledswydd, 
ac  yn  gwresogi  pob  ordinhad.  Yraa  y  mae  bywyd  ac  an- 
llygredigaeth  wedi  eu  dwyn  i  oleuni yr  hyn  oedd  gudd- 
iedig  er  yr  oesau  a  chenedlaethau wedi  ei  ddadlenu—- 
mawr  amryw  ddoethineb  Duw  "  wedi  ei  hysbysu— aV  "  holl 
bethau  yn  y  nefoedd  ac  ar  y  ddaear  yn  Nghrist  lesu  wedi  eu 
crynhoi."  Ond  nid  yr  eglurhad  y  mae  croes  Crist  yn  roddi 
arnynt,  ond  y  cymhelliadau  iddynt,  gaiff  fod  dan  ein  sylw  yn 
bresenol. 

Dylanwad  Gweinidogaeth  y  Groes. 

I.  Sylwadaü  eglürhaol  yn  arweiniol  i'r  mater. 

1.  Wrth  sefydlu  dylanwad  neillduol  Gweinidogaeth  y  Groes, 
dylid  sylwi  Nad  ydyw  Gweinidogaeth  y  Groes  fel  trefniant  o 
foddion  yn  ddigonol  i  g^ynyrchu  argyhoeddiad,  yn  annibynol  ar 
ddylanwadau  Dwyfol.  Y  mae  aberth  Crist,  yn  ei  berthynas 
â  Duw,  fel  trefniant  yn  berffaith— "  Yr  hwn  a  osododd  Duw 
yn  lawn/'  ac  atebodd  yr  amcan  yn  gyflawn,  ac  y  mae  yn  sail 


120  DYLANWAD  «WEINIDOGAETH  Y  GROES.  ' 

gadara  i  gymodi  y  byd  âg  ef  ei  hun,"  Ond  y  weînidogaeth 
am  dano,  moddion  moesol  ydyw,  oud  ei  fod  y  moddion  cyf- 
addasaf  i  ^yrhaedd  yr  amean,  eithr  níd  yn  ddigonol  i  gyn- 
yrchu  dychwehad  heb  ddylanwadau  Dwyfol.  Er  pregethu  y 
gwirioneddau  mwyaf  efengylaidd,  yn  yr  ysbryd  mwyaf  efeng- 
ylaidd,  heb  ddyianwadau  Dwyfol  ni  ddychwelir  un  enaid.  Er 
fod  genym  Grist  wedi  ei  groeshoelio  "  iV  bregethu,  rhaid 
cael  ysbryd  Crist  i  fendithio  cyn  y  bydd  y  weimdogaeth  am 
dano  yn  fendithiol 

2.  Wrth  ddywedyd  mai  yn  y  groes  y  mae  nerth  yr  efengyl, 
Nid  yw  hyny  yn  tybied  fod  dyledswyddau  i  gael  eu  cau  allan 
o'r  weinidogaeth  Y  mae  yn  perthyn  i  grefydd  ddyledswydd- 
au  Uuosog  a  phwysi^,  ac  nis  geUir  gwneyd  cyfiawnder  áV  ef- 
engyl  wrth  "  attal  dim  o'r  pethau  buddiol."  Y  mae  yn  rhan 
o  waith  y  weinidogaeth  i  rybuddio  pob  dyn,  a  dysgu  pob 
dyn,  fel  y  cyflwyno  bob  dyn  yn  berfifaith  yn  Nghrist  lesu." 
Dylai  pob  gwirionedd  athrawiaethol  fod  o  duedd  yraarfero]. 
Byddai  Paul  yn  disgyn  i  lawr  oddirhwng  mynyddoedd  y  car- 
iad  tragywyddol,  dros  ddyffrynoedd  breision  bywyd  ac  angau 
Crist,  i  ddolydd  prydferth  buchedd  dduwiol  ;  ac  nid  oes  un 
man  mor  anogaethol  i  rinwedd  ag  angau  Crist.  Os  pregethir 
cariad  tragywyddol  ac  lawn  anfeidrol,  rhaid  eu  cysylltu  yn 
ymarferol,  fel  na  choller  pwy  bynag  a  gredo."  Os  preg- 
ethir  ^'etholedigaeth  yn  ol  rhagwybodaeth  Duw  Dad,  a  sant- 
eiddiad  trwy  yr  Ysbryd  Glân,"  rhaid  eu  dwyn  i  gysylltiad 
â  "  ffydd  iV  gwirionedd."  Y  mae  pob  gwirionedd  athraw- 
iaethol  i  gael  ei  ddefnyddio  yn  gymhelliad  i  ddyledswydd  ym- 
arferol. 

3.  Wrth  sefydlu  Dylanwad  Gweinidogaeth  y  Groes,  Nid 
ydym  yn  golygu  nad  oes  cymhelliadau  i  rinwedd  heblaw  yn  y 
groes.  Mae  cyfres  o  rinweddau  saint  y  cynoesau  wedi  eu  cof- 
nodi  ar  dudalenau  yr  Ysgrythyrau,  a'r  cwbl  er  ein  haddysg  ni. 
Gyda  eu  holl  ragoriaethau,  y  mae  bloedd  ysbrydoliaeth  arnom, 
"  Meddyliwch  am  eich  blaenoriaid,  y  rhai  a  draethasant  i  chwi 
air  Duw,  ffydd  y  rhai  dilynwch  — diniweidrwydd  Abel,  ufudd- 


DYLANWAD  GWEÎNIDOGAETH  Y  ŴROÉS. 


121 


dod  Noah,  ffydd  Abraham,  taerineb  Jacob,  purdeb  Joseph, 
llareidd-dra  Moses,  gwroldeb  Elias,  ffyddlondeb  Dafydd,  am- 
jnedd  Job,  gonestrwydd  loan  Fedyddiwr,  sêl  Pedr,  Uafur 
Paul,  serchawgrwydd  loan,  ac  oddiyno  heibio  i  Gristionogion 
duwiolfrydig  y  canrifoedd  diweddaf,  a  gwrandewch,  "  0  her- 
wydd  paham,  gan  fod  cymaint  cwmwl  o  dystion  wedi  eu  gosod 
o^ü  hamgylch,  gan  roddi  heibio  bob  pwys,  a'r  pechod  sydd 
barod  i'n  hamgylchu,  drw^  amynedd  rhedwn  yr  yrfa  a  osod- 
wyd  o^n  blaen."    Ond  y  mae  yn  methu  sefyll  ar  hyny  ;  rhag 
y  gall  fod  rhyw  ddiffyg  ynddynt  oll,  cyfeiria  ein  sylw  at 
siampl  berffaith,    gan  edrych  ar  lesu.''     Neu  gallwn  daflu 
ein  golygon  yn  mìaen  at  y  dyfodol;  pan  osodir  i  fyny  yr  or- 
sedd  farnol,  ac  y  sefydla  cyfiawnder  dynged  y  byd,  ie,  tu  draw 
i^r  farn,  a  gadael  i'r  meddwl  rolio  ar  hyd  flaenion  fflamau 
gwyrddleision  y    tàn  anniffoddadwy,"  ac  oddiyno  dynu  cym- 
helliadau  i  losgi  ein  cariad  at  bechod,  a  gwresogi  ein  cariad  at 
Dduw.    Ond  y  mae  cymhelliadau  cryfach  yn  nês  gartref  sef 
yn  angau  Crist.    Crybwylla  yr  hen  Gurnal,  mewn  cyfeiriad  at 
hyn  yma,  am  sefyllfa  Israel  pan  heb  ôf  yn  eu  mysg,  a  phob  un 
yn  gorfod  myned  i  waered  at  y  Philistiaid  i     flaen-llymu  ei 
swch,  ei  fwyell,  ei  gwlltwr,  a'i  gaib  ;  "  ond  na  ddaw  byth  adeg 
ar  y  Cristion  y  bydd  eisiau  iddo  ef  fyned  yn  ol  at  yr  hen  seint- 
iau,  nac  yn  mlaen  at  y  farn  a^i  chanlyniadau,  oblegid  y  mae 
.  digon  0  gyfle  iddo  awçhio  ei  arfau  rhyfel  a'i  offer  gwaith  yn 
angau  Crist. 

4.  Wrth  sefydhi  Dylanwad  Gweinidogaeth  y  Groes,  Nid 
ydym  yn  golygu  nad  oes  goruchwyhaethau  ereill  wedi  eu  bwr- 
iadu  i  effeithio  dychwehad  pechaduriaid.  Mae  Rhagluniaeth 
a1  holl  amgylchiadau  at  law  Daw  i  ateb  ei  amcan  yn  nych- 
wehad  eneidiau.  Mae  pob  peth  a  wna  yn  wahanol  ddolenau 
yn  y  gadwyn  i  gyrhaedd  pechadur.  Mae  gwasgfeuon  a 
chyfyngderau  rhagluniaethol,  cystuddiau  teuluaidd  a  pherson- 
ol,  a  marwolaeth  cyfeiUion  a  pherthynasau,  wedi  eu  bwriadu 
ac  wedi  ateb  y  dyben  i  hyny  :  Troi  ddyn  i  ddinystr,  a  dy- 
wedi,  Dychwelwch  feibion  dynion."    Mae  cyhoeddiad  bygyth- 


122  DYr,ANWAD  GWEINIDOGAETH  Y  GROES. 

ion  a  raelldithion  y  Beibl  wedi  ateb  dyben  i  ddeffroi  pechad- 
uriaid.  Y  mae  y  bygythion  yn  foddion  dyehweliad  eyhyd  ag 
y  byddo  anogaethau  i  ddyehweliad  yn  gysylltiedig  à  hwy. 
Maent  wedi  bod  yn  effeithiol  i  ddefíroi  cysgadrwydd,  a  dihuno 
meddyhau  gwrandawyr  difraw,  Ond  yn  Nghalfaria  y  mae  y 
pechadur  yn  cael  awel  bywyd  ac  anadl  einioes,  ac  yn  '*myned 
trwodd  o  farwolaeth  i  fywyd  ; "  oblegid  tra  byddo  gwasgfeu- 
on  a  chystuddiau  yn  tori  y  brigau  ac  yn  ysgythru  y  ceinciau, 
bydd  Gweinidogaeth  y  Groes  â'i  bwyell  ar  wreiddyn  y  pren- 
au  ;  "  tra  y  byddo  goruchwyUaethau  rhagluniaethol  yn  paro- 
toi  ar  gyfer  cynhauaf  y  byd,  bydd  y  groes  wedi  bwrw  y  cry- 
man  i  mewn  i  fedi  ;  tra  y  byddo  y  bygythion  aV  barnau  yn 
casglu  nerth  i  daro  pechadur,  bydd  y  groes  ẁedi  ei  gael  i  lawr, 
ac  wedi  rhoddi  ei  fywyd  iddo  yn  ei  threfn  ei  hunan.  Yma  y 
mae  '^mawr  nerth"  yr  efengyl. 

II.  FoD  Dylanwad  y  Weinidogaeth  yn  Nghroes  Crist. 

Cyn  dwyn  yn  mlaen  ffeithiau  i  gadarnhau  y  gosodiad,  cawn 
gyfeirio  at  y  wedd  y  mae  y  Beibl  yn  roddi  ar  y  pwnc.  Wrth 
gymhell  pob  dyledswydd,  y  raae  yn  hol  ei  nerth  o  groes  Crist. 
Pan  yn  argymhell  haelioni  crefyddol,  geilw  eu  sylw  at  siarapl 
ddigyffelyb  ;  Yr  hwn,  ac  efe  yn  gyfoethog,  a  ddaeth  er  ein 
mwyn  ni  yn  dlawd,  fel  y  cyfoethogid  ni  drwy  ei  dhidi  ef." 
Pan  yn  anog  i  ostyngeiddrwydd,  cyfeiria  ein  meddwl  at  "  yr 
Hwn,  ac  efe  yn  ffurf  Duw,  ni  thybiodd  yn  drais  fod  yn  ogyf- 
uwch  â  Duw,  eithr  Efe  aM  dibrisiodd  ei  hun,  gan  gyraeryd 
arno  agwedd  gwas."  Pan  yn  anog  i  burdeb  a  santeiddrwydd, 
geilw  ein  sylw  at  '*  Grist  ein  Pasg  ni,  yr  hwn  a  aberthwyd 
drosom  ni " — "  Er  gwerth  y'ch  prynwyd,  na  fyddwch  weision 
dynion."  Pan  yn  cymhell  goddefgarwch  acamynedd,  dengys 
i  ni  "  yr  Hwn,  pan  ddifenwyd  ni,  ddifenwodd  drachefn  ;  pan 
ddyoddefodd  ni  fygythiodd  " — Ystyriwch  yr  Hwn  a  oddef- 
odd  gyfryw  ddywedyd  yn  ei  erbyn  gan  bechaduriaid,  fel  na 
flinoch  ac  nad  ymoUyngoch  yn  eich  eneidiau."  Mae  holl  osgo 
y  gwirionedd  yn  cyd-ddangos  fod  y  cymhelliad  cryfaf  i  bob 
dyledswydd  yn  cyfodi  oddiwrth  Groes  Crist.  Ond  cymerwn 
olwg  ar  Ddylanwad  Gweinidogaeth  j  Groes~ 


DYLANWAD  GWEÎNIDOGAETH  Y  GROES,  123 


1.  Yìi  yr  oes  Apostolaidd.  Oes  y  llwyddiant  mawr  oedd 
yr  oes  houo.  Yr  oedd  y  gweithwyr  yn  deall  eu  gwaith,  ac 
yn  awyddus  ì'w  gyflawni.  Ar  ddydd  y  Pentecost ;  dacw 
dyrfa  fawr  wedi  dyfod  yn  nghyd  o  wahanol  genedlaethau  i^r 
ẃyl  neillduol.  Chwarddant  ar  y  dechreu  am  ben  yr  addolwyr, 
gwawdiant  ddisgyniad  y  tafodau  gwahanedig  megys  o  dán,  a 
haerant  mai  meddwon  oeddynt  y  bobl  oedd  dan  deimladau 
gwir  grefyddol  yn  addoh  Duw.  Safodd  Pedr,  y  pregethwr 
dewr,  gwrol,  a  grymus  i  fyny  wedi  ei  wisgo  â  nerth  o^r  uch- 
elder."  Disgynai  ei  weinidogaeth  yn  gawodydd  tanllyd  ar 
ben  y  gynulleidfa,  nes  y  swynid  meddyUau  y  lluaws  gan  y  dy- 
lanwadau— pob  llygad  yn  crafiPu  arno— pob  clust  yn  hoehedig 
ganddo — pob  meddwl  yn  rhwym  wrth  ei  feddwl — pob  calon 
yndeml  gysegredig  iV  destyn— y  dyrfa  yn  hongian  wrth  ei 
wefusau — y  genadwri  yn  disgyn  fel  gwhthwlaw  ar  îrwellt, 
neu  gawodydd  ar  laswellt,"  nes  y  torwyd  ar  draws  cadwyn 
hyawdledd  y  pregethwr  gan  fonìlefau  y  miloedd  oeddynt  wedi 
eu  dwysbigo  yn  eu  calouau;  Ha,  loyr  frodyr,  heth  a  wnaim 
nif^^  Beth  gynhyrfodd  y  fath  ymofyniad  pryderus  mewn 
cynifer  o  fìloedd  o'r  fath  gymeriadau  ?  Dim  ond  adroddiad 
syml  a  diaddurn  o  hanes  marwolaeth  ac  adgyfodiad  Crist. 
Bnaid  y  weinidogaeth  argyhoeddiadol  hono  ydoedd,  Yr 
Hwn  a  gymerasoch  chwi,  a  thrwy  ddwylaw  anwir  a  groes- 
hoeliasoch  ac  a  laddasoch — Hwn  agyfododd  Duw-— Am  hyny, 
wedi  ei  ddyrchafu  drwy  ddeheulaw  Dy w,  ac  wedi  iddo  dder- 
byn  gan  y  Tad  yr  addewid  o'r  Ysbryd  Glàu,  efe  a  dywalltodd 
y  peth  yma  yr  ydych  chwi  yr  awr  hon  yn  ei  weled  ac  yn  ei 
glywed — Hwythau,  wedi  clywed  hyn,  a  ddwysbîgwyd  yn  eu 
calon.^^  GweÌDÌdogaeth  y  Groes  rwygodd  yr  hen  galonau 
creigaidd,  Trwy  ddylanwad  y  weinidogaeth  yma,  ffurfiwyd 
eglwysi  yn  Corinth,  eisteddle  llygredigaeth  ac  aflendid — yn 
Antiochia,  yr  hon  oedd  eawog  am  ei  gwychder  a'i  marsiand- 
iaeth — yn  Bphesus,  lle  yr  oeddteml  orwych  Diana — yn  Athen, 
cartrefie  dysgeidiaeth — ac  ya  Rhufain,  prif-ddinas  y  byd  eihm- 
addolgar.    Yr  oedd  pob  dydd  newydd  yn  cyfrif  ychwanegiad 


124  DYLANWAD  GWEINIDOGAETH  Y  GROÈs. 

at  rifedi  y  Cristionogion  ;  ac  er  lluddias  i'r  apostolion  gaú 
"  farwolaeth  i  barhau,"  yr  oedd  yr  efengyl  ynllwyddo  ;  ac  yn 
ngwyneb  orledigaethau  yr  oedd  natuf  yn  brawychu  o'u  blaen, 
yr  oedd  Cristiynogaeth  yn  "  dal  ei  Êfordd,  ac  ya  ychwanegu 
cryfder"— yu  myued  allan  yn  gorchfygu  ac.i  orchfygu." 
Croes  Crist  oedd  testyn  y  frwydr,  a'r  Ymadrodd  am  y  Groes 
oedd  arfau  y  rhyfel ;  a  thrwy  ei  dylanwad  ymwrthodwyd  à'r 
defodau  eilun-addolgar— dymchwelwyd:  yr>llorau— gadawyd 
y  dnwiau  mewn  unigedd  i  dosturio  y  naiU  wrth  y  Uall  mewn 
mudanrwydd— dystawyd  Uais  celwydcog  yr  oraclau— diffodd- 
wyd  hudlewynau  twyllodrus  coeg-athroniaeth-a  syrthiodd 
Satan  fel  melltcn  o'r  nef. 

2.  Yn  y  llwyddiant  a  ddìlynodd  yr  ymdrechiadan  cmad- 
ol,  cadarnheir  yr  un  gosodiad.    Mae  cynlluniau  wedi  eu  tynu 
gán  Gristionogion  yn  awr  er  ys  ugeiniau  o  flyneddan  i  efeng- 
yleiddio  y  byd,  ac  y  mae  graddau  helaeth  o  Iwyddiant  wedi 
bod  ar  eu  Uafur  ;  ond  diamheu  pe  deallasai  y  cenadon  eu 
gwaith  yn  well,  y  buasai  y  llwyddiant  yn  fwy  ;  oblegid  y 
mae  yn  ífaith  mai  yn  y  lleoedd  hyny,  a  chyda  y  weinidogaeth 
hono  sydd  yn  rhoi  mwyaf  o  arbenigrwydd  i'r  "  ymadrodd  am 
y  groes,"  y  mae  y  llwyddiant  mwyaf  wedi  bod.  Camsyniad 
mawr,  ónd  camsyniad  cyffredin  dysgawdwyr  cyntaf  pob  gwlad 
ydyw'arwain  meddyliau  eu  gwrandawyr  at  ,wirioneddau  moes- 
ol  a  chyffredinol,  gan  dybied  fod  y  bobl,  yu  eu  sefyllfa  anwar- 
aidd,  yn  anghymhwys  i  dderbyn  y  "gwirionedd  fel  y  mae  ya 
yr  lésu."    Y  mae  Dr.  Brainard,  Apostol  yr  Indiaid  Ameri- 
canaidd,  wedi  gadael  ar  ei  ol  draethawd  gorchestol  i  hysbysu 
y  byd  mai  trwy  bregethu  Crist  croeshoeliedig  y  galluogwyd 
ef  i  gyfodi  eglwysi  Cristionogol  yn  yr  anghyfauedd-Ieoedd  Ue 
y  bu  yn  preswylio.    Rhoddir  canmoliaeth  anarferol  i  Johu 
WiUiams,  Apostol  Ynysoedd  Môr  y  deau  fel  dyn  cymhwys  i 
waith,  a  Uwyddianus  yn  ei  lafur.   Adroddir  mai  ei  destyn  cyn- 
taf  yn  mhob  man  ydoedd,  "  Oanys  felly  y  carodd  Duw  y  byd, 
fel  y  rhoddodd  Efe  ei  unig-anedig  fab  ;  fel  na  choUer  pwy 
byaag  a  gredo  yaddo  ef,  oad  caffael  o  honofywydtragywydd. 


DYLANWAD  GWEINIDOGAETH  Y  GROES.  125 

'Ol.'^  Yn  wir,  gan  fod  ganddo  weiniclogaeth  apostol,  ac  yn- 
ddo  ysbryd  apostol,  nid  rbyfedd  fod  iddo  Iwyddiant  apostol, 
ac  arno  enw  apostol.  Dyma  arfau  gwaith  Dr.  Carey,  yn 
India,  Dr.  Morrison  yn  China,  a  Moffat  yn  mysg  barbadaid 
Affrica.  Y  Groes  wareiddia  y  byd  ;  hon  oleua  yr  Hindw 
anwybodus,  ystwytha  y  Chinead  anhyblyg,  wareiddia  yr  Affri- 
caniad  gwyllt,  gyfarwydda  yr  Indiad  crwydredig,  ac  awresoga 
fynwes  y  Greenlandiad  crynedig  á  chariad  Crist. 

3.  Yn  ngoruchafiaeth  yr  efengyl  yn  ein  gwlad  ein  hunam, 
c&ír  ]irofion  o  ddylamcad  yr  un  weinidogaeth.  Nid  rhaid 
myoed  yn  ol  i  ddyddiau  yr  Apostolion,  nac  at  orchestion  y 
Diwygwyr  ar  y  cyfandir,  a  Whitfield  a'i  gydoeswyr  yn  Lloegr, 
a'r  cenadoü  yn  y  byd  Paganaidd,  er  cael  golwg  ar  nerth  a  dy- 
lanwad  Gweinidogaeth  y  Groes  ;  ond  edrycber  ar  ei  heffeith- 
iau  rhyfeddol  yn  éin  gwlad  ein  hunain.  Nid  oes  un  genedl 
dan  haul  yn  fwy  hoff  o'u  harferion  cenedlaethol  na'r  Cymry,  ac 
eto  nid  oes  yr  un  genedl  wedi  gadael  ei  harferion  annuwiol  yn 
llwyrach  ;  ac  y  mao  y  eyfuev/idiad  i  gael  ei  briodoli  yn  hollol 
i  ddylanwad  y  weinidogaeth.  Pa  mor  ddyledus  bynag  ydyw 
cenedloedd  ereill  i  bethau  ereill,  mae  y  Cymry  yn  ddyledus  i'r 
pwlpud— dyma  oracl  yr  oes  ;  a  hwyrach  nad  yw  y  pwlpud 
wedi  cael  ei  gadw  mor  bar  yn  rnysg  un  genedl.    Mae  y 

gwirionedd  fel  y  mae  yu  yr  lesu,'^  ond  gydag  ychydig  eithr- 
iadau,  yn  caei  ei  bregethu  yn  mhwìpadau  ein  gwlad  ;  a  dyma 
y  weinidogaeth  wareiddiodd  y  geuedl     Yr  oedd  ein  byuafiaid 

yn  gorwedd  mewn  drygioni,"  "  tywylìweh  yn  gürchucldio  y 
ddaear,  a'r  fagddu  y  bobloedd.''  Buasai  coei  grefydd  eiii 
tadau  yn  chwerthin  am  beu  moe€-wersi  y  byd,  a'u  campau  a'u 
cbwareuon  yn  herio  addysgiadau  sychion  athronwyr  ;  odü 
dacw  yr  ben  Buritaniaid  a'r  Angbydffarfwyr  yu  rayned  allan, 
a'r  groes  ar  faner  eu  gweinidogaeth,  ac  wele  eu  nerth  yn  taro 
y  pitiau,  y  twmpatbau,  a'r  chwareuoii  arìnuw^iol  yn  gydwastad 
ŵ  Ilawr—- wele  eu  goleu  yn  gyru  yr  ysbrydion  i'r  cysgod,  y 
drycbiolaethaü  o'r  goíwg,  adar  y  nòs  i  ff^ii,  a  gwawr  dydd  ef- 
en^jl  i  dywvnu—  ífe  Wête  ei  gwres  yn  toddi  calonan  Oílyd  mii- 
12  " 


126 


ÖYLANWAD  GWEINIDOGAETII  Y  GROES. 


oedd  0  feibiou  gwyuion  Gwalia.  Ac  er  i  ddirywiad  ymdaeuu 
tua  diwedd  y  ddwyfed  gaurif  ar  bymtheg,  pau  y  dechreuw^d 
amheu  gwirioueddau  syml  yr  efeugyl,  dygwyd  cwestiyuau  ac 
ymrysouau  i  mewu  uad  oeddyut  fuddiol  i  ddim  oud  i  ddym- 
chwxlyd  y  gwraudawyr,  gyrwyd  Crist  i'r  cysgod  yn  y  weiui- 
dogaetb,  coUwyd  y  dylauwadau  i  raddau,  ac  ymdaeuodd 
gwywdra  dros  ardd  yr  Arglwydd  yn  eiu  gwlad.  Ond  yu 
gyuar  yu  y  ddeunawfed  gaurif  dacw  gedyru  y  wciuidogaeth 
jn  ymddangos,  y  rhai  oeddynt  yu  deall  ac  yu  teimlo  bywyd 
yr  efengyl.  Goleuasaut  fel  himpau  yn  uhywyllwch  ein  gwlad 
— dysgleiriasaut  fel  sêr  yn  ffurfafen  y  weinidogaeth — arweiu- 
iasant  eu  gwrandawyr  yn  eu  cyfer  i  Galfaria — codasaut  eu 
saíle  yu  ymyl  croes  Oi'ist — pregethasaut  athrawiaethau  puriou 
yr  efengyl— cydweithiodd  Haw  yr  Arglwydd — teimlodd  y  byd 
awdurdod  Duw  gyda'u  gweinidogaeth — a  milocdd  a  droisaut 
i'r  ffydd.  Ac  y  mac  y  weiuidogaeth  yma  heb  ei  cholh  o'n 
gwlad  :  tywyna  yr  haul  yu  ei  ddysgleirdeb — mae  lesu  Grist 
jn  cael  ei  godi  a'i  ddyrchafu,  a  bydd  cyu  hir  yn  uchel  iawn." 
A  byth  ua  thywyno  haul  ar  y  diwTnod  yr  ymlidir  Crist  a^i 
groes  i^'  cysgod  yn  mhwlpudau  Cymru  !  Os  bydd  y  preg- 
ethwr  yn  hyawdl,  cysegred  ei  hyawdledd  i  ddyrchafu  Crist ; 
os  bydd  yn  ddysgedig,  cysegred  ei  ddysgeidiaeth  i  ddangos 
Crist.  Beth  bynag  o  "  yegrifeu  ei  achos  ef'^  gaffer  yn  yr 
Hebraeg,  y  Roeg,  aV  Lladin,  hoeUer  y  cwbl  wrth  ei  groes 
cf ;  oblegid  os  tynir  Crist  o'r  efengyl,  hi  gyll  ei  grym  ;  diosg- 
er  y  weinidogaeth  o  Galfaria,  hi  gyll  ei  haddurn  ;  ysbeiUer  hi 
o  hanes  raarwolaeth  Crist,  hi  gyU  ei  mawr  gryfder  ;  amddi- 
fader  hi  o^r  ymadrodd  am  y  groes,  ac  fe  dorir  cydynau  ei 
gwaUt,  a  chynyglwn  fod  pob  capel  i  gael  ei  godi,  a  phob  preg- 
ethwr  i  sefyU  i  fyny  ar  lethr  mynydd  Calfaria  yu  ngolwg  y 
groes  ;  oblegid  dyma  y  fan  i  doddi  calon  pechadur.  "  Na 
ato  Duw,  gan  hyny,  i  mi  ymffrostio  ond  yu  nghroes  ein  Har- 
glwydd  lesu  Grîst,  drwy  yr  hwn  y  croeshoeUwyd  y  byd  i  mi, 
a  miimu  Tr  byd. 

III.  Paham  y  mae  y  fath  ddylanwad  yn  Ngweinidôgaeth 


DYLANWAD  GWEINIDOGAETH  Y  GROES, 


12T 


y  Grors  !  Am  mai  yma  y  mae  mwyaf  o  gariad  yn  cael  ei 
amlygu. 

1.  Ymae  dyn  yìi  greadur  i  ddylanwadu  arno.  Y  mae 
yn  ddeiliad  cymhelliadau  ac  aiiogaethau.  Gweinidogaeth  y 
ffrewyll,  y  ííiangell,  a^r  wialen  yn  nnig  effeithia  ar  yr  anifail  ; 
ond  y  mae  dyn  yn  greadur  uwch,  ac  felly  i  ddylanwadu  arno 
gan  foddion  rhagorach,  sef  cymhelUadau,  anogaethau,  bygyth- 
ion,  ac  addewidion.  Mae  yn  fôd  i  siarad  âg  ef  :  A  ni,  gan 
hyny,  yn  gwybod  ofn  yr  Arglwydd,  ydym  yn  perswadio 
dynion.'^ 

2.  3Iai  cariad  ddylanwada  gryfaf  ar  ddyn.  Mae  dylan- 
wad  gan  ofn,  cyfoeth,  awdurdod,  &c.  ;  ond  y  dylanwad  a  en- 
ollir  drwy  gariad  a  hynawsedd  sydd  gryfaf  a  grymusaf.  Pan 
oedd  Syria  yn  rhyfela  âg  Israel,  tarawodd  yr  Arglwydd  hwy 
â  dalUneb.  Arweiniodd  Eliseus  hwy  i  ganol  Samaria  ;  a^r 
brenin,  yn  lle  eu  cymeryd  yn  garcharorion,  a  roddes  iddynt 
fara  a  dwfr,  ac  a'u  gollyngodd  ymaith  ;  ac  wediderbyn  y  fath 
garedigrwydd,  breninoedd  Syria  ni  chwanegasant  ddyfod 
mwyach  i  wlad  Israêl."    Cariad  sydd  yn  gorchfygu— mae  yn 

gryf  fel  angau.'^ 

3.  Mai  cyfundraeth  o  gariad  yw  yr  efengyl  Mae  yn  wir 
fod  iddi  agweddau  ereiU,  ond  geUir  edrych  arnynt  fel  cynifer  o 
UneUau  cariad.  Mae  ei  hoU  athrawiaethau  a'i  dyledswyddau 
yn  crogi  ar  gariad  fel  ar  hoel  mewn  Ue  sicr.^'  Duw  car- 
iad''  yw  ei  hawdwr— cariad  yw  cyflawnder  y  gyfraith  ^^— 

fifydd  yn  gweithio  drwy  gariad''  yw  ei  ffydd— gobaith  ni 
chywUyddia,  am  fod  cariad  Duw  wedi  ei  dywallt  ar  led  yn  y 
galon  cariad  ydyw  rhwymyn  perffeithrwydd."  Mae  fel 
drych  yn  crynhoi  holl  belydrau  Cristionogaeth  i  gyd-ddys. 
gleirio  mewn  cariad. 

4.  lííai  prif  amlygiad  yr  efengyl  o  gariad  Duw  ijdyio  ang- 
au  y  groes.  Yma  y  mae  Duw  yn  canmol  ei  gariad y 
mae  cariad  uwchlaw  gwyhodaeth  yn  hyn  y  mae  cariad.'^ 
Gwelwyd  gaUu  Duw  mewn  creadigaeth,  ei  ddoethineb  mewn 
Rbagluniaeth,  a'i  fyfîawnder  mewn  barnedigaethau  tymhorol, 


128 


DYLANWAD  GWElNIDüGAETH  Y  GROES. 


Oftd  yu  hyii  yr  eglurwyd  cariad  Duw."  Nerth  ei  fraich  a 
wehr  yu  mhob  mau  arall,  oud  yma  y  gwcUr  uerth  ei  galon : 

Yu  hyu  yr  eglurwijd  cariad  Diiw."  Gwelwydgwawr  cariad 
yu  Edeu,  tremiad  cariad  ar  Siuai,  llewyrchiad  cariad  yu  yr 
aberthau,  dysgleirdeb  cariad  yu  Bethlehem  ;  oud  ar  Galfaria 
yr  eglurwyd,  yr  eshoniwyd,  y  dadlenwyd  carijíd  Duw  ? 
Dyma  orchest  cariad  !  Dyma  ^-ariad  uwclilaw  gwybodaeth  ! 
Dyma  gariad  ar  ei  oreu  !  Yma  yr  esboniwyd  calou  Duw  ! 
l^'ma  y  tywalltwyd  costrelau  cariad — y  rhwygwyd  y  creigiau 
ac  y  rhedodd  ffrydiau  cariad — y  datglowyd  trysorau  cariad — 
y  rhwygodd  y  cymylau,  ac  y  burstiodd  cyflawuder  cariad,  ac 
y  Uifodd  yu  afonydd  at  deulu  y  ddaear  ;  a  hyn  yw  y  rheswm 
sydd  i^v  roddi  am  y  dyhauwad  nerthol  sydd  yuddi  i  orehfygu 
cyudynrwydd  calou  pechadur.  Tybier  fod  rhyw  foueddwr  a 
chardotyu  mewu  ymratael  â'u  gilydd,  a  bod  y  boueddwr  w^edi 
cael  ar  ei  feddwl  i  ymheddycbu  á^^  gẁr  tlawd — pa  beth  a 
wuai  ?  pa  Iwybr  a  gymerai  ?  Ai  ei  fygwth,  ei  erlid,  ei  ddrwg- 
hwio,  a  chodi  gwarant  iV  gosbi,  oddièitbr  iddo  ymddwyu  yu 
foesgar  tuag  ato,  a  siarad  yu  barchus  am  dano  ?  0  nage, 
oblegid  ni  wnelai  hyny  ond  ychwanegu  gelyuiaeth  y  gŵr 
tlawd  ;  oud  os  mynai  ladd  ei  elyniaeth,  gwell  fyddai  iddo  ei 
anrhegu  â  rhoddion,  ei  Iwytho  â  chymw^nasau,  a'i  feichio  â 
charedigrwydd  a  daioui,  ues  argyhoeddi  y  gŵr  tlawd  ei  fod 
yu  ei  wir  garu,  ni  byddai  eisieu  dim  yu  ychwaueg  ;  oblegid 
unwaith  y  credai  y  gŵr  tlawd  ei  fod  yu  ei  wir  garu,  byddai 
raid  i'w  elyniaeth  ddarfod  yn  y  man,  cauys  uid  allwu  ni  ddal 
gelyuiaeth  at  neb,  a  chredu  ar  yr  uu  pryd  ei  fod  ef  yu  eiu  gwir 
garu.  Ar  yr  egwyddor  hou  y  mae  Duw  yu  gweithredu  tuag 
at  fyd  0  elynion.  Mae  Duw,  y  Boup.ddwr  mwyaf  yu  yr  yni- 
herodraeth,  wedi  meddwl  er  tragywyddoldeb  am  wneud  cyf- 
eilliou  iddo  ei  hun  o'i  elynion  yu  ngwlad  y  ddaear.  Pa  beth 
a  wna  ?  pa  Iwybr  a  gymera  ?  Ai  eu  bygw^th  a'u  herlid,  a 
daufou  i  swyddfa  cyfiawnder  i  ymofyn  gwaraut  i'w  dal,  a'u 

taflu  i'r  tywyllweh  eithaf?"  0,  nagê,  ond  y  mae  yn  eu 
haurhegu  á'i  roddion — yn  eu    lìwytho  beunydd  á  daioui'^ — 


DYLANWAD  GWEINID06AETIÎ  Y  GROES.  129 

wedi  daDfon  ei  Fab  i'r  byd  t  farw  drostynt— ac  yn  agor  ei  fyn- 
wes  yn  Nghalfaria,  ac  yn  gwaeddi,  "Nid  oes  lidiawgrwydd 
ynof,"  ac  oddiar  safle  y  groes  yn  cymhell  cymod  i'w  elynion  : 
"  Cymoder  cliwi  â  Diiw." 

Nid  oes  genyf  gan  liyny  ond  eich  cyfeirio  i  Galfaria.  Dyma 
yr  unig  fan  i  enaid^gael  gorphwysfa.  Dywedir  fod  yr  liy- 
barch  Jones,  Llängan,  yn  pregethu  unwaith  yn  nghlywedig- 
aeth  Arglwyddes  Huntington  ;  ac  yn  rhyw  le  tua  chanol  y 
bregeth  aeth  yn  dywyll  ar  y  pr^gethwr  ;  deallodd  y  bendefiges 
hyny  a  gwaeddodd  o'i  heisteddle,  "  Look  to  Calmry  Jones!" 
ac  felly  fu  :  edrychodd  y  pregethwr  i  Galfaria,  a  daeth  goleu 
yn  fuau. 

Hen  lurandaioyr  penllwyd  !-hen  mihgüwyr  cì^wydredig  ! 
—hen  Phariseaid  deddfol !  cydedrychwch  i  Galfaria.  Yma 
daw  yr  hunangyfiawn  i  waeddi  "  ac  ym  ceir  ynddo  Ef  heb  fy 
nghyfiawnder  fy  hun  "— yma  daw  yr  afradlon  i  lefain,  "  Myfl 
a  bechais,  beth  a  wnaf  i  ti  0  !  geidwad  dyn  ;  ac  yma  daw 
yr  anufudd  i  ofyn  ar  ddarfod  am  dano,  "  Arglwydd,  beth  a 
fyni  di  i  mi  ei  wneuthur." 

"  Edrych  yn  y  drych  hwn  dro, 
Gyr  galon  graig  i  wylo." 

Gristion  egwan  !  yn  dy  ofnau,  dan  dy  feichiau,  er  dy  am- 
heuon,  tro  dy  olwg  tua'r  bryn  lle  daeth  it  nerth  wrth  raid  cyn 
byn  'Tafl  dy  feichiau  i  lawr  yn  y  fan  yma— aros  wrth  y  groes 
nes  dy  "  newid  i'r  unrhyw  ddelw  o  ogoniant  i  ogoniant,  megis 
P-an  Ÿsbryd  yr  Arglwydd." 


PREGETH  IT. 


GOGONEDDU  DüW. 


1  CORTNTHIAID  X.  31. 

Pa  un  bynag  gan  hyny  ai  bwyta  a'i  yfed,  ai  beth  bynag  a  wnel- 
och,  gwnewch  bob  peth  er  gogoniant  i  Dduw." 


Mae  yr  Apostol  yn  y  testyn  yn  gosod  i  lawr  reol  gyffredin- 
ol  i  derfynu  y  dadleuon  neillduol  oedd  yn  ffynu  yn  Eglwys 
Corintb,  ac  amryw  o'r  Eglwysi  cyntefig,  ynghylch  y  pethau  a 
aberthwyd  i  eikinod.  Mae  yr  Apostol  yn  caniatau  nad  oedd 
y  pethau  a  aberthwyd  i  eilunod  ynddynt  eu  hunain  yn  ddim 
gwaeth,  nad  oes  dim  yn  aflan  o  hono  ei  hun  " — "pob  peth 
yn  wir  sydd  lân " — beth  bynag  a  werthir  yn  y  gigfa  bwy- 
tewch  ;  "  hyny  ydyw,  fod  pob  ymborth  ynddo  ei  hun  yn  ddi- 
wahaniaeth  yn  gyfreithlaw^n  dan  yr  Efengyl — ond  eto  fod  yn 
ddyledswydd  arbenig  ar  ddynion  dan  ryw  amgylchiadau  ym- 
ddifadu  eu  hunain  o'r  pethau  cyfreithlawn,  os  bydd  yr  arferiad 

0  honynt  yn  fagl  i  eraill.  Mae  yr  hunanymwadiad  yna  yn 
cael  ei  amddiffyn  gan  yr  Apostol  yma — Pob  peth  sydd  gyf- 
reithlaw^n  i  mi,  ond  nid  yw  pob  peth  yn  llesau  ;  pob  peth  sydd 
gyfreithlawn  imi,  ond  nid  yw  pob  peth  yn  adeiladu.^^  Bydd- 
wch  ddiachos  tramgwydd  iY  luddewon  ac  i'r  Cenedloedd  hef- 
yd,  ac  i  Eglwys  Dduw  ;  megis  yr  wyf  finau  yn  rhyngu  bodd 

1  bawb  yn  mhob  peth  ;  heb  geisio  fy  llesád  fy  hun,  ond  llesád 
llaweroedd."  Yr  egwyddor  ydyw,  y  dylai  dyn  roddi  i  fynu  y 
pethau  y  mae  ganddo  yn  ei  berthyuas  á  Duw  hawl  ynddynt, 
os  bydd  yr  ymlyniad  wTthynt  yn  dramgwydd  i  gydwybodau 
eraill.  Ac  yn  y  testyn  y  mae  yn  gosod  i  lawr  egwyddor 
è'ang,  gyffredinol,  ddiogel  iV  holl  bleidiau  gyfarfod  arni,  "  Pa 


aOGONEDDÜ  DÜW,  ^^^- 

„n  bynag  gan  hyny  ai  bwyta  ai  yfed  ai  ^«^^^ri/yrt 
och,gwûewchbobpetli  er  gogomant  i  Dduw.  »r  eg 
wyddor  gael  ei  rhoddl  ilawr  mewn  cyfeiriad  at  arfenad  neül- 
duol  eto  y  mae  o  gymhwysiad  cyffredinol,  wedì  ei  bwriadu 
ihoíl  amgylchiadau  Eglwys  Dduw  yn  holl  oesau  y  byd  ; 
"Pa  un  bynag  ai  bwyta  ai  yfed,  ai  beth  byaag  wneloch. 
Ein  bod  i  amcanu  yn  mhob  peth  yr  ymaflom  ynddo  iw 
gwneyd  yn  y  ffordd  oreu  i  ddiogeUi  anrhydedd  a  gogomant 
Duw. 

Tgosodiad  ydyw-mi  gogoniant  Düw  ydyw  yb  böwtdi)- 

OR  FAWR  SYDD  I  BEOU  EIN  HOLL  WBITHEEDIADAU. 

I.  SyLWADAU    CTFrRBEINOL    AR  BBIODOLDEB    YR  EGWYDDOR. 

"  Ctwnewch  bob  peth  er  gogoniant  i  Dduw:' 

1  Mai  ei  ogoniant  ei  hun  ydyw  yr  amcan  mawr  sydd^ 
nan  Dduw  yn  mhob  peth  a  vma.    Mae  gan  yr  anfeidrol  ei 
bwynt  yn  mhob  peth.    "  Yr  Arglwydd  a  wnaeth  bob  peth  er 
ei  fwyn  ei  huu."   Dyraa  gyfeirnod  ei  holl  weithredoedd.  Dar- 
Uenir  hyny  yn  eglur  yn  y  greadigaeth        Y  nefoedd  sydd  _ya 
dato-an  gogoniant  Duw,  a'r  ffurfafen  sydd  yn  mynegi  gwaith 
ei  ddwylaw  ef  ;  "— "  Canys  ei  anweledig  bethau  ef  er  creadig- 
aeth  y  byd,  wrth  eu  hystyried  yn  y  pethau  a  wnaed  a  wehr 
yn  amlwg,  sef.  ei  dragy wyddol  allu  ef  a'i  Ddawdod."    Mae  y 
priodoliaethau  hyny  sydd  yn  anweledig  yn  natur  Duw  iw 
gweled  yn  eglur  yn  ei  weithredoedd,  a'r  cwbl  yn  arddangos  ei 
dra-ywyddol  allu  ef  a'i  DdHWdod.    Y  mae  gogoniant,  gallu, 
doethineb,  a  daioni  yn  cyd-ddysgleirio  yn  y  greadigaeth  ;  "  Y 
raae  efe  yn  ddoeth  o  galon,  a  galluog  o  nerth  ;"  -daionus  yw 
yr  Arglwydd  i  bawb,  ei  drugaredd  sydd  ar  ei  holl  weithred- 
oedd.'"  Ac  y  mae  yn  galw  sylw  neillduol  atynt,  "  Dyrchef- 
wch  eich  Uygaid  ac  edrychwch  ;  pwy  a  greodd  y  rhai  hyn?" 
Pwy  ?    Pwy  ?    "  Y  pethau  hyn  oU  a  wnaeth  fy  Uaw,  a  thrwof 
fi  y  mae  hyn  oU  "    Y  raae  pob  gronyn  o'r  greadigaeth,  o'r 
tywodyn  bach  hyd  at  yr  haul  mawr,  yn  cyd  dystio  i  ogoniant 
Duw  ;  ac  nid  yn  unig  y  maent  yn  gwneyd  hyny,  ond  y  maent 
wedi  eu  bwriadn  i  hyny,  a  dywed  y  crewr  am  bob  planed— a. 


1^2  GOGONEÛDÜ  DUW.  ^ 

bycl— a  bod— Pm  gogoniant  y  creais  ef,  y  lluniais  ef,  ae  y 
gwnaetlmm  ef." 

Mae  yn  goruwchreoli  hoU  amgylchiadau  Rhagluniaeth  i'r 
un  amcan.    Er  yr  ymddengys  ar  brydiau  yn  dywyll  a  chym- 
ylog  ar  y  ddaear,  a  themtir  ni  i  ofyn,    Oni  wna  barnydd  yr 
holl  ddaear  farn  ?        Onid  oes  Duw  a  farn  ar  y  ddaear  ?  " 
Oes  y  mae  ;  ond— y  mae  efe  yn  atal  wyneb  ei  orseddfainc— y 
"mae  efe  jn  taenu  ei  gwmwl  drosti  hi."    Ond  fe  oruwchreola 
yr  hoU  amgylchiadau    er  mynegi  ei  ogoniaut  ef  yn  mysg  cen- 
edloedd  ;  a  gwneyd     ei  foliant  ef  yn  ogoneddus."    "  Diau 
cynddaredd  dyn  a'th  foHana  di,  a  gweddill  cynddaredd  a  wa- 
herddi.*    Mae  golwg  gan  Ddiiw  ar  ddyrchafu  ei  ogoniant 
WTth  ddarostwng  ei  elynion  ;  oblegid  dywed  yn  eglur  wrth 
Pharaoh,    I  hyn  yma  y'th  gyfodais,  fel  y  dangoswn  fy  ng-allu 
ynot  ;  ac  y  datgenid  fy  enw  trwy  yr  holl  ddaear."    Mae  ei 
sêl  dros  ei  ogoniant  i'w  ganfod  yn  holl  ordeiniadau  y  grefydd 
luddewig  ;  ac  jn  rhoddiad  y  gyfraith  mewn  dull  mawreddig 
ar  Sinai.    Myuai  y  blaenfîfrwyth  o  bob  peth  iddo  ei  hun  yn 
Aberth,  er  cydnabod  ei  hawl  a'i  benogaeth  ;  a  gwaharddai  yn 
bendant  bob  arîun  i^v  addoli,  ac  fel  sêl  ar  y  cwbl  dywed, 
Yr  Arglwydd  dy  Dduw  sydd  Ddaw  eiddugus.^'  Amddiífyn- 
iad  i^v  ogoniant  ydyw  ei  gyfraith.    Ei  ogoniant  ei  hun  ydyw 
yr  amcan  eithaf  gan  Ddnw  yn  holl  drefn  iachawdwriaeth^ 
Er  mawl  gogoniant  ei  ras  ef.'^    Mac  yr  holl  drefn  w^edi  ei 
chyfaddasu  yn  y  fath  fodd  fel  y  mae  i  ddwyn  y  gogoniant  yn 
gyfan  i  Dduw,  ''fel  y  byddem  ni  er  mawl  iV  ogoniant  ef.'^ 
Yn  y  cwbl  a  wnaeth  ac  a  wna  yr  anfeidrol,  y  mae  ei  ogoniant 
ei  hun  mewn  golwg  ganddo  ;  a'i  benderfyniad  diwyro  ydyw, 
Fy  ngogoniant  ni  roddaf  i  arall,  ná^m  mawl  i  ddelwau  cerf- 
iedig.'^ 

Yn  awr,  os  ydy w  hon  yn  egwyddor  digon  goruchel  i  fod  yn 
amcan  i  holl  weithrediadau  Duw,  yn  sicr  ynte  y  mae  yn  ddi- 
gon  teilwng  i  fod  yn  nòd  ein  holl  weithrediadau  ninau — 
"  gwnewch  bob  peth  er  gogoniant  i  Dduw." 

2.  3fai  gogonianf  Dino  oedd  y  prif  amcan  yngolwg  yr 


GOGONEDDÜ  DUW.  1S6 

Arghüydd  lesu  Grist  yn  y  ciuU  a  lonaeth  yn  ei  sefyllfaddar- 
ostyngoL    Dyma  yr  amcan  oedd  ganddo  wrth  gycliwyn— 

Wele  yr  wyf  íì  yn  dyfod  yn  rhol  y  llyfr  yr  ysgrifenwyd  am 
danaf,  Da  genyf  wneuthur  dy  ewyllys  di,  o  fy  Nuw,  a'th  gyf- 
raith  sydd  o  fewn  fy  nghalon/^  Fy  mwyd  I  yw  gwnaethur 
ewyllys  yr  hwn  a'm  hanfonodd  I,  a  gorphen  ei  waith  ef.'^ 
Dyma  oedd  neges  ei  fywyd,  gweithio  gwaith  yr  hwn  a'i  han- 
fonodd,^'  a  bod  ynghylch  y  pethau  a  berchynent  i'w  dad.'' 
Hyn   oedd   cyfeirnod   ei   ddysgeidiaeth   a'i  weinidogaeth. 

Llewyrched  felly  eieh  goleuni  ger  bron  dynion,  fel  y  gwelont 
eich  gweithredoedd  da,  ac  y  gogoneddont  eich  Tad  yr  hwn 
sydd  yn  y  nefoedd."  "  Yn  hyn  y  gogoneddir  fy  Nhad,  ar 
ddwyn  o  honoch  ffrwyth  Lawer.''  Yr  amcan  mawr  yr  yn> 
geisiai  ato  oedd  gogoniant  Duw.  Yr  oedd  eiddigedd  ei  enaid 
sauctaidd  yn  llosgi  dros  enw  ei  Dad.  Aeth  i'r  deml  un  diwr- 
nod,  a  gwelodd  dŷ  ei  Dad  wedi  ei  droi  yn  dŷ  marchnad  ;  yr 
anifeihaid  a'r  adar  yn  cael  eu  gwerthu  ;  a'r  arian  yn  cael  eu 
newid  ar  y  byrddau.  Teimlodd  ei  feddwl  pur  dros  anrhydedd 
tŷ  ei  Dad-  plethodd  fflangell  o  fân  reffynau — gyrodd  allan  yr 
anifeihaid  carniog,  yr  ychain  corniog,  a^dapluog — dymchwel- 
odd  fyrddau  y  masnachwyr  nes  drysu  eu  masnachaeth  ;  ac  nid 
nwyd  aílywodraethus  oedd  yn  ei  gyffroi,  ond  Sêl  dy  dŷ  di 
a'm  hysodd  I.''  Yn  ei  ingoedd  diweddaf  cadẃodd  yr  un  nòd 
yn  ei  olwg  ;  pan  oedd  ei  ddynohaeth  ar  lethu  dan  bv7ysan  y 
dyoddefaint,  eto  dywedai,  "  0  Dad,  gogonedda  dy  enw,"— 
"  Y  Tad,  daeth  yr  awr,  gogonedd§b  dy  Fab  fel  y  gogoneddo 
dy  Fab  dithau;"  a  chyn  gadael  y  byd  y  mae  yn  dyweyd, 

Mi  a'th  ogoneddais  di  ar  y  ddaear."  Aberth  mawr  cysegr- 
edig  ar  alìor  gogoniant  Duw  ydoedd  yr  Arglwydd  lesu  Grist. 
Gogoniaut  i  Dduw  oedd  anthem  ei  enedigaeth — tystiolaeth 
dros  ogoniant  Duw  "oedd  ei  weinidogaeth—egluro  gogon- 
iant  Duw  yr  oedd  ei  wyrthiau — anrhydedd  i  ogoniant  Duw 
oedd  ei  fywyd — iawn  i  ogoniant  Duw  oedd  ei  farwohieth 
— gogoneddu  Duw  oedd  amcan  mawr  yr  oll  a  wnaeth  yn 
«i  sefyllfa  ddarostyngol.    Yn  awr,  os  oedd  yr  egwyddor  hon 


134 


GOGONEDDÜ  DÜW. 


yû  ddigon  goruchel  i  reolî  bywyd,  gweinidogaeth,  gwyrthiau, 
ac  angau  lesu  Grist,  yn  sicr  ynte  y  mae  yn  ddigon  goruchel  i 
fod  yn  egwyddor  lywodraethol  ein  holl  weithrediadau  ninau. 
"  Grwnewch  bob  peth  er  gogoniant  i  Dduw." 

3.  Mai  gogoniant  Duw  ydyw  yr  iinig  egwyddor  deilwng 

0  ddyn,  diherygl  %  gymdeithas.  Gogoneddu  Duw  ydyw  am- 
can  penaf  dyn.  Tafod  y  greadigaeth  i  roddi  y  gogoniant  i 
Dduw  ydyw.  Telyn  yw  y  greadigaeth — dyn  yw  y  telynwr  ; 
a  gogoniant  i  Dduw  ydyw  yr  anthem  a  chwareua.  Dyma  yr 
unig  egwyddor  y  mae  gweithredu  oddiarni  yn  gydweddoi  ag 
urddas  dyn  ;  ac  y  mae  cymdeithas  mewn  perygl  pa  bryd  bynag 
yr  encilir  oddiwrthi.  Os  gadewir  yr  egwyddor  hon,  pa  un  ar- 
all  a  fabwysiedir  yn  ei  lle  ?  Tybier  fod  yr  egwyddor  hon  yn 
cael  ei  gadael,  pa  egwyddor  arall  a  godir  i  fynu  1  fod  yn  nôd 
ein  gweithrediadau  ?  oblegid  y  mae  yn  rhaid  sefydlu  ar  ry w 
un.  Mae  yn  rhaid  i  ddyn  gael  rhyw  bwynt  i  gyfeirio  ato. 
Ond  os  gadewir  hon,  nid  oes  ond  un  arall  Pw  gosod  i  fynu — 
HuNANOLRWYDD— Jäunan-e/i^ — Hunan-enw — Hunanfoddhad, 

1  bob  dyn  wneyd  ei  hunan  yn  gyfeirnod  ei  holl  weährediadau 
— byw,  symud,  a  bod,"  iddo  ei  hun — canoii  y  cwbl  ynddo  ei 
hun— troi  pob  ffrwd  i  wasanaethu  ei  hunan.  a  darostwnt^  pob 
peth  yn  îs-wasanaethgar  iV  hunanoh'wydd  Fob  un  yn  mbob 
man  i  ofalu  yn  unig  am  dano  ei  hun,  ei  fantais — ^^ei  elw  - -ei 
glod— ei  ddifyrwch  a'i  fwyniant  ei  hun.  Pob  un  i  weithio 
allan  iV  heithafìon  y  ddiareb  ddamniol— Pawb  clrosto  ei 
hun,'^ — ac  yna,  Trecha  treisied,  a'r  gwanaf  gwaedded.'^ 
Beth  fyddaì  y  eanlyniad  ?  Byddai  y  ddaear  yn  uffern  ;  obleg- 
id  nid  oes  yr  un  egwyddor  fwy  dieflig  yn  llochesu  yn  mynwes- 
au  cythreuUad.  Nid  oes  yno  yr  un  cythraul  nac  enaid  damn- 
edig  yn  gofalu  am  ogoniant  Duw  ;  ond  pob  un  wedi  ymlenwi 
â  chasineb  a  dygasedd  at  bawb. 

Hunanolrwydd — Dyma  yr  egwyddor  greodd  wrthryfel  yn  y 
nefoedd  :  pan  yr  ymaflodd  Duw  yn  arweinydd  y  fyddin  wrtìi- 
nysig,  ac  y  taflwyd  ef  al  angyhon  dros  gaerau  y  ddinas  sanct- 
aidd,  ac  y  clowyd  hwy  ynghell  dywyllaf  y  carchar  tragy wydd- 


ê 


GOGONEDDU  DUW.  135 

oP'  i  farn  y  dydd  mawr/'  gan  roddi  ynfydrwydd  yn  erbyn  yr 
angylion. 

Hunanolrwydd—DYmdi  yr  egwyddor  gynyrchwyd  gan  arch- 
elyn  dynoliaeth  yn  mynwesau  ein  rhieni  cyntaf  yn  Eden,  pan 
y  sibrydodd  ya  eu  clustiau,  ''byddwch  megis  duwiau/^  a 
gweithiodd  fel  lefain  trwy  eu  calonau,  fel  yr  ymunasant  mewn 
cyngrair  â  thywysog  y  fagddu  fawr,  i  gyfodi  mewn  gwrthry- 
fel  yn  erbyn  eu  cyfiawn  lywydd ;  fel  yr  agorwyd  y  ffordd  i 
ffrydlifoedd  trueni  daear  ac  ufifern  gydredeg  i  randiroedd  dyn- 
oliaeth. 

Hunanolriüi/dd—DymeL  yr  egwyddor  amlygwyd  yn  ysbryd 
Cain  ddialgar,  pan  y  gofynodd  yr  Arglwyddiddo,  Mae  Abel 
dy  frawd  ?  "  Rhoddodd  gorfîfoliad  i'r  egwyddor  yn  yr  atebiad 
anffyddol,  Ai  ceidwad  fy  mrawd  ydwyf  fi  ?  "  Efe  oedd  y 
cyntaf  iV  phroff*esu  ;  ond  y  mae  y  Cainiaid  yn  lluosog  iawn 
yn  y  byd. 

Hunanolrwydd — Dyma  yr  egwyddor  sydd  yn  cenhedlu 
caethiwed — yn  esgor  ar  orthrwm — yn  meithrin  creulondeb— 
yn  cefnogi  twyll — yn  cyfiawnhau  gorthrymder — yn  esgusodi 
anghyfiawnder — ac  yn  noddi  cynllwynion  dichellgar  ufifern. 

Hunanolrwydd — Dan  ddylanwad  yr  egwyddor  yma  y  sathr- 
odd  yraerawdwyr  gormesol  a  brenhinoedd  beilchion  dan  draed 
iawnderau  cenedloedd  diniwed — yr  arweiniodd  cadfridogion 
uchel-geisiol  eu  byddinoedd  gwaedlyd  i^r  maes  i  wneyd  gwrag- 
edd  yn  weddwon  a  phlant  yn  ymddifaid ;  ac  yr  ymddyrchaf- 
odd  caethfeistri  creulawn  goruwch  eu  cyd-ddynion,  iV  gwerthu 
fel  anifeiliaid,  ac  y  rhwygir  cnawd  y  fenyw  brydweddol  dan 
fflangell  gylymog  yr  adyn  dideimlad. 

Hunanolrioydd — Dan  Iy wodraeth  yr  egwyddor  ddieflig  yma 
y  mae  y  gweithredoedd  fifieiddiaf,  ysgeleraf,  creulonaf,  a  duaf 
wedi  eu  eyflawni  a  groniclwyd  erioed  ar  dudalenau  hanesydd- 
.  iaeth.  Y  mae  plyg-IIyfr  dynoliaeth  wedi  ei  ysgrifenu  ynllawn, 
a'r  egwyddor  felldigedig  yma  wedi  britho  pob  tudaleu  â'r  geir- 
iau  duon,  Galar,  a  gruddfan,  a  gWae  1 Y  mae  yn  cynyg 
eodi  dyn  i  orsedd  Duw,  a  dyrchafu  y  creadur  i  oisteddle  y 


136  .    GOGONEDDU  DÜW. 

Oreawdwr.  Ond  gosodwch  ogomant  Duw  yn  nôd,  a  daros-| 
tynger  pob  teimlad  a  thueddiad  arall  yn  îs-wasanaethgar  er  eii 
gyrhaedd,  a  bydd  dyn  yn  actio  yn  deilwng  o'i  urddas,  a  chym- 
deithas  yn  berffaith  ddiogel.  Gogoniant  Duw  yn  haul  y  gyf- 
undrefn,  a'r  holl  egwyddorion  sydd  yn  dal  cysyìltiad  â  daioni, 
diogölwch,  dedwyddwch,  a  dyrchafiad  cymdeithas  fel  cynifer  o 
blanedau  yn  troi  o'i  gylch,  a  hapus  fydd  y  canlyniad.  Sicrheir 
gorseddau  y  ddaear  trwy  gyfiawuder — llywodraetha  tywysog- 
ion  mewn  tangnefedd — gweinyddir  uniondeb  yn  Uysoedd  barn 
— ffurfir  cyfreithiau  anmhleidiol  yn  y  Senedd— diogehr  hedd- 
wch  parhaol  rhwng  gwledydd  y  byd — ymüdir  twyll  a  hoced  o 
holi  gylchoedd  masLiachaeth— hynodir  pob  dosparth  gan  on- 
estrwydd  yn  eu  dyledswyddau — llenwir  Eglwysi  Orist  á  hun- 
anymwadiad — davf  goddef  a  maddeu  yn  wersi  ymarferol 
crefydd— ceisia  dynion  ''nid  yr  eiddynt  eu  hunain  ond  yr 
eiddo  Orist  lesu  a  bydd  pawb  yn  gweithio  allan  gyfar- 
wyddyd  syml  deddfwr  Oristionogaeth — Pwy  bynag  a  fyno 
fod  yn  fwyaf  yn  eich  pìith,  bydded  was  i  bawb."  Ond  un- 
waith  y  gadewir  yr  egwyddor  yma,  a  phob  un  i  ddilyn  yr  eg- 
wyddor  a  ymddengys  iddo  ef  oreu,  yr  ydym  mewn  perygl  o 
gael  ein  tynu  i^r  corsydd  gan  bob  hudlev/yn  a  ymrithia  oflaen 
ein  llygaid.  Dyma  yr  unig  egwyddor  deilwng  o  ddyn,  a  di- 
berygl  i  gymdeithas.  . 

4.  MoÂ  wrth  amcanu  at  ogoneddu  Duio  y  diogelir  y  fantais 
fioyafi  ni  ein  hunain.  Mae  yn  holloll  naturiol  i  ddyn  am- 
canu  at  ei  Jes  ei  hun.  Nid  oes  yr  un  creadür  a  all  ymgodi 
mor  uchel  fel  ag  i  allu  dymuno  gogoniant  Duw  yn  ei  ddinystr 
á  hun.  Mae  cospau  a  gwobrau — bygythion  ac  áddewidion — 
nefoedd  ac  uffern,  wedi  eu  bwriadu  gan  Dduw  i  ddylanwadu 
ar  ddyn.  Mae  caru  ei  ddaioni,  a  dymuno  ei  les  ei  hun  yn 
ddynol.  Ac  nid  oes  dyn  ar  y  ddaear  nac  angel  yn  y  nefoedd  all 
wasanaethu  Duw  yn  annibynol  hollol  ar  bob  ystyriaeth  o^r 
daioni  personol  a  all  hyny  ddwyn  iddynt  hwy.  Mae  Duw  am 
foddio  holl  deimladau  rhinweddol  y  natur  ddynol  ac  i  gyfarfod 
á^r  dymuniad  yna  sydd  yn  naturiol  mewn  dyn,  y  cysylltodd  ei 


GOGONEÜDÜ  DüW.  13 t 

ogODÌant  eì  buü  a'n  lles  ninau  á'u  gilydd,  ac  o  ofalu  am  y 
mwyaf  y  ceir  y  lleiaf.  Wrth  amcanu  at  ogoneddu  Duw  y 
y  mae  ein  lles  ni  ein  hunain  yn  canlyn  yn  naturiol.  Ac  y  mae 
ein  lles  ni  yn  cael  ei  gyrhaedd  yn  fwy  effeithiol  trwy  wneyd 
gogoniant  Dnw,  yn  nòd,  na  phe  gosodasid  ein  lles  yn  am- 
ean.  Mae  yn  rheol  sefydlog  mai  w  rth  amcanu  at  ddaioni  cyíí- 
redrnol  y  derbynir  mwyaf  o  fudd  personol.  Y  mae  yr  unigôl 
a'r  Uuaws  wedi  eu  cysylltu  mor  agos"  â'u  gilydd  fel  mai  i'r 
graddau  yr  amcanwn  ni  at  wneyd  eraill  yn  ddedwydd  y  cyr- 
haeddwn  ddedwyddwch  ein  hunain.  Y  dyn  sydd  yn  amcanu 
at  wneyd  eraill  yn  hapus  y  w  yr  hapusaf  ei  hunan,  a'r  dyn  sydd 
yn  ymhyfrydu  yn  annedwyddwch  eraill  ydyw  yr  annedwyddaf 
ei  hunan.  Mae  yr  egwyddor  yma  yn  cael  ei  gosod  allan  yn 
eglur  gan  yr  Arglwydd  trwy  y  Proffwyd  Jeremiah  wrth  gyf- 
arch  y  gaetbglud,  Ceisiwch  hefyd  heddwch  y  ddinas  yr  hon 
y'ch  caethgludais  iddi,  a  gweddiwch  ar  yr  Argiwydd  drosti 
hi  ;  canys  yn  ei  heddwch  hi  y  bydd  heddwch  i  chwithau." 
Ac  y  mae  amcanu  at  lesád  eraiìl  yn  cael  ei  ddangos  gan  yr 
Apostol  yr  un  ag  amcanu  at  ogoneddu  Duw.  Ei  hunan  sydd 
yngoiwg  Satan  yn  y  cwbl  a  wna,  mae  yn  amcanu  at  boeni  ac 
annedwyddu  pawb  arall,  ac  efe  ei  hunan  yn  y  diwedd  ydyw 
yr  adyn  truenusaf  yn  Uy  woclraeth  Duw.  Y  mae  yr  angyhon 
-yn  ysbrydion  gwrrëanaethgar  yn  ymhyfrydu  yn  naioni  a  ded- 
wyddwch  dynion,  ac  yn  mwynhau  perfTaith  ddedwyddwch  eu 
hunain.  Ac  y  mae  yr  anfeidrol  yn  gwasgar  ei  fendithion — 
yn  gYflawio  ar  y  cyfiawn  a^r  anghyfìawn — yn  ymhyfrydu  yn 
naioni^i  greaduriaid,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  fòr  o  ddedwyddwch 
ynddo  ei  hun.  Felly  yr  un  modd  trwy  weithredu  ar  yr  un 
egwyddor  y  profwn  ninau  y  fantais  fwyaf.  Mae  y  wraig 
wrth  olchi  y  dillad  yn  golchi  eidwylaw  ; — wrth  lesau  eraiU  y 
cawn  ni  fwyaf  o  les  ein  hunain. 

Ah  !  y  mae  y  nod  yma  yn  cael  ei  goUi  yn  fynych  yn  ein 
gweithrediadau.  Yr  ymofynion  mwyaf  cyíîredin  ydy w  ;  Beth 
sydd  boblogaidd  ?  Beth  sydd  yn  fwyaf.  cymeradwy  gan  y 
lluaws  ?  Beth  sydd  gyfleus  ?  Beth  sydd  enillfawr  ?  a  gadewir 


138  GOGONEDDU  DÜW. 

i  ogoniaüt  Duw  syrthìo  yn  yr  heol.  Y  cwbl  sydd  a  WDelom 
ni  ydyw  gofalu  am  ogoniant  Duw  a  gadael  rhyngddo  ef  â'r 
canlyniadau.  Dywedai  brenhin  wrth  ei  brif  weinidog,  "  Gof- 
alwch  chwi  am  holl  amgylchiadau  fy  nheyrnas,  mi  ofalaf  finau 
am  eich  cyflog  a'ch  cynaUaeth  chwithau."  Mae  Duw  yn 
dyweyd  yr  un  peth  wrtli  bob  un  o  honom  ninau  :  Gofala  di 
am  fy  ngogoniant  I,  a  gád  y  canlyniadau  I  mi."  Os  oes  ffwrn 
dân  ar  Iwybr  gogoneddu  Duw,  paid  a  phetruso  ei  rodio,  gàd 
rhyngddo  ef  a  meistroH  y  fílamau.  Os  oes  ffau  llewod  ar 
Iwybr  dyledswydd  dos  ar  hyd-ddo  yn  è'ofn,  Duw  sydd  i  anfon 
ei  angylion  i  gau  eu  safnau,  Eithr  na  ddyoddefed  neb  o  hon- 
och  fel  llofrudd  neu  leidr,  neu  ddrwg-weithredwr,  neu  fel  unyn 
ymyraeth  âmaterion  rhai  eraill,  ond  os  fel  Cristion  na  fydded 
gywilydd  ganddo,  eithr  gogonedded  Dduw  yn  hyn  o  ran." 
Glynwch  wrth  y  peth  sydd  iawn—sefwch  wrth  ogoniant  Duw 
pe  siglai  colofnau  y  greadigaeth — pe  syrthiai  y  ffurfafen  i'r 
ddaear— pe  diffoddai  lanternau  y  nefoedd — pe  machludai  yr 
haul  ganol  dydd — a  phed  ymollyngai  y  cread  i  un  benbleth  ; 
ífc  yna  gellwch  ganu— Nid  ofnwn  pe  symudai  y  ddaear,  a 
phe  treiglid  y  mynyddoedd  i  ganol  y  môr.^^  Mae  gogoniant 
Duw  a^n  lles  ninau  yn  anwahanol  gysylltiedig  á'u  gilydd,  ac  o 
ofalu  am  y  blaenaf  yr  ydym  yn  sicr  o'r  olaf — gwnewch  pob 
peth  er  gogoniant  i  Dduw.'^ 

II.  Cymwyswn  yr  egwyddor  at  ein  gwahanol  ymarfer- 
lADAU.  Pa  un  bynag  gan  hyny  GÍi  hwyta  aH  yfed^  gwnewch 
hób  peth  er  gogoniant  i  DdimP 

1 .  Pob  peth  yn  ein  harferiadau  personol — * '  bwyia  ac  yfed.^^ 
Arferiadau  mwyaf  cyffredin  bywyd.  Mae  rhyw  egwyddor 
gyffelyb  yn  cael  ei  dwyn  dan  sylw  gan  y  Proffẁyd  Zecharia. 
"  Pan  oeddych  yn  ymprydio,  ac  yn  galaru  y  pummed  a'rseith- 
fed  mis  y  deng  mlynedd  a  thriugain  hyny,  ai  i  mi  yr  ympryd- 
iasoch  chwi  ympryd  ?  i  mi  ?  A  phan  fwytasoch,  a  phan  yfas. 
och,  onid  oeddych  yn  bwyta  i  chwi  eich  hunain,  ac  yn  yfed  i 
chwi  eich  hunain?"  Bwyta  ac  yfed  iddynt  eu  hunain,  ac  nid 
er  gogònìant  i  Ddüw.    Mae  yn  bosibl  fód  llawer  yn  byw  i 


GOGONEDDU  DUW. 


139 


fwyta,  ac  nid  bwyta  i  fyw  ;  yn  gwneyd  bwyta  yn  amcan 
bodolaeth,  a  bywyd  yn  gyfrwng  iV  gyrhaedd  :  fel  pe  byddent 
Wŵdi  eu  danfon  i'r  byd  o  bwrpas  i  fwyta— yn  ddiofn  yn  eu 
pesgi  eu  hunain  ''yn  bwyta  hyd  lythineb  ;"  "  duw  y  rhai 
yw  eu  bol  f  yn  "  fohau  gorddiog  f  "  yn  cael  byd  da  helaeth- 
wych  beunydd."  Dylid  bwyta  er  gogoniant  i  Dduw — ei 
gymeryd  a  diolch  i  Dduw  arn  dano — arfer  y  byd  hwn  megis 
heb  ei  gamarfer." 

"Yfeder  gogoniant  i  Dduw.'^  Yfed  i  dori  sychcd  ac  nid 
er  porthi  blys  a  chwant.  Mae  meddwdod  yn  uniongyrchol  yn 
diaurhydeddu  Duw — yn  darostwng  y  dyn  y  darostyngodd 
Duw  bob  peth  dan  ei  draed  ef  ;  yn  gaethwas  i'w  flys.  Nis 
gali  fod  Duw  yn  derbyn  gogoniant  oddiwrth  y  diota  a'r  cyf- 
eddach  sydd  yn  llygru  cymdeithas.  Ac  y  mae  yn  gwestiwn 
téilwng  0  ystyriaeth  pob  dyn  ;  a  eUir  yn  yr  agwodd  bresenol 
ar  gymdeithas  gyda  golwg  ar  ei  harferion  nieddwol,  a  ellir 
(Jefnyddio  diodydd  meddwol  fel  diodydd  cyffredin,  a  gogon- 
eddu  duw  trwy  hyny  ?  GelU  di,  fy  nghyfaill,  ddy  weyd  mewn 
byrbwylldra,  a  diystyrwch,  "  Mi  fynaf  fy  ngwydriad  pan 
welai'n  dda  beth  bynag  fyddo  y  oanlyniad."  Ymbwylla  fy 
nghyfaiil,  cyn  myned  yn  mhellach,  ac  edrych  beth  ydyw  y 
ŵanlyniad.  Cyn  cyfodi  y  cwpan  yna  at  dy  enau,  gwel  pa  beth 
a  all  gynyrchu  Edrych  trwy  y  gwydriad  yna  pan  ymgyn- 
hyrfo  yn  ìawn,  a  chyfrif  y  galanastra  dychrynllyd  a  gynyrcha. 
Gwel  yn  tremio  drwyddo  ofidiau  a  helbulon  gweddw  a  phump 
o  blant  amddifaid  wedi  eu  gwneyd  yn  ddarlun  o  drueni  trwy 
waith  y  tad  meddw  yn  yfed  hwna.  Edrych  ar  gymdeithas 
yn  ochain  dan  bwysau  y  beichiau  sydd  yn  Ilethu  ei  hysgwydd- 
au  i  gynal  ynfydion  y  gwallgofdŷ — cleifion  y  meddygdŷ — a 
throseddwyr  y  carchardŷ,  a  ddygwyd  i'r  sefyllfaoedd  truenus 
hyny  trwy  yfed  hw^na.  Edrych  ar  y  troseddwr  ar  y  dienydd- 
^e,  yn  adyn  gwrthodedig  gan  gymdeithas — yn  cael  ei  wthio 
yn  anmharod  i  wyddfod  ei  Farnwr — a  gwrando  arno  yn  tystio 
gyda'i  anadl  ddiweddaf  mai  yfed  hwna  aM  dygodd  ef  i^r  diwedd 
t'rnenus  yna.    Edrych  ar  y  gwr  ieuanc  gobeîthiol  fu  unwaith 


140 


GOGONEDDÜ  DUW, 


yn  aelod  defayddiol  yn  Bglwys  Dduw,  yn  wrthddrych  sei'ch  y 
-  frawdoliaeth— ac  yn  ddymuniant  llygaid  tad  a  mam,  ond  yn 
awr  wedi  ei  ysgymuno  o  gymdeithas  y  rhinweddol — yn  ddifyr- 
wch  gwehilion  dynoliaeth  o  gylch  pentanau  y  tafarnau — ei 
galon  wedi  caledu — ei  gydwybod  wedi  serio — nes  y  mae  mewn 
sefyllfa  agos  yn  ddiôbaith  am  adferiad,  a  hyn  oll  wedi  dechreu 
trwy  yfed  hwna.  Bdrych  ar  y  gweinidog  fu  unwaith  yn  ddon- 
iol  a  phoblogaidd-^swynai  dyrfaoedd  fw  wrando— adfywiai 
Sion  á'i  eiriau— ond  yn  awr  wedi  ei  gladdu  yn  medd  y  medd- 
wyn  ;  "  gwerthfawr  feibion  Sion  cystal  ag  aur  pur  yn  cael  eu 
cjfrif  fel  ystenau  pridd,  gwaith  dwylaw  y  crochenydd  ;  eerrig 
y  cysegr  yn  cael  eu  taflu  yn  mhen  pob  heol,"  a  hyn  oll  oblegid 
yfed  hwna  !  Gosod  yr  holl  ystyriaethau  yna  ynghyd  o  flaen 
dy  feddwl,  a  gofyn  yn  onest  i'th  gydwybod  yn  ei  munydau 
tyneraf,  a  elU  di  gymeryd  cynwysiad  y  gwydriad  yna  a  gogon- 
eddu  Duw  trwy  hyny.  Bwyta  ac  yfed  er  gogoniant  i 
Dduw.^^ 

2.  Pob  peth  yn  ein  gahoedigaethau  bydol  Mae  rhai  gal- 
wedigaethau  a  masnachau  y  mae  yn  anmhosibl  gogonedda 
Duw  ynddynt.  Mae  eu  bodolaeth  yn  sylfaenedig  ar  ddian- 
rhydeddu  enw  Duw— diystyru  deddf  Duw — a  dinystr  cyffred- 
inoì  dynoiiaeth  ;  y  mae  yn  anmhosibl  gogoneddu  Duw  ynddynt. 
Dylai  pawb  sydd  am  fyw  er  gogoniant  i  Duw  ymrhyddhau  yn 
ddioed  a  dyfod  allan  o  honynt.  Ac  yn  wir,  y  mae  holl  gorff 
masnachaeth  ein  gwlad  fel  hen  gorff  pwdr,  y  pen  oll  sydd 
glwyfus,  a'r  holl  galon  yn  llesg."  Mae  rhyw  hylif  afìach  yn 
rhedeg  drwyddo.  Megir  Ihiaws  o'n  gwŷr  ieuainc  i  fynu  mewn 
twyll,  hoced,  celwydd,  a  ehribddeihaeth.  Mae  y  liuaws  fel 
wedi  cyduno  i  yrnlid  crefydd  o'r  masnachdai,  ac  iV  chadw 
gartref  ddyddiau  ffeiriau  a  marcbnadoedd,  ac  wrth  brynu  a 
gwerthu— Drwg,  drwg,  medd  y  prynwr  ;  ond  pan  êl  o'r 
neilldu  efe  a  ymffrostia,'^  a  Da,  da,  heb  ei  ail''  medd  y 
gwerthwr,  a^r  gwirionedd  wedi  syrthio  yn  yr  heol,  ac  uniondeb 
ni  chaiff  ddyfod  i  mewn  rhyngddynt.  Mae  gogoniant  Duw 
yn  hollol  o^r  golwg  ganddynt.    Nid  rhy w  beth  i'w  wneyd  yn 


GOGONEDDU  DUW. 


141 


achlysurol  ydyw  gogoneddii^Duw,  ond  y  mae  iV  gydwau  â 
holl  amgylchiad  in  bywyd,  a  hoU  ddyledswyddau  cymdeithas. 
Mae  yn  dysgu  y  crefftwr  i  fod  yn  onest  yn  ei  orchwyl — y 
masna'chwr  i  fod  yn  eirwir — y  meistr  i  fod  yn  gyfiawn  a  char- 
edig — a^r  gwasanaethwyr  i  lafurio  nid  â  llygad-wasanaeth 
fel  boddlonwyr  dynion  ond  fel  rhai  yn  gwneyd  gwasanaeth  i'r 
Arglwydd.^^  Gellir  gogoneddu  Duw  gyda  holl  ddylecswydd- 
au  bywyd.  Nid  oes  yr  un  alwedigaeth  onest,  gyfreithlawn, 
pa  mor  isel  bynag  y  byddo,  nas  gellir  gogoneddu  Duw  ynddi. 
Dywedai  yr  hybarch  John  Newton,  "  Pe  buasai  dau  angel  yn 
eael  eu  hanfon  i^r  ddaear  ;  un  i  lywodraethu  teyrnas,  a'r  llall 
1  ysgubo  yr  heolydd,  y  buasai  yr  un  a  anfonasid  i  ysgubo  yr 
heolydd  yn  gogoneddu  Duw  gydaV  gwasanaeth  distadl  hwnw 
yn  gystal  a^r  un  a  Iywodraethai  deyrnas."  Nis  gelhr  gogon- 
eddu  Duw  heb  egwyddor  i  hyny  gyda'r  gwasanaeth  uchaf, 
ond  gydag  egwyddor  gywir  gellir  ei  ogoneddu  gyda^r  gwasan- 
aeth  iselaf.  Yr  oedd  y  Ilances  feehan  ddygwyd  gyda^  gaeth- 
glud  @  wlad  Israel  yn  gogoneddu  Daw  gyda^r  gwasanaeth 
distadlaf  yn  fwy  na  Naaraan  oedd  yn  dy  wysog  y  IIu.  Yr  oedd 
Joseph  yn  goo^oneddu  Duw  yn  Ilawn  cymaint  yn  nhŷ  Putiphar 
ac  yn  llys  Pharaoh — yn  nghell  y  carchar  yn  gystal  ag  yn  yr 
ail  gerbyd.  Gall  y  bachgen  ieuengaf  yn  y  tŷ — y  forwyn  isel- 
af  yn  y  teulu — y  prentis  lleiaf  yn  y  siop — neu  y  gweithiwr 
mwyaf  disylw  yny  gwaitb,  ogoneddu  Duw  yn  gystal  a'r  rhai 
sydd  yn  cyflawni  y  gorchwyhon  mwyaf  anrhydeddug. 

Gall  y  gweithiwr  tlawd  yn  y  llaid  ogoneddu  Duw  jn  gystal 
a  phrif-weinidog  y  goron  Gall  y  forwyn  sydd  yn  gwneyd 
y  gwasanaeth  iselaf  yn  y  ty,  ogoneddu  Duw  yn  ei  chyleh  :  yn 
gystal  a  Yictoria  sydd  yn  eistedd  ar  orsedd  Prydain.  Gall 
y  dyn  sydd  yn  cadw  y  drws,  ogoneddu  Duw  yn  ei  ran  yn  gys- 
tal  a^r  gweinidog  sydd  yn  sefyll  rhwng  y  porth  a'r  allor.  lè', 
fel  y  dywedodd  yr  enwog  Thomas  Binney,  "  Gall  j  bachgen 
bach  a  welir  ar  hyd  ystrydoedd  y  trefydd,  a'i  boâs  ar  ei  ys- 
gwydd,  a'i  brush  yn  ei  law  :  ;  ac  yn^cynyg  -ei  wasanaeth  i  lan- 
haa  esgidiau,  oad  iddo  wneyd  hyny  yn  ystyriol  o'i  gyfrifoldeb 


142 


GOGONEDÜU  DUW. 


i\v  Fariiwi^,  gall  ogonetldu  Duw  yn  gystal  a'r  archangel  sydd 
yu  cael  ci  ddanfon  ar  ncges  ol:ymyr'gorsedd  yr  anfeìdrol." 
Gwnewcli  bob  pctli  er  gogoniant  i  Dduw." 
3.  Pob peth  yn  ein  dyledswyddau  cymdeUhasol.    Dyma  yr 
egwyddor  sydd  i^i  lly wodraethu  fel  cydaelodau  o'r  gymdei'thas 
ddynol.    ''Am  hyny  pa  bethau  bynag  oU  a  cwyllysioch  eu 
gwneuthur  o  ddynion  i  cliwi,  felly  gwnewch  chwithau  iddynt 
hwy.^'    Fel  gwhidwriaeth  dyma  yr  unig  rëol  ddiogel  i'n  par- 
had.    Mae  y  bjd  yn  cael  ei  aflonyddu  gan     ryfeloedd  a  sòn 
am  ryfeloedd''  yn  y  dyddiau  hyn.    Mae  heddwch  y  byd  wedi 
ei  derfysgu,  a'r  teimlad  da  ddylai  fodoU  rhwng  gwledydd  y 
ddaear  wedi  ei  anmharu,  a  gallwn  ofyn  gyda'r  Apostol  lago, 
0  ba  le  y  mae  rhyfeloedd  ac  ymhiddau  yn  eich  phth  ?  onid 
oddiwrth  hyn,  sef  eich  mchis   chwantau  ?"     Balchder  ac 
uchelfrydedd  sycld  wrth  wraidd  yr  holl  ryfeUiedd  sydd  yn 
anrheithio  y  byd,  ac  yn  mwydo  y  ddaear  á  gwaed  dynol  Er 
cymaint  fawrygir  ar  WeUington  a'i  wrhydri  ar  faes  Waterloo  ; 
eto  y  maey  mwg  a'rtarth  gasglwyd  i  ffìirfafen  Bwrop  yn  y 
dyddiau  hyny  heb  ei  wasgaru  eto.    Dacw  Napoleon  Bouu- 
parte  tua  diwedd  y  ganrif  ddiweddaf  yn  gwneyd  ei  ymddang- 
osiad  yn  Ffrainc  yn  Uawn  gormes,  a  thraha,  ac  uchelfrydcdd, 
fel  holl  bcnaduriaid  a  thywysogion  y  dyddiau  hyny.  Mynai 
ddarostwng  Ewrop  yn  droedfaiuc  Pw  dracd  ;  chwareuai  â 
choronau  màn  frenhinoedd  y  Cyfandir  M  â  chynifer  o  degan- 
au  planá^,  a  gwnai  eu  teyrnwiail  a'u  gorseddau  yn  friwsiou 
rhwng  ei  fysedd.    ünodd  holl  aUuocdd  Bwrop  yn  un  helfa 
gyffredinol,  er  mwyn  ei  ddarostwng—cadwyd  holl  wledydd  y 
Cyfandir  Jel  crochau  berwedîg  am  dair-blynedd-ar-hugaiu— 
cyfarfuwyd  yn  yr.ymladdfa  derfynol  ar  faes  Waterloo.  Yr 
oedd  yr  ymornest  mor  galcd  fel  y  dymunai  Wellington  gan 
Dduw  ar  i'r  nos  neu  Bhicher  ddyfod.    Ond  pa  fodd  bynag, 
cariodd  Lloegr  y  dydd,  rhoddodd  y  gwrthryfelwr  i  fynu,  ac 
ysgymunwyd  ef  i  ynys  anghysbell  i  dreulio  mcwn  unigedd  a 
phrudd-der  weddill  ei  oes.    Dychwelodd  WeUington  adref— 
croesawyd  ef  gyda  banllefau  cymeradwyol,  y  rhai  a  rwygent 


aOGONEDDU  DUW. 


143 


yr  awyr  ;  a  dy wedai  yn  fuddugol,  "  ni  a^i  gorchfygasom  ef  V> 
Do,  mae  yu  wir,  ond  pa  faint  aberthwyd  cyn  ei  orchfygu  ? 
Clowyd  olwynion  masaach — ataliwyd  cynydd  gwareiddiad — 
cadwynwyd  gweithrediadau  celfyddyd — llanwyd  awyrgylch  y 
deyrnas  â  chymylau  ;  maent  yn  crogi  uwch  ein  penau  hyd 
heddyw — gadawyd  o  ddyled  wladol  yn  ychwanegol  ar  goron 
Lloegr  dros  fil  o  fìliynau  i  fod  yn  faich  arosol  ar  Brydain 
ddyddiau  y  ddaear — gwnaed  miloedd  o  wragedd  yn  weddwon 
a  degau  o  fìloedd  o  blant  yn  ymddifaid — a  gwthiwyd  wyth 
cant  a  deugain  o  fìloedd  o  eneidiau  fel  yr  oeddynt  i  wyddfod 
eu  Barnwr  !  Bydd  cofion  rhyfeloedd  yn  warth,  a  chofgolof- 
nau  rhyfelwyr  yn  waradwydd  ;  a  maes  Waterloo  yn  felldith 
ac  yn  rheg  tra  y  byddo  tafod  mewn  genau  ac  iaith  ar  dafod, 
Gallesid  arbed  hyn  oll  pe  buasai  balchder,  a  thraha,  a  gormes, 
a  chreulondeb,  a  dialgarwch,  a  hunanokwydd  yn  ciho  o'r 
ffordd,  i  roddi  Uc  i  egwyddor  fendigedig  y  testyn  ;  gwnewch 
bob  peth  er  gogoniant  i  Dduw/'  Edrychwch  ar  y  rhyfel  y 
bu  eîn  gwlad  ynddi  a  Rwssia  ;  gychynwyd  ac  a  ddygwyd  yn 
mlaen  na  wyr  pleidiau  eu  hunain  yn  iawn  i  ba  beth,  ac  mewn 
ystod  dwy  flynedd  gwariwyd  rhwng  y  pleidiau  oU  ddau  cant 
a  haner  o  filiynau  o  bunau,  a  chollwyd  pum  can  mil  o  fywyd- 
au  !  I  ba  beth  y  bu  y  golled  fawr  hon  ?  Âi  ni  allesid  atal  y 
rhyfel  trychinebus  hwn  ?  Gallesid  ;  oni  buasai  y  syniadau 
gwallgof  sydd  gan  ddynion  am  anrhydedd  eu  gwlad,  a  phe 
rhoddasid  y  cwbl  i  fynu  er  mwyn  gogoniant  Duw.  Bu  cyn- 
rychiolwyr  y  gwahanol  deyrnasoedd  yn  cyíarfod  yn  Yienna  i 
gyflafareddu  er  mwyn  sefydhi  heddwch  ar  y  four  points  ; 
ond  gallasent  daflu  y  pwyntiau  oU  dros  y  bwrdd  a  chytuno  ar 
un^omí— "gwnewch  bob  peth  er  gogoniant  iDuw  ;"  buasai 
felly  heddwch  diogel,  anrhydeddus,  a  pharhaol  yn  cael  ei  sicr- 
hau  i  holl  Ewrop.  Yr  un  sylw  eUir  wneyd  ar  y  rhyfel  trych- 
inebus  sydd  yn  anrheithîo  yr  America  yn  y  dyddiau  hyn.  IJh 
o'r  rhyfeloedd  mwyaf  cigyddlyd  a  ddygwyd  ymlaen  erioed 
mewn  gwlad  wareiddiedig.  Paratoir  dynion  i^r  frwydr,  a 
hyrddir  hwy  1  dragy wyddoldeb  wrth  y  degau  o  flloedd  !  Mae 


144 


GOGONEDDÜ  DUW. 


dynoliaeth  ya  ochain  oblegid  yr  olygfa,  a  chrefydd  wedi  troi 
oV  neilldu  i  wylo.  Hunanolrwydd  sydd  wrth  wraidd  y  cwbl. 
Ysbryd  y  testyn  i  ddisgyn  a  ddychwelai  y  cleddyf  i'w  wain  ; 
ac  a  ollyngaí  yn  rhydd  filiynau  meibion  duon  Ham. 

Gweithier  yr  nn  egwyddor  i  gylchoedd  is  cymdeithas,  a 
bydd  yn  angau  i  athrod  ac  enUib — trenga  cenfigen  a  malais — 
derfydd  twyll  a  hoced— gwywa  trais  a  gorthrwm— difodir 
balchder  ac  uchelgais— cleddir  diehell  a  brâd— ac  anghofìr  am 
byth  yr  hen  ddadl  gynhenus,    Pwy  o  honom  ni  sydd  ben,  a 
phwy  sydd  fwyaf       Oydwauer  gogoniant  Duw  à  holl  ddy- 
ledswyddau  cymdeithas,  ac  yna  bydd  crefydd  iV  gweled  nid 
yn  unig  yn  nefosiwn  yr  addohad,  yn  nheimladau  y  Sabboth, 
ac  o  fewn  terfynau  cysegredig  tŷ  gweddi  :  ond  yn  rhan  o  ddy- 
ledswyddau  bywyd  cyfí'redin.     Daw  crefydd  i  gael  edrych 
arni  nid  fel  meddyginiaeth  i'w  chymeryd  yn  achlysurol,  ond 
fel  bara  beunyddiol  i  feithrin  yr  enaid.    Nid  yn  rhyio  ddy- 
ledswydd  ;  ond  yn  rhywbeth  sydd  a  wnelo  à  phob  dyled- 
swydd,    Nid  yn  dreth  i  gael  ei  thahi  yu  achlysurol,  ond  fel 
teyrnged  wastadol  i'r  hwn  sydd  yn  wrthddrych  ein  haddohad, 
ac  yn  ddyben  ein  bodoUaeth.      Gwnewch  bob  peth  er  gogon- 
iant  ì  Dduw." 

4.  Fob  peth  yn  ein  cyflaiüniadau  crefyddol.    Oyflawni  pob 
dyledsv/ydd  grefyddol  dan  lywodraeth  yr  un  egwyddor.  Mae 
Uawer  o  gnawd  a  balchder  yn  ein  gwasanaeth  crefyddolaf. 
Oynghorai  yr  Arglwydd  lesu  Grist  ei  ddysgybUon  yn  y  cyf- 
lawniad  o  ddwy  ddyledswydd  arbenig,  '^cyfranu  a  gweddío  f 
i  ochel  eu  cyflawni  er  mwyn  cael  eu  gweled  a'u  moUanu  gan 
ddynion,  ond  i  gadw  eu  golwg  ar  ogoniant  Duw.    Mae  yn 
gofyn  i  ryw  rai  sydd  yn  pentyru  eu  cyflawniadau  crefyddol, 
^Twy  a  geisiodd  hyn  ar  eich  Uaw?'^    '^Na  chwanegweh 
ddwyn  offrwm  ofer,  arogldarth  sydd  ffiaidd  genyf,  ni  aUaf 
oddef  y  newyddloerau  na^r  Sabbathau,  cyhoeddi  cymanfa 
anwiredd  ydyw,  sef  yr  uchelwyl  gyfarfod  ;  eich  Ueuadau  new- 
ydd  a^ch  gwyUau  gosodedig  a  gasáodd  fy  enaid,  y  maent  yn 
faich  arnaf,  bUnais  yn  eu  dwyn  hwy."    Paham  a  ydyw  y 


GOGONEDDÜ  DUW. 


gwasanaeth  ynddo  ei  hun  ddira  yn  iawn?  0  ydyw  ;  gosod- 
iadauDaw  ydynt.  Efe  a^u  hordeiniodd  ;  ond  y  maent  yn 
ffiaidd  yn  ei  olwg  oblegid  nad  oeddynt  yn  cael  eu  cyflawni  er 
ei  ogoniant  ef.  "Ai  i  mi  y  gwnaethoch?''  Gallwn  wneyd 
ilawer  gyda  chrefydd,  a'i  wneyd  yn  drefnus  a  chymeradwy  i 
olwg  dynion,  heb  wneyd  dim  i  Dduw.  Mae  yr  Arglwydd  yn 
gofyn  i'r  gweddiwr  doniol,  sydd  yn  trefnu  ei  neges  yn  fedrus, 
acyngweddîo  yn  ddylanwadol,  ^'Ai  i  mi  y  gwnaethoch  ?'' 
Mae  yn  gofyn  i^-  cantorion  sydd  yn  canu  yn  gerddgar  ac  yn 
soniarus,  yn  difyru  y  gynulleidfa  k\\  pereiddiwch,  Ai  i  mi  y 
gwnaethoch?"  Mae  yn  gofyn  i'r  pregethwr  sydd  yn  ym- 
resymu  yn  gywrain,  yn  traddodi  yn  hyawdl  nes  syuu  y  gynull- 
eidfa  á'i  ymadferthoedd,    Ai  i  mi  y  gwnaethoch  ?'' 

Frodyr  anwyl  !    Pa  faint  sydd  i  Dduw  yn  ein  cyflawniad- 
au  crefyddol  ?    Nid  y w  ein  gweddiau  yn  ogoniant  i  Dduw  os 
nad  oes  ynddynt  "  dywallt  y  galon."    Nid  yw  canu  yn  fawl  i 
Dduw  os  nad  ydyw  yn     byncio  trwy  ras  yn  ein  calonau." 
Nid  oes  dim  addoli  yn  ein  cynulliadau  heb  ein  bod  yn  gwneyd 
pob  peth  er  gogoniant  i  Dduw.'^    Ah  !  bobl  anwyl,  y  raae 
perygl  ofnadwy  i  ni  ymwneyd  á  gwaith  Duw  heb  roddi  y  go- 
goniant  iddo.    Mae  yr  anfeidrol  yn  eiddigeddus  dros  ei  ogon- 
iant.      Yr  Arglwydd  dy  Dduw  sydd  Dduw  eiddigus.'^  Nid 
oes  dim  yn  effeithio  cymaint  ar  yr  anfeidrol  a  chynyg  cymeryd 
y  gogoniant  oddiarno.    Dacw  Herod  ar  ddydd  nodedig  yn 
areithio  gyda  chymaint  o  hyawdledd  nes  cynhyrfu  y  bobl  i 
wallgofrwydd  ac  i  waeddi,  ''lleferydd  Duw  ac  nid  dyn  ydyw.'^ 
Yr  oedd  angel  yno  yn  edrych  yn  myw  ei  lygaid  i  gael  gweled 
sut  yr  oedd  y  creadur  yn  derbyn  y  mawì,  ac  fe  ddeallodd  yn 
sirioldeb  ei  lygaid  ei  fod  yn  derbyn  y  clod  ;  fe  welodd  y  cre- 
adur  yn  rhyfygu  i  orsedd  y  Creawdwr,     tarawodd  angel  yr 
Arglwydd  ef  am  na  roisai  y  gogoniant  i  Dduw,  a  chan  bryf- 
aid  yn  ei  ysu  efe  a  drengodd.'^    Gallem  feddwl  mai  prif  sail  y 
tri  llanc  "  i  gredu  y  buasai  eu  Duw  yn  cyfryngu  oedd  fod  y 
brenin  wedi  ei  herio  :     A  pha  Dduw  yw  efe  a'ch  gwared 
chwi  o'm  dwylaw  I  ?  "    Djma  sail  dadleuaeth  Moses  dros  y 


146 


GOGONEDDÜ  DUW 


genedl  wrthnysig  eilwaith  ac  eilwaith,  "  Felly  yr  Aiphtiaici  a 
glyw,  ac  a  ddywed  o  eisiau  galla  o'r  Arglwydd  eu  dwyn 
hwynt  i'r  tir  a  dyugodd  efe,  ain  hyny  y  lladdodd  efe  hwynt." 
Ar  y  tant  yma  y  tarawodd  Josua  pan  y  gorfu  i  dair  mil  o'i 
wyr  ffoi  0  flaen  trigolion  Ai,  o  herwydd  fod  Achan  yn  y 
gwersyll  yn  rhwystr  iddynt  eHÌll  y  ddinas.  Dacw  Josua  yn 
rhwygo  ci  ddillad,  ac  efe  a  henuriaid  Israel  yn  dodi  llwcli  ar 
eii  pennu,  yn  arwydd  o'r  gostyngeiddrwydd  a^r  galar  dwysaf. 

A  dywedodd  Josua,  Ah !  aìi  !  0  Arglwydd  lor,  i  ba  beth 
y  dygaist  y  bobl  yma  dros  yr  lorddonen,  i'n  rhoddi  ni  yn  llaw 
yr  Amoriaid  i'n  dyfetha  ?  0  na  buasem  foddlon,  ac  na  thrig- 
asem  tu  hwnt  i'r  lorddonen  !  0  Arglwydd,  beth  a  ddywed- 
af,  pan  dry  Israel  ei  wàr  o  flacn  ei  elynion.  Canys  y  Canaan- 
eaid  a  lioll  diigolion  y  wlad  a  glywant,  ac  a'n  hamgylchant, 
ac  a  dorant  ymaith  ein  henw  oddiar  y  ddaear  ;  a  p/ia  hefh  a 
ìünei  iHh  eniü  maivr  ?  Gwyddai  Josua  mai  y  teimìad  tyn- 
eraf  ynghalon  Duw  yw  cyffwrdd  â'i  euw  mawr- 

Wrandawyr  anwyl  ;  Rhoddwcìi  ogoniant  i^r  Arghoydd 
eich  Duw  Ca  Duw  ei  ogoniant  oddiwrth  bob  cythraul  yn 
uffern,  ond  nid  oes  yno  neb  yn  ei  roddi.  Y  gogoniant ;  dyma 
y  deyrnged  y  mae  Duw  yn  ddisgwyl  oddiwrthym  oll.  Dyma 
yr  ardreth  i  gydnabod  ei  hawl.  "Rhoddwch  ogoniant  i^r 
Arglwydd  eich  Duw." 

Dyma  imith  y  nefoedd.  Un  gwaith,  un  iaith,  Nid  i  ni, 
0  Arglwydd,  ond  i^th  enw  dy  hun  dod  ogoniant."  Iddo  ef 
3T  hwn  a/n  carodd  ni.'^  Dysgwn  ar  y  ddaear  waith  ac  iaitli 
y  nt^foedd. 


PREGETH  III. 


EWYLLYS-GEEFVDD. 


COL(ìSSIAII)  ii.  23. 

Yr  hyn  bethau  sydd  ganudynt  rith  doethineb  mewn  ewyllys- 
grefydd  a  gostyngeiddrwydd,  a  bod  heb  arbed  j  corpli^  nid  mewn 
bri  i  ddigoni-r  cnawd."' 


Crefydd  yii  ystyr  ëangaf  y  gair,  ydyw  iinrhyw  gyfandraeth 
addoliadol  sydd  yn  cydnabod  gwrthddrych  i  ymwneyd  âg  ef. 
Y  mae  gau-grefyddíin  gaii  hyny  yn  gystal  a'r  wir  grcfydd, 
G-elwir  y  cyfundraethíui  Paganaidd,  Mahometanaidd,  a  Phab- 
aidd  yn  grefyddau  yn  gystal  a  Christionogaeth.  Defnyddir 
y  gair  c^'efydd  yn  gyffredin  yn  gyfystyr  a^r  gair  dawioîdeb  ; 
er  o  bosibl,  a  siarad  yn  fanoî,  fod  rhyw  arhw  o  wahaniaeth 
rhyngddynt  ;  fod  duwioldeb  yn  golygu  yr  egwyddor  yn  y 
galon,  a  chrefydd  yn  golygu  yr  ymarferiadau  oddiallan  ;  ond 
jn  gyffredinol,  y  mae  y  ddau  air  yn  cael  eu  harfer  yn  gyf- 
ystyr,  i  arwyddo  gwir  grefydd  yn  yr  oll  o  honi  yn  fewnol  ac 
allanol.  Beth  yw  crefydd  ?  sydd  ofyniad  nas  geüir  yn  haw^dd 
rhoddi  atebiad  boddhaol  iddo.  Mae  mwy  ni  a  hyderwn  yn 
feddiaaol  arni,  nag  sydd  yn  gallu  dyweyd  mewn  cynifer  o 
eirlau  beth  ydyw  ;  onide  yn  wir  y  mae  nifeT  y  rhai  sydd  yn 
ei  meddu  yn  ychydig  iawn.  Mae  dwy  adnod  erbyn  eu  dwyu 
at  em  gilydd  sydd  yn  cynwys  atebiad  cyüawnach  i'r  cwestiwn^ 
na  dim  y  g^llwn  ni  ar  hyn  o  bryd  feddwl  am  dano.  A  hyn 
yw  y  bywyd  tragywyddol,  iddynt  dy  adnabod  di  yr  unig  wir 
Bduw  a^r  hwn  a  anfonaist  ti,  lesu  Grist.'^  Dyna  grefydd 
yn  yr  egwyddor  yn  âumewnol.  Eithr  y  ddoethineb  sydd 
òddiuchod,  yn  gyntaf  pur  ydy w,  wedi  hyny  heddychol,  bon- 


148  EWYLLYS-GREFYDD. 

ecldi^aidcl,  bawdd  ei  tbrÌD,  llawn  trugaredd  a  ffwrythau  da, 
diduedd,  a  diragritb."  Dyna  grefydd  yn  ei  ffrwythau  yn  allan- 
ol.  Crefydd  gan  byny  ydyw,  aduabyddiaetb  o  Dduw  yn 
Ngbrist  yn  y  galon,  yn  cynyrcbu  y  rbinweddau  Cristionogol 
yna  yn  y  fucbedd. 

Ond  y  mae  yr  ys;i:rytbyran  yn  rhoddi  i  ni  wedd  gyfundrefn- 
ol  ar  grefydd  ;  yn  ei  harddangos  nid  yn  unig  yn  egwyddor  yn 
y  galon  yn  bersonol  ;  ond  hefyd  yn  gyfundraeth  o  wirionedd- 
au  ac  yncldi  egwyddorion  iV  credu— dyledswyddau  Vw  cyf- 
lawni — ac  ordinbadau  i'w  hymarfer  ;  ac  y  mae  yr  ysgrythyrau 
yn  ddatguddiad  cyflawn  o  bob  petb  angenrbeidiol  i'w  dealla'u 
credu  er  iachawdwriaetb.    Dangosir  yn  eglur  ynddynt  "  i 
ddyn  bcth  sydd  dda,  a  pba  betb  a  gais  yr  Arglwydd  ganddo.'^ 
Mae  y  cwbl  hanfodol  i  fywyd  a  duwioldeb  yma  yn  eglur  a 
dealladwy.    Yn  awr,  çydffurfiad  ein  hewyllys  ni  ag  ewyllys 
ddatguddiedig  Duw  sydd  yn  cyfansoddi  crefydd.  Gwneyd 
ewyllys  Daw  ydyw  elfen  fawr  duwioldeb.    Dyma  sydd  yn  ein 
dwyn  i'r  bertbynas  agosaf  à'r  Arglwydd  lesu  Grist.    Pau  y 
mynegwyd  iddo  unwaitb  fod  ei  fam  a'i  frodyr  yn  sefyll  allan 
yn  ceisio  ymddiddan  ág  ef,  dywedodd,    Pwy  yw  fy  mam  I? 
a  pbwy  yw  fy  mrodyr  ?  "    Nid  oedd  ar  y  Gwaredwr  gywilydd 
o'i  fam  a'i  frodyr.    Ni  bu  mab  tyneracb  o'i  fam  erioed  ;  gof- 
alodd  am  dani  pan  yn  ei  boenau  mwyaf,  a  chyflwynodd  hi  yn 
garedig  i  ofal  y  dysgybl  yr  bwn  a  garai.    Ond  ar  yr  un  pryd 
mynai  argraffu  ar  eu  meddyliau,  fod  pertbynas  nôs  na'r  ber- 
tbynas  naturiol  ;     canys  pwy  bynag  a  wna  ewyllys  fy  Nhad 
yr  bwn  sydd  yn  y  nefoedd,  efe  yw  fy  mrawd  I,  a^m  chwaer, 
a'm  mam."    Pertbynasau  agosaf  yr  Arglwydd  lesu  Grist  yw 
y  rbai  a  wnant  ei  ewyllys  ef.    Uwch  braint  ydyw  gwneyd  ei 
ewyllys  na  bod  yn  frawd  naturiol  iddo.    Dyma  ddehr  allan 
fel  cymhwysder  hanfodol  i  fyned  i'r  nefoedd.    "  Nid  pob  un 
ar  sydd  yn  dywedyd  wrtbyf  Arglwydd,  Arglwydd,  a  ddaw  i 
mewn  i  deyrnas  nefoedd ;  ond  yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur 
ewyllys  fy  Nhad  yr  hwn  sydd  yu  y  nefoedd.'^    Nid  gweddi 
fer,  frysiag  wrth  farw,  â  a  ni  iV  nefoedd,  ond  gwneyd  ewyllyi 


EWŸLLYS-GREF  YDD. 


149 


Duw  wrth  fyw.  Mae  myned  i^r  nefoedd  yn  ymddibynu  nid 
ar  ddyweyd  geiriau  raelus  yn  angau,  ond  ar  wneyd  ewyllys 
Duw  mewn  bywyd.  Ewyllys  ddatguddiedig  Duw,  dyma  ein 
rheol  ni,  n  gellir  dyweyd  am  dani  fel  y  dywedodd  Mair  am 
yr  lesu  wrth  y  gweinwyr  yu  y  briodas  yn  Cana  yn  Galilea, 
bcth  bynag  a  ddywedo  efe  wrthych,  gwnewch."  Ond  y 
mae  llawer  o  ddynion  yn  fwy  awyddus  i  wybod  ewyllys  ddir- 
geîedig  Duw  nag  am  wneyd  ei  ewylìys  ddatguddiedig.  Ond 
ôJr  hyn  a  ddatguddiwyd  y  mae  a  fynom  ni  ;  a  chydffurfiad 
ein  hewyllys  ni  â  hwy  sydd  yn  cyfansoddi  crefydd.  Ond  yn 
lle  derbyn  erefydd  ddatguddiedig  y  Beibl,  y  mae  tueddiad 
cryf  yn  mhob  oes  i  ystumio  crefydd  yn  ol  eu  hewyllys  eu  hurj 
Yn  lle  derbyn  crefydd  y  Beibl  y  peth  ydyw,  mynant  ffurfio 
crefydd  at  eu  hewyllys  eu  hunain,  yr  hyn  yn  briodol  a  ddyn- 
odir  yn  ewyllys-grefydd.'^  Gwneyd  crefydd  iddynt  eu 
hunain  y  peth  y  dymunant  ei  bod,  yn  lle  derbyn  crefydd  ewyll- 
ys  ddatguddiedig  Duw.  Yr  oedd  tueddfryd  cryf  yn  yr  ludd- 
ewon  i  ddwyn  gweddillion  yr  hen  grefydd  i  mewn  i^r  grefydd 
newydd  ;  cadwent  ddyddiau  penodol^ — ymgadwent  oddiwrth 
fwydydd  neiilduol— yralynent  wrth  olchiadau  a  defodau 
cnawdol-— cyflawnent  weithredoedd  gorhaeddianol^ — a  chodent 
raewn  crefydd  ewyllys  ddynol  creadur  iiygredig  i  orsedd  ew- 
yllys  ddwyfol  y  meddwl  anfeidrol.  Ac  y  mae  yr  un  camgym- 
eriad  yn  ffynu  mewn  cyfundraethau  a  elwir  yn  grefyddol  eto. 
Gosodent  yn  aml  fwy  o  bwys  ar  seremoniau  ewyllys  dyn,  nag 
ar  wirioneddau  ewyllys  Duw.  Nid  oes  dim  diwygio  i  fod  ar 
Gristionogaeth  ;  mae  yn  gyfundraeth  berffaith  ;  ac  y  mae 
melldith  yn  gyhoeddedig  uwch  ben  y  neb  a  ychwanegoati,  yn 
gystal  a'r  neb  dyuo  oddiwrthi.  Ac  yn  wir,  y  mae  yn  anmhos- 
ibl  ymgodi  uwchlaw  iddi.  Ni  welwyd  yr  un  Cdstion  erioed 
gwell  na'i  grefydd,  Gwelwyd  Pagan  gwelì  na^i  grefydd, 
gwelwyd  Pabydd  gwell  na'i  grefydd  ;  ond  ni  welwyd  yr  un 
Cristion  erioed  haner  cystal  a'i  grefydd.  Dynol  yw  eu  cref- 
yddau  hwy,  ac  y  mae  yn  bosibl  ymgodi  uwchlaw  yr  hyn  sydd 
%lynol ;  pwyfol  yw  ein  crefydd  nî,  o  ganlyniad  y  ma'e  yn  ûîí- 


150  EWyLLYS-GREFYDD. 

lahesibl  byth  ymgodi  uwchlaw  iddi.  Y  cwbl  gan  hyny  a 
ofynir  mewn  crefydd  ydyw  plygu  ein  hewyllysiaîi  ni  i  ewyllys^ 
ddatguddiedig  Duw  ;  ac  ymofyn  yn  wastad,  "  Pa  beth  a  ddy- 
wed  yr  Arglwydd."  Mae  iawn  synîad  am  grefydd  yn  wir 
bwysig ;  oblegid  o  bob  camsyniad,  camsyniad  mewn  crefydd 
yw  y  pwysicaf  ;  ac  argyhoeddi  rhai  o^r  camgymeriadau  fydd 
eîn  hamcan  presenol.  "  Ewyllys-grsfydd  :  "  neu  y  grefydd 
a  ewyllysia  llawer  gael. 

I.  Crefydd  mewn  athrawiaeth  heb  foesoldeb  mewn 
BUCHEDD.    Credo  iach  heb  fywyd  sanctaidd.    Mae  credo  iach 
ynbwysig  iawn.    Mae  y  Beibl  yn  mhob  man  yn  cysylltu 
•^wysigrwydd  á'r  hyn  a  gredir.    Mae  llythyrau  Paul  at  Tim- 
otheus  a  Titus  yn  llawn  crybwylliadau  i'r  perwyl.    Mae  llef- 
aru  y  pethan  a  weddai  i  athrawiaeth  iachus     a  phroffwydo 
yn  ol  cysondeb  y  ffydd,"  yn  cael  lle  mawr  yn  ei  addysg. 
Dysg  hwy  i  ochel    athrawiaethau  amryw  a  dyeithr     i  wylio 
rhag  "athrawiaethau  cythreulig     i  ymgadw  oddiwrth  ydyn- 
ion  y  mae  eu  "  hymadrodd  yn  ysu  fel  cancr"— i  ofalu  rhag 
cael  "  eu  cylch-arwain  gan  bob  awel  dysgeidiaeth,  fel  plantos 
yn  bwhwman."    Ond  cymhella  hwy  i    lynu  wrth  ddarllen 
_i  '^fyfyrio  yn  y  pethau  hyn,  ac  yn  y  pethau  hyn  aros"— i 
wjlio  arnat  dy  hun,  ac  ar  yi*  athrawiaeth      i  gadw  "fifurf 
yr  ymadroddion  iachus i    ddal  yn  lew  y  gaîr  ffyddlawn  " 
_a  sicrha  mai da  yw  bod  y  galon  wedi  ei  chryfhau  agras.'' 
ün  0  gymhwysderau  neillduol  diaconiaid  ydyw,    yn  daìa  dir- 
gelwch  y  ffydd  mewn  cydwybod  bur."    Mae  yn  anhawdd 
meddwl  am  fflangell  drymach  ar  eglwys  na  chael  diaconiaid 
gwamal,  ac  anwybodus.    Mae  yslacrwydd  a  diofalwch  yn 
nghylch  pa  beth  a  gredir,  yn  beryglus  iawn.    Mae  y  rhydd, 
frydigrwydd  hwnw  fedr  gyd-ddwyn  a  phob  athrawiaeth  yn 
sicr  0  arwain  i  ganlyniadau  niweidiol.    Dynion  o  argyhoeddiad- 
au  egwein  yw  y  rhai  nad  ydynt  yn  teimlo  sêl  angerddol  dros 
'wirioneddau  gwahaniaethol  Cristionogaeth.    Ac  er  y  dymun- 
™  wneyddu  goreu  i  fag^  leimlada^  ẁ  rli>vng  Çris^^no^^ 
ion  0  waKaẃì  enwäìíau,  eto  ŷ  tíae  V  bra7fdg^an/cli  geu:  ar 


EWYLLyS-ŴREFYDD. 


151 


draul  celn  gwirioneddau  mawrion  yr  efengyl  yu  rhy  ddmd  1'^ 
brynu.  Trindod  o  bersoDau— arfaeth  Buw— etholedigaeth 
grás— llygriad  llw.yr  dynoliaeth  trwy  y  cwymp  yn  Eden — 
cuawdoliaeth,  marwolaeth,  ac  adgyfodiad  Crist — cyfiawnhad 
trwy  ffydd  yn  ei  waed  Ef — yr  angenrheidrwydd  am  ddylan- 
wadau  neillduol  yr  Ysbryd  Glán  i  gyfnewid  calon  pechadur — 
a  pharhad  sicr  y  saint  hyd  y  diwedd-  Dyma  w^irioneddau 
bywyd  yr  efengyl.  Dyma  enaid  y  pwlpud.  Dyma  asgwrn 
cefn  y  weinidogaeth,  a  gobeithio  na  wawria  byth  o'r  diwrnod 
du  yr  ymlidir  yr  hen  wirioneddau  bendigedig  yna  i'r  cysgod 
yn  mhwlpudau  Cymru.  Ond  tra  yr  ydym  yn  proffesu  yr  ym- 
lyniad  cryfaf  wrth  gredo  iachus,  yr  ydym  yn  luiwn  mor  selog 
-  dros  fywyd  sanotaidd.  Mae  ''grás  Duw  wedi  ymddangos," 
nid  yn  unig  i  ddwyn  iacbawdwriaeth  i  bob  dyn  ;  ond  hefyd 
"  i%v  dysgui  w^adu  anuwioldeb  a  chwantau  bydol,  a  byw  yn 
sobr,  yn  gyfiawn,  ac  yn  dduwiol  yn  y  byd  sydd  yr  awThon." 
Mae  pob  athrawiaeth  ysgrythyrol  o  duedd  foesol  sanctaidd, 
a'r  athrawiaeth  iachaf  ydyw  hono  gynyrcha  y  moesoldeb  pur- 
af  Ocd  y  mae  crefydd  rhyw  ddynion  i  gyd  yn  y  gredo. 
Dadleuant  yn  wresog  dros  iachusrwydd  barn  ;  ac  ar  yr  un 
pryd  ymroddant  i  gyflawni  pob  pechod  yn  un  chwant ün 
peth  ydy  w  crefydd  mewn  pen,  peth  arall  ydyw  crefydd  mewn 
calon.  ün  peth  ydyw  crefydd  mewn  credo,  peth  arall  ydyw 
crefydd  mewn  byw^d.  Mae  gan  lawer  g:redo  îach  a  bywyd 
aflan,  pen  goleu  a  chalon  dywyll.  Mae  eu  credo  yn  ysgryth- 
ol,  ond  y  mae  eu  bywyd  yn  annuwiol  ;  cystal  credo  ag  Abra- 
ham  yn  y  nef,  ond  y  mae  eu  calonau  cyn-ddrwg  a  Pharaoh  yn 
uffern.  Clywir  ambell  i  hen  wrthgihwr  yn  eithafion  dirywiad 
yn  cysuro  ei  hun  ;  Mae  y  cyfamod  yn  sot^ná— mae'r  afael 
gryfaf  fry."  Y  eyfamod  yn  soiind  yn  wir  !  beth  sydd  a  fyno 
ef  â'r  cyfamod  ?  Onid  yw  holl  delerau  trefn  Duw  dan  eidraed 
ef?  Dyma  ydyw troi  grás  ein  Duw  ni  i  drythyllwch" — 
marchogaeth  i  ryfyg  ar  gefn  gwirioneddau  mwyaf  cysegredig 
yr  efengyl — sugno  gwenwyn  marwol  o  athrawiaeth  bywyd 
tragywyäaol.    ÖeŴ  ifáá  a  fynD  twr  o  (îdyniüti  Mìúgeàìg  â 


152  ËWYLLYS-GREFYDD. 

siarad  arn  etholedigaeth  grâs,  uwchben  eu  cwpanau  meddwol 
ynydafarn?  *'Ondwrth  yr  annuwiol  y  dywedodd  Duw, 
beth  sydd  i  ti  a  fynegech  ar  fy  neddfau,  neu  a  gymerech  ar 
fy  nghyfamod  yn  dy  enau,  gan  dy  fod  yn  casâu  addysg  ac  yu 
taflu  fy  ngeiriau  o'th  ol."  Antinoraiaeth  beurhydd,  sydd  yn 
gwneyd  dynion  yn  selog  ryfeddol  dros  gredo  iach  ;  ond  yn  es- 
geuhis  hollol  o  fywyd  duwiol. 

II.  Crefydd  mewn  seremoniau  heb  ysbrydolrwydd  mewn 
CALON.    Cyfundraeth  ysbrydol  yw  crefydd  ;  ac  yn  y  galon  y 
mae  ei  heisteddle.      Wele,  ceraist  wirionedd  oddimewn,  a 
pheri  i  mi  wybod  doethineb  yn  y  dirgel ; "  a^r    hwn  sydd  yn 
y  dirgel  sydd  Iiiddew,  ac  enwaediad  y  galon  sydd  yn  yr  ys- 
bryd,  nid  yn  y  llythyren.'^    Ond  y  mae  ffnrfiau  yn  angenrheid- 
iol  i  wasanaethu  â^r  grefydd  ysbrydol.    Mae  fod  pethau  mawr- 
ion  Duw  yn  cael  eu  gosod  allan  trwy  arwyddion  gweledig  i'n 
synwyrau  corfforol  yn  gynorthwy  mawr  i  wendid  ein  hamgyô- 
redion.    Ond  yr  oll  o  ffarf  sydd  yn  angenrheidiol  ydyw  cy- 
maint  ag  sydd  yn  wasanaethol  i  feithriniad  ac  arddangosiad 
ysbryd  crefydd.    Cymaiut  o  ddillad  sydd  yn  eisiau  yw  yr  hyn 
a  wasanaetha  er  cynesrwydd  a  harddwch  i'r  corff ;  ac  nid  oes 
eisiau  0  ôurf,  ond  a  wasanaetha  i  ysbryd  crefydd.    Ac  nid  yw 
Uuosogi  ffurfiau  oddiallan  yn  ddim  ond  prawf  fod  ysbryd  cref- 
ydd  wedi  ei  golU  oddimewn  ;  ac  y  mae  yn  ffaith  a  brofir  gan 
hanes  yr  Eglwys  o'r  dechreuad,  mai  i'r  graddau  y  dirywir 
mewn  crefydd  ysbrydol  yr  ychwanegir  addurniadau  allanol. 
Mae  golygiadau  hollol  gamsyniol  gan  luaws  mawr  ar  wir  am- 
can  ffurfiad  eglwys  ;  tybiant  hi  yn  rhywbeth  tebyg  i  glwb 
claf,  neu  gymdeithas  gyfeillgar  i  gynal  a  threfnu  amgylchiadau 
arianol  crefydd  yn  y  gymydogaeth.    Edrychir  ar  yr  Eglwys 
fel  cwmni  yn  cynal  rhyw  fasnachaeth  grefyddol  raewn  ardal  ; 
a  beruir  pwysi^rwydd  pob  aelod  yn  ol  ei  alla  a'i  gyfoeth  i 
wneyd  rhy w  beth  tuag  at  hyny.    Teimfir  yn  llawer  mwy  Uaw- 
en  ar  ddychwehad  dyn  cyfoethog  na  dyn  tlawd,  am  y  gall 
wneyd  mwy  i  gynal  yr  achos.    Edrychir  ar  ddychweUad  dyn- 
îon  yn  fwy  fel  moddiüa  cynaUad  crefydd,  nac  yr  edrychir  ar 


EWYLLYS-GREFYDD. 

gynalîad  crefydd  fel  moddioa  i  achub  eneidiau.  •  Gwneir  cyn- 
aliaeth  crefydd  yn  amcan,  ac  nid  yn  foddion  ;  ac  achub  en- 
eidiau  yn  foddion  ac  nid  yn  amcan.    Darostyngir  y  mwyaf  yn 
foddion  i  gyraedd  y  lleiaf.    Ond  y  mae  hyny  yn  gamsyniad 
pwysig,  oblegid  nid  y w  yr  holl  allanolion  yn  ddim  ond  moddion 
er  cyrhaedd  dybenion  uwch  ;  codi  capelau— cynal  gweinidog- 
ion— ffurfio  eglwysi  a  chymhell  cyfrann  ;  i  gyd  yn  is-wasan- 
aethol  rr  amcíin  mawr  ;— achub  eneidiau.    "  Nid  o  herwydd 
fy  mod  yn  ceisio  rhodd  ;  eithr  yr  ydwyf  yn  ceisio  örwyth  yn 
amlhau  erbyn  eich  cyfrif  chwi.^^    Corfforiaeth  ysbrydol  ydyw 
Eglwys  Dduw  ;  cymundeb  o  ddynion  ail-enedig,  wedi  ymroddi 
i  Ddaw  ac  iV  gilydd  ;  ac  oddiar  deimlad  o  ddylanwad  cariad 
Crist  yn  uno  i  gynal  i  fynu  foddion  crefyddol,  er  cryf  hau  y 
teimladau  da  hyny  ar  eu  meddyhau  eu  hunain,  ac  i  gadw  drws 
agored  i  dderbyn  ac  ymgeleddu  eraill  o  gyffelyb  deimladau  ; 
ac  nid  yw  yr  holl  foddion  allanol  yn  ddim  ond  ysgaffaldiau 
angenrheidiol  yn  unig  nes  adeiladu  a  pherffeithio  y  deml  ys- 
brydol.    Ond  0  1  cyn  lleied  sydd  yn  synio  felly  am  grefydd. 
Gyda'r  ailanol  a'r  defodol  yr  erys  lluaws  mawr.    Nid  yw 
llawer  yn  dyfod  ond  i^^  cyntedd  nesaf  allan  ;  ârosant  yn  unig 
gydag  amgylchiadâu  crefydd.    Daw  rhai  i^r  cyntedd  nesaf  i 
mewn,  i  drin  ymarferiadau  a  dyledswyddau  crefydd ;  ond  ych- 
ydig  iawn  ddaw  i^r  cysegr  sancteiddiolaf  at  bethau  profìadol 
ac  ysbrydol  crefydd.    Mae  y  cwmni  yn  myned  yn  llai  pa  agos- 
af  y  neseir  at  fywyd  a  hanfod,  ac  enaid  crefydd.    Mewn  cy- 
farfod  eglwysig  pan  y  byddo  aragylchiadau  crefydd  ger  bron, 
ceir  digon  i  siarad,  un  yn  cynyg  a^r  llall  yn  cefnogi ;  rhodder 
rhyw  fater  dyledswyddoi  neu  ymarferol  i  lawr,  ceir  amryw  yn 
barod;  ond  nid  cynifer  a  chydag  amgylchiadau  allanol  yr 
achos  :  ond  gwasger  yn  mlaen  at  brofiad  personol  o  ddylanwad 
crefydd  ar  y  galon  ;  hwyrfrydig  iawn  ydyw  pawb  i  ddyweyd 
dim.    Beth  mae  hyny  yn  ei  ddangos  ;  ond  fod  crefydd  y  rhan 
fwyaf  yn  y  cynteddau ;  ac  mai  ychydig  sydd  yn  ymwthio  yn 
mlaen  i^r  cysegr  sancteiddiolaf  i  fwynhau  cymundeb  dirgelaidd 
à  phethau  ysbrydoL 


154 


EWYLLYS-GREFYDD. 


III.  Crefybd  MEWN  MWYNHAD,  HEB  YMRODDIAD  MEWN 
GWAiTH.  Cael  holl  bleser  crefydd  heb  ddiai  oM  llafur  yw  ew- 
yllys  lluaws  mawr,  Mae  mwyühad  mewn  crefydd.  "  Ei 
jffyrdd  hi  sydd  fifyrdd  hyfrydwch."  Y  pleserau  uchaf  y  gall 
meddwl  dyn  eu  cyrhaedd  ydyw  y  rhai  sydd  yn  cyfodi  oddi- 
wrth  grefydd.  Mae  ei  Ihiwenydd  yn  fwy  nag  eiddo  yr  an- 
nuwiohon  pan  "aralhaodd  eu  hŷd  a'u  gwiu  hwynt ; "  "yn 
llawenydd  na  ddwg  neb  oddiarnyut ;  "  yn  llawenydd  an- 
rhaethadwy  a  gogoneddus  ;  — ac  yn  cyfodi  ei  berchenog  gy- 
maint  uwchlaw  holi  aragylchiadau  y  byd  nes  ei  alíuogi  i  ''or- 
foleddu  mewn  gorthryraderau."  Ond  ewyllys  grefydd " 
Uawer  yw  cael  ei  holi  orfoledd  heb  gymeryd  dim  o'i  gwaith  ; 
cael  holl  wieddoedd  crefydd  heb  lafur  orefydd.  Enaid  y 
diog  a  ddeisyf,  ond  ni  chaiff  ddim."  Carai  y  diog  gael  holl 
elw,  ac  enill,  a  llwyddiant  y  dyn  diwyd,  ond  eu  cael  yn  unig 
ar  ddeisyf.  Mae  cyfoeth,  llwyddiant,  a  dyrchafiad  yn  dem- 
tasiwn  iddo  ;  ond  nis  gall  feddwl  am  godi  yn  foreu,  gweithio 
yn  galed,  difuddio  ei  gorff  o  gwsg,  a'i  enaid  o  hyfrydwch  er 
eu  cyrha^dd.  Mwynhau  llafur  y  diwyd,  ac  ymdroi  yn  s^gur- 
dod  y  diog  yw  ei  ewyllys.  Ond  nis  geilir  cael  hyny.  Mae 
yn  groes  i  bob  deddf  mewn  natur.  Un  masnachdy  mawr 
ydyw  y  byd  yma,  yn  llawn  o'r  nwyddau  gwerthfawrocaf,  a 
phob  peth  ynddo  wedi  ei  farcio,  a'i  bris  arno  ;  ac  os  mynir 
cael  y  nwydd,  rhaid  rhoddi  y  pris  sydd  arno  aiu  dano.  MUe 
deddf  gan  Dduw  i  roddi  *'hád  i'r  hauwyr  a  bara  i'rbwytawr  ;'- 
ac  y  mae  wedi  sicrhau  trwy  gyfamod  "  na  phalla  pryd  hau  a 
medi  ;  ond  y  mae  yn  rhaid  i^r  amaethwr  achlesu,  liafurio,  a 
hau  cyn  y  caiff  mewn  Ilawenydd  gasglu  ysgubau  yn  adeg  cyn- 
hauaf.  Mae  deddf  gan  Dduw  i  gynal  bywyd  a  pharhau  iech- 
yd  ;  ond  y  mae  yn  rhaid  ymarfer  ao^  angenrheidiau  byw^d 
mewn  bwyta,  ac  yfed,  a  gwisgo.  Ac  y  mae  y  ddeddf  yr  un 
mewn  crefydd  ;  mae  cael  gafael  arni — cynyddu  ynddi — a  der- 
byn  cysur  oddiwrtln  yn  gysylltiedig  ag  ymarferiad  diwyd^ 
cyson,  a  chydwybodol  a^i  hordinhadau.  ''Enaid  y  diwyd  a 
wneir  yn  fras  '^— "  Llaw  y  ditoyd  agyfoethoga.'^    "  Byddwch 


KWYLLY£-G.RE.FTPÍ)  -155 

ddiwyd  i  waeuthur  eich  jçalwedigaèth,  a^ch  etholedigaeth  ja 
sicr  ;    oblegid  hyny  rydd  i  chwi  fwynhad  crefydd  yn  y  byd 
yma  ;  "  ac  feliy  yn  helaeth  y  trefnir  i  chwi  fynediad  i  mewn  i 
dragywyddol  deyrnas  ein  Harglwydd  a'n  Hachubwr  lesu 
Grist."  '  Nid  oes  dim  sydd  o  wir  werth  i'w  gael  ond  trwy  ym- 
dreeh  ;  a'r  pethau  goreu  trwy  y  rhwystrau  mwyaf.    Nid  oes 
yr  un  olygfa  yn  fwy  ysblenydd  nag  a  geir  ar  ben  y  Wyddfa, 
yn  enwedig  os  eir  yno  yn  ddigon  boreu  i  weled  yr  haul  yn 
codi.    Yno  yr  ydych  wedi  ymgodi  uwchlaw  yr  hoU  fryniau 
cylchynol — maent  yn  ymddangos  yn  y  dyfnder  yn  mhell  oddi- 
tanodd,  gwelir  ceunentydd  dyfnion,  agorfau  llydain,  Uynoedd 
mawrion,  afonydd  trystiog,  rhaiadrau  cwympadwy,  a  gwlad 
ëang  am  ugeiniau  o  filldiroedd  yn  ganfyddadwy  Tr  Uygaid 
noeth.    Gwelir  cymylau  yn  gorphwys  ar  benau  y  bryniau  a^r 
niwl  yn  amgylchu  copa  pigfain  y  mynydd  tywysogaidd  ;  a 
chyn  pen  ychydig  fynudau  daw  awel  gref,  iachusol  heibio  a 
chwal  y  niwl,  ac  ail  ddychwela  yr  olygfa  fawreddog ;  ac  os 
digwyddir  bod  yno  yn  ddigon  boreu  ar  ddiẅrnod  clir  i  weled 
yr  "  haul  yn  dyfod  allan  o^i  ystafell  felcawr  ynrhedeg  gyrfa  ;'^ 
y  mae  yr  olygfa  yn  annarluniadwy  ;  o^r  braidd  na  wna  ddyn 
heb  awen  ynddo  yn  fardd  yn  y  fan.    Ardderchog  yn  wir  yw 
yr  olygfa.    Ond  ni  cheir  mo  honi  wrth  droed  y  Wyddfa, 
rhaid  trwy  chwys  a  lludded  yn  uyfnder  y  ty wyllwch  ddringo 
am  oriau  nes  cyrhaedd  ei  phig-dwr  cyn  y  mwynheir  swynion  yr 
olygfa.    Felly  hçfyd  y  mao  mwynhad  uchaf  crefydd  iV  cael 
trwy  ymdrech.    Mae  ganddi  ei  Phisgah  aU  Nebo,— oddiar  y 
rhai  y  gwelir  "  y  tir  pell  a'r  brenhin  yn  ei  degwch,  y  daw  iV 
gol wg  "gyrau  y  wlad  dda  odiaeth  " — lle  y  mae  awelon  balm- 
aidd  iachusol  addewidion  Duw  yn  chwythu— a  "  Haul  cyfiawn- 
der  yn  codi  a  meddyginiaeth  yn  ei  esgyll nes  y  mae  y  Crist- 
ion  mewn  perlewygott  o  orfoledd  yn  dywedyd  weithiau,  "  Gad 
i  mi  fyned  drosodd,  i  weled  y  wlad  dda  sydd  tu  hwnt  i^r  lor- 
ddonen,  y  mynydd  da  hwnw,  a  Libanus."    Ond  cyn  y  ceir  y 
mwynhad  yna  rhaid  Tr  Cristion  "  ymwadu  ag  ef  ei  hun,  codi 
ei  groes  beunydd,  a  chanlyn  Orist.^'      Ymdrechu  am  fyned  i 


156 


mewü  trwy  y  porth  cyfyag."  Treisio  teyrnas  nefoedd  a 
thrwy  Iwyrfryd  calon  i  lynu  wrth  yr  Arglwydd.''  Ceir  ei 
mwynhad  hi  yn  ei  gwaith,  ei  chysuron  yn  ei  llafur,  ei  gwledd- 
oedd  yn  ei  dyledswyddaii,  a*i  gwobrau  yn  ei  chroesau.  Llafur 
crefydd  sydd  yn  rhoddi  mwynhad  crefydd.  Ac  wrth  y  bobl 
sydd  yn  cwyno  nad  ydynt  yn  cael  cysnr  gyda  chrefydd  ;  yr 
unig  gynghor  syddgenym  i'wroddi  ydyw,  gwnewch  fwy  drosti, 
ac  yna  yn  sicr  cewch  fwy  ganddi.  Mae  pawb  yn  cael  llôg  o'r 
Ariandy  wrth  yr  un  rate,  yn  ol  y  swm  sydd  ganddo  i  mewn. 
Nid  gwiw  Tr  dyn  nad  oes  ganddo  ond  can^  punt  yn  y  Bank: 
achwyn  o  eisiau  cael  llòg  mil  o  bunnau.  Os  ydyw  am  g:ael 
mwy  0  lôg  allau,  rhaid  iddo  roddi  mwy  o  gorff  i  mew^n.  Mae 
yn  cael  llôg  yn  ol  y  corff.  Mae  pawb  yn  cael  cysur  crefydd 
yn  llòg  allan,  yn  ol  y  llafur  y  maent  yn  ei  roddi  i  mew^n  yn 
gorft'.  Yr  hwn  sydd  yn  hau  yn  brin  a  fêd  hefyd  yn  brin  ; 
a^r  hwn  sydd  yn  hau  yn  helaeth  a  fèd  hefyd  yn  helaeth."  "0 
na  wrandawsit  ar  fy  ugorchymynion  ;  yna  y  buasai  dy  hedd- 
wch  fel  yr  afon,  a^th  gyfiawnder  fel  tónau  y  mor."  Ond  **  ew- 
yllys-grefydd  "  Ilawer  ydyw  cael  cymaint  byth  ag  a  ellir  gan- 
ddi  a  gwneyd  cán  Ileied  byth  ag  a  ellir  drosti. 

IV.  Crefydd  mewn  amgylchiadau  heb  wirionebd  mewn 
EGWYDDOR.  Yu  sicr  j  mae  gan  amgylchiadau  ddylanwad  cryf 
arnom  ;  ac  yr  ydym  heb  yn  wybod  i  ni  mewn  perygl  oddi- 
wrthynt,  Mae  genym  brofion  fod  amgylchiadau  wedi  effeithio 
yn  aŵffafriol  hyd  yn  nod  ar  ddynion  da.  Yr  oedd  Agur  yn 
gweddio  am  gael  ei  gadw  rhag  dylanwad  amgylchiadau. 

Dau  beth  yr  ydwyf  yn  eu  gofyn  genyt,  na  omedd  hwynt  i 
mi  cyn  fy  marw."  Týn  yn  mhell  oddiwrthyf  wagedd  a  chel- 
wydd  ;  na  ddyro  i  mi  na  thlodi  na  chyfoeth,  portha  fi  a'm  di- 
gonedd  o  farw  ;  rhag  i  mi  ymlenwi  a^th  wadu  di,  a  dywedyd, 
Pwy  yw  yr  Arglwydd  ?  a  rhag  i  mi  fyned  yn  dlawd  a  Iladrata, 
a  chymeryd  enw  fy  Nuw  yn  ofei\"  Yr  oedd  ofh  yr  amgylch- 
iadau  arno,  a  gweddiai  am  ei  gadw  mewn  sefyllfa  ddibrofedig- 
aeth  Vví  grefydd.  Ond  fel  y  dywedai  y  diweddar  Barch.  D. 
StepheuB,  Glantaf  yn  briodol  iawn  ;    gweddi  crefyddwr  bach 


EWYLLYS-GREFYDD. 


15Í 


gwan  oedd  gweddi  Agur.  Buasai  yn  chwith  gan  Paul  feddwl 
gweddio  gweddi  fach  fel  yna,  nid  oedd  ofn  cyfoeth  na  thlodi 
arno  ef — raedrai  ymostwng,  a  medrai  ymhelaethu,  medrai  fod 
mewn  prinder,  a  medrai  fod  mewn  llawnder."  Yr  oedd  cref- 
ydd  Paul  uwchUiw  dylanwad  amgylehiadau.  Ond  nid  Paul 
yw  bob  Cristion.  Mae  dynion  da  yn  cael  eu  hysigo  gan  am- 
gylchiadau.  Ond  y  mae  crefydd  rhai  dynion  i  gyd  yn  yr  am- 
gylchiadau.  Cyfrwyddiant  yw  eu  harweinydd.  Cyfleustra 
sydd  yn  eu  rheoli.  Mae  crefydd  ganddynt  at  eu  hewyllys 
hwy  iV  gwisgo  neu  iV  diosg — iV  dangos  neu  ei  phlygu,  yn 
hollol  yn  ol  yr  amgylchiadau  Os  gwelant  y  gall  ateb  rhy w 
wasanaeth,  gwisgant  hi  ;  ond  os  barnant  yn  well  ei  gadael 
gartref  foreu  y  ffair  neu  y  farchnad,  neu  ddiwrnod  yr  ethoHad, 
neu  y  veslri,  plygant  hi,  a  gosodant  hi  o^r  neiUdu.  Nid  cref- 
ydd  sydd  yn  eu  rheoH  hwy,  ond  hwy  sydd  yn  rheoU  crefydd. 
Onid  oes  cännoedd  o  broffeswyr,  dyna  eu  nodwedd  ?  Maent 
yn  grefyddol  yíi  y  cyhoedd  heb  ddim  yn  y  dirgel — yn  ddefos- 
iynol  gartref  yn  ngolwg  eu  hadnabyddion  ond  yn  gwbl  ymoll- 
yngar  yn  mysg  dyeithriaid — yn  ymostyngol  fel  Ahab  mewn 
gwasgfeuon,  ond  yn  angofio  Duw  pan  symudir  y  wialen. 
Ffurfir  hwâT  i  ddelw  yr  amgylchiadau.  Mae  loan  wedi  eu 
darlunio,  Oddiwrthym  ni  yr  aethant  hwy  allan,  eithr  nid 
oeddynt  hwy  o  honom  ni,  canys  pe  buasent  o  honom  ni  hwy  a 
arosasant  gyda  ni  ;  eithr  hyn  a  fu  fel  yr  eglurid  nad  oeddynt 
hwy  o  honom  ni.^'  Ond  y  mae  gan  fìloedd  grefydd  sefydlog, 
egwyddorol,  uwchlaw  dylanwad  holl  anígylchiadau  y  byd. 
Cafwyd  engraifft  nodedig  o  hyny  yn  Daniel.  Mae  yn  estron 
mewn  tir  dyeithr~mae  Ilygaid  cynfigen  wedi  ei  farcio  ;  mae 
cyfraith  wedi  ei  Ilunio  o  bwrpas  i'w  ddal  ;  nid  oes  gweddio  i 
fod  ar  na  Duw  na  dyn  am  ddeng  niwrnod  ar  hugain  ond  ar  y 
brenhin.  Dyma  hi  yn  y  gyfyng  ar  Daniel  onid  yw  ?  Na  nid 
oes  dim  petrusder  yn  ei  feddwL  Gwyddom  pa  fodd  y 
gwnaethai  ambeìl  un.  Dechreuasai  siarad  ag  ef  ei  hun  ''Wel 
nid  yw  y  gjfraith  yn  dyweyd  fod  yn  rhaid  gweddio  ar  y  bren- 
hin,  ond  nad  oes  dim  gweddio  ar  neb  arall  ;  ni  lygraf  fy 


158 


EWyLLYS-GREFYDD 


nghydwybod  trwy  weddio  ar  y  brenhia  ;  ac  nid  yw  fy  nghref-^ 
ydd  mor  wan  na  allaf  fy w  fis  heb  weddio  ;  ysgoaf  y  gyfraith 
a  chadwaf  fy  nghrefydd."  Ond  nid  oedd  dim  triciau  fel  yna 
yn  nghrefydd  Daniel,  ond  fel  gwr  gonest,  unplyg  "aeth  i^w.> 
dŷ,  a^i  fifenestri  yn  agored  yn  ei  ystafell  tua  Jerusalem  ;  tair 
gwaith  yn  y  dydd  y  gostyngcai  efe  ar  ei  liniau,  ac  y  gweddiai, 
ac  y  eyffesai  efe  o  flaen  ei  Dduw,  megis  y  gwnai  efe  cyn  hyny. 
Ac  os  mynwch  esboniad  paham  y  gwnaeth  felly,  "  o  herwydd 
PUREDD  A  GAED  YNDDO."  Yr  ocdd  crcfydd  yn  egwyddor  sef- 
ydlog  uwchlaw  dylanwad  hoU  amgylchiadau  y  byd.  Mae  y 
llong-hwyhau  yn  dibynu  ar  y  gwynt,  ac  yn  cael  ei  gyru  yn  ol 
ac  yn  mìaen  íranddo  ;  ond  y  mae  yr  agerdd-long  a'i  nerth 
oddifewn,  a  gweithia  yn  mlaen  yn  erbyn  y  gwynt  a'r  llanw. 
Mae  crefydd  yr  amgylchiadau  yn  cael  ei  chylcharwain  gan 
bob  awel  dysgeidiaeth.  Ond  y  mae  crefydd  egwyddorol  yn 
dal  ei  ffordd  ac  yn  ychwanegn  cryfder.^^  Llanwer  eiu  Heg- 
Iwysi  â  dynion  y  byddo  eu  crefydd  yn  dystiòlaeth  sefydlog 
dros  wirionedd  yn  y  byd. 

Pwnc  cyntaf  crefydd  ydyw  plygu  cyndynrwydd  ewyllys 
pechadur.  Ceisio  ei  hunan^^  daflodd  ddyn  i  lawr  ;  ''ym- 
wadu  ag  ef  ei  hun"  ddaw  a  dyn  i  fynu.  Ceisio  ei  ewyllys  ei 
hun  oedd  cam  cyntaf  ei  ddinystr— rhoddi  ei  ewyllys  ei  hun  i 
fynu  i  ewyllys  Duw  ydyw  cam  cyntaf  ei  adferiad.  Bydd  yn 
ddigon  haw^dd  trin  pechadur,  pan  y  ceir  ganddo  ofyn— Argl- 
wydd,  beth  a  fyni  di  i  mi  wneuthur  ?  "  Derfydd  crefydd  ew- 
yllys  dyn,  yn  nghrefydd  ewyllys  Du^v. 


PREaETH  IV. 


GYMERIAD  DANIBL. 


'  Daniel  i.  8. 

"  A  baniel  a  roddes  ei  fryd,  nad  ymhalogai  efe  trwy  ran  o  fwyd  y 
jbrenhin,  na  fhrwy  y  gwin  a  yfai  efe  :  am  hyny  efe  a  ddymunodd  ar 
ijy  pen-ystafellydd,  na  byddai  raid  iddo  ymhalogi/' 


I  Mae  Daniel  yn  un  o  gymeriadau  uchaf  y  Beibî.  Cysylltir 
3i  enw  ddwywaith  gan  y  proffwyd  Ezeciel  gydaV  ddau  batri- 
areh  enwog  Noah  a  Job.  Pe  byddai  yn  ei  chanol  y  tri  wjr 
iayn  Noah,  Daniel  a  Job,  hwynthwy  yn  eu  cyfiawnder  a  ach- 
nbent  eu  henaid  eu  him  yn  icnigy  Mae  yn  anrhydedd  uchel 
i  gymeriad  Daniel  ei  gypljsu,  ac  efe  yn  fyw,  ac  wedi  bod  y 
oryd  yma  bfdair  blynedd  ar  ddeg  yn  y  caethiwed,  aV  ddau 
batriarch  duwiol  oeddynt  wedi  meirw  er^s  tahn. 

Ychydig  iawn  yw  yv  hanes  sydd  genym  o^i  ddyddiau  bor- 
;3uol.  Mae  yn  ymddangos  ei  fod  o  achyddiaeth  uchel,  os  nad 
oV  hâd  brenhinoì.  Dywed  Josephus  ei  fod  o  deuiu  Zedekîah^ 
yr  olaf  o  frenhinoedd  Judah  cyn  distrywio  Jerusalem  gan  Ne- 
oozaradan.  Dygir  eì  enw  dan  sylw  ynglŷn  à  thri  eraill  a 
idewiswyd  iV  haddysgu  yn  iaith  a  llenoriaeth  Caldea,  fel  y 
byddai  iddynt  wasanaethu  yn  y  llys.  Yr  oeddynt  i  gael  eu 
;3ynal  ar  draul  y  llywodraeth  am  dair  blynedd  ;  a  dognodd  y 
brenhin  iddynt  "  ran  feunyddiol  o^i  fwyd  ac  oV  gwin  a  yfai 
äfe."  Gwelodd  Daniel  a'i  gyfeillion  eu  bod  yn  awr  yn  dyfod  i 
gyffyrddiad  â  phrofedigaethau  newyddion,  ac  ymarfogasant 
!iV  herbyn,  A  Daniel  a  roddes  ei  fryd  nad  ymhalogaî  efe.*' 
Y  mae  Daniel  yn  un  o^r  cymeriadau  cymhwysaf  a  allasem  gael 
ji'w  ddal  allan  fel  testyn  i  bregethu  oddiwrtho  i  bobl  ieuainc, 
ic  iV  cyfeirio  ato  fel  eslampl  i'w  efelychu. 


160 


GYMERIAD  DANIEL. 


1.  Yr  ANFANTEISION  DAN  BA   RAI  YR   AMtYGODD   DaKIEL  E1 
GYMERIAD. 

1.  Yr  oedd  ei  oedran  yn  anfantais  iddô.  Nid  ydym  yu 
sicr  o'i  oedrau.  Mae  amrywiaeth  golygiadau  ar  hyny  ;  om 
cykiuir  ei  fod  yn  rhywle  o  ddeuddeg  i  ddeunaw  oed.  Yr  oed 
ran  mwyaf  manteisiol  i  ddysgu  iaith  Caldea,  ond  yr  oect 
ran  mwyaf  anfanteisiol  i  gyfarfod  arferion  Uygredig  y  llys 
Tymor  peryglus  ydyw  yr  un  rhwng  bachgendod  a  dyndod 
Gweddiai  Abram  o'r  Ceunaiit  unwaith,  Cofia  Arglwydd  m 
bobl  ifanc  yma  o'r  deunaw  i'r  dwy  ar  hugain,  adeg  wan 
ddyn  ti  loyddosf.  Yr  oedd  yr  hen  Abram  yn  llygad  ei  le 
adeg  wan  ydyw.  Dlbrofiad  oV  byd,  ac  eto  yn  llawn  yni 
bywiogrwydd  ;  yn  agored  i  fyned  yn  uchelfryd  a  dideimla 
yn  galed  a  rhyfygus,  os  na  bydd  gofal  mawr.  Oedran 
aeth  yn  llongddrylliad  ar  lawer  ynddo  wrth  greigiau  anyst 
iaeth,  balchder,  ac  afradlonedd.  Yr  oedd  Daniel  dan  yr  a 
fantais  yna. 

2.  Yr  oedd  sefyllfa  alltudiedig  yn  anfantais  iddo.  Má 
cynorthwyon  allanol  yn  fanteisiol  i  amddiffyniad  cymeriad  ; 
llygaid  rhieni,  sylw  cydnabyddion,  a  barn  y  cyhoedd.  Nis 
gwyddom  i  ba  eithafoedd  yr  ymoUyngem  ped  ymddifadid  ni  o'r 
attalfeydd  allauol  hyn.  Anfantais  y  gwr  ieuanc  oddieartref 
yw  fod  y  rhw^mau  hyn  yn  colli  eu  dylanwad  ar  ei  feddwl. 
Gorchest  fawr  ydyw  medru  ymddwyn  yn  iawn  pan  na  byddo 
neb  ond  Duw  yn  gweled  ;  ac  yn  enwedig  pan  fyddo  dynion 
wedi  ymddwyn  mor  ddirniygus  nes  gosod  dyn  mewn  profedig- 
aeth  i  ddibrisio  ei  hun  Ond  gwnaeth  Daniel  hyny  yn  Babilon 
bell — yn  gaethwas  alltudiedig  cadwodd  ei  goron. 

3.  Yr  oedd  llygredigaeth  y  llys  yn  anfantais  iddo.  Yr 
oedd  llys  Babilon  yn  llygredig  iawn  ;  rhoddid  y  rhyddid  hel- 
aethaf  i  deimladau  iselaf  y  natur  ddynol— ac  yr  oedd  yno  bob 
peth  i  foddio  gwyniau  a  nwydau  ieuenctyd.  Mae  y  rhyfyg  a 
ddangosodd  Belsassar  wrth  gymeryd  llestri  cyseerredig  teml 
Dduw  i  yfed  o  honynt  yn  y  wledd  ;  a'r  gloddest  oedd  yn 
myned  yn  ralaen  ar  y  pryd  yn  dangos  fod  pechodau  y  cnawd 


CYMERIAD  DANIEL. 


161 


yu  cael  y  rhyddid  mwyaf  di-wahardd.    Mae  Uygredigaeth 
dwfa  0  gylch  dyniou  a  hir  gynefino  ag  ef  yn  tueddu  i  bylu  eu 
j  syniadau  am  foesoldeb.    Pan  ddaeth  y  gwr  ieuanc  gyntaf  Vr 
dref  a  gweled  y    ddinas  wedi  ymroi  i  eilunod  ;  "  "  a*r  wlad  yu 
llawn  0  gamwedd  yn  erbyn  Sanct  ya'  Israel" — masnachdai  yn 
agored  ar  ddydd  Duw  ;  menywaid  digymeriad  yn  rhodio  yr 
beolyddyn  ben-ochel  ;  ac  ysgubion  dynoliaeth  yn  gwylio  eu 
cyfle  i  wueyd  drygioni ;  yr  oedd  ''ei  ysbryd  yn  cynhyrfu  yn- 
ddo  ;  ond  wedi  cyuefino  á^r  golygfeydd  y  mae  eu  hysgelerder 
yn  llai  brawychus — gall  yn  raddol  ddyfod  i  chwerthin  yn  yr 
olwg  arnynt,  ac  o'r  diwedd  gyd  redeg  iV  unrhyw  ormod  rhys- 
I  edd.    Y  cam  arweiniol  i  ymollyngiad  ydyw  syniad  moesol 
i  isel  ;  ac  y  mae  cynefino  â  golygfeydd  Uygredig  yn  tueddu  i 
'  feithrin  syniadau  isel  am  foesoldeb.    Cadwer  yn  fyw  yn  wastad 
hýnom  y  teimlad  effro  hwnw,  "Gwelais  y  troseddwr  a  gresynais.'^ 
4.  Yr  oedd  cydffurfiad  y  lluaws  ab^  arferion  llygredig  yn 
I  hrofedigaeth.    Nid  ymddengys  fod  ond  pedwar  yn  anghyri- 
1  ffurfio,  yr  oedd  y  lluaws  yn  rhoi  ffordd,  yn  ystwytho  eu  cyd- 
wybodau  at  ewyllys  y  brenhin.    Ac  y  mae  dylanwad  cryf  gan 
y  lluaws  ar  ddyu  ;  yn  enwedig  ar  ddyn  ieuanc.    Nid  yw  yu 
dewis  bod  yn  odd.    Mae  eraill  yn  cyrchu  i  dafarnau — yn  myn- 
ychu  dawns  gynulliadau  a  chwareudai  ;  yn  ymddifyru  yn  yr 
ystafell-gerdd  ;  ac  yn  treulio  eu  Sabbothau  mewn  difyrwch — 
paham  y  byddaf  finau  yn  wahanol  ?    Ond    na  ddilyn  luaws  i 
wneuthur  drwg."    Beiddiodd  Daniel  fyned  yn  erbyn  y  lluaws. 
Safodd  yn  auí^hydffurfiwr  pan  yr  oedd  y  Huaws  yn  cydffurfìo 
— a  dyna  sydd  yn  profi  bywyd.    Gall  pysgodyn  marw  fyned 
gyda'r  llif,  ond  rhaid  cael  pysgodyn  byw  i  fyned  yn  erbyn  y 
liif.    Gweithiodd  Daniel  gymeriad  rhinweddol  dan  yr  am- 
gylchiadau  mwyaf  anffafriol  ;  ac  nid  oes  yr  un  sefyllfa  pa  mor 
I  anfanteisiol  bynag  y  byddo  nas  gellir  byw  yn  dduwiol  ynddi. 
Nidoes  dim  raid  i  chwi  aberthu  gwirionedd  yn  y  masnachdy 
mwyaf  hocedus  :  nid  oes  raid  haloíîi  y  Sabboth  yn  yr  alwed- 
igaeth  iselaf ;  nid  oes  raid  i  chwi  lygru  eich  cydwybodau  yn  y 
teuluoedd  mwyaf  annuwiol 


1(32 


OYMERIAD  DANIEL. 


Mae  genym  esiamplau  o  rai  wedi  by  w  yn  ddawiol  dan  yr 
amgylchiadau  mwyaf  aiifanteisiol.  Cadwodd  Joseph  ei  gymer- 
iad  yn  nhỳ  Putiphar  ;  Obediah  yn  nheulu  Almb  ;  a  Daniel 
yn  llys  Babilon.    Ac  ni  lychwinodd  y  lìances  o  wlad  Israel  ei 

henw  da''  yn  nheulu  Naaman  ;  Esther  yn  llys  Ahasferus 
nac  Abigail  er  ei    hieuo  yn  anghymarus"  á'r  Nabal  feddw 
hwnw.    Cafodd  Daniel  yr  amgylchiadau  pwyaf  anffafriol 
weithio  allan  ei  gymeriad. 

II.  Y    LLINELLAÜ    NODEDIG    A    EGLURWYD    YN  NGHYMERIAD 

Daniel. 

1.  Deall  da.    Yr  oedd  Daniel  yn  nodedig  mewn  deall  a 
gwybodaeth.      Rhoddes  Duw  iddo  wybodaeth  a  deall  yn 
mhob  dysg  a  doethineb  ;  a  hyfforddiodd  ef  yn  mhob  gweled- 
igaeth  a  breuddwydion."      Yn  mhob  doethineb  a  deall  ar  aj 
ofynai  y  brenhin,  cafwyd  ef  yn  ddeg  gwell  na  r  holl  ddewinJ 
iaid  a'r  astronomyddion  oedd  o  fewn  ei  holl  frenhiniaeth  ef.'l 
Gwelodd  y  brenhin  Darius  ef  yn    rhagori  ar  y  rhaglawiaid 
a'r  ty wysogion,  o  herwydd  bod  ysbryd  rhagorol  ynddo,''  Yr 
oedd  yn  ddiarhebol  mewn  doethineb  fel  y  dywedai  y  proffwyd 
mewn  gwawd  wrth  falch  dywysogTyrus,    Wele  di  yn  ddoeth- 
ach  na  Daniel,  ni  chuddir  dim  dirgelwch  rhagot  ti  ;'  ac  y 
mne  ei  holl  hanes  yn  profi  fod  ynddo    oleuni,  a  deail,  a  doeth- 
ineb  fel  doethineb  y  duwiau  i  ddeongU  breuddwydion  ;  i  eg- 
luro  damegion  ;  a  datod  cyìymau.'^    Ac  o  bob  peth  y  gwrth- 
ddryeh  mwyaf  dirmygus  welodd  Solomon  oedd,    gwr  ieuanc 
heb  ddeall  ganddo."    Curff  lluniaidd,  gwisg  drwsiadus,  ysgog- 
iad  hoyw,  gwyneb  hardd,  barf  fawr,  "  ond  heb  ddeallganddo;"; 
cystal  fyddai  dyn  pren  ag  yntau.      Mewn  gwybodaeth  bydd- 
w^ch  wŷr  ;"  a  gwybodaeth  sydd  yn  gwneyd  dyn.  ChwiUwch 
am  bob  gwyhodaeth  naturioì  a  moesol    Goreu  pa  fwyaÉ 
fyddoch  yn  wybod  am  natur  a'i  deddfau  ;  am  ddefnydd  a'i  hrü 
odoUaethau  ;  ara  wLidlywiaeth  a'i  hegwyddorion  ;  am  y  ddae-| 
ar  isod  a'r  nefoedd  uchod  ;  am  y  cenhedlaethau  a  fu  o'r  blaen 
a'u  holl  dreigUadau  ;  ond  yn  enwedig    gwybod  y  pethau 
syíd  ytfgtfa  'nih  íacìíaVawTrîaŴlì^^--«^^gv/ybW  p  yágryŵyr 


CYÌIERIAD  DANIEL. 


16S 


lan'^ — "gwybod  ofn  yr  Arglwydd  ;  oblegid  "  deall  da''  yo 
y  pethau  hyn  a  ddyry  ras."  Ond  cya  gwybod  y  mae  yoi 
rhaid  darllen  llawer,  a  darllen  yn  fanwl,  a  myfyrio  yn  galed,, 
ar  destynau  sylweddol.  Darllenwch  bethau  rydd  waith  i^- 
meddwl— ëanga  eieh  syniadau  ;  yn  lle  rhyw  bapyrach  isel,  a 
mán  gyhoeddiadau  masw,  nad  ydynt  dda  i  ddim  ond  i  gre= 
bychu*  eneidiau.  Darllenweh  Dr  Owen  ar  Berson  Crist ; 
Charnock  ar  Fod  a  Phriodoliaethau  Duw  ;  Dr.  Williams  ar 
Benarglwyddiaeth  a  llywodraeth  ddwyfol ;  Jonathan  Ed- 
wards  ar  Ryddid  yr  ewyllys  a^r  serchiadau  ;  Gurnal  ar  y 
Cristion  mewn  cyflawn  arfogaeth  ;  a  gweithian  Baxter,  a 
Fuller,  a  Dodridge,  a  Henry,  a  Dr.  Lewis,  a  Charìes  ;— llyf- 
rau  rydd  fwyd  i^ch  eneidiau.  Dysgwch  ddatod  cylymau  dyr- 
us,  a.  myned  i  mewn  i  guddfeydd  dyfnion  bethau  Dnw.  Ym- 
aflwch  mewn  testynau  a  bair  i^ch  ymenyddion  chwysu.  Ni 
ddaw  eich  dylanwad  byth  i  gael  ei  deimlo  yn  bwysau  yn  y 
byd  heb  fod  ynoch  fel  yn  Daniel  ysbryd  rhagorol,  a  gwy- 
bodaeth,  a  deall." 

2.  Purdeb  manwl.  K  roddes  ei  fryd  nad  ymhalogai.'^ 
Mae  yn  debyg  fod  ar  fwrdd  y  brenhin  bethau  nas  í>;allasai  yo 
gydwybodol  fel  luddew  gyfranogi  o  honynt.  Yr  oedd  yn 
rhaid  iddo  haiogì  ei  gydwybod  neu  ymatal,  ond  rhoddodd  ei 
fryd  nad  ymhaIou:ai.  Ymataliodd,  ond  gwnaeth  hyny  dan 
lywodraeth  barn  bwyllog  ;  a  dymunodd  ar  y  pen  ystafelìydd 
na  themtid  ef  â'r  brofedigaeth.  Dewisodd  fywioliaeth  isel 
gyffredin  ~  ffa  Pw  bwyta  a  dwfr  iV  yfed  ;  a  bendithiodd  Duw 
hyny  iddo  ff^l  yr  oedd  ei  wedd  yn  decMch  nag  eiddo  y  rhai 
oedd  yn  bwyta  bwyd  y  brenl.îa,  ac  yn  yfed  ei  win.  Yr  oedd 
ganddo  lywodraeth  hollol  ar  ei  flysiau.  Yr  oedd  yn  rhy  bur 
i  yfed  gwin,  i  yfed  gwin  yn  y  dirgél,  i  yfed  gwin  er  ei  gael  am 
ddim,  i  yfed  gwin  íivfwrdd  y  brenhin,  ì  yfed  gwin  er  fod  y 
lluaws  yn  gwneyd,  i  yfed  gwin  er  fod  perygl  digio  y  brenhin 
drwy  wrthod  ;  eto  rhoddes  ei  fryd  nad  ymhalogai.'^  Gall- 
api  Jlawer  .(|(|adleii  iiad  oedd  ondpeth  bychan,  ond  yn  ngolwg 
tìayeî  yr  bedá  yn  bem  mmÍT^^  a  gbV4iest  i  adyn  i*eTianb  yV 


164 


GYMERíAD  DANIEL. 


bod  ya  fanwl  mewn  pethau  bychain  a  gyfrifir  yn  ddibwys  gan 
y  lluaws.  Oud  un  o'r  pethau  rawyaf  dinystriol  i  gydwybod 
bur  ydyw  edrych  yn  ysgafn  ar  gellweir  â  phrofedigaethau. 
Bobl  ieuainc  î  dilynwch  í^^amrau  Daniel  yn  hyn.  Gwnewch 
ddiofryd  yn  erbyn  y  cwpan  meddwol.  Dyma  y  graig  ddin« 
ystr,  yn  erbyn  yr  hon  y  mae  miloedd  o'n  hieuenctyd  wedi 
gwneyd  llongddrylliad  am  eu  ffydd.  "  Na  fydd  yn  mysg  y 
rhai  sydd  yn  meddwi  ar  win.^'  Nac  edrych  ar  y  gwin  pan 
fyddo  coch,  pan  ymddangoso  ei  liw  yn  y  cwpan,  pan  ymgyn- 
hyrfo  yn  iawn  ;  yn  y  diwedd  efe  a  frath  fel  y  sarff,  ac  a  big 
fel  y  neidr."  Mae  llawer  o  honoch  yn  byw  mewn  lleoedd 
dygir  y  ddiod  feddwol  i'r  bwrdd  ;  gwnewch  M  y  gwnaet 
Daniel.  Mynwch  gadw  cydwybod  bur  oddiwrth  arferion  llygr 
edig  eich  oes. 

3  Penderfyniad  disigl    Gwnaeth  benderfyniad  a  safori 
ato.      Rhoddodd  ei  fryd  nad  ymhalogai,''  ac  ni  siglwyd  ef. 
Ond  yr  oedd  yn  ddoeth  er  ei  fod  yn  beaderfynol.  Cynygiod 
i'r  pen  ystafellydd  wneyd  deng  niwrnod  o  brawf  ;  ond  pe  n 
chydsyniasai  y  pen-ystafellydd  i'r  prawf,  safasai  Daniel  at 
benderfyniad.    Nid    corsen  yn  ysgwyd  gan  wynt^'  ydoedd 
ond  hen  dderwen  gadarn  nas  gallasai  holl  gorwyntoedd  Ily 
Babilon  ei  siglo.    Gwnaed  prawf  Ilymach  o  lawer  arno  we 
hyn.    Pasiwyd  cyfraith  a  seliwyd  hi  gan  y  brenhin  Dariu 

nad  oedd  gweddio  i  fod  ar  na  Duw  na  dyn  am  ddeug  niwr 
nnd  ar  hugain  ond  ar  y  brenin  ; "  a'r  unig  amcan  oedd  d 
Daniel.    Attegid  y  gyfraith  á  bygythiad  o  ffau  y  llewod  ;  on 
ni  chymerodd  Daniel  ddim  arno  wybod  am  y  gyfraith  ;  dily 
odd  ei  arfer  fel  o'r  blaen,    aeth  i'w  dŷ,  a'i  ffenestri  yn  agore 
tua  Jerusalem,~a  gweddiodd  dair  gwaith  yn  y  dydd,  fel 
gwnai  efe  cyn  hyny  ; ni  roddodd  efe  i  fyny  y  weddî  gano 
dydd  ;— nid  aeth  i'r  drafferth  i  gau  ci  ffenestri ;  ond  gwnaet 
yn  hollol  fel  y  gwuai  efe  cyn  hyny.    Mae  pawb  wnaeth  e 
hol  yn  y  byd  yn  meddu  ysbryd  cyffelyb.    Ni  ddaw  byth  ddi 
daioni  o'r  dyn  ieuanc  gwamal,  cyfnewidiol,  meddal,  gwlane 
aidd  yna  a  gymer  ei  ^lch-arwain  gan  y  gallu  cryfaf  ar  y  pry 


CYmrdAS  BANIEL, 


165 


"  Gwr  dauddyblyg  ei  feddwl  sydd  anwastad  yn  ei  holl  ffyrdd^^ 
— "  Ansafadwy  oeddit  fel  dwfr,  ni  ragori  di.''  Dinystr  ean- 
noedd  yw  na  allan  ddyweyd  M,  ac  wedi  ei  ddy weyd  sefyll 
ato.  Fy  mab,  os  pechaduriaid  a'th  ddeuant,  na  chytuna." 
Mae  yn  werth  darllen  hanes  y  dynion  fu  yn  Seroes  ar  dir 
crefydd.  Dyna  y  dynion  sydd  wedi  ysgwyd  y  byd— a  cherfio 
eu  henwau  yn  annileadwy  ar  galon  cymdeithas.  Ffydd  y 
rhai  dilynwch."  "  Y  rhai  trwy  fifydd  a  oresgynasant  deyrnas- 
oedd." 

4.  Parch  i  Dduw.  Dy nia  oedd  wrth  wraidd  y  cwbl.  Yma 
yr  oedd  sylfaen  ei  gymerìad  wédi  ei  rhoddi  i  lawr,  "  o  herwydd 
puredd  a  gaed  ynddo;"— ffyddlawn  oedd  efe,  fel  na  chaed 
ynddo  nac  amryfusedd  na  bai.^^  Dygwyd  ef  i  adnabyddiaeth 
o  Dduw  yn  ei  wlad,  magwyd  parch  ynddo  i  Dduw  ei 
dadau,  hwyrach  ar  aelwyd  ei  rieni  trwy  addysgiadau  mam 
dduwiol,  ac  er  ei  gymeryd  o^i  wlad  yn  ieuanc  ni  chollodd 
yr  argraffiadau  hyny  oddiar  ei  feddwl.  Saif  Daniel  yn 
nosbarth  blaenaf  duwiolion  y  Beibl ;  rhestrir  ef  gyda  Noah, 
Daniel  a  Job,  fel  y  tri  chedyrn  cyntaf  "  mewn  crefydd.  Yr 
oedd  mor  dduwiol  na  allasai  ei  elynion  weled  un  gwall  ynddo 
ond  ei  ffyddlondeb  iV  Dduw.  Mae  yn  un  o  gymeriadau  per- 
ffeithiaf  y  Beibl.  Nid  oes  un  ond  yn  gwmwl  ar  ei  hanes  ; 
ond  y  mae  yn  sefyll  ger  ein  bron  yn  "  ddynDuw  ;"  perffaith 
a  chyfiawn  heb  ddiffygio  mewn  dim."  Nid  ydym  yn  dyweyd 
nad  oedd  diffygion  ynddo  ;  ond  gwelodd  ysbryd  Duw  yn  dda 
guddio  y  cwbl  yn  ei  hanes,  a'i  osod  allan  fel  un  o'r  engreifftiau 
perffeithiaf  o  grefydd  gyflawn.  Ac  yn  sylfaen  i^r  cwbl,  ac  yn 
ben  ar  y  cwbl  yr  oedd  parch  i  Dduw  yn  ei  galon.  Dyma 
hanfod  crefydd.  Gellir  meddu  deall  da, — purdeb  manwl,  a 
phenderfyniad  disigl  hebddi ;  ond  dechreuad  doethineb  yw 
ofn  yr  Arglwydd."  Dyma  yn  unig  geidw  y  gwr  ieuanc  yn 
ddiogel  dan  bob  amgylchiad,  **Deddf  ei  Dduw  yu  ei  galon  a'i 
gamrau  ni  lithrant.''  Dyma  alluogodd  Joseph  i  wrthsefyll 
profedigaethau  tanllyd  yr  Aipht ;— "  Pa  fodd  y  gwnaf  y  mawr 
ddrwg  hwn  a  phechu  yn  erbyn  Duwî"  Dyma  gadwodd  y 
15 


CYMERIAD  DÁÎflÊL. 


bachgen  Abiah  rhag  ymhalogi  o  hono  â  phechodau  tỳ  Jere 
boam  ei  dad  ;  "  0  herwydd  cael  ynddo  ef  beth  daioni  tuag  at 
Arglwjdd  Dduw  Israel."    Dyma  gadawodd  Obadiah  rhag 
Ilychwino  ei  wisgoedd  yn  nheulu  Ahab,  oedd  ei  fod  yn  ofni 
yr  Arglwydd  o'i  febyd."    A  dyma  gadawodd  Daniel  rhag 
ymollwng  gyda  llygredigaethau  ilys  Babilon,  oedd  ei  barch 
calon  i'w  Dduw.    Fy  nghyfeillion  ieuaiiic  !  Gellwch  gasgl 
cyfoeth  yn  bentyrau  ;  gellwch  drysori  gwybodaeth  nes  cael 
eich  cyfrif  yn  oraclau  ;  gellwch  ddringo  i  fynu  i  binaclau  uchaf 
cyradeithas  ;  ond  ni  thycia  hyn  oll  heb  barch  i  Dduw  yn  y 
galon.    "  A  thithau  Solomon  fy  mab,  adnebydd  Dduw  d 
dad,  agwàsanaetha  ef  â  chalon  berffaith,"  oblegld  "  dechreua 
doethineb  yw  ofn  yr  Arglwydd."    Dyma  elfenau  cymeria 
anfarwol. 

III.  Yr  anrhydedd  y  dyrchafodd  cymrriad  Daniel  e 

IDDO. 

1.  Dyrchafiad  yn  y  Uys,  Ymgododd  i  fod  yn  brif  weinide 
y  brenhin    Yr  oedd  yno  chwech  ugain  o  dywysogion  ;  tr 
rhaglaw  ar  y  tywysogion,  a  Daniel  yn  benaf  oV  tri,  Codod 
ei  grefydd  ef  o  fod  yn  gaethwas  i  ymyl  yr  orsedd.      A  we 
di  wr  diesgeulus  yn  ei  orchwyl  ?  efe  a  saif  ger  bron  brenhi 
oedd,  ac  nid  ger  bron  rhai  isel  radd.^^    A  oes  rhyw  rai  y 
dyweyd  fod  crefydd  yn  aufantais  i  ddyrchaüad  yn  y  byd  yma 
Y  gwir  yw  nid  oes  dim  mor  fanteisiol.    Mae  dynion  ieuain 
sobr,  gonest,  crefyddol  yn  sicr  o  enill  ymddiried  eu  huwchradd 
Mae  aspri  mewn  pobl  ieuainc  am  fyned  i  fynu,  a  mawr  Iwyd 
i  chwi.    Hoffwn  eich  gweled  oll    a  goleuni  Duw  ar  eich  pe 
a  llewyrch  rhagluniaeth  ar  eich  pebyll  f  ond  os  mynwch  hyny 
dilynwch  ol  traed  Daniel.      Dyrchafa  di  hi,  a  hi  a'th  ddyrc 
afa  di,  hi  a^th  ddwg  di  i  anrhydeddu  os  cofleidi  hi."  Gwn 
hyny  i  ddyn  yn  y  byd  yma.    Duwioldeb  ydy w  sylfaen  cyme 
iad  urddasol  raewn  cymdeithas  ;  ac  i  anrhydedd  tragy wydd 
nid  oes  dira  arall  yn  dyrchafu  dyn. 

2.  Cymeradwyaeth  Duiv.    Dyraa  y  peth  penaf,  rhyn 
bncTd  Dnw"  o  "bod  yn  ^ymewadwy  ganddo  ef/^   Y  ddan  ^ 


CYMEBUD  DAlíîEL.  16Î 

mae  eu  eymeradwyaeth  yn  bwysig  ydy w,  Duw  a  chydwybod. 
Ni  ddylai  neb  ddírmygu  cymeradwyaeth  dynion.    Mae  bod 
yn  gymeradwy  ganddynt  yn  help  mawr  i  wneyd  daioni  iddynt. 
Mae  **gair  da"  pawb,  fel  yr  oedd  i  Demetrius  iV  ddymuno 
os  gellir  ar  dir  gwirionedd  ei  gyrhaedd,  ac  y  mae  bod  yn 
gymeradwy  gan  y  saint   yn  werthfawr  iawn.    Ond  Duw  a 
chydwybod  yw  y  ddau  ag  y  raae  eu  cymeradwyaeth  yn  an- 
rhaethol  bwysig  i  bob  dyn.    Y  fantais  i'w  boddloni  yw  fod  y 
ddau  yr  un  ochr.    Wrth  enill  cymeradwyaeth  Dnw  y  diogelir 
heddwch  cydwybod.    Y  gwirionedd  oddi  allan  yn  cyfiawnhau, 
a'r  galon  oddifewn  heb  gondemnio.    Yr  oedd  gwahaniaeth 
mawr  rhwng  sefyllfa  Daríus  a  Daniel.    Y  naill  yn  y  palas 
brenhinol,  a'r  Ilall  yn  ffau  y  llewod.    Ond  yr  oedd  gwahan- 
iaeth  mwy  yn  sefyllfa  eu  meddyliau  oddi  mewn,  nag  oedd  yn 
eu  hamgylchiadau  oddi  allan.    Cysgodd  Daniel  yn  dawel 
rhwng  y  Uewod,  ond  methodd  y  brenhin  a  chysgu  yn  ei  balas. 
Yr  oedd  cydwybod  euog  yn  gwneyd  gwely  man  blu  Darius  yn 
galed  i  orwedd  arno  ;  a  chydwybod  dawel  Daniel  yn  rhoddi 
gorphwysfa  iddo  yn  ngwaelod  y  fifau.— Cydwybod  euog  yw  y 
gydymaith  fwyaf  annedwydd  ;  a  chymeradwyaeth  Duw  dry  y 
fifwrn  a^r  fîfau  yn  nefoedd  i  ddyn. 

Wyr  ieuainc, — mynwch  gymeriad  y  bydd  yn  werth  gan 
Dduw  ei  ganmol.  Mor  felus  fydd  ei  glywed  yn  dyweyd,  ''Da, 
was  da  ;  a  fifyddlon." 

3.  Enwogrwydd  yn  y  byd.  Ni  welwyd  yn  werth  cadw 
enwau  y  bechgyn  gydffarfiodd,  ond  y  mae  enwau  Daniel, 
Shadrach,  Mesech,  ac  Abednego  yn  fyw  ac  yn  enwog  wedi 
treigliad  miloedd  o  genhedlaethau.  "  Cofiíadwriaeth  y  cyfiawn 
sydd  fendigedig  ;  ond  enw  y  drygîonus  a  bydra."  Mae  cym- 
eriad  Daniel  yn  anfarwol.  Mae  awydd  cryf  ar  ddynion  am 
fyw  yn  y  dyfodol,  a  throsglwyddo  eu  henwau  Tr  oesau  a  ddel. 
Yr  uchelgais  yma  a  weithiai  Napoleon  Bonaparte  yn  mlaen  ; 
gogoniant,  go^oniant,  gogoniant  oedd  ei  arwyddair.  Wedi 
dychwelyd  i  Paris  ar  ol  rhyfel  Marango  dywedai, — "  Wel ! 
ychydig  ddigwyddiadau  fel  hyn  eto,  ac  yna  yn  sicr  disgynwn  i 


168  CTMERIAO  DAÍíiEL. 

oesau  dyfodol  ;  ond  beth  yw  hyn  ?  gorchfygais  mae  yn  wir 
mewn  Uaì  na  dwy  flyoedd  Cairo,  Paris,  a  Milau  ;  ond  pe  bydd- 
wn  farw  y  foru.  llai  na  lianer  tu  dalen  a  fyddai  y  cwbl  a  gyf- 
Iwynid  i  fy  holl  orchestion  wedi  treigliad  deg  o  ganrifoedd.^' 
Cael  cyfrol  i  drosglwyddo"^ei  enw  i  oesau  dyfodol  oedd  ei  uch- 
elgais,  er  i'r  gyfrol  hono  gael  ei  hysgrifenu  á  gwaed  goreu 
Ewrop.  Ond  derfydd  coífadwriaeth  Napoleon  Bonaparte. 
Ní  bydd  cymaint  a  haner  tu  dalen  i  groniclio  ei  orchestion,  na 
dwy  Iythyren  i  gofnodi  ei  enw,  oblegid  enw  y  drygionus  a 
bydra.''  Ond  y  mae  Daniel  wedi  cyfodi  iddo  ei  hun  gofadail 
a  ol-fodola  y  greadigaeth.  Y  cyfiawn  a  fydd  byth  mewn 
cofl'adwriaeth."  Duwioldeb  yn  unig  fy  anwyl  gyfeiUion  ieuainc 
a  wna  eich  cymeriad  yn  enwog  ac  anfarwol.  Maluria  cofgol- 
ofnau  rhyfelwyr  dewr  ;  ymollynga  y  pontydd  crogedig  sydd 
yngofadeiliau  o  fedrusrwydd  celfyddydwyr  cywrain  :  dadfeilia 
adeiiadau  gorwych  Llundain  a  LiverpooI  sydd  yn  gofgolofnau 
o  ddiwydrwydd  eu  marsiandwyr  pendefip:aidd  ;  ae  ysgubir  eu 
gweddillion  gyda  dyfroedd  y  Thames  aV  Mersey  i'r  mòr  ; — 
gwna,  metha  creigiau  a  mynyddau  Arfon  a  Meirion  sefyll  ar 
eu  gwadnau  ;  clywir  trwst  cleciadau  colofnau  y  ddaear  yn 
nghoelcerth  y  dydd  diweddaf,  á  y  nefoedd  heibio  gyda 
thwrf,  todda  y  defnyddiau  gan  wir  wres,  a  phlygir  y  greadig- 
aeth  fel  llyfr."  Ond  pan  y  gwysir  holl  feibion  Adda  iV  prawf 
diweddaf  dy  wed  y  Barnwr  cyfìawn  wrth  Daniel,  a  phawb  a 
rodiant  Iwybrau  ei  ff'ydd  ef,  Gorphwysi  a  sefì  yn  dy  ran 
yn  niwedd  y  dyddiau  "  dos  i  mewn  i  lawenydd  dy  Ar- 
glwydd.'" 

Bobl  ieuainc.  Rhoddwch  y  flaenoriaeth  i^r  pethau  penaf  ; 
gwnewch  eich  goreu  mewn  fl'ordd  onest  o'r  byd  yma,  Eithr 
yn  gyntaf  ceisiwch  deyrnas  Dduw  aH  gyfìawnder  ef  ;  a^r  holl 
bethau  hyn  a  roddir  i  chwi  yn  ychwaneg." 


PREGETH  V. 


MARW  PR  DDEDDF. 


Galatiaid  ii.  19. 
^'Canys  yr  wyf  fi  trwy  y  ddeddf,  wedî  marw  i'rddeddf;  fel  y 
byddwn  byw  i  Dduw.'- 


Mae  yr  Apostol  Fedr  yn  cly  weyd  fod  rhy  w  bethau  yn  ys- 
grifeöiadau  ei  aowyl  frawd  Paul,  yn  ^^anhawdd  eu  deall  f  ac 
y  mae  pawb  a'u  darllenodd  yn  ystyriol  o  angenrheîdrwydd  yn 
gorfod  teimlo  hyny.  Mae  yr  anhawsder  iV  ddeall  yn  cyfodi, 
— nid  oddiar  unrhyw  aneglurder  yn  ei  ddull  ef  o  ymadroddi  ; 
ond  oddiar  fawredd  a  dyfnderoedd  y  pynciau  a  drinir  ganddo. 
Mae  ambell  i  ysgrifenydd,  ac  ambell  i  bregethwr  yn  anhawdd 
ei  ddeall  am  ei  fod  yn  tywyllu  cyngor  ag  ymadroddion  heb 
wybodaeth.'^  Nis  gellir  gweled  gwaeîod  y  pydew,  nid  am  ei 
fod  yn  ddwfn,  ond  am  fod  y  dwfr  yn  îlwyd  a  chymysgedig. 
Ond  am  ysgrifeniadau  Paul  y  mae  yr  anhawsder  yn  cyfodi 
oddiar  fawredd  y  pynciau  a  drinir  ganddo.  Er  fod  y  dwfr  yn 
eithaf  gloyw,  nis  geUir  gweled  y  gwaelod  oblegid  dyfnder  y 
pydew.  Gall  mai  ei  lythyrau  at  yÄlliufeiniaid  a^r  Galatiaid 
yw  y  rhai  anhawdcaf  deall  o'i  holl  ysgrifeniadau  ;  a  bod 
y  mynych  gyfeiriadau  at  wahanol  ddeddfau  yn  mysg  y  pethau 
anhawddaf  yn  y  llythyrau  hyny.  At  hyny  y  cyfeiria  y  testyn, 
"  Canys  yr  wyf  fi  trwy  y  ddeddf,  wedi  marw  i'r  ddeddf  ;  fel  y 
feyddwn  byw  i  Dduw." 

Y  DDEDDF. 

Yr  ydym  yn  fynych  iawn  yn  cyfarfod  â'r  gair  deddf  yn  llyth- 
yrau  Paul.  Nid  yr  un  peth  a  olygir  wrtho  yn  mhob  man. 
Mae  arglwyddiaeth  pechod  ar  galon  yr  annuwiol  yn  cael  ei 


110 


iUBW  I'b  DDE0DF, 


alwyn  "ddeddf  pechod  a  marwolaeth."   Mae  gweddillion 
Uygredd  yn  Dghalon  y  Cristion,  yn  cael  ei  alw  yn  "  ddeddf  yr 
aelodau  "    Mae  awdurdod  yr  efengyl  yn  rhyddhau  yr  enaid 
crediniol,  yn  cael  ei  galw  yn"ddeddf  ysbryd  y  bywyd  yn 
Nghrist  lesu."    Mae  ilywodraeth  gras  ar  galon  y  dyn  duwiol 
yn  myned  dan  yr  enw  "  deddf  y  meddwl."   Fel  yna  y  mae 
i'r  gair  deddf  ystyr  ëang,  i  ddynodi  unrhy w  beth  sydd  yn  cario 
Uywodraeth  a  meistrolaeth  ar  ddyn.    Dichon  fod  yr  Apostol 
yma  yn  golygu  wrth  y  ddeddf— luddewaeth  yn  eichyfanswm. 
Nid  y  ddeddf  foesol  na'r  ddeddf  seremoniol  ar  wahan  ;  oblegid 
yr  oedd  y  fath  ddosbarthiad  yn  anadnabyddus  yn  mysg  yr 
luddewon  ;  ond  y  gyfundraeth  grefyddol  oedd  iddynt  hwyyn 
"  atbraw  at  Grist ;"  ac  a  elwir  yn  gyffredin  yn  ddeddf  Moses. 
Yn  y  gyfundraeth  hono  yr  oedd  y  "  deng  air  "  y  rhan  bwysic- 
af  •  ac  yn  yr  ystyr  benaf,  dyna  a  feddylir  wrth  y  "  ddeddf' 
yn'y  testyn.    Gelwir  hon  yn  ddeddf  foesol  am  ei  bod  yn  rheol 
moesau  ac  ymddygiadau  creaduriaid  rhesymol  ;  ac  yn  cynwy 
ynddi  hoU  egwyddorion  rhwymedigaeth  foesol.    Mae  yn  cy 
odi  oddiar  berthynas  dyn  aDuw  ;  ac  felly  yn  ddeddf  ei  natur 
i  barhau  tra  y  byddo  Duw  yn  Dduw,  a  dyn  yn  ddyn— y  nail 
yn  ofynwr  a'r  llall  yn  ddyledwr  ;  o  ganlyniad  bydd  yn  dily- 
dyn  i  bob  man,  a  saif  yn  anghyfnewidiol  byth  yn  ei  gofynio  - 
Nis  gall  ymguddi»  oddiwrth  ei  hysbryd  na  ffoi  o'i  gwydd.  Ga 
ei  bod  yn  ddeddf  ei  natur,  nid  oedd  angen  cyhoeddiad  o  hon 
i  ddyn  yn  ei  greadigaeth,  yr  oedd  ei  holl  elfenau  ynddo,  a' 
holl  ofynion  yn  eael  ufMd-dod  ganddo.    Yn  yr  ystyr  yma  y 
oedd  wedi  ei  greu  gan  Dduw,  "ar  ei  lun  a'ì  ddelw  ei  hun 
mewn  gwybodaeth,  cyfiawnder,  a  gwir  sancteiddrwydd " 
hyny  yw,  ei  ddelw  foesol,  oblegid  arddrych  o  hono  yw 
ddeddf.    Rhoddwyd  hi  yn  gyhoeddus  ar  Sinai  dan  ddeg 
benau,  wedi  ei  hysgrifenu  â  bys  Duw  ar  ddwy  llech  fae 
Rhaid  mai  yr  un  ddeddf  oedd  hon  a  deddf  natur  dyn,  ai  b 
ynadnabyddus  yn  flaenorol  gan  mai"oblegid  troseddau  y 
rhoddwyd  hi  yn  ychwaneg  "  sef  y  troseddau  gyflawnwyd  yn 
ngwyneb  yr  amlygiadau  blaenorol  o  honi.   Eglurodd  Um 


MARW  f R  DDEDDF, 


m 


örist  eî  hegwyddoríon  gyda  raaDylrwydd  yn  ei  bregeth  odidog 
ar  y  mynydd  ;  a  rhoddodd  esboniad  perffeithiach  ar  natur  a 
therfynau  rhwymedigaeth  foesol,  na  dira  gafwyd  eyn  hyny  nac 
wedi  hyny.  Nid  i  Sinai  y  mae  myued  i  gael  esboniad  ar  y 
gyfraith,  ond  at  Grist  i'r  mynydd.  Corffolodd  ei  hegwyddon^ 
ar  ol  hyny  i  ddau  orchymyn  mawr'' — "  ceri  yr  Arglwydd 
dy  Dduw  a^th  holl  galon,  a'th  gymydog  fel  ti  dy  han  f  a 
dyma  y  ddwy  golofn  ar  y  rhai  y  mae  y  *'gyfraith  a^r  proff- 
wydi"  yn  sefyll.— Oryuhôdd  Paul  gynwysiad  y  ddeddf  i  nn 
gaîr  cyflaw^nder  y  gyfraith  yv/  cariad."  Ac  nis  gellir  dyweyd 
am  dani  yn  well  nag  y  dywedodd  ;  "  felly  gan  hyny  y  mae  y 
ddeddf  yn  sanctaidd,  a'r  gorchymyn  yn  sanctaidd,  yn  gyfiawn, 
ac  yn  dda. 

''marw  i'r  ddeddf." 
Defnyddir  y  gair  marw  gan  yr  apostol  Paul  yn  ei  gysylltiad  â 
gwahanol  bethau,  marw^  i  bechod  ;"  raeirw  i'r  peth  yn  hat= 
elid  ac  yma,  marw  i^r  ddeddf.''  Marw  i  unrhy  w  beth  sydd 
ymadrodd  cryf  yn  golygu  fod  y  peth  hwnw  wedi  cólli  ei  ddyl- 
anwad  ar  y  gwTthddrych.  Wrth  farw  y  raae  pob  perthynas 
yn  cael  ei  thori,  a  phob  cyfeiUach  yn  darfod  à'r  hen  dduìl  o 
fyw.  Ond  yn  mha  ystyr  y  mae  y  dyn  duwiol  yn  marw  i^r 
ddeddf  ?  Mae  yn  sicr  mai  nid  yn  mhoh  ystyr  ;  ac  nid  yn 
yr  un  ystyr  ac  y  mae  yn  marw  i'r  byd,  ac  yn  raarw  i  bechod. 

Nid  yw  ei  berthynas  á'r  ddeddf  yn  cael  ei  thori.  Mae  y 
ddeddf  yn  dal  perthynas  â  dyn  fel  creadur  ;  ac  er  y  colhr  y 
pechadur  yn  y  sant,  eto  hyáà  y  dyn  yn  aros  ;  ac  ynddo  ef  yr 
ymafla  y  ddeddf.  Yn  hyn  y  mae  gwahaniaeth  rhwng  y 
ddeddf  a-r  efengyl.  Mae  y  ddeddf  yu  daî  perthynas  â  bodol- 
aeth  dyn, — a^r  efengyl  yn  dal  perthynas  â  phrawf  dyn.  Der- 
fydd  ein  perthynas  â^r  efengyl  feldeiHaid  prawf  ;  ond  ni  dder- 
'  fydd  byth  ein  perthynas  âV  ddeddf.  Mae  yn  gofyn  pob  dyn 
ar  y  ddaear,  pob  angel  yn  y  nefoedd,  a  phob  cythranl  yn 
uffern.  Erys  ein  perthynas  à'r  ddeddf  byth.  Nid  terfyn 
bodolaeth  dyn  ydyw  marw  yn  naturiol  ;  ond  cyfnewidiad  ar 
ffurf  boüolaeth.    Newid  duU  o  fy w=    Diosg  un  ffurf.  a  gwisgo 


It2 


MARW  Vr  DDEDDF. 


ffurf  wahanol.  Felly  hefyd  y  mae  ^iít/ perthynas  y  Cristlon 
à'r  ddeddf  yn  newid,  ond  nid  ei  berthynys  ;  "  Canys  nid  ar- 
glwyddiaetha  pechod  arnoch  chwi,  oblegid  nid  ydych  chwi 
dan  y  ddeddf,  eithr  dan  ras/'  Saif  efengyl  rhyn^dynt  â'r 
,ddeddf  ;  ac  y  mae  pob  ufudd  dod  i^r  ddeddf  yn  cyfodi  oddiar 
egwyddorion  a  genhedlir  trwy  yr  efengyl.  Nid  ein  perthynas 
áV  ddeddf  sydd  yn  cael  ei  thori  wrth  farw  iddi. 

Nid  marw  i^r  ystyriaeih  o  hawliau  y  ddeddfi  ofyn,  a  chyd- 
nabyddiaeth  o  uniondeb  ei  gofynion.  Mae  y  duwiol  yn  cyd- 
nabod  hawliau  goruchel  y  ddeddf ;  Myfi  a  wn  fod  y  ddeddf 
yn  ysbrydol  ;  ond  rayfi  sydd  gnawdol,  wedi  fy  ngwerthu  dan 
bechod."  Yr  wyf  yn  cydsynio  á^r  ddeddf  mai  da  yw."  Ni 
fynai  newid  siU  o  honi  i  gadw  ei  fywyd.  Ac  nid  yn  unig  cyd- 
nebydd  ei  hawliau,  ond  addefa  ei  thegwch,  a  chymeradwya  y 
ddelw  a  argraffa.  Gweithio  yr  enaid  i  gadw  y  ddeddf  y  mae 
yr  efengyl  ; — y  cymeriad  cymeradwy  gan  y  naiU  a  ffurfia  y 
Uall.  Pan  y  mae  y  ddeddf  yn  dangos  y  ddelw,  mae  yr  efeng- 
yl  yn  newid  i'r  unrhyw.  Deddf  ei  Dduw  sydd  yn  ei  galqn, 
a'i  gamrau  ni  hthrant  ;  "  a'j  weddi  wastadol  ydyw,  "  üna  fy 
nghalon  i  gadw  dy  ddeddfau."  Ond  yn  mha  ystyr  ynte  y 
mae  yn  marw  i'r  ddeddf  ? 

Mae  yn  marw  i  ddisgwyl  bywyd  ar  dir  deddf;  a  chyfiawìi' 
had  trwy  weithredoedd  y  ddeddf  Dwy  ffordd  fu  erioed  i 
gymeradwyo  dyn  gyda  Duw  Ffordd  ufudd-dod  personol,  a 
ffordd  ufudd-dod  Crist.  Mae  yr  angylion  santaidd  yn  ffafr 
Duw  ar  d  r  ufudd-dod  persnnol.  Pa  berthynas  bynag  all  fod 
rhwng  cyfryngdod  Crist  â  diogelwch  yr  angylion,  nid  oedd 
eisiau  aberth  drostynt,  oblegid,  ni  phechasant ;  nac  ufudd-dod 
yn  eu  lle,  oblegid  nid  anufuddhasant.  Maent  yn  gallu  edrych 
yn  wyneb  Duw  fel  plant  diniwed  yn  ngwyneb  eu  Tad.  Gall- 
ant  nesau  ato  iV  addoli  heb  waed  nac  aberth.  Bu  Adda  yn 
cymdeithasu  â  Duw  yn  nhrefn  yr  angel  glân  ;  heb  wybod  am 
gywilydd,  na  theimlo  euogrwydd  ond  ar  dir  nfudd-dod  per- 
sonol  yn  cyfarfod  à  Duw  ;  Oüd  ni  bu  neb  o'i  hiliogaeth  byth 
ar  ei  ol,  mae  miloedd  wedi  ceisio,  ond  nid  oes  neb  erioed  wedl 


MARW  i'R  DDEDDF. 


m 


llwyddo.  Cynygion  am  ddyfod  i  fynu  "  trwy  weithredoedd  y 
ddf^ddf  "  ydyw  aberthau,  penydiau,  pererindodau,  a  dyoddef- 
iadau  coelgrefyddau  y  byd.  Ac  y  mae  rhy w  weddillion  deddf- 
oldeb  yn  nghalon  dyn, — pan  y  teimlir  pwysau  euogrwydd, 
mae  yn  myned  i  ymofyn  yn  uniongyrchol  pa  beth  a  all  efe 
wneyd  i  foddloni  Duw.  "  Pa  beth  da  a  wnaf  fel  yr  etifedd- 
wyf  fywyd  tragywyddol?"  Pa  beth  sydd  ganddo  i  brynu  y 
nefoedd  ;  oblegid  y  mae  balchder  pechadur  mor  fawr,  byddai 
yn  well  ganddo  ei  phrynu,  nac  ymostwng  i^w  derbyn  yn  rhad 
o  law  Duw.  Rhifa  ei  elusenau,  pwysa  ar  ei  rinweddau,  sib- 
ryda  iddo  ei  hun  nad  yw  wedi  bod  yn  euog  o  bechodaumawr; 
ac  nad  yw  yn  waeth  nal  gymydogion.  Ond  y  mae  y  dyn 
sydd  yn  ^'marií;  ddeddf^^  wedi  ei  gweled  yn  myned  yn 
golli  bywyd  arno  byth  ar  dir  gweithredoedd  da.  Mae  banc- 
iau  tywod  ei  rinweddau  yn  ymollwng  dan  ei  draed.  Mae 
wedi  cael  ynddo  ei  hun  farn  angau."  Mae  yn  gweled  eì  hun 
yn  goUedig  yn  mhob  man,  yn  ei  oreu  yn  gystal  ag  yn  ei  waeth- 
af,  yn  ei  weddiau  a'i  elusenau  yn  gystal  ag  yn  ei  Iwon  a'i  gab- 
leddau.  Mae  angau  yn  tremio  yn  ei  wyneb  o'i  hoîl  ymddyg- 
iadau.  Mae  sancteiddrwydd  Duw  yn  tanbeidio  ^ir  ddrygedd 
ei  gaìon — cyfiawnder  Duw  yn  dysgleirio  ar  lygredd  ei  feddwl, 
gwirionedd  Duw  yn  cyfleu  ei  '*  holl  anwireddau  ger  ei  tron,  ei 
ddirgel  bechodau  yn  ngoleuni  ei  wyneb  ; nes  y  mae  yn 
gweled  pob  gobaith  wedi  ei  golli,  pob  Ilewyrch  wedi  diffodd, 
pob  goleu  wedi  eilio,  ac  yntau  ar  suddo  i  ddyfnderoedd  euog- 
rwydd  a  thrueni  ;  ac  wrtb  farw  i'r  ddeddf  yn  gwaeddi,  Ar- 
glwydd,  cadw  ni,  darfu  am  danom."  Darfu  am  danom  o'n 
rhau  ui.^^ 

MARW  l'E  DDEDDF,   îRWy  Y  BDEDDF. 

Mae  y  ddeddf  yma  yn  cael  ci  gosod  aìlan  fel  moddion  i 
ladd  dyn  i  bob  gobaith  am  fywyd  trwyddi.  Marw  iddi, 
trwyddi. 

Trwy  y  goleu  y  mae  y  ddeddf  yn  ei  roddi  ar  ogoniant  cy- 
rfí)erìM  fiUv).   MaB  tuŵd  yn  mhoT}  pa'chadur  i  fcrffli  goíwg 


MAllW  Li<  bDì^DDY. 


ffafriol  iddo  ei  liuu  ar  nodwedd  Duw.  Edrycha  yn  unig  ar  yr 
ochr  drugarog  a  maddeugar  i  gymeriad  yr  anfeidrol ;  a  chy- 
mer  achlysur  oddiar  ei  hwyrfrydigrwydd  i  dywallt  ei  lid,  i 
farnu  ei  fod  yn  cymeradwyo  ei  ymddygiadau.  "  Eisteddaist  a 
dywedaist  yn  erbyn  dy  frawd,  rhoddaist  enllib  i  fab  dy  fam  ; 
hyn  a  wnnethost  a  mi  a  dewais  ;  tybiaist  dithau  fy  mod  yn 
gwbl  fel  ti  dy  hun  ;  ond  mi  a'th  aríryhoeddaf  ac  a'i  trefnaf  o 
flaen  dy  lygaid."  Mae  yr  annuwiol  yn  tynu  Uun  Duw  yn  rhyw 
beth  tebyg  iddo  ei  hun  ;  ac  edrycha  ar  y  Ihnellau  mwyaf 
goddefol  yn  ei  gymeriad.  Ond  y  mae  y  ddeddf  yn  dangos 
cymeriad  Duw  mewn  goleu  tra  gwahanol,  Yn  raddol  y  dad- 
blygodd  Duw  ei  gymeriad  i^r  byd  ;  a  phob  datguddiad  ych- 
wanegol  yn  dangos  mwy  o  hono.  Dechreuodd  ddatguddio  ei 
hun  yn  ngweithredoedd  ei  ddwylaw.  Yr  oedd  wrth  greu  bob 
dydd  yn  dangos  mwy  o  hono  ei  hun  ;  a  rhyw  linell  newydd 
yn  ei  gymeriad  yn  dyfod  i'r  golwg.  Mae  doethineb,  gallu,  a 
daioni  yr  anfeidrol  i^w  darllen  yn  eglur  yn  y  pethau  a  wnaeth. 
Rhoddodd  Duw  gymaint  o'i  ddelw  ar  y  cwbl  a  wnaeth  ag  a 
allasent  ddal  o  hono.  Rhaid  cael  papur  da  i  argraffn  yn  eg- 
lur.  Ysgrif^nodd  Duw  ei  enw  mor  eglur  ar  ddalenau  y  môr, 
yr  haul,  yr  wybren,  a'r  daran,  ag  y  gallasent  ddal  yr  argraff 
o  hono.  Ond  ar  ei  ddeddf  ysgrifenodd  yn  helaethach  ac  yn 
eglurach  nag  ar  ddim  o'r  blaen,  am  ei  bod  yn  gyfaddasach  i 
ddal  adargraff  o  hono  ;  oblegid  dyma  gopi  o'i  gyfiawnder — 
adlewyrchiad  o'i  sancteiddrwydd — ac  adsain  o^i  wirionedd. 
Mae  cymaint  o  Díuw  wedi  ei  arddangos  yn  y  ddeddf,  fel  y 
bydd  ei  arswyd  drwyddi  hi  ar  gythreuliaid  a  damnedigion 
byth.    Yn  y  ddeddf  y  darîlenir  ''Ni  ddieuoga  efe  yr  anwir." 

Ydwyt  lanach  dy  Iygaid  nag  y  gelli  edrych  ar  anwiredd.^' 
•'Duw  sydd  farnydd  cyfiawn,  a  Duw  sydd  ddigllawn  beunydd 
wrth  yr  annuwiol.^'  Sanct,  Sanct,  Sanct  yw  Arglwydd  y 
lluoedd."  Yr  oeM  y  Ile  mor  ofnadwy  pan  ddísgynodd  yr  an- 
feidrol  ar  Sinai  a  'nhanílyd  gyfraith  ei  ddeheulaw,"  nes  y  dy- 
wedodd  Moses  "  yr  ydwyf  yn  ofni,  ac  yn  crynu."  Ac  y  mae 
yr       famŵWo'g'  rtẄöAr  yn  y  cStedtìf  a'r  dgctoiaiit  tíymẃiatl 


MARW  l^R  DDEDI)è\ 


ITö 


Duw  yn  lladd  pechadur  i  bob  gobaith  am  gymeradwyaeth 
trwy  ei  ufudd-dod  personol  iddi.  Mae  yr  euaid  deffroedig- dan 
wasgfa  yn  gofyn  ''Pa  fodd  y  cyfiawnheir  dyn  gyda  Duw  ?  " 
Duw  cyfìawn,  a  dyn  euog.  Duw  sanctaidd,  a  dyn  aflan.  Mae 
goleu  y  ddeddf  ar  gymeriad  Duw  yn  lladd  dyn  i  bob  gobaith 
y  daw  i  fynu  â^i  gofynion. 

Trioy  yr  adlewyrcMad  a  deifi  y  ddeddf  ar  gyflwr  truenus 
dyn.      Trwy  y  ddeddf  y  mae  adnabod  pechod."  Canys 
nid  adnabuaswn  drachwant,  oni  b'ai  ddywedyd  o^r  ddeddf  na 
thrachwanta.^'    Nid  yw  perhaduriaid  yn  credu  fod  eu  cyflwr 
cynddrwg  ag  y  mae  y  weinidogaeth  yn  eu  darlunio.  Tyhiant 
yn  ddirgelaidd  mai  ystryw  y  pregethwyr  iV  dychrynu  yw  y 
cwbl.    Ond  pan  aeth  y  ddeddf  i  mewn  a^i  llusern  yn  ei  llaw  i 
chwilio  ceìloedd  dirgelaf  y  galon,  neidiai  chwantau  allan  o'u 
llochesau,  yragynhyrfai  pechod  gyda  ffyrnigrwydd  gorwyllt,  ac 
''ymddangosai  trwy  y  gorchymyn  yn  dra  phechadurus  Y 
drych  sydd  yn  dangos  brychau  y  wyneb — goleuni  sydd  yn 
dangos  budreddi  yr  ystafell— purdeb  a  sancteiddrwydd  deddf, 
pan  y  tywyna  i  mewn  i'r  galon,  a  bair  i  r  pechadur  ddywedyd 
Y  mae  yn  ffiaidd  genyf  fi  fy  hun,  ac  yr  ydwyf  yn  edifarhau 
mewn  llwch  a  lludw "    "  Gwae  fi,  canys  darfu  am  danaf." 
"  Eithr  yr  oeddwn  i  gynt  yn  fyw  heb  y  ddeddf."    Nid  heb 
wybodaeth  o  gymeriad  y  ddeddf ;  ond  heb  adnabyddiaeth  o 
ysbrydolrwydd  a  manylrwydd  ei  gofynion  :  "  ond  pan  ddaeth 
y  gorchymyn  yr  adfywiodd  pechod,  a  minau  a  fu'm  farw.'^ 
Pan  ddaeth  goleuni  ysbrydol  deddf  i  mewn  i^r  galon,  ymddan- 
gosodd  pechod  iddo  y  peth  na  welodd  ef  erioed  oV  blaen. 
Neidiodd  hen  lewod  allan  o^u  Ilochesau  na  wybu  eu  bod  yno. 
Yr  oedd  boneddwr  a'i  was  wrth  deithio  gwlad  anghysbell,  yn 
gorfod  cysgu  mewn  bwthyn  bychan.    Ryw  bryd  ganol  nos 
teimlai  y  boneddwr  ryw  beth  oer  ar  ei  gnawd  ;  galwodd  ar  ei 
was  i  oleuo  canwyll  er  gweled  beth  ydoedd  ;  ac  erbyn  ei  gol- 
euo  gwelai  neidr  fawr  yn  disgyn  oddiar  ei  gnawd  dros  erch- 
wyn  y  gwely  ;  syrthiodd  i  lewyg  gan  faint  ei  ddychryn  wedi 
.  gwẅW  bí0tü       ym?:   ¥r  ŵtìü     y  pejy^    r  bteBü,  at^ 


ite 


MÀRW  i'R  DDEDDF. 


yn  eysgii  ynddo  ;  ond  yn  y  goleu  wedi  ei  weled,  llesmeiriodd. 
Felly  pan  y  tywyna  goleuni  tanbaid  deddf  i'r  galon,  gwel 
y  pechadur  fod  yno  ddrygau  a  phechodau  yn  llechu,  na 
feddyliodd  y  gallasai  fod  yn  euog  o  honynt  :  a  minau  a  fum 
farw." 

Trwy  yr  eglurder  y  dengys  y  ddeddf  fanylrioydd  ei  gof- 
ynion.  Mae  y  ddeddf  yn  gofyn  perffaith  ufudd-dod.  Nis 
gall  oddef  nac  esgusodi  y  diffyg  lleiaf.  "  Pwy  bynag  a  gadwo 
y  gyfraith  i  gjd  oU,  ac  a  ballo  mewn  un  pwnc,  y  mae  efe  yn 
euog  o'r  cwbl."  Un  ydyw  egwyddor  yr  holl  gyfraith,  ac  y 
mae  troseddu  un  gorchymyn  yn  myned  yn  erbyn  egwyddor 
pob  gorchymyn.  Ac  y  mae  dyn  pe  cadwai  hwynt  oll,  ond 
un,  mor  bell  o  ddyfod  i  fyny  ar  dir  deddf,  a  phe  heb  gadw  un 
gorchymyn.  Perffaith  ufudd-dod  yw  ei  hamod  hi.  Mae  yn 
gofyn  pob  meddwl — pob  syniad — pob  ystum — pob  dychymyg 
— pob  gair— pob  gweithred  ;  o  eiddo  pob  dyn,  yn  mhob  mon, 
bob  amser,  dan  bob  amgylchiad  ;  a  chyh®edda  yn  groch, 

Melldigedig  yw  pob  un,  a'r  nid  yw  yn  aros  yn  yr  hoU  heth- 
au,  a  ysgrifenwyd  yn  llyfr  y  ddeddf  iV  gwueuthur  hwynt." 
Dacw  ddyn  yn  myned  at  y  ddeddf  i  ofyn  bywyd  tragywyddol; 
cura  y  drws,  dywed  ei  neges  "A  gaf  fi  fy  mywyd  yma?" 

Cei,"  ebe  y  ddeddf,  tyred  yn  mlaen."  "  Beth  yw  y  teler- 
au  ?"  ebe  yntau.  "  Gwrando,"  ebe  y  ddeddf,  mi  ddywedaf  i 
ti  y  telerau.  Rhaid  i  mi  gael  genyt  ti  natur  mor  lân,  a  hono 
anwyd  yn  Methlehem  ;  rhaid  i  mi  gael  genyt  ti  fywjd  mor 
sanctaidd  a  bywyd  y  person  bendigedig  hwnw  a  gerddodd 
lygad  yn  llygad  â  mi,  o'i  gryd  iV  groes — o^r  preseb  i'r  pren — 
0  Fethlehem  Judah  i  ben  Calfaria."  "  Wel,  mi  wnaf  fy  ngor- 
eu,"  ebe  yntau.  ''Dy  oreu  yn  wir,"  ebe  y  ddeddf,  "  nid  dy 
oreu  a'm  boddlona  i ;  ond  perffeithr^yydd.  Nid  fy  mhwnc  i 
ydyw  beth  alli  di  roddi,  ond  beth  raid  i  mi  gael.  Aros  I 
Aros  I  ai  nid  pechadur  wyt  ti  ?  "  Maa  chwant  arno  wadu  yr 
enw,  ond  gwyr  na  feiddia  gynyg  ;  y  mae  llyíraid  cyfraith  yn 
rhy  graff.  Yr  wyf  yn  dy  ofyn  am  y  troseddau  a  gyílawn- 
adst.    Mae  geayf     yn  dy  erbyu  am    y  peotiodau  a  wnaeth- 


MARW  I^R  DDEDDF. 


m 


pwyd  oV  blaen."      Cynifer  ag  sydd  o  weithredoedd  y  ddeddf, 
dan  felldìth  y  maent.'^    Rhaid  gwastadhau  yr  hen  gyfrif  c^yn 
dechreu  trafodaeth  newydd.      le,"  meddai  y  pechadur,  ond 
mi  gadwaf  y  gyfraith  rhagllaw.'^      Ond  yr  wyf  yn  dy  ofyn  am 
yr  hen  ddyled."    Enaid  anwyl  !  pe  byddit  fyw  i  fynu  â  gof- 
ynion  y  ddeddf  o  hyn  i  dragywyddoldeb,  mae  cyfiawnder 
dwyfol  yn  gofyn  dy  ddnmnio  am  yr  hen  ddyled,  neu  gael 
aberth  drostynt  yn  sail  iV  maddeu.    "  Trwy  weithredoedd  y 
ddeddf  ni  chyfiawnheir  un  cnawd  ger  ei  fron  ef.^'    Mae  y 
ddeddf  fel  swyddog  y  lly wodraeth  yn  dyfod  i'r  galon  ac  yn 
taflu  sypynau  mawrion  dy  ragoriaethau  i'r  glorian  ;  ac  wedi 
eu  pwyso  yn  ofalus,  yn  cyhoeddi  g^d  ag  awdurdod  y  daran, 
Ti  a  bwyswyd  yn  y  clorianau,  ac  a'th  gaed  yn  brin."    "  Yn 
yr  olwg  yna  ar  fanylrwydd  y  ddeddf,"  ebe  yr  enaid  deffroedig, 
A  phwy  gan  hyny  a  all  fod  yn  gadwedig  ?  "      Gyda  dyn- 
ion  anmhosibl  yw  hyn.''    Cynyglodd  Saul  hi  ;  a  phe  buasai 
rhyw  un  yn  gallu,  daethai  Saul  i  fyny.    "  Os  yw  neb  arall  yn 
tybied  y  gall  ymddiried  yn  y  cnawd,  myfì  yn  fwy.    Wedi  en- 
waedu  arnaf  yr  wythfed  dydd,  o  genedl  Israel,  o  Iwyth  Ben- 
jamin,  yn  Hebrewr  o'r  Hebreaid,  yn  ol  y  ddeddf  yn  Pharise- 
ad  ;  yn  ol  sêl  yn  erlid  yr  eglwys,  yn  ol  y  cyfiawnder  sydd  yn 
j  ddeddf  yn  ddiargyhoedd."    Dyma  stocJc  o  gnawd  i  ymddir- 
ied  ynddo — dyma  gyfiawnderau  wedi  eu  henill  ar  dir  deddf  ; 
a  chynygiodd  fyned  i'r  nefoedd  trwy  y  rhai  yna  ;  nes  y  gwel- 
odd  yn  ngoleu  y  ddeddf  fod  y  ffordd  yna  byth  yn  gauedig  yn 
ei  erbyn  ;  a  dyma  ei  brofiad  yn  yr  amgylchiad  :     Eithr  y 
pethau  oedd  elw  i  mi,  y  rhai  hyny  a  gyfrifais  i  yn  golled  er 
mwyn  Crist ;  ie,  yn  ddiameu  yr  wyf  hefyd  yn  cyfrif  pob  peth 
yn  golled,  o  herwydd  ardderchawgrwydd  gwybodaeth  Crist 
lesu  fy  Arglwydd,  er  mwyn  yr  hwn  y'm  coìledwyd  yn  mhob 
peth  ;  ac  yr  wyf  yn  eu  cyfrif  yn  dom  fel  yr  enillwyf  Grist. 
Ae  y'm  ceir  ynddo  ef  heb  fy  nghyfiawnder  fy  hun,  yr  hwn 
sydd  o^r  gyfraith  ;  ond  yr  hwn  sydd  trwy  ffydd  Crist,  sef  y 
cyfiawnder  sydd  o  Dduw  trwy  ffydd."    Dywedai  yr  hybarch 
Christmas  Evans  fod  y  gydmariaeth  yna  wedi  ei  chymeryd 


178 


MARW  i'r  DDEDDF. 


oddiwrth  fasnachwr,  a  aeth  i  wlad  bell  i  brynu  nwyddau,  ac 
wedi  eu  cael  yn  ddiogel  i^r  llong  yn  dyehwelyd  adref  dan  awel- 
on  fifafriol,  yn  Ilawn  hyder  am  wneyd  masnach  dda  o  honynt. 
Ond  cododd  yn  ystorm  fel  y  tybygid  y  drylliai  y  llong.  Byg- 
ythiai  y  cadben  fwrw  nwyddau  y  masnachwr  dros  y  bwrdd  er 
ysgafnhau  y  llwyth  ;  ond  erfyniai  y  musnachwr  arno  beidio  ; 
ond  parhau  a  chryfhau  yr  oedd  y  gwynt,  a  dygyfor  yr  oedd  y 
y  môr  fel  yr  ofnai  pawb  am  eu  by wyd  ;  nes  y  neidiodd  y  mas- 
nachwr  or  diwedd  i  fyny,  gan  wàerJdi  yn  wyneb  y  cadben, 
Wel,  teflwch  yr  eiddo  Vr  môr  ;  gwell  colli  pob  pethnacholli 
y  bywyd."  Yn  gyffelyb  yr  oedd  teimladau  euaid  argyhoedd- 
edig  Saul.  Yn  ei  feddwl  yr  oedd  wedi  gwneyd  marchnad  dda 
ar  dir  deddf,  ac  yn  tybied  ei  fod  yn  morio  yn  dawel  tuaV 
bywyd.  Ond  yn  ddisymwth  dacw  y  nefoedd  yn  duo — mellt  y 
ddeddf  yn  fílamio — taranau  y  gyfraith  yn  rhuo — y  gorchymyn 
yn  ei  ysbrydolrwydd  yn  ymddysgleirio — dyfnder  y  dialedd  yn 
ymgryDhyrfu — ei  enaid  yn  cael  ei  "  guro  yn  nhrigfa  y  dreigiau, 
a1  dol  drosto  á  chysgod  angau."  Ei  holl  obeithion  blaenorol 
yn  dom  a  cholled,  a  bellach  nid  oes  ond  gwaeddi  mewn  gwasg- 
fa,  "  Ac  ym  ceir  ynddo  ef,  heb  fy  nghyfiawuder  fy  hun.'^ 
Gwrandewch  ar  beraidd  ganiedydd  Cymru  yn  adrodd  ei  brof- 
iad  yn  y  wasgfa, 

Saith  o  weithiau  ol  a  gwrthol,  torais  dy  orchmynion  glân, 
Saith  adduned  fawr  a  wnaethum,  i  ymgadw  rhag  y  tân  ; 
Yn  y  dyfnder  ce's  i  gyntaf  wel'd  dy  wyneb  gwridog  gwyn  ; 
Oni  buasai  fflam  euogrwydd,  ddaethwn  byth  i  Sion  fryn. 

Fe  wnaeth  angau,  fe  wnaeth  ufifern,  fe  wnaeth  t'w'llwch  dudew^r  nos; 
Im'  roi  naid  trwy  ddyledswyddau,  cael  neu  golli  at  waed  y  groes  ; 
Ar  fin  ufifern  ce's  i  'r  nefoedd,  yn  safn  angau  ce's  i  fyw  ; 
Yn  nharanau  mynydd  Sinai,  ce's  i  gyntaf  gwrdd  â  Duw. 

Mellt,  taranau,  mwg,  a  chenllysg,  oedd  euogrwydd  i  mi'r  pryd, 
Profais  fod  maddeuant  pechod,  fil  o  weithiau'n  well  na'r  byd  ; 
Byth  mi  gofia'r  oriau  hyny,  oriau  fy  mhriodas  y'n  ; 
Pan  ddaeth  Crewr  nef  a  daear,  a'r  pechadur  gwael  yn  un." 


MARW  I^R  DDEDT>F. 


n9 


MARW  i'r  DDEDDF  TRWY  Y  DDRDDF,  ER  BYW  I  DDUW." 

Marw  i  fy  w  y  mae  y  dawiol.  By  w  i  farw  y  mae  yr  annuw- 
iol.  Bywyd-i  gael  ei  ddilyn  gan  yr  ail  farwolaeth  ydyw  byw- 
yd  pechadurus.  Ond  marw  i  fyw  y  mae  y  Cristion  :  dilynir 
ei  farwolaeth  gan  fy wyd.  Mae  yn  adgyfodi  yma  i  wasan- 
aethu  Duw  rhagllaw  mewn  newydd-deb  buchedd.'^ 

Byw  yn  gyfiawnhaol  yn  nhrefn  Duw.  Os  collodd  ei 
fywyd  ynddo  ei  hun,  efe  a'i  cafodd  mewn  un  arall.  Os  meth- 
odd  ar  dir  deddf,  enillodd  ar  dir  gras.  Os  aeth  yn  ddiwedd 
byd  arno  yn  yr  hen  drefn,  daeth  yn  ddechreu  byd  gwell  arno 
yn  y  drefn  newydd.  Os  cafodd  farn  angau  "  ynddo  ei  hun, 
cafodd  ''gyfiawnhad  bywyd''  mewn  un  arall.  Mae  yn  y 
drefn  yma  ladd  a  chadw  yn  fyw  ;  dwyn  bywyd,  a  rhoddi 
bywyd.  Arwain  i  Sinai  i  weled  y  perygl,  ac  arwain  i 
Galfaria  i  gael  cysgod.  Dangos  ystorm  yn  codi,  a  dangos 
man  i  lechu  rhagddi.  Taro  Saul  i  lawr  yn  ddall,  ac  agor  ei 
lygaid  i  weled  "  o  bell  ac  yn  eglur."  Taro  i  lawr  ar  dir 
deddf,  a  chodi  i  fynu  ar  dir  gras.  Creu  tymhestl  yn  Sinai, 
a  thywallt  olew  iV  thawelu  yn  Nghalfaria.  "  Y  llythyren  yn 
iladd,  a'r  ysbryd  yn  by whau."  "  Marw  i'r  ddeddf,  er  byw  i 
Dduw.^' 

Byw  yn  ymarferol  yn  ngiüasanaeth  Duiu.  Wedi  cael 
bywyd  ganddo,  beth  sydd  yn  fwy  rhesymol  na  byw  iddo. 
"  Rhoddi  ein  hunain  i  Dduw,  megis  rhai  o  feirw  yn  fyw,  a'n 
haelodau  yn  arfau  cyfiawnder  i  Dduw."  Adroddir  am  westy 
mawr  unwaith  wedi  myned  ar  dân,  a'r  fflamau  angerddol  yn 
llosgi  y  cwbl  o'u  blaen  ;  ond  teimlid  yn  llawen  gan  feddwl  fod 
pob  bywyd  yn  ddiogel,  er  fod  yr  adeilad  yn  oddaith.  Ond 
er  eu  braw  gwelent  foneddiges  ieuanc  yn  ffenestr  y  llofft  eJi 
dagrau  ar  ei  gruddian,  a'r  fflamau  yn  ymdorchi  oU  chylch. 
Teimlai  pob  calon  trosti,  ond  pwy  a  anturia  iV  gwaredu. 
Mae  ei  thad  yno  yn  y  dorf  yn  wylo,  ond  heb  nerth  i  gynorth- 
wyo.  Aroswch,  dacw  ddyn  ieuanc,  gwrol,  yn  ymwthio  trwy 
y  dorf  at  ddrws  y  gwesty,  ac  i'r  tŷ,  ac  i  fyny  y  grisiau  i'r  ys- 
tafell,  ac  yn  y mafael  yn  y  foneddiges,  ac  yn  ei  chario  heibio  i 


180  MARW  DDEDDF. 

gleciadau  y  goelcerth,  ac  yn  nghanol  bonllefau  yr  edrychwyr, 
rhoddodd  hi  yn  ddioirel  iV  thad  oedd  yn  derbyn  eî  blentyn  o 
safn  marwolaeth.  Wedi  ychydig  o  hamdden  gôfynai  y  tad 
iV  ferch,  "  Beth  gawn  ni  dalu  Pr  dyn  ieuanc  gwrol,  caredig 
yna,  beryglodd  ei  fywyd  ei  hun,  i  achub  eich  bywyd  chwi  ?  " 

0  !  fy  nhad,"  ebe  hithau,  "  nid  wyf  yn  eiddo  i  mi  fy  hunan 
mwy  :  ond  os  ydyw  hyny  yn  ol  ei  feddwl  ef,  yr  wyf  yn  eiddo 
y  gwr  beryglodd  ei  fy wyd,  er  achub  fy  my wyd,"  Ah  !  bobl 
anwyl,  taniodd  pechod  y  byd  yma  ;  yr  oedd  palas  dynoliaeth 
yn  oddaith  yn  y  fflamau,  a  dyweddi  yr  Oen  a'r  tân  yn  cyneu 
o'i  chylch.  Mae  angylion  yn  edrych  mewn  pryder  ar  yr  olyg- 
fa,  ond  heb  allu  i  gynorthwyo  ;  ond  dacw  un,  bendigedig 
fyddo  Duw  am  dano,  yn  codi  oddiar  ei  orsedd  yn  y  drydedd 
nef,  yn  diosg  oddi  am  dano  ei  wisgoedd  brenhinol ;  ac  yn  ei 
iaîth  yn  dyweyd,  mynaf  afael  ynddi,  Ac  er  fod  y  gwres  yn 
angherddol  nes  toddi  o'i  galon  fel  cwyr,  eto  aeth  rhagddo, 

cuddiwyd  edifeirwch  o'i  olwg  ;  "  rhoddodd  ei  fywyd  i  lawr 
i  gadw  ein  bywyd  ni.  Beth  a  dalwn  iddo  ?  "  Pa  gydna- 
byddiaeth  wneir  iddo  ?  Byw  i'r  hwn  a  fu  farw  drosom/' 
Byw  iddo. 

£yw  yn  dragywyddol  ar  ddélw  Duw.  Wedi  cael  bywyd 
ganddo,  cysegru  y  bywyd  hwn  iddo,  nes  o'r  diwedd  fyned  ato 
1  fwynhau  y  digonolrwydd  llawenydd  sydd  ger  ei  fron,  a'r 
digrifwch  sydd  ar  ei  ddeheulaw  yn  dragywydd."  Dyma  fyw- 
yd,  a  mwy  na  bywyd — bywyd  ysbrydol  wedi  ei  goroni  â  byw- 
yd  tragy  wyddol.  Y  by wyd  gollwyd  wedi  ei  gael,  a'i  gael  heb 
berygl'ei  golli  byth  mwy— teyrnasu  mewn  bywyd  trwy  un 
lepu  Grist.^' 

Wrandawyr  anwyl.  A  welsoch  chwi  gymaint  o  berygl  eich 
cyflwr  nes  gweled  fod  arnoch  eisiau  Gwaredwr?  Dyma  sydd 
rhwng  pob  pechadur  a  dyfod  i  werthfawrogi  Ceidwad  ;  cy- 
maint  sydd  rhyngddo  a  gweled  ei  golledigaeth.  Rhaid  lladd 
cyn  cael  bywyd  ;  rhaid  marw  cyn  byw  ;  trwy  farw,  y  mae 
myned  "  o  farwolaeth  i  fywyd.'' 


PREGETH  VL 


HAELIONI  I'R  TLAWD. 


AcTAU  XX.  35. 
Mai  dedwydd  yw  rhoddi  yn  hytrach  na  derbyn." 


Mae  y  testyn  yn  ddiweddglo  siars  ddifrifol  Paul  i  henuriaid 
eglwys  Ephesus.  Un  o'r  anerchiadau  llawnaf  o  dynerwch  a 
theimlad  a  draddodwyd  erioed.  Adoiyga  ei  lafur  yn  eu  plith 
'dros  dair  blynedd,  a  theimla  fod  ganddo  "  ddwylawglân  oddi- 
!  wrth  waed  pawb  oU,"  oblegid  darfod  iddo  "  fynegf  iddynt  holl 
gynghor  Duw,  heb  atal  dim  o^r  pethau  buddiol  ;  a  gwnaeth 
hyn  oU  heb  bwyso  am  ei  gynaliaeth  ar  neb  o  honynt.  Er  y 
dadleua  yn  gryf  hawl  y  rhai  "  sydd  yn  pregethu  yr  efengyl  i 
fyw  wrth  yr  efengyl,"  eto  nid  arferodd  yr  hawl  hono  yn  eu 
plith,  ac  nid  arferai  hi  yn  un  man,  os  meddyhai  y  byddai  hyny 
yn  rhwystr  i  efengyl  Crist.  Ei  amcan  oedd,  *'nid  ceisio 
rhodd,  ond  ceisio  ffrwyth  yn  amlhau  erbyn  dydd  y  cyfrif.^' 
I*' Arian,  neu  aur,  neu  wisg  neb  ni  chwenychais."  Dyma  ym- 
ddiheurad  ymadawol  y  gweinidog  gonest.  lë,  chwi  a  wydd- 
och  eich  hunain  ddarfod  zV  dwylaw  hyn  wasanaethu  i'm  cyf- 
reidiau  i,  ac  i^r  rhai  oedd  g-yda  mi.''  Gweithiodd  â'iddwylaw 
fel  gwneuthurwr  pebyll  er  ei  gynaliaeth  ei  hun,  ac  fel  y  gallai 
gynorthwyo  ereiU.  Mi  a  ddangosais  i  chwi  bob  peth,''  trwy 
addysg  ac  esiampl,  mewn  athrawiaeth  ac  ymddygiad,  mai 
wrth  lafurio  felly,'^  fel  y  llafuriais  i,  "y  mae  yn  rhaid  cynorth- 
wyo  y  gweiniaid,"  y  tlawd,  y  claf,  yr  anffodus,  yr  oedranus  ; 
|pawb  y  mae  yn  rhaid  iddynt  wrth  gynorthwy.  Mae  y  llafur  i 
i  gael  ei  wneyd  gyda  golwg  ar  aUu  cynorthwyo  y  gweinîaid. 


182 


HELAIONI  I*R  TLAWD. 


Mae  haelioni  i^*  tlawd  yn  ras  mor  uchel,  fel  y  niae  hoU  lafur 
y  byd  i  gael  ei  gyflawni  f^yda  golwg  arno  Mae  y  Cristion  i 
weitliio  á'i  ddwylaw,  nid  er  mwyn  casglu  y  byd,  a  chael  arian 
wrth  gefn,  ond  fel  y  byddo  gauddo  beth  iV  gyfranu  i^r  hwn 
y  mae  angen  arno.'^  Mai  wrth  lafurio  felly  y  mae  yn  rhaid 
cynorthwyo  y  gweiniaid,  a  chofio  geiriau  yr  Arglwydd  lesu, 
ddywedyd  o  hono  ef,  *'mai  dedwydd  y w  rhoddi  yn  hytrach  na 
derbyn."  Nid  yw  y  geiriau  hyn  wedi  eu  cofnodi  yn  un  man 
gan  yr  efengylwyr.  Ni  chroniclwyd  ond  crynhodeb  o  eiriau 
grasusol  a  gweithredoedd  nerthol  y  Gwaredwr  ; — oblegid  y 
mae  yr  efengylau  yn  terfynu  gyda  dyweyd,  Ac  y  mae  hefyd 
lawer  o  bethau  ereiU  a  wnaeth  yr  lesn,  y  rhai  ped  ysgrifenid 
hwy  bob  yn  un  ac  un,  nid  wyf  yn  tybied  y  cynwysai  y  byd  y 
llyfrau  a  ysgrifenid.^'  Ond  er  nad  ysgrifenwyd  hwy,  trysor- 
wyd  llawer  o  honynt  yn  nghof  y  rhai  a^i  gwrandawsant,  ac  y 
maent  pa  le  bynag  y  ceir  hwy  "  fel  afalau  aur  mewn  gwaith 
arian  cerfìedig."  A  dyma  un  o'i  ddy wediadau  mwyaf  gwerth- 
fawr  ;  ac  y  mae  ei  werth  yn  ymddangos  yn  fwy  oblegid  ei 
gael  mewn  yistyr  wedi  ei  golli,  fel  gweddillion  hen  hanesydd- 
iaeth  wedi  dianc  rhag  difancoll.  Dyraa  fe,  "  Mai  dedwydd 
yw  rhoddi  yn  hytrach  na  derbyn.''  Mae  yn  berfifaith  gyd- 
weddol  â  dysgeidiaeth  arferol  yr  Arglwydd  lesu.  Ac  y  mae 
yr  hyn  a  ddywedodd  wrth  un  o  beuaethiaid  y  Phariseaid  pan 
aeth  i^v  dý  i  fwyta  ar  y  Sabbath  yn  dyfod  yn  bur  agos  ato, 
"  Pan  wnelych  giniaw  neu  swper,  na  alw  dy  gyfeiUion,  na'th 
frodyr,  na'th  geraint,  na'th  gymydogion  goludo^:,  rhag  iddynt 
hwythau  eilchwyi  dy  wahodd  dithau,  agwneuthur  taiedigaeth 
i  ti.  Eithr  pan  wnelych  wledd,  galw  y  tlodion,  yr  efrydion, 
y  cloöion,  y  deillion  ;  a  dedwydd  fyddi  am  nad  oes  gan- 
ddynt  ddim  i  dalu,  canys  fe  a  delir  i  ti  yn  adgyfodiad  y 
rhai  cyfiawn.  Dedwydd  yw  rhoddi  yn  hytrach  na  der- 
byn." 

Haelioni  i'r  tlawd,  neu    gynorthwyo  y  gweiniaidy 

SyLWAOAU  CYFFREDINOL  AR  HAELIONI  I'r  TLAWD. 

Fod  yr  Arglwydd  wedi  trefmc  darpariaeth  neillduol  ar 


HAELIONI  i'r  TLAWD. 


gyfer  y  tlawd  dan  yr  hen  oruchwyliaeth,  Yr  oedd  llawec  o 
dynerwch  a  haelioni  yn  cael  eu  dysgu  dan  Foeseiiiaeth.  Nid 
y  degwm  oedd  y  cwbl  a  gyfrenid  gynt.  Yr  oedd  y  degwm  i^r 
Lefiaid  yn  uuig  ;  yr  oedd  rhan  fawr  o'u  cyfoeth  drachefn  yn 
myned  at  ofifrymau  Duw  ;  a  chyfran  haelionus  i  dlodion  y  tir, 
"  Os  bydd  yn  dy  fysg  di  un  o'th  frodyr  yn  dlawd  o  fewn  dy 
byrth  yn  dy  dir,  yr  hwn  y  mae  yr  Arglwydd  dy  Dduw  yn  ei 
roddi  i  ti,  na  chaleda  dy  galon,  na  chau  dy  law  oddiwrth  dy 
frawd  tlawd  ; — ond  gan  agoryd  agor  dy  law  iddo,  a  chan 
fenthycio  benthycia  ddigon  iV  angen  ef,  yr  hyn  fyddo  arno 
eisiau.  Canys  ni  dderfydd  y  tlawd  ganol  y  tir,  am  hyny  yr 
ydwyf  fi  yn  gorchymyn  i  ti  gan  ddywedyd,  Gan  agoryd  agor 
dy  law  i^th  frawd,  i'th  anhgenus,  ac  i^th  dlawd  ya  dy  dir.'^  Yn 
holl  lafnr  y  flwyddyn,  ac  wrth  gasglu  yn  nghyd  gynyrch  y  tir 
yr  oedd  y  tlawd, — y  dyeithr,  y  weddw, — aV  amddifaid, — i  fod 
yn  wrthddrychau  gofal  Êreillduol,  A  phan  gynauafoch  gyn- 
auaf  eich  tir,  na  feda  yn  Ilwyr  gonglau  dy  faes,  ac  na  chynull 
lofíìon  dy  gynhauaf.  Na  loffa  hefyd  dy  winllan,  ac  na  chynull 
rawn  gweddíll  dy  winllan,  gâd  hwynt  i'r  tlawd,  ac  Pr  dyeithr; 
yr  Argl wy dd  eich  Duw  ydwyf  fi."  Pan  fedech  dy  gynauaf 
yn  dy  faes,  ac  anghofio  ysgub  yn  y  maes,  na  ddychwel  iV 
chymeryd,  bydded  i'r  dyeithr,  i'r  amddifaid,  ac  i'r  weddw,  fel 
y  bendithio  yr  Arglwydd  dy  Dduw  di  yn  holl  waith  dy  ddwy- 
law."  Yr  un  modd  yn  mhob  peth,  yr  oedd  y  gofal  manylaf 
yn  cael  ei  gymeryd  dros  y  tlawd,  fel  y  dyogelid  iddo  fara  rhag 
newyn,  gwisg  rhag  oerfel,  dillad  ei  wely  i^w  gynhesu  dros  y 
nos,  ac  nid  oedd  ei  gyflog  i  gael  ei  gadw  oddiwrtho  hyd  y 
boreu.  Ac  ar  y  seithfed  flwyddyn,  blwyddyn  gorphwysfa  y 
tir,  yr  oedd  y  tlodion  i  gael  cyfranogi  yn  rhydd  o  holl  gynyrch 
y  ddaear  y  flwyddyn  hono.^  Yr  oedd  "  cynorthwyo  y 
gweiniaid  yn  cael  lle  mawr  yn  narbodion  yr  hen  oruchwyl- 
iaeth.  • 

Fod  haëlioni  ür  tlawd  yn  rhan  arhenig  o  ddysgeidiaeih  yr 
Arglwydd  lesu  Grist.  Gwneyd  elusen  ydyw  un  oV  materion 
sydd  yn  cael  mwyaf  o  le  gan  Grist  yn  ei  bregeth  odidog  ar  y 


184 


HAEUONI  i'h  TLAWD. 


mynydd  ;  ac  y  mae  y  cyfarwyddiadau  a  ddyry  ya  werth  eu 
hargrafifa  mewu  llythyrenau  o  aur  ;  a  phe  dilynid  hwy  ni 
byddai  raid  fod  ymryson  yn  nghylch  cynorthwyo  y  tlodion. 
Mae  yr  elusen  i  gael  ei  gwneyd  yn  syml,  yn  ddirgeìaidd,  yn 
ddidrwst,  yn  grefyddol,  i'r  Argíwydd,  ac  nid  er  mwyn  moliant 
dynion.  Yr  oedd  sylw  neiUduol  gan  y  Gwaredwr  ar  y  tlawd. 
Yn  wir  nn  o  amcanion  ei  ddyfodiad  oedd  i  "  bregethu  i'r  tlod- 
ion  ; "  ac  un  o'r  newyddion  mwyaf  cysurus  a  draethodd  am 
dano  ei  hun  ydyw,  "  A'r  tlodiou  yn  cael  pregethn  yr  efengyl 
iddynt.'^  Gynorthwyo  y  tlodion  y  byddai,  ac  nid  eu  cynal 
Mae  un  awdwr  yn  gwneyd  y  sylw,  Mai  gwyrthiau  i  alluogi 
dynion  i  wneyd  drostynt  eu  hunain  oedd  gwyrthiau  yr  Argl- 
wydd  lesu  gan  mwyaf.  Adferu,  neu  roddi  i  ddyuion  nerth  eu 
galluoedd  a  u  haelodau,  fel  y  gallent  gynal  eu  hunain,  ac  nid 
eu  cynal  ;  ac  mai  dim  ond  dwy  wyrth  a  wnaeth  yn  union- 
gyrchol  i  gynal, — a  hyny  dan  amgylchìadau  cyfyng,  mewn  Ue 
anghyfanedd  ; — unwaith  porthodd  bum'  mil  o  wyr,  heblaw 
gwragedd  a  phlant,  â  phum' torth  a  dau  bysgodyn ;  a  thro 
araìl  porthodd  bedair  mil  o  wyr,  heblaw  gwragedd  a  phlant, 
â  saith  dorth  ac  ychydig  bysgod  ;— a  bod  hyn  yn  awgrym  pa 
fodd  y  dylem  ninau  wneyd  ;  nid  gwneyd  y  cwbl  dros  ddynion, 
ond  eu  cynorthwyo  i  wneud  drostynt  eu  hunain."  Beth  bynag, 
yr  oedd  lesu  Grist  trwy  ei  addysg  a'i  esiampl  yn  dangos  gofal 
mawr  am  y  tlawd. 

Fod  cynorthwyo  y  giveiniaid  i  gael  lle  mawr  yn  haelioni 
yr  eglwys  Gristionogol  Mae  gwneuthur  daioni  a  chyfranu'- 
yn  rhan  fawr  o  grefydd,  canys  â  chyfryw  ebyrth  y  rhyngir 
bodd  Duw  ;''  ond  cyfranu  i^r  tlawd  sydd  yn  dyfod  yn  union- 
gyrchol  o  fewn  cylch  haelioni.  Mae  cynaliaethgweinidogaeth 
y  gair  yn  cael  ei  ddadleu  gan  Psful  yn  fwy  fel  pwnc  o  iawn- 
der.  Felly  y  mae  yn  ei  drin  yn  mhob  man.  Onid  oes  i  ni 
awdurdod  i  fwyta  ac  i  yfed  ?  "  Os  nyni  a  hauasom  i  chwi 
bethau  ysbrydol,  ai  mawr  yw  os  nyni  a  fedwn  eich  pethau 
cnawdol?"  Felly  hefyd  yr  ordeiniodd  yr  Arglwydd  i'r 
rhai  sydd  yn  pregethu  yr  efengyl  fyw  wrth  yr  efengyl.''  Mae 


HAELIONI  i'R  TLAWD. 


185 


gonestrwydd  a  chyfiawnder  yn  galw  ar  y  rhai  sydd  yn  mwyn- 
hau  gweÌDÌdogaeth  yr  efengyl  i  gyfranu  at  ei  chynaliaeth. 
Yr  haelioni  a  gymhelHr  mor  fyuych  trwy  holl  epistolau  Paul, 
ydyw  cynorthwyo  y  gweiniaid.    Yr  oedd  yr  eglwysi  cyntefig 

yn  helaeth  yn  y  gras  hwn."  Mor  rymus  oedd  y  teimlad 
wedi  dydd  y  Pentecost,  feì  yr  oedd  cynifer  ag  oedd  yn  berchen 
tai  neu  diroedd  yn  eu  gwerthu,  ac  yn  dwyn  yr  arian  at  yr 
apostolion  Pw  rhanu  i  bob  un  fel  yr  oedd  angen  arno  ; "  ac 

ni  ddywedai  neb  o  honynt  fod  dim  ar  a  feddai  yn  eiddo  ei 
hunan,  eithr  yr  oèdd  ganddynt  bob  peth  yn  gyffredin.'^  Ac 
yr  oedd  haehoni  mor  barchus  a  phoblo2:aidd  yn  eu  pUth,  fel 
yr  aeth  Ananias  a  Sapphira  iV/  ragrithio.    Parhaodd  yr  ys- 
bryd  ynia  yn  yr  egJwysi.    Mae  haehoni  y  saint  tlodion  yn 
Macedonia  i  ^ynorthwyo  eu  brodyr  tlodion  yn  Judea  yn  ddi- 
areb  ;  oblegid    mewn  mawr  brofiad  cystudd,"  ac  o'u  dwfn 
dlodi,"  y  maent  "  uwchlaw  eu  gallu  yn  ewyllysgar  o  honynt 
eu  hunain  yn  ymhelaethu  i  gyfoeth  eu  haeUoni."    Saif  cdw  a 
chymeriad  Dorcas  yn  uchel  hyd  heddyw  ar  gyfrif  y  gweith- 
redoedd  da  a'r  ehisenau  a  wnaethai  hi  ;  ac  wedi  ei  marw  yr 
oedd  yr  hoU  wragedd  gweddwon  yn  sefyll  yn  ymyl  ei  chorff 
yn  wylo,  ac  yn  dangos  y  peisiau  a^r  gwisgoedd  a  wnaethai  hi 
tfa  yr  oedd  hi  gyda  hwynt.    A'r  fath  oedd  ei  gwasanaeth, 
fel  y  galluogwyd  Pedr  i  wneyd  gwyrth  er  adferiad  ei  bywyd. 
Ac  y  mae  yr  un  haehoni  i  aros  yn  yr  eglwys.    Nid  yw  un- 
rhyw  ddarpariaeth  wneir  gan  gyfraith  y  wlad  yn  rhyddhau 
yr  eglwys  oddiwrth  ei  rhwymau  i  ''gynorthwyo  y  gwein- 
iaid."    Ac  onid  oes  swyddogaeth  benodol  wedi  ei  sefydhi  yn 
yr  eglwys  yn  uniongyrchol  i  ofalu  am  y  tlawd  ?    Pa  ddyled- 
swyddau  bynag  y  mae  arferiad  a  gweddusder  wedi  ei  ddwyn 
i  mewn  i  swydd  diaconiaid,  sefydlwyd  hi  yn  unioogychol  i 
gyflawni  angenrheidiau  y  tlodioo,    NeiUduwyd  ''seithwyr  da 
eu  gair  ^  trwy  weddi  ac  arddodiad  dwylaw  yr  apostolion,  a 
gosodwyd  hwy ar  hyn  0  orchwyl  ; "  sef  gofaîu  am  y  tlod- 
ion,  a^'  gwragedd  gweddwon,  oblegid  gwrgnachid  eu  bod 
yn  caBl  m  dirmyga  yn  y  weimdögaetti  feunyddioi  5  ac  os 


É 


186  HAELIONI  IR  TLAWD. 

yw  y  tlodioii  yn  cael  en  hesgeoluso  gaa  y  diaconiaid,  y  mae 
amcan  gwreiddiol  sefydliad  y  swydd  yn  cael  ei  golli.  Mae 
calon  yr  eglwys  yu  myned  yn  oer  pan  y  cyil  ei  theimlad  dros 
y  tlawd. 

Fod  haelioni  yr  eglwys  i  gael  ei  weini  yn  henaf  i^r  saint 
tlodion.  Nid  y  w  ein  caredigrwydd  i  gael  ei  gyfyngu  i^n  brod- 
yr  yn  unig  ;  oblegid  ''oscerwch  y  rhai  a'ch  caro,  pa  wobr 
sydd  i  chwi  ond  os  dy  elyn  a  newyna,  portha  ef.''  Mae 
yr  Anfeidrol  yn  gwasgaru  ei  garedigrwydd  yn  gyffredinol, 
''yn  peri  i'w  haul  godi  ar  y  drwg  a^r  da,  ac  yn  gwlawio  ar  y 
cyfiawn  a'r  anghyfiawn.'^  Ond  yn  benaf  y  saint  sydd  i  fod  yn 
wrthddrychau  ein  cynorthwy,  Yn  cyfranu  i  gyfreidiau  y 
saint.'^  Hefyd  am  y  gasgl  i'r  saint ;  megys  yr  ordeiniais 
yn  eiílwysi  Galatia,  felly  gwnewch  chwithau.^'  "  Ganys  tuag 
at  am  y  lueinidogaeth  íV  saint  afraid  ywi  mi  ysgrifenu  atoch.'^ 
Tra  yr  ydym  yn  cael  amser  cyfaddas  írwnawn  dda  i  bawb  ; 
ond  yn  enwedig  i'r  rhai  sydd  o  deulu  y  fydd.^^  Mae  perth- 
ynas  agos  rhwng  y  saint  a'u  gilydd,  aelodau  ydynt  oll  o'r  un 
un  corff  ;  ac  os  dyoddef  a  wna  un  aelod,  y  mae  yr  holl  ael- 
odau  yn  cyd-ddyoddef.'^  Ac  os  nad  oes  yma  gydymdeimlad 
â'r  aelodau,  nis  gall  fod  yna  berthynas  á'r  pen.  Eithr  yr 
hwn  sydd  ganddo  dda  y  byd  hwn,  ac  a  welo  ei  frawd  mewn 
eisieu,  ac  a  gauo  ei  dosturi  oddiwrtho  ;  pa  fodd  y  mae  cariad 
Duw  yn  aros  ynddo  ef.  Cyflawni  gweithredoedd  o  garedig- 
rwydd  i'r  anghenus  ydyw  yr  ympryd  y  mae  Duw  yn  ei  gymer- 
adwyo.  Mae  yn  fwy  derbyniol  ganddo  na'r  holl  boeth  offrym- 
au.  Onid  dyma  yr  ympryd  a  ddewisais,  datod  rhwymau 
anwiredd,  tynu  yraaith  feichiau  trymion,  gollwng  y  gorthrym- 
edig  yn  rhyddion,  a  thori  o  honoch  bob  iau  ?  Onid  tori  dy 
fara  i'r  newynog,  a  dwyn  o  honot  y  crwydriaid  i  dj^,  pan  wel- 
ych  noeth,  ei  ddilladu,  ac  nac  ymguddiech  rhag  dy  gnaw^d  dy 
hun  ?  "      Rhaid  cynorthwyo  y  gweiniaid." 

DEDW7DDWCH  Y  TEIMLAD  MAE  YR  HaELIONI  YMA  YN  EI  GYN- 

YRCHü,    Dedwydd  yw  rhoddi  yn  hytrach  na  derhynj^ 


HAKL10NI  l'R  TLAWD. 


18Ì 


wyo  y  gweiniaid."  Mae  fod  Duw  yn  gorchymyn  yn  galw  am 
hyn,— mae  fod  gwrthddrychau  anghenus  mor  lluosog  yn  cym- 
hell  hyn,— mae  perthynas  holl  ddosbarthiadau  cymdeithas  á'u 
gilydd  ya  rhwymo  i  hyn,  ac  y  mae  fod  ein  llwyddiant  a'n 
gwobr  yn  nglŷn  á  hyn  yn  anogaeth  gref  iddo.  Ond  yma  y 
mae  haehoni  i'r  tlawd  yn  cael  ei  gymhell  er  ei  fwyn  ei  hun. 
Mae  y  fath  ddymunoldeb  a  hyfrydwch  mewn  "  cynorthwyo  y 
gweiniaid,"  fel  y  bydd  y  neb  a'i  gwnelo  yn  ddedwydd  yn  ei 
weithred."  Y  mwyrẃant  uchaf  y  gall  dyn  ei  gyrhaedd  ydyw 
hwnw  sydd  yn  codi  oddiar  wneyd  daioni.  Mae  gwneyd  rhy w- 
beth  i  ysgafnhau  beichiau,  a  gwella  doluriau  ereiU,  yn  es- 
mwythder  i  fynwes  dyn  ei  hunan.  Athrawiaeth  annerbyniol 
iaw^n,  mi  wn,  ydyw  athrawiaeth  y  testyn  ;  anghydwpddol  holl- 
ol  à  theimladau  y  dyn  anianol,  ac  yn  mheìi  uwchlaw  amgy- 
fifredion  y  bydol-ddyn  a^^  ariangar, — Fod  mwy  o  ddediöydd- 
wch  mewn  rhoddi  na  derhyn—  mewn  cyfranu  na  chael.  Nis 
gall  ddirnad  pa  fodd  y  dichon  y  pethau  hyn  fod/^  Ond  nid 
oes  dim  ond  ymarferiad  oV  ddyledswydd  all  írynyrchu  y  prof- 
iad  ;  rhaid  arfer  y  weithred  cyn  y  mwynheir  ei  dedwyddwch. 
Calon  hael  yn  unig  ddealla  ystyr  ac  ysbryd  y  geiriau,  mai 
dedwydd  yw  rhoddì  yn  hytrach  na  derbyn."  Cymerer  yr  ys- 
tyriaethau  canlynol  fel  cynorthwyon  i  ddeall  yr  haeriad  dyeithr 
hwn  : 

Mae  y  cyfranydd  ar  hyny  o  bryd  wedi  ei  ddyrchafu 
uwchlaw  angen  derhyn  elusen  ;  ac  y  mae  hyny  yn  deiralad 
dedwydd.  Mae  yr  hwn  sydd  yn  rhoddi,  yn  well  arno  na'r 
hwn  sydd  yn  derbyn.  Gwell  gan  bob  dyn  gonest  sydd  mewa 
clwb  claf  dalu  iddo  ua  derbyn  o  hono,  oblegid  i  dderbyn,  rhaid 
bod  yn  afiach,  ac  y  mae  yn  well  ganddo  ef  fod  yn  iach,  serch 
rhoddi,  na  bod  yn  afiaeh  i  dderbyn.  Mae  math  o  waseidd-dra 
yn  nglŷn  â  derbyn  ;  cyìl  dyn  ei  hyder  a^i  annibyniaeth  mewn 
cymdeithas  ;  teimla  y  dyn  ei  hun  hyny  yn  fwy  na  neb  arall. 
Nid  oes  un  gwarth  yn  nglŷn  â  derbyn  cynorthw^y  ;  ond  hyd 
y  byddo  yn  bosibl  dylai  dyn  w^neyd  ei  oreu  i  ddarparu,  fel  na 
bytìtìí)  rhdü  îtìUo  wrthtî  |  a  ch'ÿäŵ  cyflífuẃiẃaii  y tì  f 


188 


HAELIONI  Ì'r  TLAWD. 


dyddiau  hyn  mor  lliiosog,  gallai  y  rhan  fwyaf  ond  dechreu  yn 
ieuanc  ddarparu  ar  eu  cyfer  eu  hunain  erbyn  adegau  o  gyfyng- 
der  a  chaledi.  Mae  derbyn  yn  pruddhau,  yn  gwaseiddio,  ac 
yn  lladd  ysbryd  dyn.  Ond  y  mae  rhoddi  yn  magu  mewn  dyn 
deimlad  anuibynol ;  nid  yn  uuio^  y  gall  fyw  heb  bwyso  ar  er- 
eill,  ond  y  gall  hefyd  estyn  cynorthwy  i'r  rhai  islaw  iddo. 
Onid  oes  rhyw  swn  annibynol  iawn  yn  ngelriau  Paul,  yma, 

Arian  neu  aur,  neu  wisg  ueb,  ni  chwenychais  ;  "  ie,  meddai, 
gan  ddangos  ei  ddwylaw  cyrniog,  celyd,  "  chwi  a  wyddoch 
eich  hunain,  ddarfod  i'r  dwylaw  hyn  wasanaethu  i^m  cyfreid- 
iau  i,  aY  rhai  oedd  gyda  mi." 

Mae  teimladau  personol  y  cyfranydd  yn  cael  eu  tyneru  wì^th 
ddyfod  i  gyffyrddiad  a  gwrfhddrychau  anghenus — ac  y  mae 
hyny  yn  deimlad  dedwydd  Mae  ymdroi  mewn  llawnder  a 
digonedd  heb  wybod  am  gyfyngderau  y  tlawd, — trallodion  y 
weddw,  a  phrofedigaethau  yr  amddifad,  yn  tueddu  i  galedu 
calon  a  haiarneiddo  teimladau  dyn.  Yr  oedd  Agur  yn  gweled 
temtasiwn  gan  gyfoeth  i  beri  i  ddyn  ymlenwi,  a  gwadu  Duw, 
a  dywedyd,  pwy  yw  yr  Arglwydd  Ac  y  mae  yr  ysbryd 
yna  yn  rhwym  o  ddwyn  annedwyddwch  i^r  fynwes.  Mae  yn 
Ues  gan  hyny  i  deimladau  personol  dyn  i  ddyfod  i  gyfifyrddiad 
achlysurol  á'r  tlawd  a'r  rheidus.  Oddiar  hyn  y  dy wedai  Solo- 
mon,  Gwell  yw  myned  i  dŷ  galar,  na  myned  i  dŷ  gwledd." 
Mae  y  dylanwad  a  adewir  ar  y  meddwl  yn  y  naill  yn  fwy 
iachusol  na'r  dylanwad  a  adewir  yn  y  Uall.  Mae  "wylo 
gyda'r  rhai  sydd  yn  wylo "  yn  gwneyd  lles  i'r  galarwyr  a'r 
cysurwyr.  Mae  cael  arwydd  o  ^ydymdeimlad  yn  lliniaru  hel- 
bulon  y  naill,  a  gweled  gwasauaeth  eu  dagrau  yn  ychwanegu 
dedwyddwch  y  llall.  Nid  oes  yr  un  dyn  yn  ddyn  dfidwydd 
heb  fod  yn  ddyn  tyner.  Dynion  sych,  celyd,  dideimlad,  stoic- 
aidd,  creulawn,  ydynt  bob  amser  yn  ddynion  annedwydd. 
Mae  auDÌddigrwydd  eu  hysbryd  iV  ddarllen  ar  wedd  afrywiog 
eu  gwynebau  :  tra  ©'r  ochr  arall,  y  mae  dynion  tirion,  caredig, 
haelionus,  a  theimladol,  bob  amser  yn  ddynion  hapus.  Dôallir 
v/rth  y  Biriotdeb  wBlir  yn  eu  Ilygaid,  a'r  serctawçTOydd  syQä 


lîAELIONI  i'r  TLAWD, 


189 


ya  eu  gwynebau,  fod  eu  mynwesau  yii  gartrefle  yr  hapusrwydd 
puraf  a  ellir  ar  y  ddaear  hou  ei  fwynhau.  Ac  y  mae  *'cyn- 
orthwyo  y  gweÌDÌaid^'  yo  meithrin  y  tynerwch  yna  sydd  yn 
cynyrchu  y  fath  ddedwyddwch. 

3Iae  y  hoddlonrwydd  a  amlyga  y  tlawd  lorth  dderbyn  yn 
peri  dedwyddwch  i-r  cyfranydd.  Hyd  y  byddo  yn  bosibl 
dylai  haelioni  i'r  tlawd  gael  ei  weini  yn  bersonol,  onide  y  mae 
liawer  iawn  o'r  teimlad  da  ddylai  gael  ei  fagu  rhwng  y  cyfran- 
ydd  a'r  derbynydd  yn  cael  ei  golU.  Mae  y  boddlonrwydd  a'r 
diolchgarwch  a  amlygir  gan  y  tîawd  wrth  dderbyn,  yn  dych- 
welyd  yn  llawenydd  i-r  cyfranydd.  Wrth  anfon  y  deg  a  thri 
ugain  allan,  dywedodd  yr  Athraw  bendigedig  wrthynt,  Ac 
ijoa  dŷ  bynag  yr  eìoch  i  mewn,  yn  gyntaf  dywedwch,  Tang- 
nefedd  yn  y  tŷ  hwn  ;  ac  o  bydd  yno  fab  tangnefedd,  eich  tang- 
riefedd  a  orphwys  arno  ;  os  amgen  hi  a  ddychwel  atoch  chwi.'^ 
Mae  pob  daioni  a  wnawn  ni  i  ereill  yn  dyçhwelyd  yn  ol  yn 
ddaioni  mwy  i  ni  ein  huoain.  Adroddir  am  gybydd  truenus  o 
gyfoethog,  a  thruenus  o  annedwydd,  wedi  penderfynu  gosod 
terfyn  ar  ei  fywyd  trwy  foddi.  Wrth  fyned  i  gyflawni  y 
w^eithred,  cyfarfu  à  chardotyn  yn  ^ofyn  elusen,  a  chan  dybied 
na  buasai  yr  arian  o  un  gwasanaeth  iddo  ef  mwy,  estynodd 
chwe'  cheiniog  iddo  ;  derbyniodd  y  cardotyn  ef  gyda  dioìch- 
garwch  mwy  nag  y  gallasai  gael  geiriau  i'wdraethu.  Eíîeith- 
iodd  gwedd  ddioìchgar  y  tlawd  ar  y  cybydd  ;  ac  ail  feddyl- 
iodd,  Ni  waeth  i  mi  roddi  y  cwbì  sydd  genyf  iddo  f  galwodd 
orno  ac  estynodd  ragor  iddo  ;  a  phrofodd  yn  y  weithred  dded- 
wyddwch  na  teimlodd  erioed  o'r  blaen.  "  WeV'  meddai  wrtho 
ei  hun,  "os  oescyDiaint  o  ddedwyddwch  a  hyn  mewm  cyfranu, 
af  yn  ol  a  rhanaf  yr  oll  a  feddaf  cyn  boddi  fy  hun.''  Dy- 
chwelodd  a  dechreuodd  wasgar  ei  dda  ;  a  pha  fwyaf  a  vras- 
garai,  mwyaf  oU  y  dedwyddwch  a  fwynhai ;  ac  ni  feddyliodd 
mwy  am  osod  terfyn  ar  ei  hoedl.  Yr  enaid  hael  a  frasheir  ; 
a'r  hwn  sydd  yn  dwfrhau,  dyfrheir  yntau  hefyd.^'  Maey  dar- 
lun  a  rydd  Job  o  ddyddiau  eì  Iwyddiant  yn  daugos  fod  diolch- 
garwch  y  rhai  a  fwynhaent  ei  haelioni  yn  ychwanegu  ei  dded- 

n 


190 


HAELIöXI  I^R  TLAWD. 


wyddwch  yutau.  'Tau  y^m  clywai  clust,  hi  a'm  beudithiai ; 
a  phan  y'm  gwelai  llygad,  efe  a  dystiolaethai  g-yda  mi :  am 
fy  mod  yu  gwaredu  y  tlawd  a  fyddai  yn  gwaeddi,  a'r  amddifad, 
a'r  hwu  ui  byddai  gynorthwywr  iddo.  Beudith  yr  hwu  oedd 
ar  ddarfod  am  dano  a  ddeuai  arnaf ;  a  gwnawn  i  galon  y 
wraig  weddw  laweuychu."  Yr  oedd  Ilawenydd  y  tlodiou 
wrth  gael  yn  Ilawenydd  iV  galou  yutau  wrth  roi,  fel  yr  oedd 
yr  hwn  oedd  yn  hau  a'r  hwn  oedd  yn  mediyn  llaweuychu  yn 
nghyd." 

3Iae  hyn  yn  dyrchafu  dyn  i  weühredu  fel  mae  Duw  yn 
gwneyd.  Pan  yn  rhoddi  y  mae  dyn  yn  dyfod  debycaf  i  Dduw. 
Yu  mhob  man  arall  derbyniwr  ydyw,  ond  pau  yn  rhoddi  i^r 
angheuus  y  mae  yn  ymgyrhaedd  at  wneyd  fel  Duw  ei  hun. 
Rhoddi  y  mae  Duw — ^'rhoddi  gwlaw  o^r  nefoedd — rhoddi 
ýmborth  i  bob  cnawd,  rhoddi  i'r  anifail  ei  borthiant — rhoddi  i 
ni  fywyd  ac  auadl,^  phob  peth  oll — rhoddi  i  ni  yu  helaeth 
bob  peth  iV  mwyuhau — rhoddi  yu  haeliouus  i  bawb  ac  heb 
ddanod — rhoddi  edifeirwch  i  Israel,  a  maddeuant  pechodau — 
rhoddi  yr  Ysbryd  Glau  i'r  rhai  a  ofynant  ganddo — rhoddi  ei 
unig-anedig  Fab,  fel  na  choller  pwy  bynag  a  gredo — rhoddi 
nerth  iY  dififygiol — rhoddi  llawenydd  yu  y  galon^rhoddi  i  ui 
fuddugolìaeth  trwy  ein  Harglwydd  lesu  Grist — rhoddi  y  deyrn- 
as  iV  praidd  bychaiu— a  rhoddi  coron  cyfiawnder  i'r  rhai  a 
garant  ei  ymddaugosiad  ef.^^  Dyna  roddwr  yw  eiu  Duw. 
Ond  er  cymaint  rydd,  y  mae  yn  fòr  o  ddedwyddwch  ynddo  ei 
hun.  Mae  y  bod  hapusaf  yn  ei  ymherodraeth.  Mae  y  mòr 
yn  rhoddi  ol  ddyfroedd  i  lenwi  y  cymylau— i  ddyfrhau  y  bryn- 
iau — i  lifo  yn  fil  o  aberoedd  gloëwon  dros  lechweddi  y  myu- 
yddoedd — i  fyrlymu  allan  yn  filiwn  o  fifynouau  grisialaidd,  ac 
eto  y  mae  y  mòr  yn  llawu,  a'r  cwbl  ollyngwyd  o  hono  yn 
dychwelyd  a'u  teyrnged  iddo.  Rhoddi  y  mae  Duw — rhoddi  y 
mae  pob  peth  wnaeth  Duw  ;  ac  wrth  roddi  y  mae  dyu  yn 
dyfod  yn  debyg  i  Dduw.  Dacw  Dduw  mewn  cnawd  wedi 
dyfod  i  ddangos  Duw  i'r  byd,  ac  y  mae  ''yn  ddelw  y  Duw 
auweledig."  Beth  y  mae  yu  ei  wneyd  ?  Dilyuwch  ei  gamrau 
a  crwelwcli — rhodio  odfiiamgylch  gan  wnenthnr  daioni  — 


HAELIONI  f  R  TLAWD. 


191 


"  iachau  pob  clefyd  a  phob  afiechyd  yn  mysg  y  bobl dyfera 
olew  i  arcbollioa  y  trallodedig— cyflawni  angenion  y  tlawd  a'r 
newynog— sychu  dagrau  y  weddw  alarus  a'r  chwiorydd  hel- 

buUis  adfer  eu  galluoedd  a'u  synwyrau  iddeillion  digysur, 

cloffion  anafus,  a  gwahangleifion  esgymunedig— gwneyd  cared- 
igrwydd  i  bawb  heb  ofyn  caredigrwydd  gan  neb — gweithio 
allan  i  berfifeithrwydd  gynwysiad  yr  athrawiaeth  a  ddysgodd, 
"  mai  dedwydd  yw  rhoddi  yn  hytrach  na  derbyn  f  a  phan  na 
oddeüd  iddo  gan  ei  elynion  i  fyw  i  wneyd  rhagor,  wrth  farw 
rhoddodd  ei  hun  yn  offrwm  ac  yn  aberth  i  Dduw  o  arogl  per- 
aidd.  Os  mynwn  weithredu  fel  Duw,  ac  ymdebygoli  i  "  ben 
tywysog  a  pherffeithydd  ein  ffydd  rhaid  i  ni  arfer  haeUoni 
i'r  tlawd,  cynorthwyo  y  gweiniaid,  cyfranu  i  gyfreidiau  y  saint 
gwneuthur  daioni  a  chyfranu,  canys  á  chyfry w  ebyrth  y  rhyngir 
bodd  Duw  ;  a'r  rheswm  mawr  dros  y  cwbl  ydyw,  Canys 
chwi  a  adwaenoch  ras  ein  Harglwydd  lesu  Grist,  iddo  ef  ac 
yntau  yn  gyfoethog,  fyned  er  eich  mwyn  chwi  yn  dlawd.^^ 

Fy  anwyl  gyfeillion,  yr  ydym  yn  apeUo  atoch  mewn  modd 
neillduol  heno.^'  Nid  achos  cyffredin  ydyw,  ond  achos  ang- 
hyffredin.  Amgykhiad  na  ddygwyddodd  o'r  blaen  yn  ein 
hoes,  ac  yr  ydym  yn  gweddio  ar  Dduw  na  ddygwyddo  y  fath 
drychineb  mwy.  Nid  wyf  am  fanylu  ar  y  cyfyngder  presenol 
yn  ei  anferthwch  a'i  eangder,  y  mae  yu  hysbys  mi  wn  i  chwi 
oll  ;  y»  unig  dymunwn  gyffroi  eich  meddyliau  puraidd,^'  fel 
y  gwneloch  aberth  er  mwyn  y  mUoedd  trueiniaid  sydd  yn  dy- 
oddef.  Nid  peth  dibwys  ydy  w  fod  yn  agos  i  dri  chan,  mU  o'n 
cyd-ddynion  wedi  eu  taflu  i  ymddibynu  bron  yn  hoUol  ar  gar- 
edigrwydd  cymde  thas  — Daeth  y  drygfyd  hwn  arnom  heb  yn 
wybod  i  ni,  ac  feUy  goddiweddodd  ni  cyn  i  ni  aUu  cael  ymwar- 
ed  rhagddo.  Mae  teuluoedd  sobr,  cynil,  darbodus,  wedi  eu 
darostwng  Pr  prinder  mwyaf  ;  a  miloedd  o'r  rhai  yr  oedd 
ganddynt  ychydig  wedi  ei  roddi  heibio  erbyn  djdd  bUn  wedi 
myned  trwy  y  cwbl,  ac  nid  oes  ganddynt  ddim  ond  caredig- 


*  Y  cyfyngder  yn  swydd  Lancaster. 


192 


HAELIONI  i'r  TLAWD. 


rwydd  ereill  i  bwyso  aruo.  Mae  miloedd  ya  awr  ya  derbya 
elusen,  ag  y  buasai  mor  chwitb  gauddyut  ddeuddeug  mis  yn  ol 
feddwl  myaed  ar  otÿn  neb,  ag  a  t'yddai  gau  y  mwyaf  anuibyn- 
ol  0  houoch  chwi  yma.  Nid  y  tlodiou  arferol,  sydd  gyda  ni 
bob  amser  ydynt  j  ond  dyniou  wedi  eu  dwyn  i  dlodi  trwy  am- 
gylcliiadau  nad  oedd  ganddynt  uu  llaw  ynddo  na  rheolaeth 
drosto.  Maeut  heuo  yu  ertÿu  eich  cyuorthwy.  Mae  ilawer  o 
houüch  wedi  gwueyd  o'r  blaen,  a  bydd  yn  dda  genych  gael  y 
cyfle  hwn  i-  wueyd  eto.  Mae  y  cydymdeimlad  mwyaf  calonog 
â  hwy  yu  cael  ei  amlygu  trwy  y  deyrnas  oll.  Mae  calon  fawr 
ëang,  haelfrydig,  gynhes  Prydain  wedi  ei  chyffroi  drwyddi. 
Mae  ein  brenhiues  dyuergalon,  ein  peudefigion  cyfoetliog,  ein 
marsiandwyr  ty wysogaidd,  eiu  masnachwyr  diwya,  a^n  gweith- 
wyr  llafurus,  oll  yu  dyfod  allau  fel  uu  gwr.  Mae  cyfoethogion 
lawer  yn  bwrw  llawer  i'r  drysorta,  ac  y  mae  màu  symiau  ein 
lluaws  tlodion  yn  uuo  i'w  chwyddo.  Mae  India,  Cauada,  ac 
Australia  yu  dyfod  drosodd  i'n  cyuorthwyo,  ac  y  mae  pob 
gwahauiaeóh  sefyllía,  gradd,  a  golygiad  yn  cael  ei  adael  o'r 
neilldu,  a  phawb  yu  cyduno  i  garu  fel  brodyr. 

Mae  gau  filoedd  o  honyut  hawl  ychwanegol  ar  ein  cydym- 
deimlad  ni  fel  Cristionogiou.  Maent  hwy  a  niuau  wcdi  eiu 
cylymu  yn  ughyd  gan  liuynau  tyueraf  eiu  crefydd.  Mae  i  ni 
frodyr  a  chwiorydd  yu  yr  Arglwydd  yu  dyoddef  eisieu,  ac  eg- 
Iwysi  cyfaiu  agos  yn  nychu  gan  dlodi.  Nid  oes  amser  iV 
golli.  Bydd  yr  help  yn  ofer  os  na  cheir  ef  yn  ei  bryd.  Na 
ddyícer  achosion  cyffrediu  i  ffordd  achos  anghyffrediu,  ac  na 
ddadleuer  teilyngdod  pethau  da  ereill  er  atal  ymroad  gydaV 
peth  hwn.  Yr  oedd  y  tlodion  gyda'r  dysgyblion  bob  amser, 
ond  nid  oedd  ond  un  cyfle  i^r  wrMÌg  i  eneinio  y  Gwaredwr. 
Ca  y  tlodion  cyffredin  eiu  sylw,  ac  ni  angofir  yr  achos  gartref, 
a  clia  y  byd  paganaidd  ei  ran  pan  ddaw  yr  adeg  ;  ond  dyma 
ein  gwaith  yn  awr — Rhaid  yw  gwaeuthur  y  pethau  hyu.  ac 
na  adewid  y  lleill  heibio.'^  Frofwch  y  waith  hou  eto  wirion- 
edd  eich  cariad,  a  rhoddwch  ddangosiad  eto  nad  yw  y  gras 
hwa  "  wedi  ei golii  o'ch  plith.    Yr  wyf  ya  apelio  atoch  ya  eaw 


CYDYMDEBÍI^D  CRIST. 


193 


eich  gwlad — yn  eaw  dyaoliaeth-  yn  enw  crefydd  !— yn  enw 
Duw  I  ! 

Ereill  sydd  mewn  cyfyDgder  yn  awr  ;  dichon  mai  atom 
ninau  y  daw  cwpan  aesaf.  ' '  Dy ro  ran  i  saith,  a  hefyd  i 
wyth,  canys  ni  wyddost  pa  ddrwg  a  ddygwydd  ar  y  ddaear.'^ 
Rlioddwch  yn  llawen  — rhoddwch  fel  y  mae  yr  Arglwydd 
yn  eich  llwyddo  " — rhoddwch  yn  ewyllysgar  ac  o  barodrwydd 
meddwl" — rhoddwch  megis  iV  Arglwydd  ac  nid  iddynion 
ac  yna  cewch  brofiad  personol  yn  eich  mynwesau  eich  hunain 
"mai  dedwydd  yn  rhoddi  yn  hytrach  na  derbynJ^ 


PREGETH  VIL 

CYDYMDEIMLAD  CRIST. 


Hebreaid  iy.  15. 
Canys  nid  oes  i  ni  arch-ofiPeiriad  heb  fedru  cyd-ddyoddef'gjd  a'n 
gwendid  ni ;  ond  wedi  ei  demtio  yn  rahob  peth  jr  un  ffunyd  a  ninau, 
eto  heb  bechod.'' 


Mae  tri  pheth  sydd  yn  gwahaniaethu  Cristionogaeth  oddi- 
wrth  holl  grefyddau  y  byd  ;  sef,  mawredd  ac  arucheledd  ei 
gwirioneddau  ;  purdeb  a  raanylwch  ei  rheolan  ;  a  hynawsedd 
a  thynerwch  ei  hysbryd.  Corfifoliad  byw  o  Gristionogaeth 
ydoedd  yr  Arglwydd  lesu  Grist.  Dysgodd  egwyddorion  i-r 
byd  nas  gallesid  eu  cael  allan  trwy  ymchwyliad  ;  cynyrch 
datguddiad  ac  nid  ffrwyth  darganfyddiac  ydynt.  Gosododd 
ger  bron  y  byd  gyfres  oV  rheolau  ymarferol  perffeithiaf.  A 
gwoaeth  hyn  oll  gyda  hynawsedd  teilwng  o^r  hwn  y  tywallt- 
wyd  gras  ar  ei  wefusan.    Yn  y  cwbl  atebodd  yn  berffaith  i'r 


1Ö4 


CŸDYMDEnîLAD  CRIST. 


broffwydoliaeth  a  gerddasai  o'r  blaen  ara  dano,  Ni  waeddá, 
ac  ni  ddyrchafa,  ac  ni  phair  glywed  ei  lef  yn  yr  heol  ;  ni 
ddryllia  gorsen  ysig,  ac  ni  ddiffydd  lin  yn  mygu."  A'r  peth 
ydoedd  o  ran  teimlad  ei  galon  y  pryd  hwnw,  dyna  ydyw  y 
pryd  liwn,  Canys  nid  oes  i  ni  archoffeiriad  heb  fedrn  cyd- 
ddyoddef  gyda'n  gwendid  ni."  Offeiriad.  Archoffeiriad. 
ün  0  swyddau  cyfryngol  yr  Arglwydd  lesu  Grist  ydyw  ei 
offeiriadaeth. 

Mae  offeiriadaeth  Crist  yn  ddwy  ran  ;  ei  aberth  a'i  eiriol- 
aeth  ;  cyflwynodd  yr  aberth  ar  y  ddaear,  cyflwyna  ei  eiriolaeth 
yn  y  nef  ;  cyflwynodd  yr  aberth  ar  unwaith,  cyflwyna  ei  eir- 
iolaeth  yn  barhaus  ;  *'gan  ei  fod  ef  yn  byw  bob  amser  i  eiriol 
drostynt  hwy."  Pa  fodd  y  mae  Crist  yn  cyflawnì  ei  swydd 
fel  eiriolwr  ;  nis  gwyddtìm.  Pa  un  a  oes  geiriau  yn  cael  eu 
defnyddio  ganddo  aM  peidio  ;  nid  amlygwyd  i  ni.  Y  cwbl  a 
ddywed  y  Beibl  ar  y  mater  ydyw,  ei  fod  wedi  myned  i'r  nef 
ei  hun,  i  ymddangos  ger  bron  Duw  drosom  ni."  Ac  y  mae 
hyny  yn  ddigon  heb  iddo  ddy weyd  yr  un  gair  ;  dim  ond  "  ym- 
ddangos."  Dangos  y  pen  a  goronwyd  á  drain  ;  dangos  y 
dwylaw  a'r  traed  a  hoehwyd  ar  y  croesbren  garw  ;  dangos  y 
fynwes  a  drywanwyd  â'r  waywffon  ;  a  dim  ond  iddo  ym- 
ddangos  ger  bron  Duw  drosom  ni,"  mae  hyny  yn  ddigon  byth 
i  sicrhau  pob  bendith  angenrheidiol  arnom  ni  ;  gan  ei  fod  ef 
yn  byw  bob  amser  i  eiriol  drosom  ni." 

Mae  eiriolaeth  Crist  eto,  yn  ddwy  ran.  Ei  ddadleuaeth  ger 
bron  Duw  yn  y  nef,  a'i  gydymdeimlad  á'i  bobl  ar  y  ddaear. 
Mae  yn  dadìeu  eu  hachos  hwy  yn  y  llys  fry,  ac  yn  cyd  ddy- 
oddef  gyda'u  gwendid  hwy  yn  y  dyfnder  obry.— Canys  y 
cyfryw  archoffeiriad  sanctaidd,  diddrwg,  dihalog,  didoledig 
oddiwrth  bechaduriaid."  Dyna  gymeriad  ardderchog  onide  ? 
"  Wedi  ei  wneuthur  yn  uwch  na'r  nefoedd,  oedd  weddus  i  ni." 
Nid  oedd  yn  un  syndod  ei  fod  yn  uwch  na'r  nefoedd  ;  ond  y 
mae  yn  syndod  tragywyddol  ei  fod  er  hyny  yn  woddus  i  ni.^' 
Yn  ddigon  uchel  i'r  nefoedd,  ac  yn  ddigon  isel  i'r  ddaear. 
Gall  ymafael  yn  llaw  Duw,  ac  ymafael  yn  llaw  pechadur— do 


CÝDYMDÈIMLAD  CRLSf. 


1Ö5 


Fe  'maflodd  mewn  dya  ar  y  llawr, 
Fe'i  dygodd  a'r  Diiwdod  yn  un  ; 
Y  pellder  oedd  rhyngddynt  oedd  fawr, 
Fe'i  Uanwodd  â'i  haeddìant  ei  hun." 

"  Yn  uwch  na'r  nefoedd,  er  hyny  yn  weddus  i  ni."  Canys 
nid  oes  i  ni  archoffeiriad  heb  fedru  cyn  ddyoddef  íîyda^i  gwen- 
did  ni ;  ond  wedi  ei  demtio  yn  mhob  peth  yr  un  ffunud  a  nin- 
au  f  yn  unig  gyda  hyn  o  wahaniaeth,  iddo  ef  ddal  y  profed- 
igaethau  i  gyd,  "  eto  heb  bechod."  Ni  wnaeth  bechod,  ac 
chaed  twyll  yn  ei  enau."  Safodd  ar  lan  afon  llygredigaeth, 
hela  yfed  yr  uu  diferyn  ;  rhodiodd  trwy  ^mol  crochanau  daon 
pechod,  heb  spotio  ei  wisg  wen  ;  teithiodd  trwy  awyr  heintus 
dynoliaeth  heb  sugno  yr  awyr  afìach  i  mewn  ;  safodd  ar  ben 
pinacl  perffeithrwydd,  a  gofynodd  yn  wyneb  byd  o  elynion, 
Pwy  0  honoch  a^m  hargyhoedda  I  o  bechod  V^  pe  buasai 
hyny  ar  eullaw  cawsai  wybod  yndrabuan  ;  ond  Oen  difeius 
ydoedd  a  difrycheulyd  f  aeth  yn  ei  ol  i'r  nefoedd  mor  lân  ag 
y  daeth  oddiyno.  Yn  y  cwbl,  ''eto  neb  bechod  f  ac  y  mae 
yn    cyd  ddyoddef  gydan  gwendid  ni.'^ 

CYDYMDEIMLAD  CRIST  a'î  BOBL. 

1.  Cydymdeimlad  y  swyddog  uchaf  yn  y  llywodraetli 
ydyw.  "  Archoffeiriad  yn  cyd  ddyoddef.'^  Yr  archoffeiriad 
oedd  y  swyddog  uchaf  dan  y  gyfraith.  Iddo  ef  y  rhoddid  yr 
anrhydedd  arbenig  o  fyned  i^r  cysegr  sancteiddiolaf,  i'r  cymun- 
deb  agosaf  a^r  anfeidrol  i  "  ymddangos  drosto  ei  hun  a  thros 
y  bobl."  Y  mae  i  ni  "  offeiriad  mawr  ar  dy  Dduw  ; '  trwy 
dabernacl  mwy,  a  rhagorach  ;"  ac  yn  mhob  peth  y  mae  yn 
tra  rhagori  ar  yr  holl  offeìriaìd  dan  y  gyfraith.  "  A  gwaed 
arall,"  yr  elent  hwy  i  mewn  i^-  cysegr  ;  trwy  ei  wŵed  ei 
hun,''  yr  aeth  ein  hoffeiriad  ni.  Offryment  hwy  ''yn  fynych 
yr  un  aberthau  f  "  ond  un  waith  yn  niwedd  y  byd  yr  ym- 
ddangosodd  efe."  Lluddidyroffeiriaidgyntgan  farwolaethi 
barhau  galwyd  Aaron  i  fyna  i  fynydd  Hor  i  farw,  ei  ddiosg 
o'i  wisgoedd  offeiriadol,  a^i  gwisgo  am  Eleazer  ei  fab  ei  gan- 


CYDYMDEIMLAD  CRIST. 


lyniedydd  ;  ond  hwn  am  ei  fod  yn  aros  yn  dragywydd,  sydd 
ag  üííeiriadaetli  dragy  wyddol  ganddo."  Kid  oedd  holl  aberth- 
au  yr  offciriaid  dan  y  gyfraith  yn  gwneyd  dim  ond  adgoffa 
pechod  canys  anmbosibl  yw  i  waed  teirw  a  geifr  dynu 
ymaith  bechod."  Y  cwbl  oeddynt  hwy  yn  ei  wneyd  oedd 
addef  fod  dyled,  heb  dahi  dim  o  honi  ;  Eithr  yr  awrhon 
unwaith  yn  niwedd  y  byd  yr  ymddangosodd  efe  i  ddileu  pech- 
od ;"  "  Nid  ychwaith  trwy  waed  geifr  a  lloi  ;  ond  trwy  ei 
waed  ei  hun,  a  aeth  unwaith  i  mewn  i'r  cysegr  gan  gael  i  ni 
dragywyddol  ryddhad.'^ 

*'  Dim  poen  i'r  oen  na'r  aner, 
Byth  ar  y  mater  mwy.'- 

Ag  un  aberth  perffeithiodd  yn  dragywyddol  y  rhai  a  sant- 
eiddiwyd  f  esgynodd  i  ddeheulaw  y  mawredd  yn  y  goruwch- 
leoedd  ;  derbyniodd  i'w  law^  bob  awdurdod  yn  y  nef  ac  ar  y 
ddaear  ;"  mae  '^agoriadau  uffern  a  marwolaeth"  yn  crogi 
wrth  ei  wregys  ;  mae  y  swyddog  uchaf  yn  llywodraeth  Duw 
y  munyd  yma  ;  ond  y  mae  ei  galon  yn  curo  mewn  cydymdeim- 
lad  a'i  bobl  sydd  yn  eu  gorthrymderau  yma  heddyw.  Arch- 
offeiriad  yn  cfd  ddyoddef.  Mae  cael  cydymdeimlad  rhyw  un 
yn  dderbyniol  iawn  gan  y  dyn  sydd  mewn  trallod  ;  ysgydwad 
Ilaw  caredig  ;  gwên  siriol  ar  y  wyneb  ;  deigr  tosturiol  yn 
treiglo  dros  y  rudd  yn  arwydd  cydymdeimlad  ;  mae  yn  iechyd 
i  fynwes,  yn  eli  ar  friw  y  gaion  ddohirus.  Ond  yn  enwedig 
cael  cydymdeimlad  un  y  mae  gallu  ganddo  i  gynorthwyo  ;  all 
wneyd  rhyw  beth  i  helpu  dyn  o^r  cyfyugder  y  mae  ynddo. 
Anaml  iawn  yn  y  byd  yma  y  mae  yr  ewyllys  aVgallu,  ygalon 
aV  fraiíth  gyda'u  gilydd.  Mae  yma  ddyn  bach  yn  byw  gf^r- 
Uaw  uftcaredig  dros  ben  ydyw  ;  pe  gallai  ni  byddai  na  thlawd 
nac  anghenus  yn  yr  holl  wlad  ;  ond  druan  o  hono  yn  ei  galon 
y  mae  y  cwbl,  llogell  w^ag  sydd  ganddo.  Mae  yna  foneddwr 
yn  ei  ymyl,  mae  yr  aur  yn  bentyrau  yn  ei  goffrau  ;  gallai  pe 
mynai  gyflawni  anghenion  holl  dlodion  yr  ardal  ;  ond  beth  dàl 
siarad,  yn  y  coffrau  y  mae  y  cwbl ;  calon  cybydd  sydd  ganddo. 


CYDYMDEIMLÁD  CRIST, 


19t 


Nid  yw  yr  ewylljs  a^r  gallu  nemawr  byth  gyda^u  gilydd  yn  y 
byd  yma.  Ond  y  mae  y  testyn  yn  siarad  am  un  y  mae  gan- 
ddo  gystal  calon  a  braich,  a  chystal  braich  a  chalon  ;  a^r  peth 
fyno  ei  galon  dyna  wna  ei  fraich.  Mae  cariad  lonaid  ei  galou, 
a  gaUu  anfeidrol  yn  ei  fraich.  ''Dynoddfa  yw  Duw  tragy- 
wyddol,  ac  odditanodd  y  mae  y  breichiau  tragywyddol." 
"  Ymddiriedwch  yn  yr  Arglwydd  byth  ;  o  herwydd  yn  yr  Ar- 
glwydd  Dduw  y  mae  cadernid  tragỳwyddol."  Cydymdeimlad 
y  swyddog  uchaf  ydyw. 

2.  Cydymdeimlad  aJÍ  bobl  yn  eu  hamgylchiadau  cyfyngaf 
ydyw.  "  Cyd-ddyoddef  gyda'n  gwendid  ni.^^  Ein  helbulon^ 
ein  tralìodion,  a'n  cyfyugderau,— oblegid  trwy  hiwer  o  orth- 
rymderau  y  mae  yn  rhaid  myned  i  deyrnas  Dduw.^^  Mewn 
cyfyngder  y  mae  eîsiau  eydymdeimîad  ;  ac  mewn  cyfyugder  y 
gwelir  gwerth  cyfaill.  Ond  yn  wir  nid  oes  neb  yn  "  dealî  ar- 
wyddion  yr  amserau "  yn  well  na  gau  gyfeilUon.  Pan  y  mae 
y  byd  yn  gwenu,  a'r  haul  yn  tywynu  ar  ddyn,  mae  pawb  yn 
fifrynd  iddo ;  a  chynifer  alìo,  yn  honi  perthynas  ag  ef ;  ond 
unwaith  y  gwga  rhagluniaeth  arno,  nid  oes  un  yn  foddlawn  ei 
arddel  yn  y  nawfed  âch.  Pan  oedd  Dafydd  yn  ymgodi  Pr  or- 
sedd  yr  oedd  ei  holl  gydnabyddion  yn  pîygu  iddo  ;  ond  pan 
yn  ffoadur  yn  ogof  Adulam,  cîywaf  ef  yn  cwyno,  ''Edrychais 
ar  y  tu  deheu,  a  dehais  sylv/  ;  ac  nid  oedd  neb  a'm  hadwaenai; 
pallodd  nodded  i  mi,  nîd  oedd  neb  yn  ymofyn  am  fy  enaid." 
Mae  dynion  a^u  cyfeiUion  fel  dyn  a'i  ardd  ;  yn  yr  Lâf  pan  y 
mae  arogl  ar  bob  blodeuyn,  a  ffrwyth  ar  bob  brigyn  mae  yn- 
ddi— ddeupen  y  dydd  a'i  ganol  ;  oiid  yn  y  gauaf  pan  y 
mae  yr  eira  yn  ei  gorchnddio  nid  jw  yn  Banga  ei  therfjnau. 
Oh  !  y  mae  llawer  yn  proffesu  en  bod  yn  gjfeillion  mewn  tjw- 
jdd  teg,  ond  jn  troi  eu  cefnau  mewn  tjwjdd  garw.  0  ran 
hjnj  nid  o  bawb  j  gwneir  cjfeilííon.  Nid  oes  defnjdd  cjfaill 
yn  mhob  djn.  Anhawdd  iawn  eael  djn  j  geUwciì  ddjwejd 
"  Fy  nghyfaill  am  dano  ;  ac  jn  briodol  iawn  j  djwedodd 
Solomon,  Y  neb  j  mae  iddo  gjfeiHioD,  cadwed  gariad.^^ 
Gwnewch  ja  fawr  o  honjnt ;  os  coliwch  liwjut  bjdd  yn  an- 


198 


CYDYMDEIMLAD  CRIST. 


hawdd  cael  neb  yn  eu  lle  ; — ond  cofìweh  hyn,  meiv7i  cyfyng- 
der  y  mae  eu  profi.  Ond  o  bawb  fy  nghyfeillion  anwyl,  lesu 
Grist  yw  y  cyfaill  mewn  cyfyngder.  Dyma  y  cyfaiU  a  gâr 
bob  amser  ;  y  cyfaill  a  lŷn  yn  well  na  brawd."  A  galw 
arnaf  fi  yn  nydd  trallod.'^  Os  bydd  y  byd  yn  gas  wrthyt  ;  os 
bydd  y  cnawd  a'r  diafol  yn  ymosod  arnat,  a  galw  arnaf  fi.^^ 
0  !  y  mae  yn  werthfawr  cael  cymwynaswr  gerllaw.  ''Fau 
elych  trwy  y  dyfroedd,  myfi  a  fyddaf  gyda  thi."  Dywed  wrth 
ei  gyfeillion  yn  eu  hoU  adfydau.  "  Wele  yr  wyf  fi  gyda  chwi." 
Os  Pr  fifwrn  gyda'r  llanciau — os  i^r  ffau  gydn.  Daniel — os  i 
dlodi  gyda  Job — os  i  helbulon  teuluol  gyda  Dafydd.  Wele 
yr  wyf  fi  gyda  chwi.'^  Mae  yn  disgyn  at  ei  bobl  i  ddyfnder- 
oedd  eu  hadfydau  a'u  croesau  ;  ac  yno  yn  cydymdeimlo  a'u 
hoU  amgylchiadau  :  "  cyd-ddyoddef  gyda'n  gwendid  ni." 

3.  Cydymdeimlad  oddiar  brofiadpersonol  ydyio,  Wedi 
ei  demtio  yn  mhob  peth  yr  un  ffunyd  á  ninau."  Mae  yma 
bedwar  o  bethau.  Y  ffaith  ;  wedi  ei  demtio."  Cyffredin- 
edd  y  prawf ;  yn  mhob  peth."  Didl  yr  y  mosodiad  ;  yr 
un  ffunyd  a  ninau."  Ei  herffeithrwydd  yn  y  tywydd ;  ''eto 
heb  bechod.  Dau  ddyn  sydd  na  fedr  gydymdeimlo.  Y  dyn 
na  themtiwyd,  a'r  dyn  ymollyügodd  yn  ngwyneb  y  demtasiwn. 
Y  dyn  na  wyr  am  nerth  y  brofedigaeth,  a'r  dyn  a  syrthiodd 
yn  ysglyfaeth  i'r  brofedigaeth.  Ni  fedr  ncb  gydymdeimlo, 
ond  a  fu  yn  y  tywydd  ei  huu.  Un  peth  y w  medru  teimlo 
dros,  peth  arall  ydyw  medru  cydymdeimlo.  Gall  y  ferch  ieu. 
^nc  deimlo  dros  y  fam  sydd  yn  wylo  ar  ol  ei  baban,  ond  ni's 
gäîî  gy^^^^^^i^l^»  oblegid  ni  chladdodd  erioed  faban  eì  huu. 
an  Gaìlwî^  ^  ^leimlo  dros  y  wraig  weddw  sydd  wedi  ei  gad- 
aei  yn  unig  a1  pu"™'  plentyn  amddifaid  i  ymladd  ag  ystorm- 
Ud  by wyd!  ond  nis  g J^^^  gydymdeimlo  am  na  buom  erioed 
yneiphroflad.  Y  neb  íu  "^^^^  amgylchiadau  cyffelyb  yn 
unig  fedr  gydymdeimlo.  ColIw>:^  ^^^^^  ^  ^^^^  ^^^d^^dd  y 
dwylaw  oU  ond  un  ;  cafodd  ef  y  laü  ^^'f  ^ae  yn  new- 
ynog  a  haner  noeth  yn  crwydro  tuag  adi'(ìi.  ^  efail  y  gof, 
a  gWeítMy  y  m\  i  ofyn  elumi ;  oüd  xM  ^^^^ 


CYDYMDEIMLAD  CRIST. 


199 


croesaw.  Ah  !  meddai  wrtho  ei  hun,  pe  gwybyddent  y  cal- 
edi  y  daethum  drwyddo  ymddygent  yn  garedicach  tuag  ataf ; 
maent  hwy  dan  dô  yn  ngwres  y  tán  yna,  heb  wybod  dim  am 
gyfyngder  y  morwr.'*  A  rhagddo  yn  bruddaidd  gan  ymsoni ; 
gwel  balasdy  bychan  ar  ochr  y  graig,  hwyha  ei  gamrau  yn 
llesg  tuag  ato,  cura  y  drws  yn  ofnus  ;  a  dyna  wr  golygus, 
wyneb  agored  yn  dyfod  i'w  agor  ;  dywed  y  truan  ei  gwyn,  ac 
y  mae  yn  hawdd  deall  ar  wyneb  gwr  y  tŷ  fod  pob  gair  yn  myned 
i^r  byw.  Mae  yna  galon  yn  cydio  wrth  galon,  a  theimlad  yn 
asio  wrth  deimlad  "  dere  i  mewn  macbgen  i,"  meddai,  cei 
ran  o  bob  peth  sydd  yma."  Beth  yw  y  rheswm  am  y  cydym- 
deimlad  ?  0  hen  gadben  ydyw,  ac  wrth  glywed  am  yr  ys- 
torm,  a  cholU  y  llong,  a  chyfyngder  y  bachgen  ;  cofiodd  y 
tywydd  y  bu  ynddo  ei  hunan  lawer  gwaith.  Gristion  egwan 
sydd  yn  cael  dy  guro  gan  ystormydd  y  byd  yma,  nis  gwn  pa 
gydymdeimlad  a  geit  pe  curit  wrth  ddrws  Gabriel  neu  üriel  ; 

 hwyrach  yn  wir,  mai  dy  droi  heibio  yn  lled  ddiseremoni  a 

wnaent  ;  ond  y  mae  un  ar  ddeheulaw  y  mawredd  yn  y  gor- 
uwck  leoedd  "  fu  heb  le  i  roddi  ei  beu  i  lawr,  "  yn  wr 
gofidus  a  chynefin  a  dolur,''  yn  cael  ei  demtio  gan  ddiafol ; 
yn  ymladd  y  frwydr  yn  Edom  a  Bozrah.  Mae  yn  cofio  ei 
daith  arw  ar  ein  daear  ni,  ac  oddiar  gofio  y  tywydd  y  bu  yn- 
ddo  ei  hun  yn  medru  cyd-ddyoddef  â^i  bobl  sydd  yn  eu  tyw- 
ydd  eto.  Ac  yn  nghanol  eich  holl  adfydau  ewch  a  dywed- 
wch  Pr  lesu,^'  mae  ganddo  galon  i  gydymdeimlo  "  â^n  gwen- 
did  ni." 

4.  Gydymdeimlad  un  sydd  yn  aros  yti  ei  swydd.  Canys 
uid  oes  i  ni  archofifeiriad  heb  fedru  cyd-ddyoddef,"  neu  y  mae 
i  ni  archoffeiriad  yn  medru  cyd-ddyoddef.  Mae  y  geiriau  yn 
meddwl  yn  gryfach  nag  y  maent  yn  dy weyd.  ün  yn  aros  yn 
ei  swydd.  Bu  llawer  o  bethau  nad  ydynt  yn  awr.  Bu  gan 
y  wraig  weddw  briod  oedd  yn  gastell  rhyngddi  â'r  ystorm, 
ond  daeth  lUfeiriaht  marwolaeth  heibio,  chwalodd  y  castell 
gan  ei  gadael  hi  a'i  saith  plentyn  yn  agored  Fr  ddrycin.  Bu 
gän  y  ýmtfn  amödifatí  ytia       a  mam  a%  g^Uai  fëì  eu  &m 


200 


CYDYMDEIMLAD  CRI3T. 


Ijgaid  ;  ond  yinddifadwyd  ef  o  honynt  cyn  ei  fod  yn  saith 
mlwydd  oed,  ac  y  mae  er  hyny  wedi  gorfod  ymladd  ei  fifordd 
hebddynt.    Ond  Seion  cymer  galon,  nid  ai  di  byth  yn  wraig 
weddw,  oblegid,    Dy  briod  yw  yr  hwn  a'th  wnaeth,  Argl- 
wydd  y  Haoedd  yw  ei  enw."    Gristion  nac  ofna,  nid  a'i  di  byth 
yn  blentyn  amddifad,  oblegid  y  mae  yr  hwu  y  mae  ganddo  an- 
farwoldeb  wedi  dyweyd,    Nis  gadawaf  chwi  yn  amddifaid." 
Mae  bywyd  Crist  yu  y  nef,  a  bywyd  y  Cristiou  ar  y  ddaear 
wedi  eu  cysylltu  ynghyd,  a  thra  y  byddo  byw  y  Cyfryngwr 
mewn  gogoniant  fe  fydd  byw  y  credadyu  ar  y  llawr.    Mae  a'i 
droed  ar  wddf  angau  y  munyd  yma  yn  bloeddio  "  Byw  ydwyf 
yn  oes  oesoedd."    A  oes  yna  ddim  ond  hyny  ?  oes    Byw  wyf 
fi,  a  byw  fyddwch  chwithau  hefyd."    Ni  bydd  Jacob  a'i  feib- 
ion  ddim  marw  o  newyn  yn  Nghanaan  ;  oblegid  y  mae  digon 
0  ỳd  yn  yr  Aipht  a  Joseph  eu  brawd  sydd  ben  ar  y  cwbl  Ni 
wna  Haman  ddim  niwed  i'r  genedl  ;  ie,  mae  cyfraith  wedi 
myned  allan  i  ladd  yr  luddewon  oll  ;  gadewch  i  hyny  fod, 
mae  Esther  yn  y  llys,  yn  briod  i^r  brenhin,  o  gyfathrach  y 
genedl— ac  erbyn  y  fath  amser  wedi  ei  chodi  iY  frenhiniaeth. 
Ni  fodda  y  corff  tra  y  byddo  y  pen  uwchlaw  y  dwfr,  er  iV 
dyfroedd  fod  hyd  yr  ën.    Ni  ddaW  dim  rhyw  niwed  mawr  i 
eglwys  Dduw  yn  nghanol  ystormydd  y  byd  yma,  tra  byddo 
lesu  yn  íyw  yn  nghanol  y  nef    By w  wyf  fi  a  byw  fyddwcli 
chwithau  hefyd      Gorfoledded  meibion  Seion  yn  eu  brenhin  ; 
llawenyched  merehed  Judah  ;  crechwened  gwyryfon  Israel  ; 
dawnsied  llancesau  Jerusalem  ;  bloeddied  y  mynyddoedd  ganu; 
cured  coed  y  maes  eu  dwyhiw  ;  tyned  plant  y  caethghid  eii 
telynau  oddiar  yr  helyg  ;  unwch  yn  y  gân  ;  chwyddwch  y 
mawl  ;  eydgordiwch  yr  anthem,  "  Duw  sydd  noddfa  a  nerth'i 
ni,  cymorth  hawdd  ei  gael  mewn  cyfyngder."    Mae  yma 
ddefnydd  cysur  yn  y  tywydd  garwaf,  fod  un  ar  ddeheulaw 
Duw  a'n  hachos  ar  ei  galon,  ac    yn  byw  bob  amser  i  eiriol 
drosom.'' 

Fy  ngwraudawyr  anwyl  !  A  wyddoch  chwi  am  ryw  beth  a 
wtinrdda  gys^jr  i  chwî  pan  y  daw  yn  dywyddgarw?  Gwagg- 


CyDYMDEIMLAD  CRISf.  201 

ed  yr  Arglwydd  y  cwestiwn  at  eich  cydwybodau.  "  Ah  ! 
meddai  rhyw  fachgeu  cryf,  iach,  wn  i  ddim  am  dywydd 
garw,  yr  wyf  wedi  cael  fy  llwybr  yu  esmwyth  a  diofìd."  Felly 
yu  wir,  oiìd  gad  i  mi  gael  dyweyd  y  gwir  wrthyd  yu  onest,  fy 
machgen  anwyl,  Daw  y  cwpan  atat  tithau  hefyd  Daw 
fel  mai  by w  dy  enaid  ;  mae  cyfyngder  yn  rhywle  wasga  ochen- 
aid  o'r  galon  galetaf.  Gwareded  Duw  rhag  i  hyny  fod  pan 
na  byddo  yr  un  gwrandawr  iddi.*  Yr  wyf  yn  ail  ofyn  y  cwest- 
iwn,  a  wyddoch  chwi  am  rywbeth  a  weiuydda  gysur  pan  y 
daw  yn  dywydd  garw  ?  Digwyddais  fod  unwaith  yn  ystafell 
wely  gwraig  dduwiol  iawm  oedd  mewn  dirdyniadau  poenus. 
Ar  y  pryd  daeth  ei  mab  i  mewn,  ac  yr  oedd  heb  ei  weled  er's 
cryn  amser,  a'r  gair  cyntaf  a  ddywedodd  erbyn  ei  fod  yn  yr 

ystafell  ydoedd,    0  bach  mae  wedi  dyfod  yn  ddyddblin 

arnai  i."  Ydyw,  mam,  mi  welaf,"  ebe  yntau,  ond  gobeithio 
fod  genych  ryw  beth  ar  ei  gyfer."  "  Oes  !  machgen  i,  oes," 
Canys  yn  y  dydd  blin  y'm  cuddia  o  fewn  ei  babell,  yn  nirgel- 
fa  ei  babell  y'm  cuddia,  ar  graig  y'm  cyfyd  i."  Dyna  ddigon 
yn  y  dydd  bhn."  PahellP  Dirgelfa  y  habellP  "  Craig 
yn  nirfjelfa  y  hahellP  Dyna  ddigon  yn  y  dydd  bUn.  Ac  y 
mae  yn  dda  genyf  gael  cyfle  i'ch  cyfarwyddo  at  "  y  gwr  sydd 
yn  ymguddfa  rhag  y  gwynt,  ac  yn  Uoches  rhag  y  dymestl,  yn 
afonydd  dyfroedd  mewn  sychdir,  yn  gysgod  craig  fawr  mewn 
tir  sychedig.''  Llechwch  yn  ei  glwyfau  ;  gwnewch  eich  nodd- 
fa  dan  gysgod  ei  adenydd. 

Mae  yn  ei  glwyfau  loches  glyd, 
Paa  elo 'r  BYD  yn  dân. 


PRÉGETH  VIII, 


SEFYLL  YN  Y  TY  Y  NOS. 
— »- 

Salm  cxxxiv.  1. 
Y  rhai  ydych  yn  sefyll  yn  nhŷ  yr  Arglwydd  y  nos." 


Mae  gwahanol  dymhorau  ar  achos  yr  Arglwydd.  Yn  hyn, 
fel  mewn  llawer  o  bethau  eraill,  y  mae  yn  dwyn  tebygolrwydd 
mawr  i  drefn  gyffredin  natur.  Mae  yn  wir  fod  gwahaniaeth 
yn  yr  hyn  sydd  yn  achosi  y  gwahanol  dymhorau  mewn  nntur, 
rhagor  yr  hyn  sydd  yn  eu  hachosi  mewn  crefydd  Duw  a  or- 
deiniodd  hâf  a  gauaf,  dydd  a  nos,  oerni  a  gwres  mewn  natnr  ; 
ac  y  maent  yn  gwasanaethu  i  dyfiant  a  fifrwythlondeb  y  ddae- 
ar  ;  yn  gystal  ag  i  iachusrwydd  a  chryfder  dynion  ac  anifeil- 
iaid.  Ond  nid  ordeiniad  Duw  ydyw  nos,  a  gauaf,  ac  oerni 
gyda  chrefydd  ;  ond  y  mae  yn  cyfodi  oddiar  galedwch  ein  cal- 
on,  dideimladrwydd  ein  hysbryd,  a  phellder  ein  meddwl  ni 
oddiwrth  yr  Arglwydd  ;  ac  y  maent  yn  effeithio  yn  anffafriol 
iawn  ar  iechyd  a  chryfder  ysbrydol  yr  eglwysi.  Ond  peth 
bynag  sydd  yn  eu  hachosi,  y  mae  yn  ffaith  yn  parhau  yr  un  ; 
sef,  fod  ambell  adeg  ar  grefydd  yn  ein  mysg  y  gelUr  yn  briod- 
ol  ei  galw  yn  nos  ;  ac  ambell  noson  ddu,  dywell  a  bhymhestl- 
og  iawn  ;  ac  y  mae  y  testyn  yn  galw  ein  sylw  at  y  rhai  oedd 
yn  "  sefyll  yn  nhŷ  yr  Arglwydd  y  nos.^^  Yr  oedd  yr  offeiriaid 
i  gadw  gwyliadwriaeth  wastadol.  Gorchymynir  i  Aaron  a'i 
feibion  i  gadw  y  lamp  yn  oleu  oV  hwyr  hyd  y  boreu.  Yr  oedd 
y  lamp  heb  ei  diffodd  yn  nheral  yr  Arglwydd  pan  aeth  Sam- 
uel  i  íçysgu.  Yr  oedd  penau  cenedl  y  Lefiaid  a'r  gwaith 
hwnw  arnynt  ddydd  a  nos  :  ac  nid  â^i  Anna  y  broffwydes 
allan  o'r  deml,  ond  gwasanaethu  Duw  mewn  ymprydiau  a 


áËÎ^YLL  YN  Y  TY  Y  NOS. 


203 


gweddiau  ddydd  a  nos."  Nid  oes  neb  yn  cadw  gwyliadwriaetb 
felly  "  yn  nhŷ  yr  Arglwydd  y  nos yn  awr  ;  ondy  mae  adegau 
ar  Eglwys  Dduw  y  gellir  yn  gydmarol  eu  galw  yn  nos  eto  ;  a 
rhy w  rai  yn  sefyll  ynddi  i  gadw  gwyliadwriaeth.  Ymofynwn— 

Pabryd  y  gellir  dyweyd  ei  bod  yn  nos  ar  grefydd? 
Pan  y  cydgyferfydd  rhyw  bedwar  o  betbau,  bydd  yn  hawdd 
deall  ei  bod  yn  nos  ar  achos  yr  Arglwydd. 

Pan  na  byddo  llwyddiant  neillduol  yn  cydfyned  a'r  weini- 
dogaeth.  Gallu  cryfaf  yr  eglwys  yw  y  weinidogaeth,  a  phan 
na  byddo  hi  yn  llwyddo,  y  mae  pob  peth  arali  yn  gwywo.  Os 
na  bydd  y  genadwri  yn  meistroh  y  gwrandawyr,  a  dynion  yn 
cael  eu  dwysbigo  yn  eu  calonau  ganddi— ac  mewn  canlyniad 
yn  '-ymwasgu  á'r  dysgyblion,"  mae  yn  hawdd  deall  mai  nos 
ydyw  ar  grefydd. 

Pan  y  byddo  profìad  crefyddol  yr  eglwys  yn  isel,  a  thuedd 
ymollyngar  yn  ei  bywyd  a^i  harferion.  Gwelwyd  adegaufelly, 
pan  nad  oedd  ond  ychydig  yn  dwyn  arwyddion  cynydd  mewn 
gras,  a  llwyddiant  mewn  crefydd.  Ychydig  o  eneidiau  yn 
^^ach  ac  yn  llwyddo.'^  Mae  eu  gliniau  yn  Uaesu  a'u  dwy- 
law  yn  ymollwng."  Byw  gyda  chrefydd,  ond  nid  byw  ar  ei 
dylanwad  ysbrydol  hi.  Pa  le  y  mae  y  "ffydd  sydd  yn 
gorchfyguy  byd?^^  Pa  le  y  mae  y  grefydd  sydd  yn  dar- 
ostwng  yr  hoU  nwydau,  a^r  blysiau,  a'r  tueddiadau  dan  ei 
rheolaeth  ?  Pa  le  y  mae  y  crefyddwr  sydd  yn  "  croeshoelio  y 
cnawd,  ei  wyniau,  a'i  chwantau,^^  ac  yn  "  marwhau  yr  aelod- 
au  sydd  ar  y  ddaear  ?  Nid  yn  nos  crefydd  y  gwelir  y  peth- 
au  yna. 

Pan  y  byddo  mynych  gwympîadau  i  beçhèdau  yn  mysg 
crefyddwyr.*  Mae  mynych  lithriadau  proffeswyr— y  cydffurf- 
iad  a  weUr  rhwng  yr  eglwys  a^r  byd— y  llongddrylliad  wneir 
gan  lawer  am  eu  ffydd— a'r  dôn  isel  gyda'r  hon  y  sonir  am 
ddrygau  cymdeithasol  yr  oes,  yn  ddigoni  ddangosfod  llawer 
yn  weiniaid,  a  Uawer  yn  llesg,  a  llawer  yn  huno."  Mae  mwy 
0  gwyno  gan  ddynion  dan  eu  clwyfau,  nag  sydd  o  sain  clod- 
foredd  am  fod  Seion  yn    llawen  fam  plant." 


204 


SEFYLL  YX  Y  TY  Y  NOS. 


Paii  y  byddo  pechodau  ysgeler  yii  myned  ya  fwy  haerllug  a 
digywilydd.  Yn  y  nos  y  cyflawnir  pob  drwg  ;  a  phan  y  mae 
cariad  yr  eglwys  yif  oeri,  y  mae  anwiredd  y  byd  yn  amlhau. 
Fel  y  mae  y  dydd  yn  gyru  adar  y  nos  i  ffoi,  felly  y  mae  dydd 
crefydd  yn  gyru  cywilydd  ar  weithredoedd  anffrwythlawn  y 
tywyllwch/^  ^  Ymofynwn — 

Pa  briodoldeb  sydd  mewn  galw  adeg  fel  yna  yn  nos? 
Neu  y  tebygoh'wydd  sydd  rhwng  nos  crefydd  a'r  nos  yn  na- 
turiol. 

Yn  y  nos  y  mae  pob  peth  yn  ymddangos  er  ei  anfantais  ; 
felly  hefyd  yn  nos  crefydd.  Nid  oes  dim  bron  yn  ymddangos 
yn  y  nos  ar  ei  óreu.  Mae  prydferthwch  y  palas—harddwch 
y  dyffryn— arucheledd  y  mynydd— a  mawreddigrwydd  yr^afon 
fordwyol,  oll  yn  cael  eu  cuddio  gan  y  tywyllwch.  Mae  y  pal- 
as  gwych  a'r  bwthyn  llwyd— y  dyffryn  paradwysaidd  a^r  an- 
ialwch  diffaeth— y  goedwig  gauadfrig  a'r  clogwyn  moel  yn  y 
nos  agos  yr  un  fath.  Rhaid  cael  goleunì  dydd  i  wahaniaethu 
gwrthddrychau,  a  rhoddi  barn  arnynt.  Yr  un  fath  yn  nos 
crefydd,  y  mae  pob  peth  yn  edrych  yn  waelach  nag  y  mae. 
Nid  oes  yr  un  pereiddiwch  yn  y  dôn  a  genir— yr  un  effeithiol- 
rwydd  yn  y  weddi  a  offrymir— na'r  un  nerth  a  dylanwad  yn 
y  bregeth  a  draddodir.  Er  y  gall  y  cyfansoddiad  fod  yr  un 
mor  gywrain,  a'r  traddodiad  yr  un  mor  angherddol,  ond  y 
mae''ysbryd  y  peth  by w "  wedi  ei  golH.  Mae  y  goleuni 
dwyfol  sydd  yn  llewyrchu  weithiau  trwy  y  moddion  yn  peri 
fod  rhyw  ddysgleirdeb  ar  y  cwbl.  Anfon  dy  oleuni  a'th 
wirionedd.'^ 

Yn  y  nos  y  mae  llawer  yn  dyrysu  ac  yn  colli  y  ffordd  ;  felly 
hefyd  yn  nos  creíy4íi  y  mae  tramgwyddiadau  a  chw^mpiadau 
i  bechodau.  Os  rhodia  neb  y  nos,  efe  a  dramgwydda."  Yn 
y  tywyllwch  y  mae  dynion  yn  cyfarfod  â  damweiniau,  yn 
syrthio  dros  greigiau  ac  i  bydewau.  Yn  nos  crf^fydd  y  mae 
llawer  yn  tramgwyddo  ;  myned  yn  erbyn  rhyw  graig,  syrthio 
i  ry w  brofedigaeth  ;  ac  y  mae  y  peth  Ileiaf  yn  ddigon  o  fagl  i 
ddyn  yn  y  nos  ;  a  bu  llawer  un  yn  synu  wedi  iddi  ddyfod  yn 


SEFYLL  YN  Y  TY  Y  NOS. 


205 


dclydd  i  beth  mor  fychan  ei  daflu  o'i  Iwybr.  Bydd  ar  ddyn- 
ion  pan  ddaw  yn  ddydd  gywifydd  o  honynt  eu  hunaìn,  iddynt 
ymrwystro  mewn  pethau  mor  ddibwys.  Yr  oedd  Paul  un- 
waith  mewn  goruwch-ystafell,  ac  yr  oedd  y  Ue  wedi  ei  oleuo  á 
llawer  o  lampau.  Yr  oedd  yn  pregethu  yn  faith  iawn.  Nid 
oes  un  reol  ysgrythyrol  beth  ddylai  hŷd  pregeth  fod  ;  mae 
hyny  wedi  ei  adael  i  ddoethineb  y  pregethwr,  yn  ol  yr  ^m- 
gylchiadau.  Prcgethai  Paul  hyd  haner  nos.  Yn  yr  oedfa.ýr 
oedd  yno  ddyn  ieuanc  o'r  enw  Eutycho^  yn  eistedd  yn  y  ffen- 
estr  ac  yn  cysgu.  Dywed  rhai  mai  bai  y  pregethwr  o  eisiau 
rhoi  mwy  o  fy  wiogrwydd  yn  y  bregeth  y  w  fod  dynion  yn  cysgu. 
Dichon  fod  peth  gwir  yn  hyny,  ond  y  mae  yn  wir  hefy^  fod 
rhai  dynion  a  gysgai  pe  b'ai  angel  o^r  nef  ynpregethu  ;  ynen- 
wedig  wedi  iddynt  hwy  gynefino  â'i  ddawn  a'i  lais.  Beth 
bynag,  dyma  ddyn  ieuanc  yn  cysgu  er  fod  apostol  ynpregethu; 
ac  yn  ei  gwsg  syrthiodd  i  lawr  o'r  drydedd  lofí't,  a  chyfodwyd 
ef  i  fynu  yn  farw.  Yr  addysg  yw  hyn  ; — Beth  yw  y  mynych 
syrthio  i  bechodau  sydd  yn  mysg  crefyddwyr  ?  onid  prawf  fod 
llawer  yn  weiniaid,  a  llawer  yn  llesg,  a  llawer  yn  huno." 
'Nos  ydyw. 

Yn  y  nos  y  mae  cynllwynion  i  ddrygioni  yn  caei  eu  ffurfìo  ; 
felly  yn  nos  crefydd  y  mae  aflonyddwyr  a  therfysgwyr  yn  brad- 
gynlhmio.  Y  nos  y  w  adeg  pob  drwgweithredw^r  : — "  Y  rhai 
a  feddwant  y  nos  y  meddwant.'^  Llygad  y  godinebwr  sydd 
yn  disgwyl  am  y  cyfnos."  Ac  na  fydded  i  chwi  gydgyfeill- 
ach  â  gweithredoedd  anfírwythlon  y  ty wyllwch.'^  Rhodiwch 
yn  weddus  megis  wrth  liw  dydd  ;  nid  mewn  cyfeddach  a 
meddwdod  ;  nid  mewn  cydorwedd  ac  anlladrwydd  ;  nid  mewn 
cynen  a  chenfigen  ;  gan  arwyddo  mai  gweithredoedd  y  nos 
a'r  tywyllwch  yw  y  rhai  hyny.  Yn  y  nos  y  mae  drygau  yn 
cael  eu  cyflawni  y  byddai  yn  frwnt  eu  hadrodd.  Mewn  ys- 
tafelloedd  dirgelaidd  dan  lenì  y  tywyllwch  y  lluniwyd  y  brad 
lofruddiaethau  mwyaf  cigyddlyd  a  barbaraidd.  Felly  hefyd 
yn  nos  crefydd  y  mae  dynion  drwg  yn  Ilunio  cydfradwriaethau 
drygionus.    Mae  yn  yr  eglwys  bob  amser  ddynion  drwg  yn 


206 


SEFYLL  YN  Y  TY  Y  NOS. 


disgwyl  cyfle  i  wneud  niwed  ;  yii  ymhyfrydu  mewn  gwaed  a 
chelanedd,  a  *'lle  y  byddo  y  gelain,  yno  ymgasgl  yr  eryrod." 
Pan  y  mae  presenoldeb  Duw  yn  amlwg,  y  maent  yn  cilio  i^r 
cysgod.  Mae  ofn  arwyddion  amlwg  o  Dduw  ar  gymeriadau 
llygredig,  Pechaduriaid  a  ofnasant  yn  Seion,  dychryn  a  ddal- 
iodd  y  rhagrithwyr  ;  pwy  o  honom  a  drig  gyda^r  tân  ysol  ? 
pwy  â  breswylia  gyda'r  llosgfeydd  tragywyddol  ?  "  Ond  os 
bydd  yn  nos  ar  eglwys  Dduw  deuant  allan  o'u  llochesau  fel 

bleiddiau  yr  hwyr.^'  Mor  bwysleisiol  y  dywed  yr  efengylwr 
wrth  roddi  hanes  Judas  yn  myned  gyda'r  milwyr  i  ddal  yr 
lesu,  Ac  yr  oedd  hi  yn  nos  !  Mae  heddwch  yr  eglwys 
mewn  perygl  yn  nos  crefydd. 

Yn  y  nos  y  mae  cwsg  yn  dyfod  yn  naturiol ;  felly  yn  nos 
crefydd  y  mae  profedigaeth  i^r  dynion  goreu  fyned  i  gysgu. 
Mae  y  nos  yn  naturiol  wedi  ei  bwriadu  i  gysgu.  Mae  ei  thy- 
wyllwch  a'i  distawrwydd  yn  awgrymu  i  ddyn  y  gall  gymeryd 
ei  hûn.  Mae  natur  yn  tynu  ei  lleni  trwchus  dros  y  gwely,  yn 
cymeryd  y  lamp  o'r  ystafell  ;  ac  yn  cau  ei  dwrn  ar  ei  holl 
blant  i  fod  yn  ddistaw,  er  rhoddi  pob  mantais  i  gwsg  ddyfod 
ymlaen  ;  a  chryn  orchest  ydy  w  bod  yn  efifro.  Yn  nos  crefydd 
y  mae  y  dynion  goreu  yn  syrthio  i  radd  o  farweidd-dra  ;  rhaid 
dyweyd  yn  aml  wrthynt,  Deffrowch  yn  gyfiawn,  ac  naphech- 
wch.^^  Deffro  di  yr  hwn  wyt  yn  cysgu."  Deffro,  deffro 
gwisg  dy  nerth  Seion.'^  A  hyn,  gan  wybod  yr  amser  ei  bod 
hi  weithian  yn  bryd  i  ni  ddeffroi  o  gysgu."  •  Na  chysgwn  fel 
rhai  eraill,  eithr  gwyliwn,  a  byddwn  sobr."  Mae  cryn  waith 
cyffroi,  a  chynyrfu  i  gadw  y  dynion  goreu  yn  effro  yn  nos  cref- 
ydd.  Yr  oedd  y  dysgyblion  yn  cysgu  heb  yn  wybod  iddynt 
pan  oedd  y  Gwaredwr  bendigedig  yn  ei  ingoedd  yn  yr  ardd. 

Cafodd  hwy  yn  cysgu  "  unwaith,  ac  eilwaith  pan  oedd  efe 
mewn  ymdrech  meddwl  yn  gweddio  yn  ddyfalach  ; "  ond 
yr  oedd  yn  garedig  iawn  yn  eu  hesgusodi,  yr  ysbryd  yn 
ddiau  sydd  barod  ;  eithr  y  cnawd  sydd  wan.'^  Ond  y  mae  yn 
gofyn  mewn  modd  penodol,  yn  argyhoeddiadol  iawn  i  Pedr, 
"  Simon,  a'i  cysgu  yr  wyt  ti  ?    Oni  ddywedaist  y  deuit  gyda 


SEFÝLL  YN  Y  TY  Y  NOS. 


20t 


mi  i  garchar  ac  i  angau  ?  Oni  ddywedaist  pe  gwadai  pawb 
fi  na  wadit  ti  mo  honof?  Oni  ddywedaist  pe  gorfodit  di 
i  farw  gyda  mi  na  wadit  mo  honof  ?  ac  a^i  cysgu  yr  wyt 
ti?  oni\lUt  wyho  un  awr  ?  Mae  y  dynion  gorea  mewn 
profedigaeth  i  gysgu  yn  nos  crefydd.  Ond  ni  adawyd  erioed 
mo'r  eglwys  i  gysgu  oU  yr  un  pryd.  Mae  yma  ryw  rai  yn  effro 
i  gyffroi  y  lleill  ;  ac  ''oni  buasai  i'r  Arglwydd  adael  i  ni  ych- 
ydig  iawn  o  weddill,  fel  Sodoma  y  buasem,  a  chyffelyb  fuasem 
i  Gomorah.'^ 

Pa  BETH  Y^N  NEILLDUOL  SYDD  GAN  Y  RHAI  SYDD  YN  SEFYLL  YN 

Y  TY  Y  Nos  iV  WNEYD.  Cadw  gwyHadwriaeth  nos.  Ar  dy 
furiau  di  Jerusalem  y  gosodais  geidwaid  y  rhai  ni  thawant 
na  dydd  na  nos  yn  wastad."  Gwelwyd  weithiau  ambell  i 
deuìu  bychan  yn  cadw  palas  y  boneddwr  tra  y  buasaiefe  oddi- 
cartref  ;  cadw  tàn  ynddo  rhag  i  ddim  waethygu  ;  cadw  golwg 
ar  bob  peth  rhag  i  ddim  fyned  i  golü  ;  a  phan  y  ceid  awgrym 
ei  fod  yn  dychwelyd,  trefnu  y  tŷ  erbyn  ei  ddyfodiad.  Palas 
a'r  boneddwr  oddicartref  ydyw  tŷ  yr  Arglwydd  y  nos ; 
ac  y  mae  genym  waith  priodol  i'r  adeg.  Pa  beth  sydd  iV 
wneyd  ? 

Yn  y  nos  y  mae  gofBl  mawr  iV  gymeryd  pwy  a  ollyngir  Pr 
tŷ.  Mae  pawb  sydd  yn  cadw  tŷ  yn  gofahi  am  hyny.  Os 
daw  rhyw  un  i  guro  y  drws  am  dderbyniad  i'r  tŷ  yn  y  nos, 
mae  yn  naturiol  ymofyn,  A  ydych  chwi  yn  ei  adnabod  ?  A 
oes  rhyw  un  yn  y  tŷ  yn  ei  adnabod  ?  A  oes  ganddo  lythyr 
oddiwrth  ryw  un  a  adwaenoch  ?  A  ydych  chwi  wrth  ymddi- 
ddan  ag  ef  yn  gallu  barnu  fod  yn  ddiberygl  ei  ollwng  i  mewn? 
Mae  rhyw  hohadau  fel  yna  yn  cael  eu  gofyn  gan  bob  pen- 
teulu  ystyriol  cyn  gollwng  neb  dyeithr  i'w  dŷ  yn  y  nos.  Yn 
eglwys  Dduw  y  mae  gofal  mawr  i'w  gymeryd  pwy  a  ollyngir 
i  mewn  yn  y  nos  ;  ni  ddyUd  gollwng  neb  i  mewn  i  dŷ  Dduw 
ond  a  fyddo  yn  dwyn  arwyddion  saint.  Cymdeithas  o  dduw- 
iolion  ydyw,  ac  y  mae  derbyn  dynion  iddi  heb  ddwyn  ar- 
wyddion  boddhaol  o  gyfnewidiad  cyflwr  yn  beryglus  iV  diog- 
elwch.    Ac  y  mae  dau  amgylchiad  yn  y  rhai  y  mae  perygl  i 


208 


SEFYLL  YN  Y  TY  Y  NOS. 


ddjnion  iàcii,  caled,  dioruchwyliaeth  ddyfod  i  mewn  i^r  eg- 
Iwys  ;  sef  mewn  adeg  o  Iwyddiant  mawr,  pan  gan  faint  ei 
llawenydd  am  luosogrwydd  y  dychweledigìon,  nid  yw  yn  cy- 
meryd  hamdden  i  edrych  am  arwyddion  gwir  gyfnewidiad  yn- 
ddynt  ;  ac  mewn  adeg  isel  ddilewyrch  ;  pan  y  mae  ei  flfydd 
yn  wan  a'i  chariad  yn  oer  gollynga  agos  bob  math  i  mewn 
gan  ei  chnawdoh'wydd,  a'i  hawydd  am  gadw  y  rhif ;  ac  nid 
yw  yn  ddigon  ysbrydol  ei  chalon  i  adnabod  arwyddion  gwir 
dychwehad.  Mae  pedwar  peth  y  dyhd  mynu  boddlonrwydd 
arnynt  yn  mhob  un  cyn  ei  dderbyn  i  eglwys  Dduw.  Gradd  o 
wybodaeth  o  egwyddorion  a  rheolau  crefydd  ;  cydolygiad 
âV  eglwys  ar  bynciau  hanfodol  yr  efengyl ;  ymarweddiad 
diargyhoedd  yn  allanol  ;  ar  arwyddion  boddhaol  ei  fod  yn 
ymofynydd  pryderus  am  iachawdwriaeth.  Ped  arferid  gofal 
priodol  am  hyn  ceid  llai  o  ofid  oddiwrth  gymeriadau  drygionus 
yn  eglwys  Dduw.  Sefyll  ar  y  drws  i  edrych  pwy  ollyngir  i 
mewn. 

Yn  y  nos  dylai  fod  sylw  manwl  na  byddo  unrhyw  anrhefn 
yn  cael  ei  oddef  yn  y  tŷ.  Mae  cymdeithas  yn  talu  heddgeid- 
waid  am  wyho  eln  trefydd  a'n  pentrefydd  yn  y  nos.  Rhan 
benodol  o  waith  y  rhai  sydd  ar  furiau  Seion  yn  gwylio  y  nos 
ydyw  "  bwrw  golwg  drostynt "  Gan  mai  yn  y  nos  y  mae  cyn- 
llwynion  i  ddrygioni  yn  cael  eu  ffurfio,  tramgwyddiadau  a 
chwympiadau  yn  digwydd,  mae  o  bwys  mawr  i'r  gwylwyr  fod 
yn  effro  rhao^  bod  unrhyw  ddrwg  yn  cael  ei  gyflawni.  Mae 
yr  eglwys  mewn  perygl  bob  amser,  ond  yn  fwy  felly  ar  rai  am. 
serau.  Mae  llwynogod  bychain  yn  difa  ein  gwinllanoeddj' 
ac  y  mae  eisiau  eu  dal.  Cenfigen  ;  anghariad  ;  ymbleidio  ; 
bydoh'wydd  ;  drwg  dymer  ;  athrod  aV  holl  ddrygau  sydd  oV 
un  rhywogaeth.  Mae  perygl  i  ddysgyblaeth  yr  eglwys  yn  y 
nos  fyned  dan  draed  ;  aY  llinell  derfynol  i  gael  ei  hanghofio. 
Nid  yw  drygau  yn  ymddangos  yn  eu  lliw  priodol.  Gí^ddefir 
pethau  yn  y  nos,  na  fynasai  yr  eglwys  er  dim  fod  yn  gyfranog 
á  hwy  yn  y  dydd.  Ymlanhewch  y  rhai  a  ddygwch  lestri  yr 
Arglwydd.'' 


SEFYLL  YN  Y  TY  Y  NOS. 


209 


Yn  y  nos  dylai  yr  eglwys  gyneu  ei  lampau  i  ddaugos  fod 
rhyw  rai  oddimewn  yn  eíFro.  Os  gwelir  goleu  yn  y  tŷ,  medd- 
ylir  fod  rhyw  rai  i  mev/n,  a  bydd  ofn  ar  ddynion  drwg  anturio 
yno.  GoleuDÌ  geidw  y  gelyuion  allan.  Y  mae  y  rhai  sydd 
"  yn  sefyll  yn  nhŷ  yr  Arglwydd  y  nos"  i  ddal  y  goleu  fel  y 
gwybyddo  y  byd  oddiallan  fod  rhai  yn  effro  oddimewn.  'Tel 
y  byddoch  ddiargyhoedd,  a  diniwed  ;  yn  blant  difeius  i  Dduw, 
ynghanol  cenedlaeth  bechadurus  a  throfaus  ;  yn  mhlith  y  rhai 
yr  ydych  yn  dysgleirio  megis  goleuadau  yn  y  byd  ;  yn  cynal 
gair  y  bywyd  er  gorfoledd  i  mi  yn  nydd  Crist,  na  redais  yn 
ofer,  ac  na  chymerais  boen  yn  ofer."  Mae  pedair  lamp  y  dy- 
lid  eu  goìeuo  yn  y  tŷ  y  nos. 

Lamp  gwyhodaeth.  Nis  gall  eglwys  ddwl,  anwybodus  byth 
fod  yn  eglwys  ddylanwadol.  Colofn  a  sylfaen  y  gwirionedd,^" 
ydyw  hi  i  fod.  . 

Lamp  sancteiddrwydd.  Yn  ei  phurdeb  y  mae  ei  nerth. 
Mae  deg  ar  hugain  o  ddynion  pur,  yn  gryfach  eu  dylanwad 
na  thri  chant  o  ryw  gy meriadau  anmheus.  Glendid  yr  eg- 
Iwys  a  enilla  y  byd  ar  ei  hol. 

Lamjo  unoUaeth.    Wedi  eu  cyìymu  ynghyd  mewn  cariad, 

fel  y  byddont  oll  yn  un.'^  Wrth  hyn  y  gwybydd  pawb 
mai  dysgyblion  i  mi  ydych  yn  wir,  os  bydd  genych  gariad  hel- 
aeth  at  eich  gilydd/^ 

Lamp  gweddi  ddyfal.  Dyma  rym  yr  eglwys,  ei  chymun- 
deb  â  Duw.  Yr  oedd  dirgelwch  y  Diwygiad  Protestanaidd 
yn  ystafell  weddi  Luther.  Ac  os  bydd  y  pedair  lamp  yna  yn 
oleu  mewn  eglwys,  nid  liir  y  pery  y  nos.  Ac  os  na  bydd 
goleu  yn  eglwys  Dduw  yn  mha  le  y  bydd  ?  Esgeulusodd 
ceidwad  goleudŷ  unwaith  gyneu  y  goleu  ar  noswaith  dywyli 
ystormus  ;  a^r  canlyoiad  fu  i  loog  oedd  allan  yn  ý  perygl 
redeg  i  ddanedd  y  graig,  fei  y  dryìliwyd  y  llestr  ac  y  bodd- 
odd  y  dwylaw  ;  a  daliwyd  ceidw^ad  y  goleudŷ  yn  gyfrifol  am 
eu  colliant, — oblegid  mai  ei  esgeulustra  ef  i  gyneu  y  goleu 
a  barodd  y  ddamwain.  Pan  cynhelir  trengholiad  ar  dyng^ed 
miloeüd  o  eneidiau  coHedig  ;  mae  Ile  i  ofni  y  delir  eglwysi 


210 


SEFYLL  YN  Y  TY  Y  NOS. 


yn  g^frifol  o  eisiau  dal  y  goleu.  Llewyrched  felly  eich 
goleuni  ger  bron  dynion,  fel  y  gwelont  eich  gweitbredoedd  da." 

Yn  y  nos  dylid  paratoi  ar  gyfer  dyfodiad  y  dydd.  Nid  nos 
ydyw  i  fod  o  hyd,  mae  dydd  i  ddilyn  y  nos  hwyaf.  Prif 
waith  yr  amaethwr  yn  y  gauaf  ydyw  gofalu  na  byddo  dim  yn 
myned  i  golU  ;  a  pharatoi  ar  gyfer  y  gwanwyn  a'r  hâf.  Mae 
dydd  i  ddod  ar  achos  yr  Arglwydd,  ac  y  mae  o  bwys  fod  pob 
peth  yn  cael  ei  wneyd  yn  y  fath  fodd  ag  a  ddalio  y  goleu.  Y 
mae  llawer  yn  barod  i  ofyn  fel  yr  ymofynydd  o  fynydd  Seir 
gynt,  Y  gwyliedydd,  beth  am  y  nos?''  Gallwn  ateb  *'y 
nos  a  gerddodd  yn  mhell  ;  "  a  thrwy  fifydd  gallwn  ychwanegu, 

a'r  dydd  a  nesaodd.'^  Ac  onid  oes  rhyw  bethau  yn  arwyddo 
fod  y  dydd  gerllaw.  Mae  y  Babaeth  mewn  gwewyr  angeuol; 
mae  swn  cadwynau  y  caethion  yn  ymddatod,  ac  egwyddorion 
rhyddid  yn  enill  tir  ;  mae  hawliau  crefydd  ysbrydol  yn  eael  eu 
dadleu,  ac  awdurdod  Crist  fel  unig  ben  yr  eglwys  yn  cael  ei 
gydnabod  ;  mae  swn  rhyw  rai  o'n  cwmpas  yn  gweithio,  fel  y 
gellir  casglu  fod  y  wawr  ar  dori.  Mae  teimlad  o  anesmwyth- 
der  yn  meddianu  y  dynion  goreu,  ac  arabell  un  yn  dywedyd, 
"  fy  enaid  sydd  yn  disgwyl  am  yr  Arglwydd  yn  fwy  nac  y  mae 
y  gwylwyr  am  y  boreu  ; "  ac  wrth  ddriugo  i  fynu  i  ben  bryn- 
iau  yr  addewidion  gwehr  trwy  y  niwl  a'r  tywyUwch  erwydd- 
ion  dynesiad  y  dydd. 

Daw  diwedd  ar  y  t'w'ilwch  dn, 
Mae  yn  oleuach  nag  y  bu  ; 
Mae'r  niwl  a'r  tarth  yn  cilio  draw, 
Mae'n  sicr  fod  y  dydd  gerUaw.-' 

A  dydd  goleu,  cUr  fydd  pan  y  daw.  Mae  Esaiah  wedi  ei 
ddarlunio — Ni  bydd  yr  haul  i  ti  mwyach  yn  oleuni  y  dydd, 
a'r  Ueuad  ni  oleua  yn  Uewyrch  i  ti  ;  eithr  yr  Arglwydd  fydd  i 
ti  yn  oleuni  tragywyddol,  a'th  Dduw  yn  ogoniant  i  ti.  Ni 
fachluda  dy  haul  mwyach,  a'th  leuad  ni  phaUa,  o  herwydd  yr 
Arglwydd  fydd  i  ti  yn  oleuni  tragywyddol,  a  dyddiau  dy  alar 
a  ddarfyddant."    Dyna  y  dydd  sydd  yn  aros  eglwys  Dduw 


SEFYLL  YN  Y  TY  Y  NOS. 


211 


ar  ol  hirnos  oer,  dywyll  ;  ac  yn  y  dos  y  mae  eìsiau  paratoi 
-erbyn  y  delo. 

Er  mai  nos  ydyw,  dylid  bendithio  yr  Ârglwydd  amgael  bod 
yn  y  tŷ.  Wele  holl  weision  yr  Arglwydd,  bendithiwch  yr 
Arglwydd."  Mae  yn  well  bod  yn  y  tŷ  ar  y  noson  oeraf,  dy- 
wyllaf,  hiraf,  arwaf,  na  bod  y  tu  allan  i  eglwys  Ddiiw  gyda^r 
byd  ar  eu  dydd  siriolaf,  llonaf,  hwyaf.  Dydd  yw  ar  anuw^iol- 
ion  yn  awr  i  gael  ei  ddilyn  gan  nos  dragywyddol.  Gwlad  yr 
haner  nos  yw  ufifern  ;  ''tywyllwch  eithaf  ;  "  niwl  tywyllwch 
yn  dragywyddol."  Rhyw  un  noson  ddu,  dymestlog,  ystormus 
yn  parhau  yn  dragywyddol.  Ond  am  nos  crefydd,  canlynir 
hi  gan  y  dydd.  Bydd  felly  ar  brofìad  personol  y  Cristion. 
''Cyfyd  goleuni  i'r  rhai  uniawn  yn  y  tywyllwch."  Tyr  y 
wawr  ar  enaid  y  duwiol  yn  angau  ;  llewyrcha  goleuni  ar  y 
glyn  tywyll  ;  gwasgara  y  cyoiylau  oddiar  dónau  yr  afon  ;  a 
daw  yn  ddydd  tragywyddol  ar  ei  enaid.  Un  o'r  geiriau  hyf- 
rydaf  yn  hanes  y  wlad  ydyw,  Ni  bydd  nos  yno.^^  Nid  rhaid 
wpth  lampau,  na  Ileuadau,  na  heuliau,  Canys  yr  Arglwydd 
Dduw  HollaUuog  a'r  Oen  yw  ei  goleuni  hi."  Ac  wrth  wyho 
y  tỳ  y  nos  yma,  cawn  ein  cymhwyso  i  wlad  Lle  nid  oes  ty- 
wyll  nos,  OND  dydd  ;  "  ac  Yno  y  byddwn  yn  wastadol  gyda'r 
Arglwydd.^^ 


PREGETH  IX. 


NODWEDD  YR  EFENGYL. 


1  Thessaloniaid  i.  5. 
"  Oblegìd  ni  bn  ein  hefengyl  ni  tuag  atoch  mewn  gair  yn  unig, 
eithr  hefyd  mewn  nertb,  ac  yn  yr  Ysbryd  Glân,  ac  mewn  sicrwydd 
mawr." 


Priodal  ystyr  gair  efengyl "  ydy w  newijdd  da,  ac  o  ba 
gyfeiriad  byaag  yr  edrychir  arni,  dyna  ydyw.  Mae  gwahan- 
ol  ddarluniadau  yn  cael  eu  rhoddi  o  gyflwr  pechadur  yn  yr 
ysgrythyrau  ;  ond  y  mae  yr  efengyl  yn  ei  gyfarfod  yn  mhob 
sefyllfa,  ac  yn  datguddio  iddo  newyddion  da  o  Lawenydd 
mawr.^' 

Uìn  hefengyt^.  niP  Gelwir  hi  gan  yr  un  apostol  mewn 
man  arall  yn  efengyl  'Crist ;  a  chan  Pedr  yn  '<efengyl  Duw." 
Yr  un  efengyl,  ond  ei  bod  yn  cael  edrych  arni  mcwn  gw^a- 
hanol  berthynasau.  Efengyl  Duw  o  ran  hawl.  Efengyl 
Crist  0  ran  cynwys  ;  ein  hefengyl  ni  "  o  ran  swydd.  Duw 
bia  yr  efengyl ;  Crist  yw  testyn  yr  efengyl  ;  i  ni  yr  ymddir- 
iedwyd  pregethu  yr  efengyl.  Yr  hwn  a^n  gwnaeth  ni  yn 
weinidogion  cymhwys  y  testament  newydd  ;"  roddodd  i  ni 
weinidogaeth  y  cymod  ;  gwnaeth  ni  yn  weinidogion  i 
Grist  ac  yn  oruchwylwyr  ar  ddirgeledigaethau  Duw."  Eithr 
y  mae  genym  y  trysor  hwn  mewn  llestri  pridd."  "  Ein  hef- 
engyl  ni." 

"  Ni  bu  mewn  gair  yn  iinig.  Bu  mewn  gair,  hebddi  felly 
ni  allesid  gwneyd  dìm  o  honi.  Yr  oedd  hi  mewn  gair  yn 
mysg  y  Thessaloniaid  ac  y  mae  mewn  gair  genym  ninau. 


NODWEDD  YR  EFBNGYL. 


2iâ 


Daeth  yn  foreu  i  Gymru,  ac  y  mae  traed  y  rhai  sydd  yn  ei 
hefengylu  yn  sangii  yn  weddaidd  ar  ein  mynyddoedd,  ac  na 
wawTÌed  byth  y  diwrnod  du,  cymyloghwnw  ycollir  yrefengyl 
mewn  gair  o  fynyddoedd,  cymoedd,  a  nentydd  Cymru.  Ond 
ni  bu  mewn  gair  yn  unig/^  Nid  y  datguddiad  noeth  o  honi 
yn  y  llythyren  yn  unig  gafwyd — 

Oìid  meivn  nerthP  Wedi  ei  chadarnhau  trwy  arwydd- 
ion,  a  rhyfeddodau  gwyrthiol,  yn  genadwri  ddwyfol.  Nerth 
gwyrthiau  a  olygir  yma. 

"  Ac  yn  yr  Yshryd  GlanP  Gyda  dylanwad,  arddeliad,  ac 
effeithiolaeth  yr  Ysbryd  Glan. 

"  Ac  mewn  sicrwydd  mawrP  Yn  y  profiad  personol  o'i 
gallu  dwyfol  ar  y  galon,  yn  gweithio  yn  yr  enaid  sicrwydd 
mawr.^^    Edrychwn  ar  yr  efengyl  yn 

I.  Yn  NHREFN  Ei  BADGUDDiAD  ;  mewìi  gairP  Y  darlun- 
iad  mwyaf  cyffredin  a  roddir  o'r  efengyl  ydy  w  gair."  'Telly 
y  bydd  fy  ngair  yr  hwn  a  ddaw  o^m  genau."  I  chwi  y  dan- 
fodwyd  ^aír  yr  iachawdwriaeth  hon.^^  '*Y  gair  yr  hwn  a 
anfonodd  Duw  i  blant  Israel,  gan  bregethu  tangnefedd  trwy 
lesu  Grist."  Gwir  yw  y  gair  ac  yn  haeddu  pob  derbyniad." 
"  Ein  hefengyl  ni  tu  ag  atoch  ni  bu  mewn  gair  yn  unig." 

Gair,"  yn 

1.  larddangos  corffoliad  yr  efengyl.    Ei  bod  yn  gyfun- 

draeth  ddatguddiedig.    Yr  oedd  holi  wirioneddau  yr  efengyl 

yn  feddyliau  gwasgaredig  yn  y  meddwl  anfeidrol  er  tragyw- 

yddoldeb.    Gelwir  hwy  yno    cynghor  ei  ewyllys  medd- 

yliau  ei  galon     "  dirgelwch  ei  arfaeth."    Ond  yn  yr  efengyl 

y  maent  wedi  eu  corffoli  yn  air  Duw  ;  yn  gyfraith  yr  Arglwydd. 

Nid  ydyw  yr  efengyl  wedi  creu  unrhyw  wirionedd  newydd, 

ond  corffoli  yr  hen  wirioneddau  oedd  yn  meddwl  Duw  erioed, 

a^u  gosod  allan  yn  ddatguddiad  trefnus  i  ni.    Yr  oedd  y  gol- 

euni  wedi  ei  greu  y  dydd  cyntaf,  ond  y  pedwerydd  dydd  y 

crewyd  yr  haul  i  fod  yn  ffynonell  a  chanolbwynt  goleuni  a 

gwres.    Pelly  yr  oedd  holl  wirioneddau  yr  efengyl  yn  y  medd- 

wl  dwyfol  erioed,  ond  yn  yr  efengyl  y  maent  wedi  eu  corffoli 
19 


214 


NODWEDD  YR  EFEN6YL. 


yu  g-yfuudraeth  ddatguddiedig,  fel  y  mae  geuym  ui  feddwî 
Crist." 

2.  I  arddangos  cysondeb  yr  efengyl ;  ''gair'^  ydyw,  nid 
geiriau.  Mae  cyfeiiiornadaa  yn  llawe:*,  ond  un  ydyw  y  gwir- 
ionedd  :  atlirawiaethau  amryw  a  dyeithr  athrawiaeth 
iachus  yr  athrawiaeth  sydd  yn  ol  duwioìdeb.^^  Mae  gwir- 
ionedd  yn  gyson  â  phob  gwirionedd  arall.  Nid  yw  gwirion- 
edd  a  chyfeiliornad  byth  yn  cytuno  ;  ac  anaml  y  mae  dau 
gyfeiliornad  yn  gyson,  er  y  gall  hyuy  ddigwydd  weithiau.  Mae 
yn  bosibl  cael  dau  bren  cam  i  fitio,  y  ddau  yn  digwydd  bod 
yn  camu  yn  yr  un  man  ;  ond  nid  yw  pren  cam  a  phren  cym- 
wys  byth  yu  fitio,  oud  dau  bren  uuion  y  maent  yn  gorwedd 
yu  esmwyth  ar  eu  gilydd.  Prcu  cam  ydyw  cyfeihornad,  ac  fe 
ellir  cacl  dau  gyfeiiiornad  yu  gysou,  oblegid  eu  bod  yn  camu 
yn  yr  uu  mau.  Preu  uuion  ydyw  gwiriouedd  ffitia  fe  byth  á 
phreu  eam  cyfeilioruad,  oud  am  y  gwirionedd,  y  mae  yn  rhedeg 
fel  lliüíjìi  gyfochrog  á  phob  gwiriouedd  arall.  Y  mae  lioll 
gaugheuau  gwirionedd  datguddiedig  yn  gysou  â'u  gilydd  ;  er 
y  byddwu  ni  yn  fynych  yn  methu  deall  pa  fodd  y  mae  bwriad 
ncillduol  i  gadw  y  rhai  a  gedwir  yn  gyson  á  galwadau  cyíF- 
rediuol  yr  efeugyl  ;  pa  fodd  y  raae  dylauwad  neillduol  Ysbryd 
Duw  ar  feddwl  dyu  yn  gyson  â  rhyddid  yr  ewyllys  a  chyfrifol- 
deb  y  creadur  ;  oud  y  mae  y  dyryswch  yu  uuig  yn  ugwendid 
eiu  hamgyffredion  ni  i  ddiruad  yn  briodol  am  bethau  mawrion 
trefu  Duw.  Y  maeut  yn  eithaf  cyson  yu  meddwl  Duw,  ac 
yn  eithaf  cysou  yn  uheimìad  y  Cristiou,  y  maeut  yn  gyson  gan 
hyny  yn  mhob  man  lle  y  mae  eisiau  iddynt  fod  yn  gyson.  Ni 
feddyliodd  yr  anfeidrol  erioed  am  ddarostwng  gwirioneddau 
dwyfol  a  thragywyddol,  dan  Iywodraeth  rhyw  drefniaut  o 
eiddo  rheswm  cnawdol.  Mae  uuoliaeth  a  chysoudeb  yn  rhedeg 
trwy  gorfí"  holl  wirioneddau  yr  efengyl. 

Mae  yr  efengyl  yn  gyson  â  [)hob  gwirionedd  mewu  uatur. 
Nid  rhaid  i  wiri^uedd  crefydd  ddatguddiedig  ofni  olrheiuiad- 
au  manylaf  celfyddyd  a  gwyddor.  Esgyned  y  seryddwr  i^r 
nefoedd,  tramwyed  yn  mysg  ser  Duw  ;  archwilied  y  bydoedd 


NODWEDD  YR  EFElíGYIi. 


2Ì5 


uwch  ben  ;  mesured  y  gwagle  ;  crajffed  ar  ddylanwad  y  cyrff 
nefol  ar  eu  gilydd  ;  teithied  rhagddo  hyd  at  orsedd  lor  ;  dar- 
ganfydded  fydoedd  a  bodau  ;— pan  ddychwela  yn  oli^r  ddaear 
i  adrodd  ei  weledigaethau,  nid  oes  perygl  y  bydd  ganddo 
ddini  i'w  fynegi  y  bydd  raid  i  air  Daw  wrido  yn  ei  bresenol- 
deb,  neu,  disgyned  y  daearegwr  i  galon  y  ddaear  ;  cyfrifed  ei 
haenau  ;  agored  ei  chelloedd  ;  treiddied  i'w  chrombiloedd  ; 
dyfaled  ei  hoed  ;  a  rhifed  ei  blynyddoedd,  os  gall,  nid  oes  dim 
perygl  wedi  y  daw  i'r  wyneb  y  bydd  ganddo  ddim  iV  fynegl 
y  bydd  raid  i  hen  oracl  y  nefoedd  blygn  ei  ben  yn  ei  bresenol- 
deb  ;  gwirionedd  ydyw.    Deil  y  prawf  yn  ddiysgog. 

3.  larddangos  eglurdeb  yr  efengyl.  Mae  yr  efengyl  gen- 
ym  mewn  gair,  heb  hyny  nis  gallasem  ei  dirnad.  Yr  oedd  yn 
rhy  bell  oddiwrthym  ni  yn  meddwl  Duw,  ond  y  mae  wedi  ei 
gwneyd  yn  eglur  i  ni  yn  ngair  Dnw.  Mae  pob  gwirionedd 
hanfodol  i'n  hiachawdwriaeth  wedi  ei  wneyd  yn  syml  iawn. 
Mae  yn  syndod  fod  yr  efengyl  mor  eginr  pan  gofìom  mai  medd- 
yUau  Duw  yw  y  meddyhau,  a^n  geiriau  ni  yw  y  geiriau. 
Byddwn  yn  teimlo  anhawsder  weithiau  i  gael  geiriau  i  osod 
allan  y  meddyhau  bychain  sydd  genym  ni,  ceisiwn  wneyd  i 
fynu  trwy  ystumiau  ac  ymddangosiadau  yr  hyn  na's  gallwn  ei 
osod  allan  â^n  geiriau  ;  ac  os  ydy w  geiriau  yn  cael  eu  teimlo 
genym  ni  yn  wan  i  osod  allan  ein  meddyliau,  pa  faint  llai  i 
osod  allan  feddyliau  mawrion  y  meddwl  anfeidrol.  Y  mae  yn 
syndod  fod  yr  efengyl  yn  dyweyd  mor  eglur  feddyliau  dwyfol 
mewn  iaith  ddynol.  Mae  yr  holl  bethau  sydd  hanfodol  i 
fywyd  tragywyddol  mor  syml  a  dealladwy,  nid  yn  unig  fe  ellir 
eu  deall,  ond  y  mae  yn  anmhosibl  methu  eu  deall ;  pe  bydd- 
ent  ynfydion  ni  chyfeiliornant."  Efengyl  wedi  ei  gwneyd  yn 
eglur    ein  hefengyl  ni  tuag  atoch  mewn  gair." 

II.  Yr  efengyl  yn  mhrofion  ei  dwyfoldeb  Meimnerth. 

Arferìr  rhanu  profìon  Cristionogaeth  i  ddau  ddosbarth.  Y 
profìon  mewnol  a^r  profìon  allanol.  Ond  hwyrach  y  gellir 
gyda  llawn  cymaint  o  briodoldeb  eu  dosparthu  i  bedwar,  a'u 
gwneyd  yn  fwy  dealladwy  trwy  hyny .    Y  profion  mewnol. 


216 


NODWEDD  YR  EFENGYL. 


Yprofion  áílanol.  Y  projion  ymarferol.  Ar  proOon  per- 
sonol.  Yprofion  mewnol :  ydyw  y  tystiolaethau  hyny  sydd 
yn  eglur  ar  dudalenau  yr  ysgry thyrau  eu  bod  yn  feddwl  Duw. 

Mawredd  a  dyfuderoedd  yr  athrawiaethau  a  gynwysa  cys- 
ondeb  rhyfeddol  eu  gwahanol  ranau  ;  a  thuedd  foesol  yr  ys- 
grifeniadau  ydynt  oU  yn  brofìon  a  geir  ar  dudalenau  yr  Ys- 
grythyrau  eu  bod  yn  gyuyrch  meddwl  dwyfol. 

Y  profion  allanol ;  ydyw  y  gwyrthiau  a  gyflawnwyd  gan 
Grist  a^i  apostolion  wTth  sefydlu  Cristionogaeth  yn  y  byd, 
ynghyd  ar  profifwydohaethau  a  gerddasant  o'r  blaen  a  gwbl- 
hawyd  yn  llythyrenol  pan  y  daeth. 

Y  profion  ymarferol ;  ydyw  y  dylanwac  bendithiol  y  mae 
yr  efeugyl  yn  ei  gael  ar  bob  gwlad.  Pr  efengyl  yr  ydym  ni 
yn  Mrydain  yn  ddyledus  am  ein  gwareiddiad,  ein  trefn  gym- 
deithasol  ;  ffurfiad  ein  cyfreithiau  ;  a'r  dylanwad  sydd  genym 
ar  wledydd  y  byd. 

Y  profionpersonol  ;  ydy  w  y  profiad  hwnw  o'i  dylanwad  a'i 
heffeithiau  y  mae  y  Cristion  yn  ei  deimlo  yn  eigalon.  Cyfeirir 
yma  at  yr  ail  ddosparth  o  brofion — "  mewn  nerth  f  hyny  yw 
fod  yr  efengyl  wedi  ei  phrofi  a'i  chadarnhau  fel  ceniadwri  ddwy- 
fol  tr wy  ar wy ddion  un  i  ongy rch  ol  o'r  nef.  Mae  pob  datguddiad 
neiUduoI  a  roddodd  Duw  o  hono  ei  hun  iV  byd  yn  cael  ei  gad- 
arnhau  trwy  wyrthiau  ;  felly  y  gwnaeth  Moses  ac  EUas 
wyrthiau  rhyfeddol  er  profi  eu  bod  yn  anfonedig  oddiwrth 
Dduw.  Ac  y  mae  pob  crefydd  sydd  yn  cynyg  ei  gwasanaeth 
i'r  byd,  ac  yn  honi  ei  bod  yn  ddwyfol,  yn  proffesu  ei  bod  yn 
gallu  gwneyd  gwyrthiau.  Fel  hyn  y  gosodwyd  Mahometan- 
iaeth  i  fynu,  honent  eu  bod  yn  gallu  gwneyd  gweithredoedd 
goruwch  naturiol.  Y  mae  Pabyddiaeth  hithau  yn  honi  gallu 
gwyrthiol  hyd  y  dydd  hwn.  Ac  y  mae  Mormoniaeth  y  rhy  w  ffug 
ddiweddarach  yn  dadleu  eu  bod  yn  gwneyd  gwyrthiau  yn  y 
conglau.  Y  mae  pob  ffug  o  grefydd  sydd  yn  cael  èi  gosod  i 
fynu  gan  ddynion  gydag  amcan  i  '^dynu  disgyblion  ar  euhol" 
yn  honi  eu  bod  yn  gaUu  gwneyd  gwyrthiau  ;  a  hyny  oblegid 
fod  y  wir  grefydd  yn  eu  gwneyd  ;  ac  i'r  graddau  y  gallent 


NODWEDD  YR  EFENGYL. 


217 


Iwyddo  i  baentio  cyfeiliornad  yn  debyg  i^r  gwirionedd  y  bydd 
yn  llwyddianus  i  enill  pleidwyr  ;  ond  nid  honi  gallu  i  wneyd 
gwyrthiau  y  byddai  yr  Arglwydd  lesu  Grist,  ond  eu  cyflawni 
yn  weithredol.  Ni  bu  neb  erioed  yn  honi  llai,  ac  ni  bu  neb 
erioed  yn  gwneyd  mwy.  Ac  nid  gwneyd  gwyrthiau  yn  y 
congìau  wedi  i  ddynion  gredu  y  byddai  yr  Arglwydd  lesu,  ond 
gwneyd  gwyrthiau  yn  y  cyhoedd  o  flaen  llygaid  y  byd  fel  y 
credent. 

Mae  yr  efengyl  wedi  ei  phrofì  yn  genadwri  ddwyfol  trwy 
arwyddion  uniongyrchol  oV  nef.  "  Pa  fodd  y  diangwn  ni  os 
esgeuluswn  iachawdwriaeth  gymaint :  yr  hon  wedi  dechreu  ei 
thraethu  trwy  yr  Arglwydd,  a  sicrhawyd  i  ni  gan  y  rhai  a'i 
clywsant  ef  ;  A  Daw  hefyd  yn  cyd-dystiolaethau  trwy  arwydd- 
lon,  a  rhyfeddodau,  ac  amryw  nerthoedd,  a  donian  yr  Ysbryd 
Glan,  yn  ol  ei  ewyllys  ei  hun  V^  Dechreuwyd  ei  phregethu 
gan  yr  Argiwydd,  sicrhawyd  hyny  i  ni  gan  y  rhaì  a^i  cly wsant 
ef  ;  a  seliodd  Duw  wirionedd  eu  tystiolaeth  trwy  arwyddion, 
rhyfeddodau,  ac  amry w  nerthoedd  ;  fel  y  mâe  yn  dwyn  y  prof- 
ion  mwyaf  diamheuol  ei  bod  yn  genadwri  ddwyfol.  Yr  oedd 
gwyrthiau  yr  Arglwydd  lesu  Grist  yn  profi  dwyfoldeb  ei  an- 
foniad.  Nid  yw  cyflawniad  gwyrth  gan  berson  yn  profì  ei 
ddwyfoldeb  ;  ond  yr  oedd  gwyrthiau  yr  Arglwydd  lesu  Grist 
yn  profì  ei  Dduwdod  ;  oblegid  gwnai  y  gwyrthiau  yn  ei  enw 
ei  hun.  Dywedai  yn  eghir  Mab  Duw  ydwyf.'^  "  Myfì  a'r 
Tad  un  ydym  ac  er  dangos  nad  swp  o  eiriau  gweigion  oedd 
ei  honiadau  ;  ymaflai  yn  mraich  y  dinystrydd  ;  gostegai  gyn- 
hyrfiad  elfenau  ;  meistrolai  ar  gythreuhaid  uffern  ;  ataliai  gyn- 
ydd  afiechyd  ;  a  ehipiai  ambell  un  o  grafangau  marwolaeth  ei 
hunan.  Profodd  ei  honiadau  yn  ymarferoL  Yr  oedd  yn  eg- 
Iwys  Oorinth  rai  yn  ymchwyddo  yn  eu  honiadau,  ac  y  mae 
Paul  yn  dyweyd  wrthynt,  Eithr  mi  a  ddeuaf  atoch  chwi  ar 
fyrder  ;  ac  a  fynaf  wybod,  nid  ymadrodd  y  rhai  sydd  yn 
chwyddo  ond  eu  gallu."  Nid  beth  y  maent  yn  ei  ddyweyd, 
ond  beth  y  maent  yn  ei  wneyd  ;  nid  beth  y  maent  yn  honi,  ond 
beth  y  maent  yn  ei  gyflawni.      Canys  nidmewn  ymadrodd  y 


218 


NODWEDD  YR  EFENGYL. 


mae  teyrnas  Dduw,  ond  mewn  gallu/'  Nid  mewn  houiadau 
oud  mewn  cyílawuiadau  ;  ac  ar  y  cynllun  yna  yn  hollol  yr 
oedd  yr  Arglwydd  lesu  Grist  yn  bersonol  yu  gweithredu.  Ar- 
gyhoeddai  y  bobl  o'i  ddwyfoldeb  nid  yn  gymaiut  trwy  eiriau  a 
thrwy  wyrthiau.  Aufouodd  loan  ei  ddisgyblion  ato  unwaith 
i  ymofyu  ag  ef  yughylch  dwyfoldeb  ei  aufouiad  ;  loan  Fed- 
yddiwr  a'u  danfouodd  ni  atat  gan  ddy wedyd,  Ai  ti  y w  yr  hwn 
sydd  yu  dyfod,  Ai  un  arall  yr  y'm  yn  ei  ddisgwyl  ?"  Mae  y 
Messiah  i  ddyfod,  y  mae  wedi  ei  addaw  i'n  tadau,  ac  y  mae 
yn  cael  ei  ddisgwyl  genym  ninau,  Ai  tydi  yw  efe,  ueu  a  ydym 
i  aros  am  ryw  uu  arall  er  ei  gael  ?  Heb  eu  hateb  yn  union- 
gyrchol  mewn  uag  lë  "  ua  Nagê,"  mae  yn  galw  eu  sylw 
at  ei  weithredoedd,  Ewch  a  mynegwch  i  loan  y  pethau  a 
welsoch  ac  a  glywsoch,  fod  y  deilHon  yn  gweled  eilwaith,  y 
cloffion  yu  rhodio,  y  cleifion  gwahauol  wedi  eu  glanhau  ;  y 
byddariaid  yu  clywed  ;  y  meirw  yn  cyfodi  ;  à'rtlodion  yncael 
pregethu  yr  efeugyl  iddyut."  Dywedwch  y  pethau  yua  wrth 
loan,  a  gadewch  i^rgweithredoedd  lefaru  drostynt  eu  hunain,  a 
bydd  hyuy  yn  ddigou  i  argyhoeddi  loan  nad  allai  neb  wneuth- 
ur  y  gweithredoedd  nerthol  hyn  oni  bai  fod  Duw  gydag  ef." 
"Canys  uid  mewu  ymadrodd  y  mae  teyrnas  Duw  ond  mewn 
gallu."  Ein  hefengylni  tuag  atoch  ni  bu  mewn  gair  yn  unig 
eithr  hefyd  mewn  nerthP  Mae  yr  efengyl  wedi  ei  phrofi  yn 
genadwri  ddwyfol  trwy  arwyddion  uniongyrchol  o'r  nef. 

III.  Yr  efengyl  yn  nirgelwch  ei  llwyddiant. — Yn  yr 
Ysbryd  GlanP 

Er  cael  yr  efengyl  yn  gyfundraeth  ddatguddiedig,  wedi  ei 
phrofi  yn  ddiamheuol  yn  genadwri  ddwyfol  ;  eto  y  fath  ydyw 
cyndynrwydd  calon  pechadur,  fel  na  bydd  yn  efíeithiol  i  gyr- 
haedd  yr  amcau  heb  ei  chael  "'yu  yr  Ysbryd  Glan."  Maeyr 
efengyl,  yn  yr  oll  a  berthyn  iddi,  yn  cyfarfod  holl  angheuion 
ac  amgylchiadau  dyn  fel  bòd  meddyhol  a  throseddwr  moesol. 
Ni  bu  erioed  gyfuudraeth  a  mwy  o  gyfaddasder  ynddi  i  ateb 
yr  amcan.  Mae  y  drefn  yn  gymwys  i'r  dyn,  a'r  dyn  yn  wrth- 
ddrych  cyfaddas  i'r  drefn,  ond  cael  gan  y  dyn  roddi  sylwae  ys- 


ÎN^ODWEDD  YR  EFENGYL. 


219 


tyriaetli  priodol  iddi,  iiid  oes  dadl  na  dderbyuia  iachawdwriaeth 
gyflawa  drwyddi.  Oud  eyu  y  ceir  meddwl  y  pechadur  at  yr 
efeugyl,  rhaid  ei  chael  yn  yr  Ysbryd  Glau  '^— ueu  gael  dyl- 
anwad  neillduol  yr  Ysbryd  Glan  i  gydfyned  à  hi. 

Yr  Ysbryd  Glan  sydd  yn  gaho  meddiol  pechadur  at  y 
gimrionedd,  Pwnc  cyntaf  yr  efeugyl  ydyw  galw  sylw,  euiU 
ystyriaeth  pechadur.  Y  mae  pwys  mawr  yn  cael  ei  gysyìltu 
yn  yr  Ysgrythyrau  ag  ystyriaeth  ;  yn  wir,  y  mae  iachawdwr- 
iaeth  pechadur  yn  cael  ei  gysylltu  â  liyn. 

Y  mae  yr  efengyl  y  fath  gyfuadraeth  beräaith,  oud  i  bech- 
adur  ei  hystyried,  y  mae  yn  sicr  o  derfynu  yn  ei  gadwedigaeth. 
Mae  gan  ddyn  fel  creadur  alluoedd  cymwys  i  dalu  ystyriaeth 
fr  efengyl  ;  ei  esgeulusdra  anesgusodol  ydyw  na  byddai  yn 
gwneyd  a  chondemnir  ef  yn  gyfiawn  am  ei  anystyriaeth.  Nis 
gelUr  dyweyd  yn  rhy  eghir  a  phendant  ar  yr  ochr  yna. 

Ond  y  cwestiwn  ydyw,  Beth  sydd  yn  dwyn  y  pechadur  i 
feddwl  ?  Mae  yn  eithaf  eghir  fod  dychwelyd  yii  nglŷn  ag  ys- 
tyriaeth  : — "  Am  iddynt  ystyried  a  dychiüelydP  Meddyliais 
am  fy  ffyrdd  a  throais  fy  nhraed  at  dy  dystiolaethau."  Ond  i 
bechadur  ystyried  ei  gj^fiwr  yu  briodol,  ac  iawn  ymarfer  a'r 
moddion,  y  mae  ei  ddychwehad  yn  sicr.  Oad  y  mae  yr 
ymofyniad  eto  yr  un,  Beth  sydd  yn  dwyn  y  pechadur  i  ystyr- 
ied  ?  Beth  sydd  yn  diogehi  yr  iawu  ymarferiad  â^r  moddion? 
Nid  paham  y  mae  rhai  yn  gwrthod  y  drefn  ;  cyduua  pawb 
mai  anystyriaeth  sydd  yn  peri  hyny  ;  ond  paham  y  mae  neb 
yn  ei  derbyn  ?  Nid  yw  dy weyd  mai  am  eu  bod  yn  ystyried,  y 
maent  felly,  yn  atebiad  boddhaol  iV  cwestiwn.  Beth  sydd  ya 
eu  dwyn  i  ystyried  ?  0  ba  le  mae  y  tueddiad  cyntaf  i  ystyried 
yn  cyfodi  ?  Paham  y  mae  un  yn  credu  yr  efengyl  a'r  llall  yn 
ei  gwrthod,  a^r  ddau  dan  yr  ua  weiaidogaeth  ?  Mya  rhai  mai 
i  ryw  wahaaiaeth  naturiol  ya  aghyfaasoddiad  meddyUoI  dya- 
ioa  y  priodolir  fod  rhai  ya  ei  derbya,  tra  y  mae  eraill  yn  ei 
gwrthod.  Mya  eraill  mai  rhyw  gydgyfarfyddiad  o  amgylch- 
ialdau  sydd  ya  dwyn  y  meddwl  i  gyfwng  fel  y  gwisgir  ef  i  ys- 
tyried.    Ond  nid  yw  hyny  oad  symud  y  neillduolrwydd  o  un 


220 


NODWEDD  YR  EFENGYL. 


man  i  fau  arall,  rhaid  mynecl  trwy  y  cwbl  at  Dduw  fel  yr  ys- 
gogydd  gwreiddiol.  Onid  efe  a  luniodd  ein  meddyliau,  ac  os 
gwnaeth  rai  yn  fwy  gogwyddedig  yn  naturiol  i  ystyried,  y  mae 
yn  llawn  cymaint  o'i  waith  ef  a  phe  buasai  y  dylanwad  yn  un- 
iongyrchol  ar  y  meddwl.  Oaid  yw  holl  aragylchiadau  y  byd 
dan  ei  reolaeth  uniongyrchol  ?  ac  y  mae  rheoH  yr  amgylchiad- 
au  hyny  er  dwyn  dyn  i  ystyried  ei  ddiwedd,  yn  waith  Duw  yn 
llawn  mor  briodol  a  phan  yn  gw^eithredu  yn  ddigyfrwng  ar  y 
meddwl.  Y  mae  yn  llawn  cystal  addef  yn  groyw  ar  unwaith 
— "  Ei  waith  ef  ydym  ni."  Y  mae  holl  ddeddfau  y  meddwl, 
a  hoU  amgylchiadau  Rhagluniaeth,  a  holl  gyfundraeth  modd- 
ion  moesol  at  ei  wasanaeth  ;  a  gall  arfer  y  duU  a  fyno  i  ddwyn 
i  ben  ei  amcanion  ;  ond  yn  y  cwbl,  a  thrwy  y  cwbl  y  mae  Uaw 
anweledig  Y^sbryd  yr  Arglwydd  yn  gweithio  er  "creu  o  new- 
ydd  Nghrist  lesu  i  weithredoedd  da.^' 

Mae  y  Beibl  yn  bendant  a  gofalus  i  briodoli  y  cwbl  o  gad- 
wedigaeth  i'r  Ysbryd  Glan  : — "  Llaw  yr  Árglwydd"  oedd 
gyda^r  apostohon.  Yr  Arglwydd  a  agorodd  galon  Lydia  ;" 
''trwy  aUu  Daw"  yr  oedd  y  saint  yn  gadwedig  ;  ac  "yn  yr 
Ysbryd  Glan  yr  oedd  yr  efengyl  yn  llwyddianus  yn  Thessa- 
.lonica. 

Dyma  sydd  yn  angenrheidiol  eto — a  dyma  raid  gael  cyn  y 
bydd  yr  efengyl  yn  effeithiol  i  gyrhaedd  ei  hamcan.  Nis  gall 
doniau,  na  dysgeidiaeth,  na  hyaw^dledd  ei  gweinidogion  wneyd 
y  gw^aith  heb  eu  bod  wedi  eu  "  gwisgo  á  nerth  o'r  uchelder," 
a'r  weinidogaeth,  "  nid  mewn  geiriau  denu,  o  ddoethineb 
ddynol,  ond  yn  eglurhad  yr  Ysbryd  anerth."  A  ''galluDuw 
yw  hi  er  iachawdwriaeth  i  bob  un  a^r  sydd  yn  credu."  Nid 
gallu  y  pregethwr  i  ymresymu,  na  gallu  y  gwrandawyr  i  am- 
gyffred  ;  ond  gallu  Duw  yw  hi."  Sonir  am  y  peirianau 
nerthol  sydd  yn  y  gweithfeydd,  a'r  llongau  mawrion,  a'u  bod 
yn  hyn  a  hyn  o  nerth,  ac  y  mae  rhai  ohonynt  o  allu  anferthol. 
Hen  beiriant  a  osododd  Duw  ar  lawr  ein  byd  ni  i  godi  ''meib- 
ion  lawer  i  ogoniant  "  ydy w  yr  efengyl ;  ac  a  wyddoch  chwi 
pa  faint  ydyw  nerth  y  peirant  ?—    gallu  Duw  yw  hi  !"  Myn- 


NODWEDD  YR  EFBNOTL. 


221 


egwch  i  mi  allu  y  Daw  sydd  yn  pwyso  y  mynyddoedd  mewn 
pwysau  a'r  bryniau  inewn  clorianau," — yn  mesur  y  nefoedd 
Vi  rychwant,"— yn  "  cymwyso  pridd  y  ddaear  mewn  mesur," 
— yn  dal  y  gwynt  yn  ei  ddymau,"— yn  "cynal  y  bydoedd  ar 
gledr  ei  law,"— yn  "  galw  y  ser  wrth  en  henwau/'— yn  dwyn 
"  yr  haul  allan  o'i  ystafell  fel  cawr  i  redeg  gyrfa,"— yn  "  ys- 
gwyd  y  môr  fel  baban  yn  ei  gryd  ; "  dy wedwch  pa  faint  y w 
gallu  y  Duw  anfeidrol  yma,  a  miuau  a  ddywedaf  pa  faint 
ydyw  gallu  yr  efengyl,  oblegid  gallu  Duw  yw  hi  !  "  Ac  yn 
nylanwadau  yr  Ysbryd  Glan  y  mae  dirgelwch  ei  llwyddiant. 

H^.  Y»  ErENGYL  YN  Y  PROFIAD  PERSONOL  0^1  DYLANWAD — 

Mae  yn  sicrwydd  mawr  o  herwydd  ei  fod  yn  sicrwydd  per- 
sonol.  Yr  hyn  a  welsom  â'n  llygaid,  yr  hyn  a  glywsom  á'n 
clastiau,  yr  hyn  yr  edrychasom  arno,  ac  a  deimlodd  ein  dwy- 
law  am  air  y  bywyd."  Nid  rhyw  beth  dderbyniwyd  oddiwrth 
eraill  ydyw,  ond  a  brofwyd  ganddynt  eu  hunain  ;  ac  y  naae 
hyny  yn  rhoddi  y  boddlonrwydd  mwyaf  iddynt.  "  Ac  ni  a 
welsom  ei  ogoniant  ef,  gogoniant  megis  yr  unig-anedig  oddi- 
wrth  y  Tad,  yn  llawn  gras  a  gwirionedd."  Cafodd  y  Samar- 
iaid  y  sicrwydd  yma  am  Grist.  Wedi  i'r  wraig  fod  wrth  y 
ffynon  yn  ymddiddan  â'r  lesu,  cyrhaeddodd  ei  eiriau  Tw  cha- 
lon,  gadawodd  ei  dwfr-lestr  ar  ol,  a  ffwrdd  a  hi  i'r  ddinas,  gan 
waeddi  yn  gyffrous,  "  Deuwch,  gwelwch  ddyn  yr  hwn  a  fyneg- 
odd  i  mi  yr  hyn  oll  a  wnaethum  ;  onid  hwn  yw  y  Crist  ?  " 
Beth  feddyliech  chwi  ?  Aeth  y  ddinas  allan  yn  un  dorf  iV 
weled,  ar  ol  cly wed  y  wraig  yn  ei  ganmol  ;  ac  wedi  bod  gydag 
ef  dros  amser,  y  maent  yn  dychwelyd,  yn  eyfarfod  â'r  wraig, 
ac  yn  dy wedyd  wrthi,  Nid  ydym  ni  weithían  yn  credu  ©bleg^ 
id  dy  ymadrodd  di ; " — credasom  ni  di  ;  dy  glywed  yn  eigan- 
mol  a.'n  cododd  ni  oddicartref  iV  weled  ;  ond,  nîd  ydym  ni 
weithian  yn  credu  oblegid  dy  ymadrodd  di,  canys  ni  aH  clyu> 
som  ef  ein  hunain,  ac  a  wyddom  mai  hwn  yn  ddiau  y w  y 
Crist,  laahawdwr  y  byd/'    Mae  pob  un  yn  berffaith  sicr  am 

y  peth  a  íbrofodd  ei  hunan. 
5Ó 


222 


NODWEDD  YR  EFENGYL. 


Mae  yu    sicrwydd  mawr/'  o  herwydd  ei  fod  yn  sicrwydd 
tufewnol ; — Ar  fod  Crist  yn  trigo  trw^  ffydd  yn  eich  calon- 
au/'    "  Canys  Duw,  yr  hwn  a  orchymynödd  iV  goleuni  lew- 
yrchu  o  dywyllwch,  yw  yr  hwn  a  lewyrchodd  yn  eich  calonau, 
i  roddi  goleuni  a  gwybodaeth  gogoniant  Duw  yn  ngwyneb 
lesu  Grist."    Mae  profion  allanol  crefydd  i  wasanaethu  nes 
cyrhaedd  y  profion  mewnol.    Mae  yr  Apostol  Pedr  yn  cyfeirio 
at  hyn  : — Pan  oedd  Tago  ac  loan  ac  yntau  ar  fynydd  y 
gweddnewidiad,  daeth  "  llef  oddiwrth  y  mawr  ragorol  ogon- 
iant,  yn  dywedyd,  Hwn  yw  fy  anwyl  Fab,  yn  yr  hwn  y'm 
boddlonwyd.    A'r  llef  yma,  yr  hon  a  ddaetb  o^r  nef,  a  glyw- 
som  ni  (lago,  ac  loau,  a  minau,)  pan  oeddym  gydag  ef  yn  y 
mynydd  sanctaidd.    Ac  y  mae  genym  air  sicrach  y  proffwydi," 
neu  fel  y  mae  rhai  yn  deall  y  geiriau,  "  y  mae  genym  air  y 
proffwydi  wedi  ei  sicrhau  ; "  ond  cymerwn  ni  y  geiriau  fel  y 
maent  yn  ein  cyfieithiad  ni, — "  Ac  y  mae  genym  air  sicrach  y 
proffwydi" — hyny  ydyw,  fod  gair  y  proffwydi  yn  sicrach 
prawf  0  wirionedd  Cristionogaeth  na^r  gwyrthiau,  ac  na 
gwedduewidiad  Orist,  y  benaf  o'r  gwyrthiau  ;  oblegid  peth  un- 
waith  am  byth  oedd  hyny,  ond  y  mae  gair  y  pmffwydi  yn 
aros  ;  nid  oedd  ond  tri  yn  dystion  o  hyny,  ond  y  mae  gair  y 
proffwydi  yn  agored  i  sylw  yr  oesau  ;  gallesid  camgymeryd  yr 
olygfa  ar  y  mynydd,  ond  nis  gellir  camgymeryd  gair  y  pro- 
ffwydi.    "Da  gan  hyny  y  gwnewch  fod  yn  dal  arno  megis  ar 
ganwyll  yn  llewyrchu  mewn  Ue  ty wyll,  hyd  oni  wawrio  y  dydd, 
ac  hyd  oni  chodo  y  seren  ddydd  yn  eich  calonaü.'^    Beth  y w 
y  profion  allanol?    "  Canwyll  mewn  lle  tywyll."    Beth  yw  y 
profion  mewnol,— y  profiad  o'u  dylanwad  ?    Dydd  yn  gwawrio, 
a  seren  ddydd  yn  codi  yn  y  galon.    Da  iawn  cael  goleu  can- 
wyll,  ond  gellir  ei  diffodd  wedi  cael  goleu  haul.    Mae  y  prof- 
•ion^allanol  yn  werthfawr,  ond  y  mae  y  profion  mewnol  yn 
werthfiiwrocach.    A  gallai  y  Cristion,  o'i  ran  ei  hunan,  heb- 
gor  y  profion  allanol  ;  oblegid  tra  y  byddo  ynddo  y  profion 
mcwnol,  nis  gellir  ci  ysgogi  gan  unrhyw  wrthbrofion  ullanol. 
Nia  oç^  m  galla  a  bŴ  i  ddyn  groÖu  yn  e^byn  eì  btofia'd.  Ob 


NODWEDD  YR  EFENGYL. 


223 


gall  gwrthgredwyr  ymresymn  y  Cristion  i  fudanrwydd,  nîs 
gallant  siglo  ei  ffydd.  Oíer  fyddai  i  neb  haeru  nad  oes  gwres 
yn  y  tán— goleu  yn  yr  haul — maeth  yn  y  bara — a  rhinwedd 
yn  y  dwfr,  onid  yw  ein  profiad  yn  erbyn  yr  haeriad  ?  Gwydd- 
om  fod  y  tán  yn  twymno,  oblegid  i  ni  deimlo  ei  wres  wrth 
eistedd  wrtho.  Grwyddom  fod  yr  haul  yn  goleuo,  oblegid  yr 
ydym  yn  mwynhau  ei  belydrau.  Gwyddom  fod  bara  yn  di- 
goni,  oblegid  yr  ydym  wedi  ymborthi  arno.  Gwyddom  fod 
dwfr  yn  disyehedu,  oblegid  yr  ydym  wedi  yfed  o  hono.  Mae 
y  profìad  yn  rhoddi  sicrwydd  mawr.  Taered  yr  anffyddiwr 
nad  oes  dim  gwres  yn  Nghalfaria,  gwyr  y  Cristion  yn  amgen, 
oblegid  gwres  croes  Calfaria  doddodd  ei  galen.  Haered  nad 
oes  goleuni  yn  Haul  Cyfiawnder,  gwyr  y  Cristion  fod,  oblegid 
y  mae  ei  belydrau  wedi  adloni  ei  enaid.  Gwaded  nad  oes 
rhinwedd  yn  mara  y  bywyd,  gwyr  y  Cristion  yn  amgen,  oblegid 
dyma  dorodd  ei  angen  pan  ar  farw  o  newyn.  Mae  y  profiad 
personol  yn  rhoddi  iddo  sicrwydd  mawr. 

Adroddir  yn  Nghofiant  Richard  Jones,  Llwyngwril,  i  ryw 
un  0  ddrygioni  gyhoeddi  rywbryd  yn  ei  fywyd  ei  fod  wedi 
marw.  Gofynai  cyfaill  iddo,  Pa  fodd  y  teimlasoch,  Richard 
Jones,  pan  glywsoch  eich  bod  wedì  marw  ?  O,  mi  wybum 
mewn  munyd,  wePdi,"  ebe  yntau,  mai  celwydd  oedd  o." 
Felly  hefyd  y  Cristion,  pe  haerai  holl  anffyddwyr  y  byd  mai 
twyll  yw  Cristionogaeth,  y  mae  ganddo  brofiad  o'i  fewn,  mai 
celwydd  yw  eu  holl  haeriadau.      Sicrwydd  mawr." 

Gyfeillion  anwyl,  mynwch  brofiad  ynoch  eich  hunain  o  wii- 
ionedd  crefydd.  Da  iawn  genyf  weled  dynion  yn  Uenwi  eu 
meddyliau  áV  profion  allanol,  er  bod  yn  gryf  i  wynebu  cenlUf 
anffyddiaeth  ;  oblegid  y  mae  awr  y  brofedigaeth  yn  dyfod  i 
dreio  ein  crefydd.  Ond  ^yda  llenwi  eich  penau  â'r  profion 
allanol,  raynwch  y  profiad  mewnol  ynoch  eich  hunain.  Peid» 
iwch  ymfoddloni  ar  gyrhaedd  tir  cyffredín  mewn  crefydd. 
Dringwch  i  fynn  Vr  mynyddoedd  uchel  i  fwynhau  cymdeithas 
neillduol  â  Duw.  Dywedai  yr  hen  Abraham  o  r  Ceunant,  y 
mynai  wybod  gan  y  gwr  teŵ  oBdtì  o  yn  feddwi  wneyd  o 


224 


ADDOLI. 


hono,"  nc  aeth  iV  mynydd  — bu  yno  iwwn  yradrech  a  Duw,  a 
daeth  i  ìawr,  n  dvwedai  wrth  ei  frudyr  fod  y  gwr  ei  hunan 
wedi  dy  wedyd  wrtho  nad  oedd  o  byth  yn  meddwl  ei  ddamnio," 
ac  meddai,  "  Mi  fentraf  fi  anfi^au  ar  ei  air."  Tynwch  ar  Dduw 
beth  mae  ef  yn  feddwl  wneyd  o  honoeh,  a  mynwch  sicrwydd 
ganddo  nad  ydyw  yn  meddwl  am  eich  damnio. 

Wrandawyr  anwyl,  Dyma  efengyl  gyflawn  ar  eich  cyfer, 
yn  gyfaddas  Vch  galluoedd  meddyliol,  yn  taro  eich  holl  deim- 
ladau  raoesol,  ac  yn  cyfarfod  eieh  holl  anghenion  gwreiddiol. 
Beth  yw  eich  ymddygiadau  tuag  ati  ?  Dyma  brawf-faen  eich 
cymeriad  ;  y  peth  ydych  yn  ngwyneb  yr  efengyl  yw  eich  gwir 
gymeriad  ger  bron  Duw.  Difrifol  iawn  fydd  cosp  ei  dirmyg- 
wyr.  Delir  dirmygu  cyfraith  Moses,''  abarnu  yn  aflan  waed 
y  cyfamod,'^  yn  gyferbyniol  ;  a  sicrheir  y  bydd  cospedigaeth 
y  neb  a  wna  yr  olaf  yn  fwy  ofnadwy.  Gnfyniad  a  chanlyn- 
iadau  tragywyddol  iddo  ydyw,  "Beth  fydd  diwedd  y  rhai  nid 
ydynt  yn  credu  i  efengyl  Duw  ?  " 


PREGETH  X. 


ADDOLI. 

ExoDüS  XX.  24.   Matthew  xviii.  20. 
"  Yn  mhob  man  lle  y  rhoddwyf  goffadwriaeth  o^m  benw,  y  deuaf 
atat,  ac  y'th  fendithîaf.^'      Canys  lle  y  mae  dau  neu  dri  wedi  ym- 
gynull  yn  fy  enw  i,  yno  yr  ydwyf  yn  eu  canol  hwynt.-* 


Mae  dyu  yn  greadur  addolgar.  Mae  hanes  holl  dylwythau 
gwàr  ac  anwàr  y  ddaear  yn  dangos  hyny.  Meddyliodd  Ro- 
bert  Moffat  y  cenhadwr,  iddo  ganfod  llwyth  yn  Affrica  wedi 
en  dHTöstwng  mar  ddwfti,  Hes  uad  aeüd  ynddynt  unrhyw  dti- 


ADDOLI. 


225 


eddiad  o'r  fath  ;  ond  y  mae  ymehwyliadau  diweddarach  yn 

gwDf'jd  hyny  yn  bur  amheiis.  Mae  tufìdd  addoli  yn  holl  gen- 
edloedd  y  byd.  Mae  yn  wir  fod  y  duwian  a  addolir  yn  isel  a 
dirmygedig  iawn — ac  yn  prcfì  yn  eglur  wirionedd  yr  oracl 
ddwyfol  fod  trueni  dyn  yn  fawr."  Pa  un  ai  trwy  draddod- 
iad  trosglwyddiedig  o  oes  i  oes  y  creuir  y  duedd  yma  ;  ai  ynte 
rhyw  weddillion  o'r  ddelw  ddwyfol  sydd  yn  aros  ydyw  ;  nid 
yw  pawb  yn  cyd-olygu.  Ond  y  mae  yn  wirionedd  a  gydna- 
byddir  yn  g.  ífredin,  fod  tuedd  addoli  yn  mhob  dyn. 

Yr  oedd  dyn  yn  addoU  yn  Eden  ;  beth  oedd  dull  addoliad 
y  creadur  sanctaidd  nid  yw  y  Beibl  wedi  amlygu,  ond  gan  mai 
creadur  ydoedd  yr  oedd  ufu(ìd-dod,  gwasanaeth,  ac  addoUad 
yn  ddyledus  oddiwrtho  i'r  Greawdwr.  Ond  wedi  iddyn  bechu 
sefydlodd  yr  Argìwydd  drefn  reolaidd  i'w  addoli— trefn  sef- 
ydlog  Duw  ydoedd  ordeiniadau,  defodau,  ac  aberthau  yr  hen 
orachwyUaeth.  Wedi  i  drìyn  bechu  nid  oes  addoU  ond  mewn 
aberth — trwy  waed  y  durturod,  y  cywion  colomeuod,  yr  ẃyn, 
yr  aneri  cochion,  a'r  bustych  y  nesâi  yr  luddew  at  Dduw  ;  a 
"  thrwy  werthfawr  waed  Crist  y  mae  i  ni  hyfrdra  a  dyfodfa  at 
y  Tad.^^  Gwaed  Crist  yn  gysgodol  oedd  y  dramwyfa  gynt : 
a  gwaed  Crist  yn  sylweddol  yw  y  dramwyfa  yn  awr.  Mae 
hanfod  addoli  yr  un  peth  yn  awr  a  chynt,  ond  fod  defodau 
luddewaeth  yn  fwy  i  gyfarfod  á'r  byd  yn  ei  sefyUfa  fabanaidd. 

Coffadwriaeth  enw  Duw  oedd  yn  gosod  pwysigrwydd  ar 
yr  addoUad  luddewig,  ac  "  ym,gynuU  yn  enw  Crist "  ydyw 
enaid  yr  addoUad  Cristionogol.  Nid  ein  hamcan  yn  bresenol 
yn  uniongyrchol  ydyw  eglurp  natur  a  threfn  addoUad,  ond 
amcanwn  argyhoeddi  rhai  camsyniadau  sydd  yn  ffynu  gyda 
golwg  ar  bwysigrwydd  addoUadol,  a  dangos  Pa  beth  sydd  yn 
gosod  urddas  a  mawredd  ar  yr  addoUad. 
Gysylltir  pwysigrwydd  gormodol  a  lleoedd  neüldnol  Yr 
oedd  addoUad  dwyfol  yn  beth  Ueol  dan  yr  hen  oruchwyUaeth. 
"  Jerusalem  oedd  y  man  Tle  yr  oedd  yn  rhaid  addoU.^  Yma 
y  cyoaUent  eu  gwyUau  arbenig  ac  y  dygent  eu  haberthau 
i'w  cyflwyno  i  Arglwydd  yr  hoil  ddaear."    YmneiUduodd  y 


226 


ADDOLT. 


Samariaid  a  chodasant  deml  ar  fynydd  Gerazim  ;  a  derbyn- 
ierit  yn  Ilawen  y  gwehilion  a  ysgymiiiiid  yn  Jerusalem.  A 
phan  y  gwnaeth  Crist  ei  ymddangosiad,  yr  oedd  dadi  fawr 
rhyngddynt  yu  nghylch  lle  yr  addoliad,  oblegid  nid  oedd  gan- 
ddynt  uu  ddirnadaeth  am  addoH  ond  mewn  cysylltiad  â  Ue 
neillduol  ;  a  disgwyUent  yn  bryderus  am  ddyfodiad  y  Messiah, 
oblegid  un  oV  pethan  cyntaf  y  disgwylient  iddo  ei  wneud  oedd 
sefydlu  ar  y  man  lle  yr  oedd  yn  rhaid  addoli.  Ond  dangos- 
odd  Crist  nad  oedd  pwysigrwydd  lleol  yn  Jerusalem"  "na'r 
mynydd  hwn,"  fod  y  pwys  mew^n  addoli  mewn  ysbryd  a 
gwirionedd/'  Cysylltir  y  cyífelyb  bwys  yn  ein  dyddiau  ninau. 
Gwneir  rhyw  ddefodau  cysegriadol  ar  agoriad  lleoedd  penod- 
ol — taenellir  halen,  a  cherddir  yn  rhwysgfawr  gan  ryw  ddyn- 
ion  0  urdd  neillduol  er  sancteiddio  y  Ue  at  addoh,  ac  ni  feiddia 
offeiriaid  y  grefydd  wladol  dau  boen  a  phenyd  bregethu  mewn 
lleoeéd  anghysegriadol.  Ac  y  mae  llawer  o  le-addoUad  yn 
mysg  yr  YmneiUduwyr.  Teithir  Uawer  o  fiUdiroedd  heibio  i'r 
Ueoedd  mwyaf  cyfleus  iV  fan  y  maent  hwy  wedi  arfer.  Er  fod 
yr  un  Duw  yn  cael  ei  addoU — yr  un  Crist  ei  bregethu — yr  un 
Beibl  yn  cael  ei  ddarUen— aV  un  grefydd  yn  cael  ei  phrofft'su, 
ond  y  maent  wedi  cysyUtu  eu  crefydd  â'r fan  fel  y  maent  yn 
anghartrefol  yn  mhob  man  araU.  CyU  Uawer  eu  crefydd  yn 
Uwyr  os  symudir  hwy  o'u  man  gan  ragluniaeth.  Ac  y  mae 
Uawer  nas  gaUant  gael  blas  na  hyfrydwch  ar  y  gwasanaeth  os 
na  chânt  y  gougl  yn  yr  hon  yr  arferent  eistedd.  Gosodir 
pwys  fformodol  ar  leoedd  neiUduol.  Na  chamddeaUer  ni. 
Ni  fynem  er  dim  ddileu  yr  ystyrjaeth  o  barch  i  leoedd  addol- 
iad.  Ni  ddyìem  ruthro  i  dŷ  Dduw  fel  i  dŷ  cyffredìn,  nac  ym- 
afael  yn  Uyfr  Duw  fel  pe  na  byddai  ond  gair  dyn.  Dylai 
gwylder  a  pharchedig  ofu  lenwi  ein  meddyUau  wrth  ymwneyd 
â  gwasanaeth  y  cysegr  Ond  dylai  y  teimlad  defosiynol 
hwnw  gyfodi  oddiar  barch  iV  gwaith  ac  nid  iV  Ue.  Nid  oes 
mwy  o  gysegrwydd  Ueol  mewn  Eglwys  Gadeiriol  mwy  na  hen 
ysgubor — Capel  gwych  na  thŷ  anedd  ;  mae  cysgod  craig — 
neu  goedwig  guddiedig — neu  ogof  anghysbeU,  os  cyfarfyddir 


AÜDOLI. 


227 


yao  ya  euw  Daw,  ya  dŷ  i  Dduw  ac  ya  borth  aefoedd;^ 
Edrycha  y  duwiol  ar  bob  llaaerch  lle  y  cafodd  bresenoldeb 
Dawyn^Mlesaactaidá^ac  y  mae  teimladau  cysegredig  yn 
lleawi  ei  eaaid  wrth  ddynesu  yno,  mya  "  ddiosg  ei  esgidiau 
oddiam  ei  draed  am  y  saaga  ar  ddaear  sanctaidd.'^  Oad  nid 
oes  uorhyw  ddefod  o  eiddo  dynion  a  all  gysegru  lleoedd. 
Cysegru  lleoedd  i  addoU  yn  wir  ?  Oai  chysegrodd  Crist,  yr 
Offeiriad  mawr,"  bugail  ac  esgob  ein  heneidiau,"  yr  holl  ddae- 
ar  paa  saogodd  arai  ?  purodd  yr  awyrgylch  a'i  offrwm  o 
arogl  peraidd  fel  y  cyrhaedda  y  mawl  a'r  gwasanaeth  a 
ddyrchefir  o^r  galon  oddiar  bob  trodfedd  o  honi  yn  union- 
gyrchol  i'r  nefoedd.  Nid  lle  neiliduol  sydd  yn  çosod  pwysig- 
rwydd  ar  yr  addoliad. 

GíjsylUir  pwysigrwydd  gormodol  a  defodau  allanol  Yr 
oedd  liawer  iawn  o  ffurfìau  allaaol  y'aglŷa  a'r  hen  oruchwyl- 
iaeth.      Safent  ar  fwydydd,  a  diodydd,  ac  amryw  olchiadau 
a  defodau  caawdol."    Gwisgai  yr  offeiriaid  lawer  o  addurn- 
iadau  ar  eu  gwisgoedd— yr  ephod,  y  ddwyfroneg,  a^r  meitr  ; 
hoagieat  glychau  a  phomgraaadau  wrth  eu  gwisgoedd  llaes- 
ioa.   Yr  oedd  eu  crefydd  ya  llawn  addurniadau  allanol  ;  ac 
er  eu  bod  oll  i  derfynu  gyda'r  oruchwyUaeth  hono,  eto,  y  mae 
eu  hurddau,  eu  henwau,  eu  gwisgoedd,  a'u  defodau  wedi  dis- 
gyn  i  Eglwys  Rhufain,  ac  i  Bglwys  Loegr,  ac  mae  llawer  na 
feddylient  fod  addoU  lle  aad  yw  y  ffurfiau  yaa.    Ac  y  mae 
llawer  o  Ymueillduwyr  a  fyaeat  fod  yn  bendefigaidd  yn  dilyn 
eu  camrau.    Adeiladant  eu  capelau  yn  ardduU  Rhufain— 
prydferthant  eu  ffenestri  â  gwydr  amryUw— gwisgant  eu 
gweinidogion  á  gwiagoedd  Uaesioa— a  boddiant  glustiau  mer- 
winllyd  â  sain  yr  organ.    Ordeiniwyd  y  öurf  yn  unig  er  man- 
tais  a  chymhorth  i'n  daearoldeb  ni,  ac  amcan  y  ddefod  yw 
gwasanaethu  i  ysbryd  crefydd.    Y  corff  yw  y  ddefod,  yr  enaid 
yw  yr  ysbryd— y  plisgyn  yw  y  ddefod,  y  cnwyllyn  yw  yr  ys- 
bryd  ;  a  phob  amser  fel  y  mae  ysbryd  crefydd  yn  ymgoUi, 
ceisir  gwaeyd  y  diffyg  i  fynu  trwy  ychwanegu  ffurfiau  a  defod- 
au.    Y  grefydd  fwyaf  ei  ffurfiau  y w  y  leiaf  ei  hysbryd.  Nid 


m 


xmou. 


y  dyDÌon  mwyaf  eu  cyrflf  y w  y  cryfaf  eu  heneìâiau  bob  araser. 
Mae  Uawer  iawn  oV  meddyliau  galluocaf  wedi  bod  yn  trigo 
mewn  cyrff  gwanaidd  ac  edlychaidd.  Beth  bynag,  lle  y  mae 
corfif  mawr  o  ffurfiau  gan  unrhyw  grefydd,  enaid  bychan  sydd 
yno  fynychaf.  Nid  oes  eisiau  rhwymo  perl  mewn  sidan  a 
phorphor — yn  blygiau  ar  blygiau  ;  oblegid  y  mae  ei  ogoniant 
ynddo  ci  hun.  Mae  yr  addurniadau  yn  blygiau  lawer,  ond  y 
mae  yr  enaid  yn  eisiau.  Fel  y  mae  crefydd  yn  colli  ysbrydol- 
rwydd  mewnol,  mae  yn  lluosogi  y  defodau  allanol.  Pan  goll- 
wyd  y  "  canu  a'r  ysbryd,'^  dygwyd  yr  organ  a^r  offer  cerdd  i 
mewn.  Pan  ddarfu  ysbryd  gweddi,  argraffwyd  Uyfrau  gweddi 
cyfíredin.  Pao  ddiffoddodd  y  tân  dwyfol  yn  y  pwlpud, — cyn 
euwyd  tân  dieithr,  gwisgwyd  y  pregethwr  mewn  rhodres  ym- 
ddangosiadol,  gan  ynihoni  i  ryw  awdurdod  swyddol.  Cys- 
yllta  llawer  holl  bwys  y  gwasanaeth  â'r  addurniadau  yna, 
Ond  nid  á  defodau  rhwysgfawr  y  mae  pwysigrwydd  yr  addol- 
iad  wedi  ei  gysylltu.  Yr  oedd  Saul  brenhin  Israel  unwaith 
yn  guddiedig  yn  mhlith  y  dodrefn  ;  gall  y  dodrefn  fod  yn 
hardd  iawn  ;  ond  yr  oedd  y  brenhin  yn  harddach— -felly  mae 
crefydd  (os  ydyw  yno)  oV  golwg,  oblegid  fod  gormod  o  ddo- 
drefn  y  ffurfiau  yn  ei  chuddio,  mewn  llawer  cynulleidfa. 

Cysylltir  pwysigrwydd  gormodol  oJrüuawsfyddo  yn  bres- 
enól.  Mae  llawer  yn  addoli  y  dyrfa  fawr.  Mae  gweled  y  llu- 
aws  yn  tynu  enaid  y  pregethwr  allan.  Ycbydig  o  bregethwyr 
sydd  mor  gydwybodol  yn  pregethu  i'r  ychydigddelo  yn  nghyd 
ar  ganol  dydd,  ac  i^r  dyrfa  fawr.  Yn  ngwyneb  amgylchiad 
dibwys  torir  cyhoeddiad  mewn  Ue  bychan,  ond  gwneir  pob 
ymdrech  i  fyned  trwy  rwystrau  i  gyfarfod  y  gynulleidfa  fawr. 
Profa  hyn  fod  pwys  yn  cael  ei  gysylltu  á'r  nifer  fyddo  yn  bres- 
enol.  Yr  oedd  cyhoeddiad  un  o^r  hen  bregethwýr  (Edward 
Goslet  os  ydym  yn  cofio  yn  iawn)  i  fod  mewn  man  unwaith  ar 
ganol  dydd  ;  erbyn  dyfod  yno  nid  oedd  ond  ychydig  wragedd 
wedi  dyfod  yn  nghyd,  trodd  y  pregethwr  ben  y  eeffyl  a  dy- 
wedodd,  **  Pw,  pwy  aiff  i  drafferth  i  bregethu  fan  hyn  i  barsel 
o  hen  wragedd  "  ac  ymaith  ag  ef.    Galwodd  un  tfr  hen  wrag- 


ADDOLI. 


229 


edd  arno  a  dywedodd,  Holo  Syr  dewch  chwi  yn  oì,  fu  trecli 
gwr  na  chwi  ya  prf'gethu  cya  hyu  i  ua  wraig  ar  lan  ffynoa." 

Gwir  a  ddy wedaist,''' meddai,  ac  ya  ol  ag  ef  wedi  catl  cer- 
ydd  Uym,  ac  a  bregethodd  iddynt  gyda  blas.  Mae  caeì  Uu- 
aws  yu  nghyd  ya  hyfrydwch  mawr,  ond  nid  á'r  Uuaws  y  mae 
Daw  wedi  cysylltu  ei  bresenoldeb  ond  ag  ymgynuil  yn  ei 
enw  ef,"  pe  na  byddent  ond  dau  neu  dri ;  "  ac  y  mae  genym 
engreifftiau  lluosog  fod  Duw  yn  beadìthio  ei  bobl  pan  na  bydd- 
ont  ond  ychydig.  Digwyddodd  fod  gwr  dieithir  enwog  wedi 
dyfod  heibio  Pont-y-pool  un  Sabboth,  a  gadawyd  yr  hen  bro- 
ffwyd  Edmund  Jones  heb  ond  yr  hen  wraig  ac  yntau.  Pan 
ddaeth  amser  y  gwasanaeth  gofynai,     Beth  a  wnawn  ? " 

Y  mae  llwybr  dyledswydd  yn  glir,^^  ebe  y  wraig  ;  aeth  Mr. 
Jones  trwy  wa^anaeth  y  darllen,  y  cann,  y  gweddio,  a'r  preg- 
ethu  fel  pe  buasai  yno  dŷ  llawn,  a  dywedai  fod  yr  oedfa  hono 
g  yn  un  o^r  rhai  hwylusaf  gafodd  erioed,  a^i  reswm  ef  am  hyny 
ydoedd,  ei  fod  yn  siwr  fod  pawb  oedd  yn  ei  wrando  yn  gwe- 
ddio  drosto— lle  y  mae  dau  neu  rlri  wedi  ymgynull  yn  fy 
enw,  yno  yr  ydwyf  yn  y  canol.''    Adroddir  i  ni  fod  Doctor 
Layman  Beecher,  tad  y  foneddiges  ragoroì  Mrs.  .Stowe,  awd- 
ures    Uncle  Tom/'  wedi  penderfynu  newid  Sabboth  â  gweini- 
dog  Presbyteraidd  arall     Erbyn  i^'  Sabboth  ddyfod  yr  oedd 
y  rhew  wedi  cloi,  a'r  eira  wedi  cuddio  y  ddaear,  fel  na  feddyl- 
iasai  llawer  un  am  fyued  o'i  dŷ,  ond  nid  dyn  i'w  rwystro  at  ei 
gyhoeddiad  gan  rew  ac  eira  oedd  Dr.  Beeeher.    Erbyn  cyr- 
haedd  y  lle  nid  oedd  yno  neb  wedi  dyfod,  gosododd  ei  anifail 
yn  yr  ystabl  ac  aeth  i'r  Eglwys— hir  ddisgwyUai  am  i  ryw  un 
ddod  i  mewn,  ond  yn  ofer  ;  o'r  diwedd,  daeth  un  dyn  i  mewn; 
ae  eisteddodd  yn  agos  i'r  drws.    Aeth  y  Doctor  i'r  pwlpud, 
deehreuodd  y  gwasanaeth  ac  aeth  trwy  yr  lioU  ranau  fel  pe 
buasai  y  Ue  yn  Uawn.    Wedi  dybenu  prysurai  i  lawr  i  ygaddi- 
ddan  â'i  gynuUeidfa  ;  ond  erbyn  ei  fod  i  lawr  yr  oedd  wedi 
myned.    Yr  oedd  yr  amgylchiad  mor  hynod  cofiai  ac  adrodd- 
ai  ef  yn  fynych.    Yn  mhen  ugain  mlynedd  wedi  hyny  yr  oedd 
y  Doctor  yn  teithio  trwy  Ohio,  erbyn  ei  fod  yn  disgyn  o'r  cer- 


ADDOLl. 


bycl  wrth  uii  gwesty,  wele  ẁr  clieithr  idclo  yn  ei  gyfarch  yn 
sercliog.  "  Nid  wyf  yn  eich  cofio,"  ebe  y  Doctor,  "  efallai 
hyny,^'  ebe  y  gwr  dieithr,  "  ond  treuliasom  ddwy  awr  yn  dded- 
wydd  unwaith  gyda'n  gilydd."    "  O,  felly,"  ebe  y  Doctor, 

nid  wyf  yn  cofio."  A  ydych  yn  cofio  eich  bod  yn  preg- 
ethu  yn  y  fan  a'r  fan  ar  un  boreu  Sabboth  rhewog  i  un  dyn  ? 

Ydwyf,  ac  yr  oedd  mor  hynod,  cofiaf  tra  fyddwyf  by w,"  ebe 
y  Doctor.  "  Myfi  oedd  y  dyn  hwnw — yr  oeddwn  wrth  fy 
ngalwad  yn  gorfod  aros  dros  y  Sabboth  yn  y  pentref,  aethum 
allan  o'r  gwesty  i  roddi  tro,  gwelais  ddrws  yr  Eglwys  yn  ag- 
ored,  a  throais  i  mewn — glynodd  eich  pregeth  yn  fy  nghalon 
— ymroddais  yn  ddioed  i  grefydd — cyflwynais  fy  efrydiau  at 
y  weinidogaeth — yr  wyf  yn  awr  yn  weinidog  yn  y  pentref 
acw."  Dydd  y  farn  yn  unig  a  fedr  ddadblygu  holl  ganlyn- 
iadau  y  ffaith  yna.  Gydag  ychydig  bersonau  mewn  conglau 
annghyhoedd  y  mae  yr  Arglwydd  wedi  rhoddi  ei  bresenoldeb 
yn  amlycach  lawer  gwaith  nag  yn  y  gynulleidfa  luosog." 
Mae  y  cyfarfod  gweddi,  mewn  tŷ  anedd,  ar  ochr  y  mynydd, 
ar  noswaith  dywyll,  lle  nad  oes  önd  ychydig  wedi  cyfarfod,  yn 
addoliad  mor  bwysig  a'r  oedfa  ddeg  o'r  gloch  ar  gae  y  Gy- 
manfa.  Nid  yw  pwysigrwydd  yr  addoHad  yn  gysylltiedig  á'r 
llaaws  fyddo  yn  bresenol. 

CysylUir  pwysigrwydd  gormodol  ac  enwogrioydd  dynol, 
Mae  clywed  y  dyn  yn  ysgogi  llawer  i  foddion  gras — ac  ed- 
rychant  ar  gynuUiadau  yn  bwysig  ar  gyfrif  davvn,jhyawdledd,  a 
medrusrwydd  y  pregethwr.  Esgeulusir  y  cyfarfod  gweddi, 
neu  y  cynghorwr  annghyhoedd,  ond  ymdyrant  i  wrando  y  dyn 
mawr.  Nid  oes  dim  allan  o  le  mewn  "deisyfu  y  doniau  gor- 
eu,"  ond  nid  doniau  y  dyn  mawr  sydd  yn  gosod  pwysi^rwydd 
ar  yr  addoliad,  ond  cyhoeddiad  enw  Duw."  Mae  siarad  am 
y  dyn  yn  peri  anghofio  Duw.  Cuddir  y  gweithredydd  Dwy- 
fol  yn  nghys^od  yr  offerynoliaeth  ddynol.  Mae  yr  Arglwydd 
wedi  bendithio  cynghorion  trwsgl  ac  anfedrus  hen  bregethwyr 
anllythyrenog  Cymru,  i  fod  yn  fendith  i  eneidiau.  Hwyrach 
y  dengys  dydd  y  farn  fod  llawer  hen  bregethwr  annghyhoedd 


ADDOLI, 


2:]] 


ac  anenwoo',  wedi  bod  yii  offerynol  i  droi  mwy  o  eueidiau  at 
Dduw  na^^  areithiwr  hyawdl— yr  ymresymydd  cywrain— a^r 
pregethwr  poblogaidd.    Mae  y  bobl  yn  ymadaeì  oV  oedfa  gan 
ryfeddu  a  chanraawl  tlysni  iaith— trefn  cyfansoddiad— egUu^- 
deb  syniadau — grym  ymresymiad,  a  hyawdledd  traddodiad  y 
pregethwr  raawr,  heb  neb  yn  aros  ar  ei  fater  eihun.  Gofynai 
y  gwr  enwog  hwnw,  John  Eìias,  i  Siencyn  Penhydd,  yn  mi  o'i 
ymwehadau  cyntaf  a^*  Dehau,    Pa  fath  agwedd  sydd  ar  gref- 
ydd  yn  Morganwg  yrwan  Jenkin  Thomas  ?        Ni  bu  erioed 
yn  is,"  ebe  Siencyn.    "  Pa  fodd  hyny  ? "  ebe  Mr.  EHas 
Mae  pawb  yn  siarad  am,  ac  yn  disgwyl  w^'th  John  BUas,  a 
does  dim  son  am  Dduw."    Peidiwch  siarad  mwy  am  y  gweis- 
ion  nag  am  y  Meistr,  am  y  dyn  nag  am  ei  Dduw.    Mae  y  dyn 
i  fyned  o'r  golwg,  a  Duw  i  ddyfod  i^r  golwg.    Tewch  am  y 
dyn  a  disgwyUweh  am  Dduw.    Cysylltir  pwys  mawr  á  dyn- 
ion.    ''A  gredodd  neb  o'r  penaethiaid  ?    oedd  ymofyniad 
pryderus  rhyw  rhai  gynt,  ac  y  mae  Uawer  0  sylw  gan  ryw  rai 
ar  gael  cynuUeidfa  anrhydeddus.    Dirmygant  yr  YmnpUldu- 
wyr  tlodion  ac  ymwasgant  fel  y  tybiant  â  thylwyth  mwy  urdd- 
asol  y  grefydd  sefydìedig.    Mae  crefydd  wedi  bod  yn  m-ob 
oes  yn  mysg  y  tlodion,  y  werin,  y  bobl  gyffredin.      A'r  tlod- 
ion  yn  cael  pregethu  yr  efengyl  iddynt,'^  feUy  yr  oedd  yn 
nyddiau  Crist,  ac  feUy  y  mae  hyd  ein  dyddiau  ninau.  Nid 
Uawer  o  rai  cyfoethogion,  nid  Uawer  0  rai  gaUuog,  nid  Uawer 
o  rai  boneddigion  a  alwyd."    Ond  pe  byddai  pawb  0  honynt 
gyda  hi,  ni  ychwanegai  hyny  ddim  at  ogoniant  yr  addoUad. 
Nid  yw  cynuUeidfa  gyfoethog  yn  gosod  un  anrhydedd  ar  gref- 
y(j(j^-.na  chynuUeidfa  dlawd  yn  un  dianrhydedd  iddi.  Nid 
yw  pregethwr  mawr  yn  gwneyd  yr  efengyl  yn  ddim  gwell,  na 
phregethwr  bach  yn  gwneyd  yr  efengyl  yn  ddim  gwaeth.  Yr 
oedd  mor  ogoneddus  yn  ngweinidogaeth  Matthew  y  pubUcan, 
a  phe  buasai  Herod  frenhin  yn  ei  phregethu.    Yr  oedd  mor 
ddylanwadol  o  enau  pysgodwyr  môr  GaUlea,  a  phe  buasai 
Pilat  y  rhaglaw  yn  ei  chyhoeddi  ;  ac  yr  oedd  yn  fwy  arddel- 
iadol  yn  ngweinidogaeth  hen  bregethwyr  anUythyrenog  Cym- 


232 


ADDOLI. 


ru,  naíy  yn  eiddo  yr  esgobion  a'r  offeiriaid  dysgedig  goethwyd 
yn  Gambridge  Oxford.  Biiw  Daw  a'i  bresenoldeb  ef  yn 
unig  sydd  yn  gosod  urddas  ar  ein  haddoliadau  ;  a'r  addewid 
werthíáwr  houo  ydyw  cysor  yr  eglwys,  "  Wele  yr  wyf  íi  gyda 
chwi  bob  amser  hyd  ddiwedd  y  byd."  Diffodded  y  mân  gan- 
wyllau  ;  chwythed  awelon  angau  eiu  lampau  ;  llosged  y  torch- 
es  mawrion  allan  ;  ymgilied  y  ser  dan  gwrawl ;  gall  yr  eglwys 
oddef  eu  colU  oll  tra  yr  erys  yr  addewid — Wele  !  yr  wyf  fi 
gyda  chwi."  Hyn,  a  hyn  yn  uaig  a  esyd  fawreddar  ein  hadd- 
ohadau.      0  !  haul,  aros  ! 

Mae  yr  olwg  a  rydd  y  testyn  ar  addoli  yn  dangos — 

Mai  symledd  ydyiv  nodwedd  gweledig  adddiad.  "  Mewn 
symlrwydd  calon  yn  ofui.^'  Nid  oes  dim  yn  fwy  anghydwedd- 
ol  ag  íiddoliad  Duw  na  defodau  rhwysgfawr  ;  flurfiau  rhodres- 
gar ;  a  seremoniau  gweigion.  "  Calon  ddryihog,  ac  ysbryd 
cystuddiedi^  ;  "  rhwygo  y  gah)n  sydd  yn  gweddu  i  waith 
Duw.  Ysbryd  yw  Duw  ;  a  rhaid  i'r  rhai  a'i  haddolant  ef, 
addoU  mewn  ysbryd  a  gwirionedd.^' 

Mai  wrth  Ddiiw  y  dylaifod  ein  prif  ddisgioyliad  yn  ein 
haddoliadau.  Mae  ei  gyhoeddiad  ef  yn  mhob  cyfarfod,  ac  y 
mae  yn  sicr  o  ddyfod  ato.  Yr  oedd  Job  yn  cwyno,  "  0  na 
wyddwn  pa  le  y  cawn  ni  ef."  Yr  oedd  enaid  Dafydd  yn 
hiraethu  am  dano  fel  y  brefa  yr  hydd  am  yr  afonydd 
dyfroedd."  Yr  oedd  y  Groegiaid  a  dcjaeth  i  Jerusalem  yn 
ewyllysio  gweled  yr  lesu."  Dealloíid  yr  angel  yn  ngwyneb 
y  gwragedd  wrth  y  bedd,  beth  oedd  eu  neges  ;  mi  a  wn 
mai  ceisio  yr  ydych  yr  lesu."  Nid  rhytedd  ein  bod  yn 
myned  o'r  oedfaon  heb  weled  Duw,  gan  ein  bod  yn  dyfod 
iddynt  heb  ymofyn  am  Dduw.  Cyffroer  ynom  awydd  am  Dduw. 

Fod  cael  y  peth  hanfodol  i  addoliad  yn  bosibl  yn  mhob  cyf- 
arfod.  Pe  dywedasai,  "  yn  mhob  rnan  ile  y  byddo  cap  -1  gor- 
wych  íIj,  cynuUeidfa  fiiwr  ;  eglwys  gyfoothoíypregethwr  enwog; 
ac  addurniadau  costfawr,  yno  yr  ydwyf  ; buasai  yn  gymylog 
iawn  ar  y  rhan  fwyaf  o  gynulleidfaoedd  tlodioii  Cymru.  Ond 
nid  ag  un  o  honynt  y  mae  wedi  cysylitu  ei  bresenoldeb,  ond 


MADDEÜGARWCH  CRIST. 


ar  ffaith  syml  eu  bod  yn  ymg^null  yu  ei  enw.  Y  nifer  leiaf, 
yn  yr  ystafcll  dlotaf,  os  ydynt  yn  v/irioneddol  yn  cyfarfod 
yn  enw  Crist  i  ddisgwyl  wrtho  ;  '^yno  yr  ydwyf  yn  eu  canol 
hwynt." 

Fod  perygl  fod  llawpr  iawn  o  auaddoli,  a  gauaddolwyr  yn 
ein  cyfarfodydd.  ]SH  raid  myned  i'r  byd  paganaidd  i  weled 
eihmaddolwyr  ;  mae  Uuaws  o  honynt  yn  ein  gwhid,  ac  o  bos- 
ibl  yn  ein  heglwysi,  yn  addoli  lleoedd,  y  lluaws,  y  dynion,  a'r 
doniau.  Gwaharddai  Dnw  yn  ddiystyrllyd  i'r  ^-enedl  luddew- 
ig  bentyru  y  fath  wasanaeth  iddo  ;  Ka  chwanegwch  ddwyn 
ofifrwm  ofer  ;''  a  gall  fod  ein  cyflawniadau  ninau  yr  un  mor 
annerbynioì  ganddo,  fel  y  mae  yn  gofyn  i  ni,  Pwy  a  geisiodd 
hyn  oddiar  eich  llaw  ?  "  Os  â  ein  cyíìawDÌadau  crefyddol  yn 
ffiaidd  yngolwg  Duw,  buan  iawn  y  bydd  ein  gogoniant  wedi 
ymadael.  Llanwer  ni  ag  ysbryd  addoli,  a  bydd  yr  Ysbryd 
yn  sicr  o'n  gweithio  i  ffurf  briodoL 


PREGETH  XI, 


MADDEÜGARWCH  CRIST. 


Luc  xxiii.  34. 

-  0  dad  I  maddeu  iddynt ;  canys  ni  wyddant  pii  belh  inaeLit  yn 
ei  wneuthur.'^ 

Mae  dynion  yn  gyffredin  yn  taki  sylw  mawr  i  oriau  olaf  a 
geiriau  diweddaf  eu  cyfeiìhon  ymadawedig.  Mae  llawer  o 
ddywediadaii  nad  ystyrid  fod  unrhyw  hynodrwydd  ynddynt 
dan  amgylchiadau  arfeiol,  ond  oblegid  iddyot  ddiferu  dros 
wefusau  ein  cyfôillion  yn  eu  horiau  olaf,  y  mae  rhy  w  gygegrol- 


234 


MADDEUGARWCH  CRIâT. 


deb  ynddynt  Pn  teimladan.  Mae  y  lle  arap:ylchiadan  dan 
ba  rai  y  llefarwyd  hwynt  yn  rhoddi  dyddordeb  ychwanegol 
ynddynt.  Mae  y  bennod  hon  yn  cynwys  hanes  lesn  Grist  yn 
ei  oriau  olaf  ;  ac  y  mae  y  testyn  yn  uu  o'i  eiriau  diweddaf. 
Dywedodd  y  Gwaredwr  saith  o  ymadroddion  dwys  wedi  ei 
hoelio  ar  y  groes,  cyn  trengu.  Yn  laf,  Gweddiodd  dros  ei 
elynion.  Yu  2il,  Atebodd  weddi  y  lleidr  edifeiriol.  Yn  Bydd, 
Cyflwynodd  ei  fam  i  ofal  y  dysgybl  yr  hwn  a  garai.  Yn 
4ydd,  Dolefodd  mewn  ingoedd  angenol,  Fy  Nuw  !  Fy  Nuw  ! 
paham  y'm  gadewaist  ?  "  Yn  5ed,  Cwynodd  yn  ei  loesiou 
angerddol,  Y  mae  syched  arnaf  ! — Cyfyng,  onide,  na  chaw- 
sai  ddiferyn  o'i  foroedd  ei  hun  ?  Yn  6ed,  Dywedodd  y  gair 
byth  gofiadwy,  Gorphenwyd  !  Ac  yn  olaf,  Cyflwynodd  ei 
ysbryd  i  ofal  ei  Dad  Geiriau  hynod — gau  bersou  hynod — 
raewn  Ue  hynod — dan  amgylchiadau  hyuod — ac  i  ddybenion 
hynod.  Y  cyntaf  o'r  geirìau  yna  ydyw  y  testyn,  ac  y  maent 
yn  ddangoseg  o  ysbryd  hynaws  a  maddeugar  Mab  Duw  : — 
0  Dad,  maddeu  iddynt  I  " 

Mewn  trefu  i  gael  golwg  ar  faddeugarwch  Crist,  rhaid  ed- 
rych,  yn 

I.  Ar  ymddygiad  ysgeler  ei  elynion  tüag  ato.  Yn 
ngolwg  eu  hyraddygiadau  creulawn  hwy,  y  gwelir  ei  hyn- 
awsedd  a'i  faddeugarwch  ef.  Mae  yn  eu  hymddygiad  dri 
pheth. 

1.  Yffaith  ynddi  ei  hun — yr  oeddynt  yn  eì  wrthod  ;  ni 
fynent  fod  dim  a  wnelent  âg  ef  ;  mae  hyny  yn  wrthun  iawn 
pan  ystyriom  pwy  ydoedd,  a  pha  beth  oedd  ei  neges. 

Pioy  ydoedd  ?  Unig-auedig  Duw — Cyntaf-anedig  ei  Dad 
— y  Messiah  addawedig  i^w  tadau — y  Messiah  disgwyliedig 
ganddynt  hwythau,  Yr  oedd  yn  dwyn  profion  o'i  dílwyfol- 
deb  gydag  ef ;  yr  oedd  delw  Duw  arno,  a  phob  peth  a  wnai 
yn  dangos  ei  fod  yn  fwy  na  dyn.  Ei  eiriau  a  ostegent  dônau 
terfysíilyd  y  môr — codiad  ei  law  a  lonyddai  y  gwynt  ystormus 
— cyífyrddiad  ág  yrayl  ei  wisg  a  roddai  iechyd  i'r  claf — ei  ym- 
ddatigoláTiü  a  burai  i  ^üretiliaid  oMwng  eu  gafad  o  bersonan 


MADDEÜGARWCH  CRIST. 


235^ 


_ei  lais  awdurdodol  a  gyrhaeddai  yn  ol  i  dracrywyddoldeb  i 
ddatod  cadwynau  y  byd  anweledig,  a  dwyn  eneidiau  yn  ol  i 
adfeddianu  eu  cyrff.  Gallesid  ysgrifenu  ar  ei  holl  weithred- 
oedd— Oni  bai  fod  hwn  o  Dduw,  ni  allasai  efe  wneuthur 
hyn." 

Bethoeddeineges'ì    Da  oedd  iddo  ddyweyd  hyny  ar  ei 
ymddangosiad,  onide  yr  oedd  ei  weithredoedd  nerthol  yn  ddi- 
gon  i  beri  ei  arswyd  ;  ond  hysbysodd  yn  eglur  a  phrydlon,— 
"  Mab  y  dyn  a  ddaeth  i  geisio  ac  i  gadw  yr  hyn  a  gollasid." 
Oadw  y  colledig  oedd  ei  neges.    Gwnaeth  lawer  cymwynas  ar 
y  ffordd  i  gyrff  ac  amgylchiadau  dynion,  ond  ei  amcan  mawr 
oedd  dyfod  i  Galfaria  i  farw  er  cadw  y  colledig.    O'r  braidd 
y  gwyddai  y  dysgybhon  hyny,  o  ba  herwydd  yr  oeddynt  yn 
rhy  barod  yn  fynych  i  ddefnyddio  arfau  dinystr.    Wedi  methu 
cael  y  croesaw  a  ddisgwyUent  mewn  rhyw  ddinas,  mynent 
gael  cenad  i  alw  am  dân  i  lawr  o'r  nefoedd  iV  difa  ;  ond  cer- 
yddodd  yr  Athraw  eu  hysbryd  dialgar,  a  sicrhaodd  na 
ddaeth  Mab  y  dyn  i  ddistry wio  eneidiau  dynion,  ond  i'w  cadw.-^ 
Yr  oedd  digon  o  alhi  ganddo  i  droi  y  byd  am  ben  ei  elynion, 
ond  yr  oedd  gormod  o  gariad  yn  ei  fynwes  i  wneyd  hyny— 
Oblegid  ni  ddanfonodd  Duw  ei  Fab  i'r  byd  i  ddamnio  y  byd, 
oud  fel  yr  achubid  y  byd  trwyddo  ef."    Ac  am  iddo  ddyweyd 
pwy  ydoedd,  a  pha  beth  oedd  ei  ne^^es,  y  rhoddasant  ef  i  far- 
wolaeth,    Ac  onid  oedd  gwrthod  y  fath  vm,  ddaeth  ar  y  fath 
ìieges,  yn  ysgeler? 

2.  Yr  amgylchiadau  dan  ha  rai  yr  oeddynt  yn  ei  ivrthod. 
Yr  oeddynt  yn  gwneyd  hyny — 

Yn  ymyl  y  profion  egluraf  oH  ddieuogrwydd.  Safodd  ei 
brawf  yn  mhob  llys,  a  daeth  allan  yn  y  diwedd  yn  wr  cyfiawn. 
Gwelwch  ef  yn  ei  brawf-— Wedi  ei  ddal  gan  dyrfa  y  gwayw- 
ffyn,  yn  cael  eu  harwain  gan  y  bradwr,  dygasant  ef  at  Ânnas 
yr  archoffeiriad.  Methodd  Annas  a  chael  dim  yn  ei  erbyn, 
danfonodd  ef  yn  rhwym  at  Caiaphas,  Aeth  oddiwrth  Cai- 
aphas  yn  ddieuog  at  y  Sanhedrim,  y  deg  a  thriugain.  Nis 
^mtMú  y  Oyiîghŵ  gy'tẅö      ei  fatŵy  y'r  u^m  ynt)  o 


236 


MADDEÜGARWCH  CRIST. 


leiaf  yn  anp^hytuno,  sef  Joseph  a  Nicodemus.  Anfonwyd  ef 
oddiwrth  y  Cyngbor  ger  bron  Pilat,  Rhaglaw  ar  Judea  dan 
Ceasar,  Ymerawdwr  Rhufain.  Gall  ddarfod  iddynt  ei  anfon 
at  Pihit  am  y  gwyddent  nad  cyfreithlawn  oedd  iddynt  ei  osod 
i  farwülaeth  eu  hunain  ;  a  gwyddent,  os  condemniai  Pilat  ef, 
y  croeshoelid  ef,  felly  boddheid  eu  Uidiawgrwydd  yn  ei  roddiad 
i  farwolaeth  trwy  yr  angau  mwyaf  poenus  ;  a  dichon  fod  ofn 
y  bobl  arnynt,  ond  nid  oedd  un  perygl  oddiwrth  gynhyrfìadau 
aflonydd  y  werin,  os  rhoddai  yr  awdurdod  Rhufeinig  ef  i  farwol- 
aeth.  Ond  yn  fwy  naV  cwbl,  "  fel  y  cyflawnid  gair  yr  lesu, 
yr  hwn  n.  ddywedasai,  gan  arwyddo  trwy  ba  angau  y  byddai 
efe  farw\"  Methodd  Pilat  a  chael  un  bai  ynddo,  "  tystiodd 
broff'es  dda  ger  ei  fron,"  ac  yn  awyddus  am  gael  gwared  o 
hono,  wedi  deall  mai  Galilead  oedd  efe,  íîyrodd  ef  at  Herod. 
Holodd  Herod  ef  yn  fanwl,  ond  dim  yn  haeddu  angau  neu 
rwymau  ni  chafodd  ynddo  ;  anfonodd  ef  yn  ol  at  Pilat  ;  saf- 
odd  ail  brawf  yno,  ond  yr  oedd  mor  rhydd  a^r  tro  cyntaf. 
Gyrodd  Pilat  ef  at  y  milwyr  iV  fflangellu,  gan  ddisgwyl  y 
buasai  hyny  yn  dofi  eu  cynddaredd,  oblegid  yr  oedd  dull  creu- 
lawu  gan  y  Rhufeiniaid  o  fflangellu  drwg-weithredwyr.  Di- 
osgid  y  corff  yn  noeth  hyd  ei  ganol,  yna  rhwymid  y  dwylaw 
wrth  ffoucyff  o  bren  isel,  fel  y  byddai  y  dyoddefydd  mewn  ag- 
wedd  gyfleus  i  dderbyn  y  fflangell.  Yua  curid  ef  gan  ddau  á 
gwiail  o  ddrain,  wedi  hyuy  gan  ddau  eraill  â  fflangell  o  fán 
reffynau  wedi  eu  cylymu  ;  ac  yn  ddiweddaf,  gan  ddau  eraill  â 
gwiail  meiniou  o  bres  neu  haiarn,  y  rhai  a  godent  y  cnawd 
úddiar  yr  esgyrn  ;  mewn  cyfeiriad  at  hyn  y  dywedir,  Yr  ar* 
ddwyr  a  arddasant  ar  fy  nghefu,  estynasaut  ou  cwysi  yn  hir- 
ion."  Ond  nid  oedd  dim  yn  tycio — nid  oedd  dhn  tawelu  ar  y 
gwaedgwn  -ychedig,  hob  ei  groesholio.  A  píian  ddaeth  ger 
bron  Pilat  y  drydedd  waith,  Pilat  a  farnodd  wneuthur  eu 
deisyfiad  hwynt,''  "  eu  llefau  hwy  a'r  archoffeiriaid  a  orfuant." 
Yr  oedd  yn  gwl)l  argyhoeddedig  o  ddieuogrwydd  yr  lesu,  ond 
er  mwyn  boddio  y  bobl,  condemniodd  y  cyfiawn.  Gadawodd 
ì    gyfîa;wndèr  gyrthio  yn  yr  heol,'^  er  öiwyn  cadw  ei  bbblog- 


2âT 


rwydd  gyda'r  werin.  Ac  i  geisio  tawelu  ei  gydwybod,  gal- 
wodd  am  ddwfr,  a  golchodd  ei  ddwylaw  yn  ngwydd  y  bobl  oll. 
Cyfeiriad  sydd  yna  at  yr  arferiad  o  adael  canlyniadau  y  dded- 
fryd  gan  y  barnwyr  Pr  rheithwyr.  Dieuog  ydwyf  fi  oddi 
wrthwaedycyfiawnhwn;  edrychwch  chwi.^'  Ah  1  Pilat,Pilat, 
nid  â  dwfr  mewn  basin  y  mae  golchi  ymaith  euogrwydd  cyd- 
wybod.  Nid  oes  dim  ond  gwaed  yGyfiawn  a  gondemniaist  ti 
a  gyfyd  staeniau  euogrwydd  y  weithred  yna  oddiar  dy  %yd. 
wybod.  Ond  yn  nghanol  yr  holl  brofion  yna  o'i  ddiniweid- 
rwydd,  crochlefai  y  miloedd  yn  wallgófus,  "  Ymaith  ag  ef ! 
croeshoelier  ef  r  a  Bydded  ei  waed  ef  arnom  ni,  ac  ar  ein 
plant.'^    Yr  oeddynt  yn  ei  wrthod  hefyd— 

Yn  ngwynéb  adnabyddiaeth  oH  weithredoedd,  Yr  oedd 
gweithredoedd  rhyfeddol  Mab  Duw  yn  adnabyddus  iddynt, 
oblegid  "  nid  mewn  congl  y  gwijaed  hwynt."  Yr  oedd  hyn- 
odion  ei  fywyd— rhyfeddolrwydd  ei  weithredoedd— mawredd 
eì  wyrthiau,  a  phoblogrwydd  ei  bregethau  y  fath  fel  na  allai 
efe  fod  yn  guddiedig."  Yr  oedd  yn  gwneyd  y  pethau  hynotaf 
a  hyny  yn  lle  amlaf  y  bobloedd.  Gyrwyd  y  llys  i  benbleth 
pan  ofynodd  Pilat  yn  ngwydd  ei  gyhuddwyr,  Ond  paddrwg 
a  wnaeth  efe  T'  Nid  oedd  llais  Pw  glywed,  na  neb  yn  ateb. 
Ond  pe  gofynasai,  Ond  pa  dda  a  wnaeth  efe  cawsid  ilonaid 
y  Uys  0  dystion.  Buasai  Bartimeus  yn  rhedeg  i  mewn,  a^i 
lygaid  dysglaer  yn  Uawn  sirioldeb,  gan  waeddi,  Bhoddodd  lyg- 
aidimi;  buasai  Jairas  yn  gwaeddi,  Adgyfododd  fy  merch 
inau;  buasai  y  gwahanglwyfus  yn  ddyn  iach  yn  cyhoeddi, 
lachaoddfmau—maefynghnawd  felcnwd  dynbach  ;  buasai 
y  wraig  o  Ganaan  yn  Uefain  yn  uwch  na^r  cwbl,  Gwellhaodd 
fy  merch  i oedd  ijn  ddrwg  ei  hioyl  gan  gythfauir  Yr 
oedd  cymwynasau  yn  diferu  oddiwrtho  i  dlodion,  a  chloffion,  a 
chleifion,  a  gwywedigion,  a  marwolion ;  a  chofgolofnau  ei 
gymwynasgarwch  yn  llenwi  Palestina  ;  eto,  er  fod  ei  weithred- 
oedd  rhyfeddol  yn  adnabyddus  iddynt,  mynent  ei  osod  i  far- 
wolaeth.  Ac  onid  oedd  ei  wrthod  dan  y  fath  amgylchiadau 
ynysgeler? 


MADDEÜŴAÄWCH  CRIST. 


3.  YduU  yr  ymddygent  tuag  ato.  Nid  yn  unîg  yr  oeddynt 
yn  ymwrthod  ag  ef  fel  dysgawdwr — ^yn  amheu  gwirionedd  ei 
weithredoedd — ac  ya  camesbonio  ei  wyrthiau  ;  ond  yr  oedd 
eu  cynddaredd  tuag  ato  y  fäth  fel  y  penderfyneat  ei  ladd,  a'i 
ladd  yn  y  dull  mwyaf  poenus,  nychlyd,  a  gwaradwyddus—  ei 
groeshoelio.  Yr  oedd  y  croeshoeliad  yn  dirdynu  y  dyoddef- 
ydd.  Gosodid  y  groes  yn  ei  gorwedd  ar  y  ddaear,  a  rhoddid 
y  d^)dd€fydd  yn  noeth  i  orwedd  arni  ;  yna  y  milwyr  wrth  y 
dwylaẃ  aV  traed  a  dyneìit  yn  egniol,  fel  pa  fwyaf  dyuid,  poen- 
usaf  oU  fyddai  y  cyfansoddiad.  öosodid  hoel  trwy  bob  llaw 
i'r  pren  croes  ;  ac  wedi  rhoddi  y  naill  droed  ar  y  llall,  gyrid 
hoel  fawr  trwy  y  ddwy  i'r  pren.  Yna,  cyfodent  y  groes  i 
fynu,  a  gollyngent  ei  phen  isaf  i  fortais  ddarparedig  iddi  yn  y 
ddaear,  a  gwneid  hyny  gyda'r  fath  ffyrnigrwydd  a  dideimlad- 
rwydd,  nes  creu  loesion  angerddol  trwy  holl  gyfansoddiad  y 
dyoddefydd.    Dyma  y  fwyaf  ofnadwy  o^r  holl  gospedigaethau 

0  ran  poenau  a  dyoddefiadau.    öadawid  y  rhai  croeshoeliedig 

1  farw  yn  araf  trwy  y  poenau  mwyaf  dirdynol,  yno  yn  agored 
i  gael  eu  hysglyfaethu  gan  adar,  y  rhai  a  ddechrenent  eu  bwyta 
cyn  iddynt  gwbl  drengu 

Dywedir  mai  Cystenyn  Fawr,  pan  ddaeth  yn  Ymerawdwr 
Rhufain,  a  ddiddymodd  yr  arferiad  o  groeshoelio,  a  hyny, 
meddant,  o  barch  i'r  Arglwydd  lesu  Grist.  Os  felly,  gwnaeth 
y  groesbren  am  dani  ei  hun  wrth  ymladd  brwydr  â  Mab  Duw. 
Buddugoliaethẁr  digyffelyb  oedd  yr  Arglwydd  lesu  Grist. 
Yr  oedd  yn  gorchfygu  pawb  a  phob  peth  a  ddeuai  iV  erbyn. 
Ymarfogodd  y  diafol  a'i  fyddinoedd  i'w  erbyn,  ond  efe  a  "  ys- 
peiliodd  tywysogaethau  a'r  awdurdodau,  gan  ymorfoleddu 
arnynt  arni  hi."  Aeth  angau  i  frwydr  âg  ef,  ond  angau  a 
gafodd  y  gwaethaf  ;  aeth  "  yn  angau  i  angau,"  diddymodd 
angau,''  ac  yn  y  man  Efe  alwnc  angau  mewn  buddugoliaeth." 
Aeth  y  bedd  i  dreio  nerth  à'n  Crist  ni,  ond  bu  yn  dranc  i^r 
bedd,"  ac  y  mae  y  dydd  i  dd^od  y  cesglir  ysglyfaeth  y  fuddug- 
oliaeth.  Felly  hefyd  aeth  y  groes  i  ymladd  â  Thywysog  y 
bywyd,  ond  wrth  farw  arni  gwnaeth  ben  am  dani.   Bu  "  ýn 


MADDEÜGARWOH  CRÎST, 


239 


ufudd  hyd  angau,  îe  angau  y  groes."  Ac,  onid  oedd  ýmddwyu 
tiiag  at  y  fath  bersou  urddasol-ddaeth  ar  y  fath  neges  hael- 
frydig— dau  aingylchiadau  mor  anesgusodol— ac  mewn  dull 
mor  greulawn  a  barbaraidd,  yn  ymddygiad  o'r  fath  fwyaf  ysgel- 
er  ?    0  1  eithafion  caledwch  calon  dyn  ! 

II.  YSBRYD  HYNAWS  A  MADDEÜGAR  MaB  DüW  TÜAG  AT  EI  EL- 

YNioN  :— 0  Dad  I  maddeu  iddynt."    Ymddengys  ei  faddeu- 
garwch  os  ystyriwn — 

1.  Eifod  yn  gweddio  dros  ei  elynion.  Mae  yn  ras  mawr  i 
oddefga^ü  elyn.  Mae  rhy w  wroldeb  rhyfeddol  mewn  goddef  cam. 

Grwyn  ei  fyd  y  gwr  sydd  yn  ^ocíc^ef  profedigaeth."  Wele 
dedwydd  yr  ydym  yn  gadael  y  rhai  sydd  ddyoddefusP    Oes  o 
oddef  oedd  oes  Crist.    Yn  ngwyneb  y  cyhuddiadau  a  ddygid  i'w 
erbyn— "  Yr  lesu  a  dawodd."— "  Nid  atebodd  efe  ddim." 
Nid  oSdd  cenllif  ymosodiadau  ei  elynion  yn  effeithio  dim  arno. 
Fel  y  graig  yn  nghanol  yr  afon,  yn  sefyll  yn  ddiysgog  er 
grym  y  llifeiriant.    Mae  yr  hen  wreiddyn  pydredig  ar  lan  yr 
afon  yn  myued  gyda'r  llif,  a'r  helygeu  yn  plygu  gan  rym  y 
dwfr,  ond  y  mae  y  graig  yn  sefyll  yn  ddisigl,  nes  y  mae  yr  afou 
o'r  diwedd  yn  rhoddi  tro  o'i  chylch,  fel  wedi  cywilyddio  am 
ddarfod  iddi  yraosŵd  ar  ei  threch.    Fei  yna  yr  oedd  goddef- 
garwch  Crist  yn  nghauol  cenlhf  ymosodiad  ei  elyuion.  *'Goddef 
hyd  yn  hyn,"  merldai  wrth  ei  ddysgybUou  oedd  yn  barod  i 
daro  ;  ac  nid  yn  barod  yn  uuig,  ond  dacw  Pedr  danllyd  a'i 
gìeddyf  allan.    "  Dod  dy  gleddyf  yu  dy  waíu,"  meiidai  lesu 
Grist,  gydag  edrychiad  perffaith  huuan-feddianol,  n*  s  y  mae  ei 
elynion  o^r  diwedd  mewn  eywilydd  yn  goŵd  dyweyd,  Yn 
wir,  Mab  Duw  oedd  y  dyn  hwn.      Ystyriwch  yr  hwn  a  ddy- 
oddefodd  gyfryw  ddywedyd  yn  ei  erbyn  gan  bechaduriaid.^' 

Y  mae  mwy  mewu  maddeu  i  elyu—- peidio  sydd  mewn  goddef , 
y  mae  gwueyd  mewn  maddeu.  Goddefol  yw  y  naill,  gweith- 
redol  yw  y  Uaìl.  Y  mae  cryn  anhawsder  i  faddeu  o'r  galon. 
Ceir  llawer  i  ddyweyd,  Rwy'n  pasio  heibio  ond  yn  mhen 
blyuyddoedd  lawer  yn  adgofio.  Yr  oedd  yr  hen  dân  yno,  a 
phan  ddaeth  rhyw  awel  heibio,  ailgyneuodd.  Ysgrifenodd 


240 


MADDEÜGARWCH  GRIST. 


Paul  lythyr  at  Philemon  i  geisio  gaaddo  faddeu  i'w  was  Oiies- 
imus  ;  ac  y  mae  yn  defnyddio  llawer  iawn  o  resymau  iV  gym- 
hell  i  hyny  ;  a  rhaid  fod  Paul  yn  golygu  fodmaddeu  o*rgalon 
yn  anhawdd,  ouide  ni  buasai  yu  defnyddio  cynifer  o  resymau  i 
gymhell  Cristion  i  faddeu  iHv  frawd.  Ond  yr  oecd  lesu  Grist 
yn  maddeu  o'i  galon  iV  elynion.  Nid  yn  unig  yr  oedd  y  gair 
ar  ei  wefus,  ond  yr  oedd  y  teimlad  yn  ei  fynwes 

Ond  y  mae  yma  fwy  na^r  cwbì — efe  a  weddiodd  dros  ei  el- 
ynion.  Gall  llawer  oddef  gan  elyn,  na  all  faddeu  i  elyn  ;  a 
dichon  y  gellir  maddeu  i  elyn  heb  weddio  dros  elyn  ;  ond 
gwnaeth  Crist  y  cwbl.  Yr  oedd  wedì  bod  yn  dysgu  yr  eg- 
wyddorion  yraa  yn  ei  fy wyd — wadodd  cf  mo  honynt  yn  ei  ang- 
au  ;  ond  gweithredodd  arnynt  wrth  farw.  Wrth  ddysgu  ei 
ddysgybUon  i  weddio  dywed,  A  maddeu  i  ni  ein  dyledion  fel 
y  maddeawn  ninau  i^n  dyledwyr."  Nid  fel  y  gallom  lîî  fadd- 
eu,  ond  fel  yr  ydym  ni  yn  maddeu.  Yn  ol  y  Saesneg,  As 
iüeforgive^^  Rhaid  i  ni  fod  mewn  teimìad  maddeugar  ein 
hunain  cyu  y  gallwn  ddisgwyl  cael  maddeuaut.  Cerwcheich 
gelynion,  bendithiwch  y  rhai  a^ch  melldithiant,  gwnewch  dda 
i'r  rhai  a'eh  casânt,  a  gweddiioch  dros  y  rhai  a  wnel  niwed  i 
chwi  ac  a'ch  erhdiant.'-  Dyna  bedair  gwers  galed  mae  yn 
wir,  ond  gwersi  y  rhaid  eu ,  dysgu  ydynt  cyn  y  byddwn  yn 
"  blant  i'n  Tad  yr  hwu  sydd  yn  y  nefoedd."  Gweithiodd  Crist 
hwy  allan  yn  ymarferol,  gweddiodd  dros  ei  elynion.  0  !  ys- 
bryd  hynaws.    0  1  galon  lariaidd  ein  Ceidwad  ni. 

2.  Yr  amgylchiadau  cyfyng  yr  oedd  ynddynt.  Y  mae 
amgylchiadau  yn  Ueihau  neu  yn  mwyhau  yr  anhawsderau  yn 
ífordd  cyflawniad  yr  un  ddyledswydd.  Yr  oedd  yr  amgylch- 
iadau  yr  oedd  Mab  Duw  ynddynt  y  mwyaf  anfanteisiol  iddo  i 
faddeu  iddynt. 

Yr  oedd  ei  natur  yn  ei  gwendid.  Y  mae  cysylltiad  agos 
iawn  rhwng  y  coríf  aV  meddwl,  fel  y  raae  dylanwad  mawr 
gan  ddyoddeüadau  y  naiU  ar  y  llall.  Mae  gofid  meddwl  yn 
curio  y  corff,  a  dyoddefiadau  y  corff  yn  tristáu  y  meddwl  ;  a 
hapus  mewn  eystudd  y w  y  dyn  y  mae  ei  ysbryd  yn  gryf  i  gyn- 


MABDEÜGARWCH  CRIST. 


241 


al  ei  glefyd.  Yr  oedd  Crist  yn  awr  yn  ei  wendid  mwyaf— ei 
natur  yn  ymollwngdan  bwys  ei  ddyoddefiadau,  etopan  y  mae 
natiir  yn  ei  man  isaf,  y  mae  ei  faddeugarwch  yn  ei  fan  uchaf ; 
pan  yr  oedd  y  corff  yn  wan  yr  oedd  yr  ysbryd  yn  barod  ;  ac 
yr  oedd  yr  anhawsder  yn  fwy  i  faddeu  dan  yr  amgylchiadau 
hyny. 

Fr  oedd  yn  cael  casineb  yn  ei  gyfyngder.  Yn  ein  byd  ni 
atngylchiadau  sydd  yn  rhoddi  gwerth  ar  bethau.  Dyfodiad  y 
diluw  osododd  werth  ar  arch  Noah.  Nid  oedd  yn  werth  dim 
yn  ngolwg  y  bobl  o'r  blaen  ;  gwawdid  Noah  am  fyned  i'r 
drafferth  iV  hadeiladu  ;  ond  pan  y  mae  y  nefoedd  yn  duo  gan 
gymylau— ffenestri  y  nefoedd  yn  ymagor — ffynonau  y  dyfnder 
yn  ymrwygo — a'r  diluw  dig  yn  boddi  byd  yr  anwir  ddynion,  y 
mae  yr  arch  yn  werth  bywyd.  Newyn  sydd  yn  gosod  gwerth 
ar  fara  ;  syched  sydd  yn  codi  pris  y  dwfr  ;  cyfyngder  sydd  yn 
gosod  gwerth  ar  gymwynas.  Teimlwn  yn  fwy  diolchgar  am 
gymwynas  fechan  mewn  cyfyngder,  nagam  anrheg  fawr  mewn 
llwyddiant.  Yr  un  modd,  oY  ochr  arall,  ymae  cael  annghar- 
edigrwydd  mewn  adeg  o  gyfyngder  yn  fwy  annyoddefol  ac  an- 
faddeuol  genym.  Y  mae  pawb  yn  teimlo  fod  yn  lled  anliawdd 
maddeu  i'r  rhai  fu  yn  gas  wrthym  pan  oedd  hi  yn  gyfyng  ar- 
nom.  Ond  yr  oedd  yr  holl  anhawsderau  yna  ar  ffordd  Crist 
i  faddeu  i'w  elynion.  Yr  oedd  yn  y  cyfyngder  mwyaf — Judas 
wedi  ei  fradychu — Pedr  wedi  ei  wadu— y  disgyblion  agos  oU 
wedi  cefnu — lUioedd  uffern  i'w  erbyn  yn  ymarfogi — ei  Dad 
wedi  cuddio  ei  wyneb  oddiwrtho— cleddyf  cyfìawnder  yn  deffro 
iV  daro,  ac  yn  llawn  awch  i  redeg  iV  galon — costrelau  digof- 
aint  dwyfol  yn  cael  eu  tywallt  heb  arbed  arno, — awrgyfyngaf 
oes  y  Ceidwad  oedd  awr  dywyll  pen  Calfaria  ;  eto,  yn  yr  am- 
gylchiad  cyfyng  yma,  dyma  weddi  dros  ei  elynion  creulawn  yn 
codi  o'i  galon  faddeugar, — 0  Dad  !  maddeu  iddynt."  0  ! 
fynwes  faddeugar  ein  Crist  ni. 

3.  Yr  eglurhad  tyner  a  roddodd  ar  eu  hymddygiad :— 
"  eanys  ni  wyddant  pa  beth  y  maent  yn  ei  wneuthur."  Nid 
yw  yn  hollol  sîcr  at  bwy  y  cyfeiria.    Os  at  y  milwyr  Rhufein 


242 


MADDEUGARWCH  CRIST. 


ig,  yr  oeddynt  hwy  yn  hollol  anwybodns  oM  bregethau  a'i 
wyrtliiau,  eu  huiii^  amcaa  hwy  oedd  ufuddhau  ìh'  awdurdod- 
au.    Os  at  yr  luddewon  y  cyfeiria,  fel  y  mae  yu  fwyaf  tebyg- 
ol,  gwydaent  hwy  ei  fod  yn  gwbl  rydd  oV  cyhuddiadau  a 
ddygid  i'w  erbyn  ;  a  dylasent  wybod  mai  efe  oedd  y  Messiah, 
oblegid  yr  oedd  ei  holl  weithredoedd  yn  gyfryw  na  allasai  neb 
eu  cyflawni  "  oni  bai  fod  Duw  gydag  eü^    Oud  nid  oeddynt 
wedi  credu  mai  efe  oedd  y  Messiah,  er  fod  ganddynt  brofìon 
digonol  i^v  gwneyd  yn  ddiesgus,  oblegid     pe's  adwaeuasent, 
ui  cliroeshoeliasent  Arglwydd  y  gogoniant."    Ond  er  mai  yn 
eu  hanwybodaeth  y  gwnaethant,  anwybodaeth  holloU  anes- 
gusodol  ydoedd,  oblegid  fod  ganddynt  fanteision*  digonol  i 
wybod.    Nid  yw  anwybodaeth,  os  bydd  yn  wirfoddol,  yn 
rhyddhau  y  troseddwr,  ond  y  mae  yn  graddoU  drygedd  y  tros- 
eddwr,  ond  y  mae  yn  graddoU  drygedd  y  trosedd.    Yr  oedd 
Paul  yn  ddiarwybod  yn  erUd  trwy  annghrediniaeth  ;  ond  fe 
faddeuodd  Duw  iddo  ;  ac  fe  esgeuUisodd,  neu  fe  edrychodd 
dros  anwybodaeth  y  Cenhedloedd.    FeUy  y  maeCrist  ymayn 
dadleu  eu  hanwybodaeth,  er  ei  fod  yn  wirfoddol,  am  faddeu- 
ant  iddynt.    Yr  oedd  lesu  Grist  yn  edrych  yr  ochr  oreui  bob 
peth.    Bechadur  !  ti  gei  gymaint  o  dynerwch  gan  Dduw  ag  a 
aU  trugaredd  ar  ei  heithaf  roddi,  heb  sathru  egwyddorion  un- 
iawn  y  Uywodraeth.    Yn  y  Uys  gwladol  y  mae  y  dadleuwyr 
0  bob  tu,a'r  barnwr  wrth  anerch  y  rheithwyr,  am  iddyntroddi 
henefit  y  douht  i'r  cyhuddedig     Os  oes  rhy  w  amheuaeth  ar  yr 
achos,  y  carcharor  sydd  i  gael  y  fantais.    Yr  oedd  lesu  Grist 
am  roddi  cymaint  a  hyny  o  fautais  iV  elynion.    Gallasai  ddal 
cyflwr  ei  elynion  mewn  goleu  araU  yr  un  mor  gywir.    Ni  bu- 
asai  ond  digon  naturiol  disgwyl  ei  glywed  yn  dyweyd,    0  ! 
Dad,  bum  yn  eu  mysg,  yn  dysgu  yu  eu  heolydd,  yn  pregethu 
yn  eu  synagogau  ;  iacheais  gleiüon,  agorais  lygaid  deiUion, 
cyfodais  feirw  yn  eu  gwydd,  cyflawnais  y  fath  weithredoedd 
nerthol  yn  eu  gwydd  felnad  oes  esgus  ganddynt  dros  eu  gwrth- 
odiad  0  honof.    Yr  wyf  yn  eu  gadael  i'th  law  di,  y  "  Duw 
sydd  farnydd  cyfiawn/'—''  tàl  iddynt  yn  ol  eu  gweithredoedd." 


MADDEUGARWCH  CRIST. 


243 


Buasai  hy n  yna  oll  yn  berffaith  gyfiawn ;  ond  nid  felly  y  gwnaeth, 
ond  tynodd  len  dros  y  cwbl,  rhoddodd  bob  mantais  iV  elynion, 
a  haner  esgusododd  hwy  trwy  daüu  mantell  eu  hanwybodaeth 
dw)stynt.  0  I  Dad,  maddeu  iddynt ;  eanys  ni  wyddant  pa 
beth  y  maent  yn  ei  wneuthur/^  0  !  feddwl  haelfrydig  y 
Gwaredwr  bendigedig  ! 

Beth  ydyw  y  cymhwysiad  mwyaf  priodol  oddiwrth  yr  eng- 
raifft  oruchel  yma  o  faddeugarwch  Crist  ?    Onid  hyn,— 

Mai  maddeugarwch  ydywun  ohrif  elfenau  CristionogaetH. 
"  Oni  faddeuwch  i  ddynion  eu  camweddan,  eich  Tad  nefol  ni 
faddeu  eich  camweddau  chwithau."  Mae  ambell  un  yn  digio 
yn  union  !  ac  ni  faddeua  byth.  Mae  ambell  un  arall  yn  hir 
cya  digio,  ond  wedi  y  digio  nid  oes  cymedi  arno.  Y  mae  am- 
bell  un  arall  yn  digio  yn  union,  ond  yn  maddeu  yn  union.  Ond 
y  goreu  o  lawer  yr  hwyaf  cyn  digio,  a^r  cyntaf  yn  maddeu  wedi 
digio.  Mae  ambell  i  ffynon  a^i  spring  mor  wan,  os  digwydd. 
iddi  gymysgu,  y  mae  yn  hir  iawn  cyn  gloywi ;  tra  y  mae  am- 
bell  un  arall,  os  teiíl  rhyw  un  gareg  iddi  i  gymysgu  ei  dwfr, 
mae  ei  spring  mor  gryf,  fe  loywa  yn  union.  Felly  y  mae 
ambell  un  a1  grefydd  mor  wan,  os  cyferfydd  á  rhyw  dram- 
gwydd,  y  mae  yn  hir  iawn  yn  dyfod  iV  le  ;  tra  y  mae  ambell 
un  arall  a^i  grefydd  mor  gref,  os  teflir  rhwystr  i^w  ffordd,  ni 
bydd  fawr  o  dro  cyn  myned  dros  y  cwbl,  a  harddwch  yw  i 
wr  fyned  dros  gamwedd.^^ 

Dywed  ambell  un  wedi  cael  tramgwydd  oddiwrth  frawd, 
"  Ni  faddeuaf  fi  byth  iddo."  0  !  iaith  felldigedig.  Beth  pe 
dywedai  Duw  hyny  uwchben  teulu  gwrthnysig  y  ddaear  ? 
Beth  ped  edrychasai  o^r  nefoedd  ar  yr  holl  hil  ddynol  wedi 
gwrthryfela  yn  ei  erbyn,  ac  yn  ei  lidiawgrwydd  i  ddywedyd — 
"  Dacw  hwy  wedi  fy  nigio  heb  un  achos,  ni  faddeuaf  byth  idd- 
ynt  ; " — Beth  ddaethai  o'r  ddaear  wrthryfelgar  ?  Beth  a 
ddaethai  o  Gymru  wrthnysig  ? — Beth  a  ddaethai  o'n  gwran- 
dawyr  cyndyn  ? — oni  bai  rhyw  air  gwerthfawr  felly,  Eto,  ti 
ydwyt  Dduw  parod  i  faddeu."  "  lë,  ond  nid  yw  yn  edifar- 
hau.^'    Gad  rhyngddo  ef  a  hyny,  dy  waith  di  yw  maddeu 


244 


MADDEüGARWCH  CRIST. 


icldo.  Ei  ddyledswydd  et  ydyw  edifarhau  ;  dy  ddyledswydd- 
di  ydyw  Dìaddeu  iddo.  Nid  ei  edifeirwch  ef  ydyw  dy  reol  di  ; 
nid  y w  ei  esgeulusdra  ef  i  edifarhau  ddim  yn  dy  es<^usodi  di  i 
beidio  maddeu.  lë  ;  ond  nid  yw  Duw  yn  maddeu  heb  edi- 
feirwch,  paham  y  maddeuaf  finau  ?  Yn  araf  deg,  fy  mrawd. 
Ai  Duw  wyt  ti  ?  A  wyt  ti  wedi  cael  cymaint  o  gam  yn 
nhramgwydd  dy  frawd  ag^a  gafodd  Duw  yn  dy  bechod  di? 
A  oes  rhyw  berygl  i  lywodraeth  Duw  ddyrysu,  os  maddeui  di 
heb  edifeirwch  ?  Yn  wir,  paid  a  gosod  gormod  o  bris  ar  dy 
faddeuant,  rhag  iddo  fýned  yn  rhy  ddrud  iV  brynu.  Gras  yn 
Nuw  ydyw  maddeu,  ond  dyledswydd  ar  ddyn  ydyw  maddeu. 
Er  mwyn  Crist,  ac  nid  er  mwyn  yr  edifeirwch,  y  mae  Duw  yn 
maddeu.  Maddeu  dithau  er  mwyn  yr  un  ag  y  mae  Duw  yn 
maddeu  erddo.  ''A  byddwch  gymwynasgar  i'ch  íriìydd,  yn 
dosturiol,  yn  maddeu  i'ch  ecüydd,  megis  y  maddeuodd  Duw  er 
mwyn  Crist  i  chwithau."  Heb  edifeirwch  y  maddeuodd  Crist 
i'w  elynion— Efe  a  eiriolodd  dros  y  troseddwyr.^'  Rhaid 
cael  yr  un  ysbryd  yn  mhawb  a  fyn  fod  yn  ddysgybHon  iddo. 
"  Gymerwch  fy  iau  arnoch,  a  dysgwch  genyf ;  canys  addfwyn 
ydwyf,  a  gostyngp.dig  o  galon."  Nid  yw  Crist  madde.ugar  a 
Christion  dialgar  ddim  yn  ieuad  cymharus  mewn  un  modd. 
Y  mae  ysbryd  hynaws,  tirion,  a  maddeugar  Cristionogaeth  yn 
cario  dylanwad  anymwybodol  lle  nid  yw  ei  hegwyddorion  yn 
cael  eu  deall.  Mor  ardderchog  yr  oedd  Stephan  yn  gweithio 
allan  ysbryd  Crist.  Pan  y  mae  y  gawod  gerig  yn  disgyn  arno, 
y  mae  yn  ofí'rymu  gweddi  dros  ei  lofruddion,  Arglwydd,  na 
ddod  y  pechod  hwn  yn  eu  herbyn."  Yn  wir  y  mae  yn  dwyn 
delw  ei  Feistr ;  pa  ryfedd  ?  y  mae  wedi  bod  dan  ei  ddysgmd- 
iaeth  ef.  Dylai  dynion  sydd  yn  byw  ar  faddeuant  gau  Dduw, 
fod  yn  barod  i  faddeu  o^u  calon  bob  un  i%v  frawd  eu  cam- 
weddau."  Llanwer  ein  heglwysi  â  dynion  wedi  eu  haddurno 
â'r  gras  hwn. 


PREGETH  XTI. 


Y  DDAU  GYNHAÜAF. 


Matthew  xm.  39. 
A'r  cynhauaf  yw  diwedd  y  byd.'^ 


Mae  y  testyn  ya  rhaû  o  eglurhad  yr  Arglwydd  lesu  Grist 
ar  ddameg  efrau  y  maes.  Mae  y  ddameg  yma,  ac  eglurhad 
y  Gwaredwr  aruì  ;  ac  wedi  cael  ei  eglurhad  ef  arni  uid  rhaid 
fod  dadl  am  ei  hystyr.  Mae  y  byd  yn  ei  sefyllfa  bresenol  yn 
gymysgedig  o  ddrwg  a  da,  fel  efrau  a  gwenith  ar  y  maes  ;  a 
rhaid  i^r  eglwys  arfer  amynedd  a  phwyll  ;  ac  nid  ceîsio 
gweithio  ei  hegwyddorion  yn  mlaen  trwy  drais  ac  erledigaeth; 
oblegid  y  mae  adeg  yn  dod  y  gwneir  gwahaniad  eglur,  a  di- 
doliad  llwyr  rhwng  y  drwg  a'r  da.  A^r  cynhauaf  yw  diwedd 
ybyd.^^ 

Mae  y  cynhauaf  naturiol  yn  dysgu  i  ni  wersi  pwysig.  Ad- 
gofir  i  ni  yn  y  cynhauaf  ffyddlondeb  Duw  iV  addewidion. 
Wedi  i  Noah  ddyfod  allan  o'r  arch  ac  aberthu  i'r  Arglwydd, 
dywedodd  Duw,  "  pryd  hau  a  chynhauaf,  ac  oerni  a  gwres,  a 
hâf  a  gauaf,  a  dydd  a  nos  ni  phaid  mwy  holl  ddyddiau  y  ddae- 
ar."  Ac  y  mae  wedi  bod  yn  ffyddlon  ì\v  gyfamod,  Yr 
hwn  sydd  yn  rhoddi  y  gwlaw  cynar  a  diweddar  yn  ei  amser  ; 
efe  a  geidw  i  ni  ddefodol  wythnosau  y  cynhauaf,'^  Mae  pob 
cynhauaf  yn  adgofìo  i  ni  mai  ffyddlawn  yw^  Efe. 

Dysgir  i  ni  yn  y  cynhauaf  ein  dibyniaeth  ar  yr  Anfeidrol, 
"  Efe  sydd  yn  rhoddi  ì  ni  yn  helaeth  bob  peth  i'w  mwynhau," 
Cyd  ddibyniaeth  pob  rhan  o'r  greadigaeth  ar  eu  gilydd,  ac 
ymddibyniaeth  yr  oll  ar  Dduw.  Gall  yr  amaethwr  drin  y 
ddaear  a  thaflu  ei  hadau  iddi ;  ond  y  mae  y  dylanwadau  gydd 


246  Y  DDAU  GYNHAUAF. 

yn  peri  iddi  "  darddu  a  thyfu  "  uwchlaw  ei  gyrbaedd  ef.  Nis 
gall  celfyddyd  dynu  diferyn  o'r  cwmwl,  na  phelydr  o'v  haul,  i 
ireiddio  y  ddaear  a  gwresogi  ei  chalon  hi.  Rhaid  edrych  î 
fynu  at  Dduw,  efe  sydd  yn  rhoddi  i'r  anifail  ei  borthiant,  ac 
i  gywion  y  gigfran  pan  lefant."  CymheUir  arnom  gan  y  cyn- 
hauaf  y  diolchgarwch  mwyaf  diffuant.  "  Ewch  i  mewn  i'w 
byrth  ef  a  diolch  ac  Pw  gynteddau  a  mawl  ;  diolchwch  iddo  a 
bendithiwch  ei  enw.^'  Mae  yn  briodol  gofyn  bob  amser  ac  yn 
neillduol  ar  ddiwedd  cynhauaf  toreithiog,  Beth  a  dalwn  iV 
Arglwydd  am  ei  hoU  ddoniau  ?  "  Ond  heblaw  y  gwersi  pwys- 
ig  y  mae  y  cynhauaf  wedi  ei  fwriadu  Vw  dysgu  i  ni  ;  y  mae-y 
cynhauaf  yn  naturiol  yn  eglurhad  ar  egwyddorion  mawrion 
llywodraeth  Duw,  felly  y  dehr  ef  allan  yn  y  testyn  Y  cynhau- 
af  yw  diwedd  y  byd." 

Y  DDAU  GYNHAUAF,  ucu  y  cyffelybrwydd  sydd  rhwng  y 
cynhauaf  yn  naturiol,  a  therfyniad  goruchwyliaethau  presenol 
yr  Anfeidrol. 

1.  3Iae  y  cynhauaf  yn  derfyniad  cyfres  o  oruchwyliaeth' 
ttu  blaerorol ;  felly  y  hydd  diicedd  y  byd.  Mae  y  cynhauaf 
yn  cael  ei  ragfiaenu  gan  gyfres  o  oruchwyliaethau  y  rhai  ydynt 
oll  yn  arweiniol  iddo  ;  heb  y  rhai  yn  wir  ni  byddai  cynhauaf 
0  honi ;  megis  achlesu,  aredig,  hau,  llyfnu,  a  chwynu  ;  mae  yr 
oU  yn  barotoawl  Vy  cynhauaf.  Ac  y  mae  dylanwadau  a  gor- 
uchwyUaethau  mewn  natur  i'r  un  perwyl,  y  gwlith,  y  gwlaw, 
y  gwynt,  a'r  gwres  ;  mae  yn  rhaid  cael  y  cwbl  ;  ac  y  mae  yr 
oU  yn  cydweithio  er  prysuro  "  addfed  ffrwyth  y  cyuhauaf." 

PeUy  Y  mae  teyrnas  Dduw  fel  pe  bwriai  dyn  hád  i'r  ddaear; 
a  chysgu  a  chodi  nos  a  dydd,  a'r  hâd  yn  egino  ac  yn  tyfu,  y 
modd  nis  gwyr  efe  ;  canys  y  ddaear  a  ddwg  ffrwyth  o  honi  ei 
hun,  yn  gyntaf  yr  eginyn,  ar  ol  hyny  y  dywysen,  yna  yr  ỳd 
yn  Uawn  yn  y  dywysen  ;  a  phan  ymddangoso  y  ffrwyth  yn  eb- 
rwydd  y  rhydd  efe  y  cryman  ynddo,  am  ddyfod  y  cynhauaf.'^ 
Dymá  yr  hoU  oruchwyUaethau  arweiniol  wedi  terfynu  yn  y 
cynhauaf.  FeUy  y  bydd  diwedd  y  byd.  Dirwynir  i  fynu  hoU 
oraehwyUaethau  presenol  Duw.    Mae  goruchWyUaethau  gwa- 


Y  DDAU  GYNHAUAF. 


hanol  wedi  bod  o^r  dechreuad.  Symudwyd  y  cyntaf  er  rhoddi 
lle  i'r  ail.  Ysgydwyd  y  nefoedd  a^r  ddaear  i  ddwyn  i  mewn 
oruchwyliaeth  ddisigl ;  ond  bydd  hon  yn  fuan  wedi  ateb  ei 
hamcan  ;  newidir  hi  o^i  ífiirf  bresenol,  plygir  hi  fel  llyfr  a  gos- 
odir  hi  o^r  neilldu,  a  diwedd  pob  peth  a  nesaodd^'  Mae  yr 
holl  freintiau  presenol  sydd  yn  perthyn  i  ni  fel  rhai  mewn  cyf- 
Iwr  0  baratoad  i  ddyfod  i  derfyniad  ;  oblegid  hyd  y  cynhauaf 
y  mae  y  rhai  hyn  i  barhau.  Wrth  ddyweyd  fod  terfyniad  i 
fod  ar  ffurf  bresenol  pethau,  nid  ydym  i  dybied  fod  y  byd  yn 
ymyl  ei  ddiwedd.  Mae  gau  broffwydi  wedi  myned  allan  yn  y 
dyddiau  diweddaf  hyn  i  gyhoeddi  nad  oes  ond  ychydig  flyn- 
yddoedd  rhwng  y  byd  a  bod  ar  ben  ;  ond  ''na  chredwch  bob 
ysbryd."  Cymerwyd  pedair  mil  o  flynyddoedd  i  baratoi  ac 
addysgu  y  byd  erbyn  yr  oruchwyliaeth  hon,  yn  sicr  nid  yw  i 
gael  ei  dirwyn  i  fynu  yn  haner  yr  amser  a  roddwyd  i  baratoi 
ar  ei  chyfer.  Os  rhoddwyd  pedair  mil  o  flynyddoedd  i  gael  y 
peiriant  yn  barod  i'w  osod  i  weithio  ar  y  byd  ;  yn  sicr  rhoddir 
iddo  lawer  o  filoedd  eto  i  wneyd  ei  waith.  Mae  pethau  mawr- 
ion  iV  íîwneyd  cyn  diwedd  y  byd.  Mae  yr  efengyl  hon  am 
y  deyrnas  i  gael  ei  phregethu  trwy  yr  holl  fyd,  er  tystiolaeth 
i'r  holi  genedloedd  ;  ac  yna  y  daio  y  diweddP  Mae  gwaith 
mawr  iV  wneyd  eto  cyn  y  diwedd,  ond  y  mae  y  diwedd  yn 
sicr.  "  Eithr  y  nefoedd  a^r  ddaear  sydd  yr  awrhon,  ydynt 
trwy  yr  un  gair  wedi  eu  rhoddi  i  gadw  i  dân,  erbyn  dydd  y 
farn,  a  distryw  yr  anwir  ddynion."  "  Eithr  dydd  yr  Argl- 
wydd  a  ddaw  megis  lleidr  yn  y  nos,  yn  yr  hwn  y  nefoedd  a 
ânt  heibio  gyda  thwrf,  a'r  defnyddiau  gan  wir  wres  a  doddant, 
a'r  ddaear  a'r  gwaith  a  fyddo  ynddi  a  losgir."  Bydd  yr  holl 
oruchwyliaethau  blaenoral  wedi  eu  dwyn  i  derfyniad.  A^r 
cynhauaf  yw  diwedd  y  byd." 

2.  Mae  y  cynhauaf  yn  dangospob  peth  yn  ei  gymeriad 
priodol;  félly  y  hydd  ddiwedd  y  byd.  Hyd  y  cynhauaf  y 
mae  yr  efrau  a'r  gwenith  ar  yr  un  maes.  Ac  y  mae  cymaint 
o  debygolrwydd  rhyngddynt  fel  y  mae  yn  anhawdd  eu  gwa- 
haniaethu  ;  a  hyd  yu  nod  pe  gellid  eu  gwahaniaethu,  maent 


248  Y  DDAÜ  GYNHAUAF. 

mor  agos  iV  gilydd,  ac  wedi  ymblethu  yn  eu  gilydd,  fel  y  mae 
perygl  wrth  gasí^lu  yr  efrau  ddiwreiddio  y  gwenith  gyda  hwy; 
gan  hyny,    Gadewch  i'r  ddau  gyd  dyfu  hyd  y  cynhauaf,"— 
yna  nis  gellir  camgymeryd  y  iiaill  am  y  llall,  na  pherygl  di- 
wreiddio  y  naill  wrth  dynu  y  llall.    Y  cynhauaf  a  ddengys  yr 
efrau  a'r  gwenith  heb  berygl  eu  camgymeryd.    Felly  y  bydd 
yn  niwedd  y  byd.    Yma  y  mae  y  drwg  a'r  da,  y  duwiol  a'r 
annuwiol,  y  cyfiawn  a'r  drygionus  yn  gymysgedig  fel  efrau  a 
gwenith  yn  yr  un  maes,  neu  us  a  gwenith  ar  yr  un  llawr 
dyrnu.    Y  mae  gwahaniaeth  hanfodol  rhyngddynt  ;  ond  y 
mae  yn  anhawdd  yn  fynych  yn  y  byd  hwn  ei  adoabod.  Mae 
tri  pheth  yn  ei  gwneyd  yn  anhawdd,  sef  llygredd  y  duwiol ; 
rhagrith   yr  annuwiol ;    a  chyfîfredinedd  goruchwyUaethau 
Rhagluniaeth  tuag  at  y  ddau.    Mae  y  duwiol  yn  disgyn  mor 
debyg  Tr  annuwiol  ;  mae  yr  annuwiol  yn  gallu  ymddangos 
mor  debyg  i'r  duwiol  ;  ac  y  mae  Duw  yn  ei  Ragluniaeth  yn 
gwneyd  cyn  lleied  o  ragor  rhyngddynt  fel  y  mae  yn  hawdd 
iawn  camgymeryd  y  naill  am  y  Ilall.    Mae  Judas  yn  ymddang- 
os  mor  debyg  i  sant,  a  Phedr  yn  tyngu  a  rhegu  mor  debyg  i 
ddyn  annuwiol  fel  y  mae  yn  anhawdd  eu  gwahaniaethu.  Yr 
oedd  yr  agwedd  gymysglyd  yma  ar  bethau  yn  nyddiau  Mala- 
chi  yn  peri  i  annuwiolion  ymhyfau,  ac  i'r  saint  ddigaloni. 

Oferedd  yw  gwasanaethu  Duw  ;  a  pha  lesiant  sydd  er  i  ni 
gadw  ei  orchymynion  ef,  ac  er  i  ni  rodio  yn  alarus  ger  bron 
Arglwydd  y  lluoedd  ?  ac  yr  awr  hon  yr  ydym  yn  galw  y 
beilchion  yn  wynfydedig  ;  ie,  gweithredwyr  drygioni  a  adeil- 
adwyd  ;  ie,  y  rhai  a  demtiant  Dduw  a  waredwyd."  Y  dyn- 
ion  annuwìolaf  sydd  yn  byw  oreu  ;  gweithredwyr  drygioni 
sydd  yn  Ilwyddo  fwyaf  ;  yr  anfifyddwyr  gwaethaf  sydd  yn  ym- 
ddangos  yn  cael  eu  ffafrio  benaf  ;  a'r  bobl  dduwiolaf  sydd  yn 
cael  y  cwpanau  chwerwaf  Ond  aroswch,  ,ar  y  maes  y  maent 
yn  awr,  yn  y  cynhauaf  y  gwelir  y  gwahaniaeth.  Yna  y 
dychwelwch  ac  y  íçwelwch  ragor  rhwng  y  cyfiawn  aV  dryg- 
ionus,  rhwng  yr  hwn  a  wasanaetho  Dduw  aV  hwn  nis  ^was- 
anaetho  ef ;  canys  wele  y  dydd  yn  dyfod  ynllösgi  megis  ffwrn, 


y  DDAU  GYKHAUAF. 


a'r  holl  feilchion  a  holl  weithredwyr  anwiredd  a  fyddant  sofl, 
a^r  dydd  sydd  yn  dyfod  a'u  llysg  hwynt,  fel  nas  gadawo  idd- 
ynt  na  gwreiddyn  na  changen."  Dyma  y  drygionus  yn  ei 
wir  gymeriad.  Ond  haul  cyfiawnder  a  gyfyd  i  chwi  y  rhai 
ydych  yn  ofni  fy  enw  a  meddyginiaeth  yn  ei  esgyll  ;  a  chwi 
a  ewch  allan  ac  a  gynnyddwch  megis  lloi  pasgedig,''  A 
byddant  elddof  fi,  medd  Arglwydd  y  lluoedd,  y  dydd  y  gwnel- 
wyf  briodoledd  ;  arbedaf  hwynt  hefyd  fel  yr  arbed  gwr  ei  fab 
sydd  yn  ei  wasanaethu.^'  Dyma  y  cyfiawn  yn  ei  ogoniant. 
Mae  terfyniàd  y  ddameg  hon  yn  dangos  y  ddau  yn  eu  diwedd. 
Bwrir  y  drygionus  ''i^r  ffwrn  dân  ;  yno  y  bydd  wylofain  a 
rhincian  dannedd  ;  a  llewyrcha  y  rhai  cyfiawn  fel  yr  haul  yn 
nheyrnas  eu  tad."  Dyma  y  pryd  y  gweUr  pob  cymeriad  y 
peth  ydy w  mewn  gwirionedd.   "  Y  cynhauaf  y w  diwedd  y  byd." 

3.  Mae  y  cynhauafyn  adeg  o  ad-daliad  ;  felly  y  hydd  di- 
loedd  y  hyd.    Yn  y  cynhauaf  fel  rheol  y  mae  pob  un  yn  cael 
yn  ol  ei  latur  blaenorol,   Y  diog  nid  ardd  o  herwydd  oerder  y 
gauaf."    Nid  à  yr  amaethwr  diog  ddim  allan  i  aredig  yn  y 
gauaf  am  ei  bod  yn  oer.    G  weU  ganddo  ef  orwedd  yn  ei  wely ; 
neu  eistedd  ar  yr  aelwyd  ;  neu  lechu  ynghysgod  y  fegin  ar 
bentan  yr  efaU,  nag  aredig  ei  faes  ;  ond  fe'i  cospir  am  ei  seg- 
urdod,  "  am  hyny  y  cardota  efe  y  cynhauaf,  ac  ni  chaiff  ddim.-' 
Mae  natur  yn  onest  iawn  ;  mae  yn  talu  yn  dda  i'r  rhai  sydd 
yn  Uafurio,  ac  yn  cospi  y  rhai  sydd  yn  esgeuluso.    Yn  y  cyn- 
hauaf  caifif  pob  un  sefyU  yn  ei  ran.    FeUy  y  bydd  yn  niwedd 
y  byd.    Bydd  pob  un  yn    derbyn  yn  ol  yr  hyu  a  woaeth  pa 
un  bynag  fyddo  ai  da  ai  drwg."      Na  thwyUer  chwi,  ni  wat- 
warir  Duw,  canys  beth  bynag  a  hauo  dyn  hyny  a  fed  efe.  Yr 
hwn  sydd  yn  hau  i^r  cnawd,  oV  cnawd  a  fed  lygredigaeth  ;  a'r 
hwn  sydd  yn  hau  Pr  ysbryd,  o'r  ysbryd  a  fed  fywyd  tragy- 
wyddol."    Bydd  y  medi  yn  ol  yr  hau  mewn  rhyw  a  gradd  ; 
"  beth  bynag  a  ha.uo  dyn  hyny  hefyd  a  fed  efe  ;  "    a'r  hwn 
sydd  yn  hau  yn  brin  a  fed  yn  brin  ;  a'r  hwn  sydd  yn  hau  yn 
helaeth  a  fed  hefyd  yn  helaeth."    Dywedir  yn  awr  wrth  ryw 
rai  sydd  yn  dyoddef  anmharch,  ac  yn  gwneyd  aberth  er  mwyn 


250 


Y  DDAU  GYNHAUAF. 


ei  enw  ef,  "  fe  a  delir  i  chwi  yn  adgyfodiad  y  rhai  cyfiawn  ; " 
a  bygythir  ei  ddyfodiad  ar  ryw  rai,  "  a  thân  ífiamllyd,  gan 
roddi  dial  i'r  sawl  nid  adwaenant  Dduw,  ac  nid  ydynt  yn  uf- 
uddhou  i  efengyl  ein  Harglwydd  lesu  Grist."  Fel  y  mae  y 
cynhauaf  yn  adeg  o  adaliad  y  mae  hefyd  yn  adeg  o  gymysg 
deimladau.  Llawenydd  amser  cynhauaf,"  ydyw  llawenydd 
mwyaf  yr  amaethwr.  Llawenydd  amlhad  eu  hỳd  a'u  gwin 
hwynt ;  "  a  thristwch  mwyaf  bywyd  yr  amaethwr  ydyw  cyn- 
hauaf  methiedig.  Nis  gallasai  Habacuc  ddychmygu  am  dra- 
llod  mwy  na  holl  gynyrch  y  flwyddyn  yn  methu.  'A  thra  y 
mae  y  diwyd  yn  casglu  ei  ysgubau  gyda  llawenydd  amser  cyn- 
hauaf,  y  mae  y  diog  yn  newynog  o  ddrws  i  ddrws  yn  cardota, 
heb  gael  dim.  Felly  y  bydd  yn  niwedd  y  byd  hwn,  ''Eithr 
Vr  rhai  sydd  gynbenus  ac  anufudd  i'r  gwirionedd,  eithr  ufudd  i 
anghyfiawnder  y  bydd  llid  a  digofaint,  trallod  ac  ing  ar  bob 
enaid  dyn  sydd  yn  gwneuthur  drwg  ;  eithr  gogoniant,  an- 
rhydedd,  a  thangnefedd  i  bob  un  sydd  yn  gwneuthur  daioni." 
Saif  pob  un  yn  ei  ran  yn  niwedd  y  dyddiau.  "  A^r  cynhauaf 
yw  diwedd  y  byd  " 

4.  Mae  y  cynhauaf  yn  rhoddi  rhagolygon  clir  ar  y  dyfod- 
ol :  felly  y  hydd  yn  iiüöedd  y  hyd.  Mae  pryder  mawr  yn 
meddwl  yr  amaethwr  nes  cael  y  cynhauaf.  Y  mae  yn  dal  ar 
bob  gwynt — yn  edrych  ar  bob  cwmwl — yn  ofni  pob  cyfnewid- 
iad,  oblegid  y  mae  cynhahaeth  yn  amser  a  ddaw  yn  ym- 
ddibynu  ar  y  cynhauaf  a  geir.  Os  prin  a  methianus  a  fydd  y 
cynhauaf,  pruddaidd  fydd  y  rhagolygon  erbyn  y  dyfodol  ;  ond 
os  ceir  cynhauaf  da,  gellir  edrych  yn  ddiofn  ar  y  gauaf  du. 
Felly  y  bydd  yn  niwedd  y  byd.  Dyma  yr  adeg  y  deuwn  î 
ddea^  yn  eglur  beth  a  fyddwn  am  dragy wyddoldeb.  Byddwn 
naill  ai  wedi  ei  cholli  am  byth,  neu  ynte  wedi  ein  gwneyd  am 
dragywyddoldeb.  Oh  !  y  rhagolygon  pruddaidd  fydd  yn 
yraagor  o  flaen  miloedd.  Bydd  y  geiriau  dwys  sydd  yn  llyfr 
y  proffwyd  Jeremiah  wedi  dyfod  yn  brofiad  chwerw  yn  eu 
heneidiau  ; — Y  cynhauaf  a  aeth  heibio,  darfu  yr  haf,  ac  nid 
ydym  ni  gadwedig  !      Bydd  cynwysiad  y  geiriau  yna  wedi 


Y  DDAÜ  GYNHÁÜAF. 


251 


eu  golchi  o'r  llyfr  i  gydwybod  yr  aunuwiol,  ac  yn  ei  lleuwi 
âg  euogrwydd  chwerw.  Hafddydd  hywyd  wedi  myned  heibio, 
cynhauafyrenaid  wedidarfod,  a  dim  wedi  ei  ddarparu  ar 
gyfer  y  gauaf  tragy wyddol.  Crwydro  creigydd  moelion,  oer- 
llyd,  Gehena  yn  gardotyn  newynog,  ac  heb  gael  dim.  0  I  y 
dyfodol  tlawd. 

Ond  y  mae  yna  filoedd  wedi  ei  gwneyd  hi  ;  gallant  edrych 
yn  mlaen  yn  ddiofn,  Agored  tragywyddoldeb  ei  fynwes,  es- 
tyned  ei  freichiau,  y  mae  daioni  yn  nghadw  iddynt  dros 
ddyddiau  lawer.''  Mae  digonolrwydd  Uawenydd yn  eu 
haros  ;  "  a  digrifwch  yn  dragywydd  "  o'u  blaen.  Edrychant 
ar  angau  yn  ddiofn— wynebant  y  frawdle  yn  ddiarswyd— 
croesawant  ddyfodiad  y  B  arnwr  gyda  gorfoledd— a  derbyn 
iant  o'i  enau  y  gwahoddiad  anrhydeddus,— '•  Deuwch,  chwi 
fendigedigion  blant  fy  Nhad  ;  etifeddwch  y  deyrnas  abaroto- 
wyd  i  chwi  er  cyn  seìliad  y  byd."  "  A'r  cynhauaf  yw  diwedd 
y  byd." 

Mae  ystyr  arall  hefyd  yn  yr  hon  y  mae  yn  awr  yn  p^ynhauaf 
arnom.  Cynhauaf  breintiau  yr  efengyl  ydy w  ein  dydd  hwn  ; 
a  chyfle  genym  i  barotoi  erbyn  yr  amser  a  ddaw  ;  a  Mab 
gwaradwyddus  yw  yr  hwn  a  gwsg  yn  amser  cynhauaf."  0  I 
wrandawyr  anwyl,  gwyliwch  golli  y  cyfle,  eich  *'dydd  hwn 
Mae  eich  tragywyddoldeb  yn  troi  ar  y  defnydd  u  wnewch  o 
hono.  Y  diwedd ! — Mae  rhyw  ddifrifwch  yn  y  gair  ;  diwedd 
dydd — diwedd  blwyddyn — diwedd  bywyd — diwedd  y  byd  I 
0  î  beth  a  fyddwn  yn  y  diwedd  ?  Ystyr  y  perfifaith,  ac 
edrych  ar  yr  uniawn,  canys  diwedd  y  gwr  hwnw  fydd  tang- 
nefedd." 


PREGETH  XIIL 


BTIFEDDIAETH  Y  SAINT. 


COLOSSIAID  Ì.  12. 

Gan  ddiolch  i'r  Tad,  yr  hwn  a'n  gwnaeth  ni  yn  gymhwys  i  gael 
rhan  o  etifeddiaeth  y  saint  yn  y  goleuni." 


Mae  y  testya  yn  galw  eiû  sylw  at  etifeddiaeth  y  saint  yn  y 
goleuni ;  a'r  oruchwyliaeth  ar  yr  etifeddion  er  eu  cymhwyso 
iddi. 

Etifeddiaeth  y  saint  yn  y  goleüni."  etifeddiaeth — 
Yr  etifeddion — a  Sefyllfa  yr  etifeddiaeth  : — "  Etifeddiaeth  y 
saint  yn  y  goleuni." 

Yr  etifeddiaeth.  Beth  ydyw  ?  Cynwysir  ynddi  hollfreint- 
iau  crefydd  yn  y  byd  yma,  a  holl  wobrau  crefydd  yn  y  byd 
nesaf,  "can'  cymaint"  yn  y  byd  hwn,  "  ac  yn  y  byd  a  ddaw 
fywyd  tragywyddol."  Nis  gwn  pa  faint  sydd  yn  gynwysedig 
yn  yn  y  can'  cymaint "  yn  y  byd  yma,  llawer  llai  y  gwn  pa 
faint  sydd  yn  gynwysedig  yn  y  ^'bywyd  tragywyddol,''  yn  y 
byd  nesaf ;  ond  pa  faint  bynag  sydd  yn  gynwysedig  ynddynt, 
y  mae  y  cwbl  wedi  ei  gynwys  yn  gryno  yn  yr  ymadrodd  hwn 
etifeddiaethP  Mae  etifeddiaeth  yn  dwyn  tri  pheth  i'n 
meddwl,— mawredd,  gwychder,  a  pharhad  ;  ac  y  mae  y  tri 
pheth  yna  yn  gyflawn  yn  etifeddiaeth  y  testyn.  Am  ei  mawr- 
edd,  y  mae  eto  heb  ei  mesur,  o  leiaf,  y  mae  ei  mesuriad  heb  ei 
roddi  i  ni.  Am  ei  gwychder,  y  mae  uwchlaw  darluniad  ; 
gwelodd  Paul  hi,  ond  yr  oedd  yn  rhy  fawreddog  i  gynyg  tynu 
darlun  o  heni  ;  nid  oedd  ganddo  ddim  ond  gwaeddi,  "  An- 
nhraethadwy  a  gogoneddus."  Ac  am  ei  pharhad,  digon  yw 
dyweyd,  "a  bywyd  tragywyddol  a  etifedda  efe."   Dyna  i 


ÊTIFEDDIAETH  Y  SAINT. 


253 


chwi  rywbeth  a  gydrêda  yn  gyfochrog  â'r  enaid  am  oes  y 
Duwdod. 

Yr  etifeddion       etifeddiaeth  y  saint."   Y  saint,  dyma  yr 
etifeddion  ;  y  maent    yn  etifeddion  i  Dduw,  ac  yn  gyd-eti- 
feddion  â  Christ ;  "  ac  y  mae  pob  dyn  «uwiol  yn    etifedd  i 
Dduw  trwy  Grist."    Mae  dynion  yn  dyfod  i  etifeddiaethau  yn 
y  byd  trwy  un  o  dair  ffordd  ;  trwy  achyddiaeth— trwy  ew- 
yllys_a  thrwy  bryniad.    Mae  y  cyntaf-anedig  yn  dyfod  iV 
etifeddiaeth  yn  achyddol  ;  efe  yw  yr  etifedd ;  ac  os  oes  etì- 
feddiaeth,  y  mae  yn  dyfod  iddo  trwy  hawlfraint  berthynasol. 
Mae  ambell  un  yn  dyfod  i  etifeddiaeth  trwy  ewyllys.  Rhyw 
hen  ewythyr  cyfoethog  yn  marw  yn  ddiblant,  ac  yn  gadael  ei 
etifeddiaeth  ar  ei  ol  yn  ei  ewyllys  iV  nai.    Ac  y  mae  llawer 
iawn  yn  y  dyddiau  yma  yn  dyfod  i  etifeddiaethau  trwy  bryn- 
iad.    Dynion  o^r  dosbarth  gweithiol  yn  ymgodi  trwy  ddiwyd- 
rwydd,  a  sobrwydd,  a  gonestrwydd,  ac  yn  prynu  etifeddiaeth- 
au  iddyut  eu  hunain,  y  rhai  y  gorfodìd  hen  ystadwyr  pende- 
figol  Fw  gwerthu,  oblegid  iddynt  trwy  wastraff  ac  afradlon- 
edd  redeg  trwyddynt  ;  ac  yn  wir,  y  mae  hono  yn  ffordd  an- 
rhydeddus  iawn  i  ddyfod  i  etifeddiaeth,  y  gall  dyn  edrych  arni 
a'i  mwynhau  fel  ffrwyth  llafur  caled  ei  feddwl  a'i  ddwylaw  ei 
hun.    Mae  y  Cristion  yn  etifedd  yn  y  tair  ffordd  yma.  Mae 
yn  etifedd  yn  achyddol  trwy  hawlfraint  berthynasol  ;— "  Ac 
os  plant,  etifeddion  hefyd."      Os  plant,"  nid  oes  dim  dadl  am 
yr  etifeddiaeth.    Os  ydych  yn  sicr  eich  bod  yn  blant,  yr  wyf 
ya  sicr  eich  bod  yn  etifeddion.    Mae  yn  y  berthynas  i'r  holl 
blant.    Maent  y n  etifeddion  trwy  ewylly s  ;— "  Y  Tad  cyfiawn, 
yr  wyf  yn  ewyllysio  Ile  yr  wyf  fi  fod  o  honynt  hwythau  hefyd 
gyda  myfi."    Ni  bydd  lesu  Grist  yn  foddlawn  yn  y  nefoedd 
nes  cael  ei  deulu  yno  ato.    Ac  y  maent  yn  etifeddion  trwy 
bryniad  ;  talodd  y  Meichiau  yn  Ilawn  ara  dani  ar  Galfariá  un 
prydnawn  wrth  farw,  ac  y  mae  yr  etifeddiaeth  yn  rhydd 
0  ddyled  i'r  etifeddion.    "  Yr  hwn  yw  ernes  ein  hetifedd- 
iaeth  hyd  bryniad  y  pwrcas  i  fawl  ei  ogoniant  ef."    Y  maent 
yn  etifeddion  triphlyg  ;  a  "  rhaff  dair  cainc  ni  thorir  ar  frys.'^ 


254 


ETlFEDDIAETn  Y  SAINT. 


Sefyìlfa  yr  etifeddiaeth  ; — "  etifeddiaetîi  y  saint  ya  y  gol- 
euni."  Mae  ymadrodd  eyfystr  gan  yr  Apostol  Pedr, — 
etifeddiaetli  anllygredig,  a  dihalogedig,  a  diddíflanedig  ;  ac  yn 
nghadw  yn  y  nefoedd  i  chwi."  Yn  wir,  y  mae  yn  dda  i  ni 
mai  yn  y  nefoedd  y  ma^yn  nghadw  ;  oblegid  pe  cawsem  ni 
yr  etifeddiaeth  dan  ein  llaw  ein  hunain,  buasem  yn  lled  debyg 

0  fyned  trwyddi  er  cymaint  ydyw.  Rhoddwyd  etifeddiaeth 
ëang  iawn  i'n  rhieni  cyutaf  i  ddechreu  eu  byd  yn  Eden  ;  ond 
ni  bn  yr  ben  bobl  fawr  o  dro  cyn  myned  trwy  y  cwbl  ;  mae 
eu  plant  wedi  myn'd  heb  ddim  ;  ond  yn  nhrefn  y  cyfamod 
newydd  cadwodd  Duw^  yr  etifeddiaeth  dan  ei  law  ei  hun,  yn  y 
nefoedd  ;  ond  y  mae  yn  rhoddi  ei  llog  i  fagu  yr  etifeddion  tra 
y  maent  o  dan  oed  ;  dyma  y  can'  cymaint  yn  y  byd  hwn  ; 
ond  y  mae  yr  etifeddiaeth  yn  nghadw  yn  y  nefoedd  i  chwi : — 
"  etifeddiaeth  y  saint  yn  y  goleuni.''  Goleuni  yn  gosod  allan 
burdeb  y  nefoedd.  Yr  elfen  buraf  yw  y  goleuni.  ''Goleuni 
yw  Duw,"  i  osod  allan  burdeb  ei  natur  ;  ac  etifeddiaeth  yn  y 
goleuni  yw  etifeddiaeth  y  saint.  Goleuni  yn  gosod  allan  eg- 
lurdeb  y  nefoedd  ;  ''oblegid  beth  bynag  sydd  yn  egluro,  gol- 
euni  yw.^^  Yno  nis  gellir  camgymeryd,  bydd  pob  goruchwyl- 
iaeth  wedi  ei  hesbonio  ;.ac  yno  '*yr  adnabyddaf  megis  y'm 
hadwaenir.'^  Goleuni  i  ddangos  sirioldeb  y  nefoedd  ; — "  Melps 
yn  ddiau  yw  y  goleuni,  a  hyfryd  yw  iV  llygaid  weled  yr  haul." 
Yn  y  nefoedd  bydd  yno  bawb  wrth  eu  bodd,  oblegcid  bydd 
yno  bawb  yn  y  goleu.  Digonolrwydd  llawenydd  sydd  ger  dy 
fron.  ac  ar  dy  ddeheulaw  y  mae  digrifwch  yn  dragjwydd." 

Etifeddiaeth  y  saint  yn  y  goleuni."    Rhodded  jr  Arglwydd 

1  ni  gael  rhan  ynddi. 

Yr  oruchwyliaeth  ar  yr  etifeddion  er  eu  cymhwyso 
iDDi.  "  Gan  ddiolch  i^r  Tad,  yr  hwn  a^n  gwnaeth  ni  yn  gym- 
hwys.'' 

Yr  oriichioyliaeth  yn  ei  natiir ; — "gwnaeth  ni  yn  gym- 
hwys."  Mae  cymhwyso  i  fod  ar  bechadur  cyn  myned  ag  ef 
i'r  nefoedd.  Nid  yw  dyn  yn  ei  gyflwr  naturiol  ddim  yn  gym- 
hwys  i  fyned  yno  ;  nid  yw  y  nefoedd  ac  yntau  ddira  yn  taro 


ETIFEDDIAETH^y  SAINTo 


255 


ea  gilydd.  Mae  y  cymhwysder  yma  yn  gynwysedig  mewn 
dau  beth  ;  sef  rhyddhad  y  person  odditan  ddedfryd  condemn. 
îad,  ac  adferiad  ei  natur  ar  ddelw  Duw  ;  yr  hynaelwir  mewn 
duwinyddiaeth  yn  gyfiawnhad  asancteiddhad.  Yn  y  cyfiawn- 
had  y  mae  y  person  yn  cael  ei  ryddhan  oddiwrth  ddedfryd 
gondemniol  y  gyfraith  ;  yn  y  sancteiddhad  y  mae  natur  ddi- 
rywedig  dyn  yn  cael  ei  hadferu  ar  ddelw  Duw.  Yn  y  cyf- 
iawnhad  y  mae  yr  enaid  yn  cael  hawl  i^r  nefoedd  ;  yn  y  sanct- 
eiddhad  y  mae  yn  cael  cymhwysder  i'r  nefoedd.  Yn  y  cyf- 
'iawnhad  y  mae  yn  cael  title  i^r  etifeddiaeth  ;  yn  y  sancteidd- 
'had  y  mae  yn  cael  parotoad  i'r  etifeddiaeth.  Yr  hwn  sydd 
ya  maddeu  dy  holl  anwireddau  yn  y  cyfiawnhad  ;  "  Yr 
hwn  sydd  yn  iachau  dy  hoU  lesgedd yn  y  sancteidd- 
had.  Ac  y  mae  adferiad  ein  natur  i  ddelw  Duw  yn  Uawn 
mor  angenrheidiol  er  ein  cymhwyso  i^r  nefoedd,  ag  ydyw  cym- 
eradwyo  ein  personau  ger  bron  Duw  gwnaeth  ni  yn  gym^ 
hwys." 

Yr  oedd  lesu  Grist  yn  dy weyd  wrth  ei  ddysgybiion  ychydig 
cyn  gadael  y  ddaear,  Yr  wyf  fi  yn  myned  i  barotoi  lle  i 
chwi."  Nis  gwn  pa  barotoi  oedd  ganddo  i  wneyd  ar  y  nef- 
oedd  chwaith,  os  nad  cymeryd  meddiant  o  honi  ;  oblegid  yr 
oedd  y  deyrnas  wedi  ei  pharotoi  er  cyn  seiliad  y  byd  ;— ond  y 
mae  yn  dy  weyd  ei  fod  ef  yn  myned  i  barotoi  lle  iddynt  ;  ac 
yn  ymyl  hyny  y  mae  yn  sicrhau,  ar  ol  ei  fyned,  yr  anfonai  yr 
Ysbryd  Glan,  y  Diddanydd  arall,  i'w  parotoi  hwythau  i'r  lle. 
Gwelwch  yma— mae  lesu  Grist  yn  y  nef  yn  parotoi  y  lle  idd- 
ynt  hwy,  a^r  Ysbryd  ar  y  ddaear  yn  eu  parotoi  hwythau  i'r 
lle  ;  ac  erbyn  y  byddo  y  lle  yn  barod  gan  Grist,  a  hwythau 
yn  barod  gan  yr  Ysbryd,  dyna  fydd  yn  nefoedd  fendigedig 
wedi  hyny.  Ac  yn  wir,  pe  cai  y  Cristion  fyned  Pr  nefoedd 
heb  ei  gymhwyso,  ni  byddai  wrth  ei  fodd  yno  ;  oblegid  nid 
bod  yn  y  nefoedd  yn  unig  a  wna  ddyn  yn  ddedwydd  ;  ond 
rhaid  iddo  feddu  egwyddorion  y  nefoedd  yn  ei  enaid,  a^r  eg- 
wyddorion  hyny  yn  awyr  gUr  y  nefoedd  yn  ymddadblygu, 
hyny  fydd  perfifeithiad  ei  ddedwyddwch.    Gwyddom  yn  natur- 


256 


ETIFEDDUETH  Y  SAINT. 


iol  fod  yn  rhaid  i  ddyn  deimlo  fod  y  fan  lle  y  byddo,  yn  ei 
daro,  onide  ni  bydd  wrth  ni  fodd  yno.    Beth  feddylid  am  y 
gweithiwr  bach  tlawd,  oddiar  lechwedd  un  o  fynyddoedd 
Cymru,  yn  eael  ei  wahodd  i  fynu  i  balas  eì  mawrhydi,  ein 
brenhines,  i  giniaw  at  y  teulu  brenhinol  ? — Mae  y  bwrdd  wedi 
ei  hulio  o'r  danteithion  brasaf  ;  a  phrif  bendefigion  y  deyrnas 
i  gydeistedd  wrth  y  bwrdd  i  wledda-    Arweiniwch  y  gweith- 
iwr  yn  ei  wisg  lom  i'r  ystafell  wledd  at  y  cwmni  urddasol ; 
druan  o  hono,  byddai  yn  well  ganddo  lechu  yn  nghil  y  drws 
na  myned  i  mewn  atynt.    Nid  am  fod  ganddo  ddim  yn  er- 
byn  neb  o  honynt  ;  ac  nid,  yn  wir,  am  na  hoffai  gael  rhan  o'r 
wledd,  ond  y  mae  cymaint  o  ddefodau  yn  nglyn  â'u  gwledda, 
fel  y  byddai  yn  well  gan  yr  hen  weithiwr  eistedd  yn  môn  y 
clawdd,  dan  gysgod  y  berth  dewfrig,  gyda^i  grystyn  sych  a'i 
dynied  llaeth  ;  byddai  y  fan  hono  yn  ei  daro  yn  well  na  bod 
yn  y  palas  brenhinol,  gyda'r  cwmni  urc^asol,  wrth  y  bwrdd 
llawn.    Rhaid  i'r  fan  a  ninau  ateb  ein  gilydd  cyn  y  byddwn 
yn  ddedwydd.    Ond  byddai  pechadur,  pe  cai  fyned  Pr  nef- 
oedd  yn  ei  gyflwr  gwreiddiol,  yn  fil  annedwyddach  ;  byddaf 
presenoldeb  yr  orsedd  yn  boen  iddo — dysgleirdeb  wynebpryd 
y  Gwr  sydd  ar  yr  orseddfainc  yn  arogl  marwolaeth  iddo — a 
gwisgoedd  gwynion  y  dyrfa  berffeithiedig  yn  adlewyrchu 
gwarth  ar  ei  fratiau  budron.    Byddai  yn  well  gan  yr  annuw- 
iol  gael  llechu  yn  nghilfachau  dyfnaf  ogofau  tywyllaf  yr  ail 
farwolaeth,  na  bod  yn  ymyl  gorsedd  Duw  yn  y  nefoedd  heb  ei 
gymhwyso  i  fwynhau  y  lle.    Rhaid  cael  y  nefoedd  ynom  ni, 
cyn  y  byddwn  ni  yn  gymhwys  Pr  nefoedd.    Mae  y  môr  yn 
rhedeg  i  fynu  i'r  afon  cyn  i'r  afon  gyrhaedd  i^r  môr.  Rhaîd 
cael  egwyddorion  ac  ysbryd  y  nefoedd  yn  ein  heneidiau  ni  ar 
y  ddaear  ;  a'r  egwyddorion  mawrion  hyny  yn  awyr  glir  y 
nefoedd  yn  ymddadblygu,  fýdd  perffeithiad  ein  dedwyddwch. 
A  phan  y  deuwn  ni  yn  gymhwys  i'r  nefoedd,  cymer  Duw  ni 
yno.    Cymeryd  y  p:oreu  o'r  ddaear  y  mae  y  nefoedd.  Dy- 
wedai  yr  hybarch  John  Jones,  Talsarn,  "  fod  y  nefoedd  yn 
trin  y  ddaear  ŷn  galed  iawn,  trwy  gymeryd  y  rhai  goreu  oddí- 


ETIFEDDIAETH  Y  SAINT.  251 

arni  •  fel  ambell  i  arolygwr  yn  yr  Ysgol  Sul,  os  bydd  gan  yr 
athrlw  ryw  fachgen  gwell  am  ddysgu  na^r  lleill,  cymer  hwnw 
i  ddosbarth  uwch,  a  gadael  yr  athraw  i  boeni  gyda^r  rhai 
salaf  ;  fel  yna  y  mae  y  nefoedd  yn  yspeilio  y  ddaear  o'i  gor- 
euon      Os  bydd  rhy w  blentyn  anwylach  na'i  gilydd  mewn 
teulu,  rhaid  i^r  nefoedd  ei  gael.    Os  bydd  rhyw  wr  ieuanc 
mwy  gobeithiol  na'i  gyfoedion,  cymer  y  nefoedd  ef  i  fifwrdd. 
Os  bydd  rhy w  ddiacon  mwy  gwerthfawr  na'i  gilydd  yn  yr  eg- 
Iwys,  yspeilia  y  nefoedd  ni  o  hono.    Os  bydd  rhywbregethwr 
mwy  nodedig  na^i  frodyr  yn  y  pwlpud,  geilw  y  nefoedd  arno 
gartref    Yn  wir,  y  mae  y  nefoeddyn  trin  y  ddaear  yn  lled 
arw,  onid  yw  ?    Ond  er  hyny,  y  maent  yn  y  teulu—^^  O^r  hwn 
yr  enwir  yr  holl  deulu,  yn  y  nefoedd  ac  ar  y  ddaear  a 
phan  y  deuwn  ninau  yn  gymhwys,  cawn  .ninau  fyned  hefyd. 
Gwnaeth  ni  yn  gymhwys." 
Yr  oruchwyliaeth  yn  ei  gwrthddrychau ni  yn  gym- 
hwys."    Beth,  ai  tybed  fod  yn  bosibl  eín  gwneyd    ni "  yn 
gymhwys  i'r  goleuni  ?    Beth  oeddym  ni  ?    Pob  peth  gwaeth 
na'i  gilydá  y  gellwch  chwi  feddwl  am  dano        plant  digof- 
aint  megis  eraiU'^— "  gelynion  mewn  meddwl  trwy  weithred- 
oedd  drwg halogedig  o  wadn  y  troed  hyd  goryn  y  pen  " 
halogedig  hyd  yn  nod,  eu  meddwl  a\i  cydwybod."    Ac  a 
ydyw  yn  bosiìbl  gwneyd  y  fath  gymeriadau  yn  gymhwys  i^w 
dangos  yn  y  goleu  ?    Gras  mawr  fuasai  arbed  pechadur  rhag 
cael  ei  ddamnlo  ;  oud  gras  anfeidrol  fwy  ydyw  gwneyd  pech- 
adur  a  dyuwyd  gan  ddiafol  trwy  ffosydd  ffieiddiaf  llygredig- 
aeth  mor  làn  na  wel  sancteiddrwydd  yr  un  ysmotyn  arno  ; 

yn  ddifai  ger  bron  gorseddfainc  Duw,"  yn  gymhwys  iV  ddal 
yn  y  goleuni  pur,— "  ni  yn  gymhwys  Pr  goleuni.^^ 

Yr  oruchioyliaeth  yn  ei  phrif  weithydd,--''  y  Tad,  yr  hwn 
a^n  gwnaeth  ni  yn  gymhwys.'^  Ownaeth  ni  yn  gymhwys.'^ 
Mae  gwneyd  i  fod  ar  bechadur  cyn  myned  ag  ef  i'r  nefoedd. 
Mae  swn  gwneyd  mawr  drwy  y  Beibl  i  gyd.  Bu  gwneyd 
mawr  ar  Grist  mewn  trefn  i'w  wneyd  yn  Waredwr  cymhwys 
i  bechadar  :— ei  wneyd  o  wraig  ;  a'i  wneyd  dan  y  ddeddf ; 


258 


ETIFEDDIÀETH  Y  SAINT. 


gwneyd  "  yr  Hwn  nid  adnabii  bechod  yn  bechod  drosom  ni  ; " 
ei  wneyd  i  "  ni  gan  Dduw  yn  ddoethineb,  ac  yn  gyfiawnder, 
ac  yn  sancteiddrwydd,  ac  yn  brynedigaeth."  ,Gyda  pharch  y 
dylid  ei  ddyweyd,  nid  oedd  yr  ail  Berson  yn  yr  hanfod  Ddwy- 
fol  yn  Waredwr  cyrahwys  i  bechadiir  nes  i  Dduw  ei  wneyd. 
Beth  oedd  y  cynllunio  yn  nhragywyddoldeb— yr  ymgnawdoli 
yn  Bethlehem — y  chwysu  yn  Gethsemaue — a'r  marw  ar  Gal- 
faria  ?  ond  Duw  yn  gwneyd  ei  Fab  yn  Waredwr  cymhwys  i 
bechadur.  Mae  gwneyd  mawr  i  fod  aruom  ninau  eto  cyn  bod 
yn  gymhwys  f  fyned  ato  ; — gwneyd  mawr  i  wneyd  pechadur 
yn  sant,  a  gwneyd  mawr  wedi  hyny  i  wneydsant  yn  berffaith; 
— ein  gwneyd  ni  yn  gyfranogion  o  Grist  ;  ein  gwneyd  "  yn 
gyfranogion  o'r  duwiol  anian  ;  ein  gwneyd  ni  "yn  gymer- 
adwy  ganddo  ef ;"  ein  gwneyd  "ni  yn  gyfiawnder  Duw  yn- 
ddo  ef  ;  "  ein  gwneyd  ni  yn  gyfranogion  o'i  sancteiddrwydd 
ef  ;  "  ac  yn  y  diwedd,  ein  gwneyd  "  yn  gymhwys  i  gael  rhan 

0  etifeddiaeth  y  sâint  yn  y  goleuni."  Ah  !  y  mae  Ue  i  ofni 
fod  canoedd  yn  ein  heglwysi  yn  tybio  mai  y  cwbl  sydd  eisiau  i 
fyned  a  dyn  i'r  nefoedd,  ydyw  gwella  tipyn  ar  y  dyn  oddiallan 
— gwyngalchu  yr  ymarweddiad — tocio  y  pechodau  mwyaf  cy- 
hoeddus  — prydferthu  felly  á  moesoldeb  alhinol  ;  ond  na 
thwyller  chwi,"  bobl  anwyl,  ni  watworir  Duw  !  "  Oddieithr 
geni  dyn  drachefn,  ni  ddichon  efe  weled  teyrnas  Dduw," 
Rhaid  i'r  cyfnewidiad  fyned  yn  ddyfnach  na'r  croen,  y  cnawd, 
yr  esgyrn,  a'r  mer — rhaid  ei  eni  drachefn  " — rhaid  cael  calon 
newydd  ynddo  ;  ac  wedi  cael  hono,  fe  geir  pob  peth  y  tu 
allan  iddo  drachefn.    Wel,  dyna  oruchwyh'aeth  na  ddaw  byth 

1  ben.  Na  ddaw,  os  nad  oes  rhyw  law  heblaw  llaw  dyn  iV 
chyflawni.  Ond  y  mae  yma  warantiad  am  ei  chwblhad  ; — 
^'yTad,  yrhwn  a^n  gwnaeth  ni  yn  gymhwys."  Dwylaw 
Zorobabel  a^i  sylfaenasant,  aM  ddwylaw  ef  a'i  gorphen."  Mae 
Duw  wedi  dechreu  y  gwaith,  ac  y  mae  y  Duw  a'i  dechreuodd 
yn  sicr  o'i  orphen  hefyd,  erbyn  dydd  lesu  Grist.  Beth  yw 
rhwystrau  i'n  Duw  ni  ?  Dywed  yn  awdurdodol  yn  eu  gwyneb 
oll,    Gwnaf,  a  phwy  a'ra  lluddia." 


ETIFEDDIAETH  Y  SAINT. 


2Ò9 


Yr  oruchwyliaeth  yn  y  deyrnged  delir  am  dani.  Gan 
ddiolch  Pr  Tad."  Mae  diolcb  mewn  crefydd,  fy  nghyfeilìion  ; 
mwy  0  ddiolch  yn  wir  nag  o  ofyn.  Er  fod  yn  haws  cael  gen- 
ym  ni  ofyn  na  diolch  ;  ''oni  lanhawyd  y  deg  ?  ond  pa  le  y 
mae  y  naw  ?  Mae  yn  haws  cael  deg  i  weddio  am  waredig- 
aeth  0  gyfyngder  na  cha4  dau  i  ddiolch  am  dani ;  ac  am  bob 
deg  a  waredir  rhyw  un  geir  i  ddiolch  ;  ac  y  mae  y  diolch  fyn- 
ychaf  yn  d'od  o'r  man  annhebycaf  i'w  ddisgwyl.  A  Samar- 
iad  oedd  efe.'^ 

Ond  y  mae'diolch  mewn  crefydd  ;  mae  yn  dechreu  yma,  ac 
i  barhau  byth  yn  y  nefoedd.  Ac  nid  rhyw  beth  ddechreuwyd 
yn  ngwres  crefyddol  y  ganrif  ddiweddaf  gan  Gymry  haner 
barbaraidd  ydyw  gweiddi  ''Diolch"  a  Bendigedig."  Ond 
yr  oedd  Paul  fawr,  ddysgedig  mewn  hwyl  yn  eu  defnyddio. 

Bendigedig  fyddo  Duw  a  Thad  ein  Harglwydd  lesu  Grist.^' 

Gan  ddiolcb  i'r  Tad  yr  hwn  a'n  gwnaeth  ni  yn  gymhwys." 
Diolch  iddo  am  feddwl  am  danom  yn  nhragywyddoldeb. 
Diolch  iddo  am  anfon  ei  Fab  i  farw  drosom.  Diolch  iddo 
am  anfon  ei  Ysbryd  i  ddechreu  y  gwaith  da  ynom  ;  a  diolch 
iddo  am  holl  droion  ei  Ragluniaeth  tuag  atom  er  yn  aml  yn 
chwerw,  oblegid  amcan  y  cwbl  yw  ein  cymhwyso  i'r  etifedd- 
iaeth.  Gan  ddiolch  i'r  Tad.''  Diolcha  y  Cristion  am  dani 
cyn  myned  iddi ;  a  gall  wneyd  hyny  ;  oblegid  y  mae'r  etifedd- 
iaeth  yn  sicr.  Etifeddion  bywyd  tragywyddol,  codwch  eich 
penau,  nis  gwn  pa  faint  o  goìledion  a  gewch  chwi  yn  y  byd 
yma,  ac  yn  augau  ;  ond  y  mae  yr  etifeddiaetb  yn  ddiogel,  mae 
y  title  deed  am  dani  yn  hen  goffr  y  cyfamod  tragywyddol  ;  ac 
yn  ngoddaith  cyffredinol  y  dydd  diweddaf,  pan  y  bydd  y 
nefoedd  yn  myned  heibio  gyda  thwrf,  a'r  defnydcliau  gan  wir 

wres  yn  toddi  ;  "  bydd  yr  etifeddion  ar  ludw  yr  hen  ddaear 

yn  canu — 

Cyfamod  fy  Nuw  i  sydd  eto,  mor  gadarn  ei  dir  ag  erioed.-' 

Ah  !  fy  ngwrandawyr  anwyl,  i  ba  le  yr  ydych  chwi  yn  d^od 
yngymhw'ys?    Pa  tin  ai  '^Uéstri  digofaint/^  yn  cymhwyso 


TEYRNGED  I  ENW  DUW. 


eicli  hunaiu  i  golledîgaeth  ;  ai  "  llestri  trugaredd,"  yu  eael  eu 
parotoi  gan  ras  i  ogoniant  ?  Rhyw  ddarnau  ar  eîn  haner 
ydym  i  gyd  eto,  heb  fod  yn  eithaf  cymhwys  i  unman  ;  ond  yn 
fuan  byddwn  wedi  ein  ffurfio  i^r  ddelw  hono  fydd  arnom  byth. 
Parotoer  ni  trwy  bob  goruchwyliaeth  i  gael  rhan  o  etifedd- 
iaeth  y  saint  yn  y  goleunl." 


PREaETH  XIV, 


TEYRNGED  I  ENW  DÜW. 


Deüteronomidm  xxxii.  2. 
"  Canys  enw  yr  Arglwydd  a  gyhoeddaf  fi  ;  rhoddwoh  fawredd  i'n 
Duw  ni." 


Enw  un  yn  briodol  ydyw  yr  hyn  sydd  yn  ei  ddynodi  er  ei 
wahaniaethu  oddiwrth  eraill ;  ond  defnyddir  y  gair  eyiìo  yn 
fynych  yn  gyfystyr  â  chymeriad.  "  Gwell  yw  emo  da  na  chy- 
foeth  lawer."  "  Gwell  yw  emv  da  nag  enaint  gwerthfawr.'^ 
Felly  hefyd  y  mae  eniü  yr  Arglwydd  yn  myned  am  ei  gymer- 
iad.  '^Twr  cadarn  yw  enw  yr  Arglwydd.''  "  Yu  enio  yr 
Arglwydd  y  gobeithiant  hwy."  Canys  enw  yr  Arglwydd  a 
gyhoeddaf  fi."  Llythyrenau  enw  yr  Arglwydd  ydy w  ei  holl 
briodoliaethau,  naturiol  a  moesol  ;  a'r  cwbl  yn  nghyd  a  wna 
ei  enw  yn  Uawn. 

Yn  raddol  yr  eghirodd  Duw  ei  gymeriad  i'r  byd.  Decli- 
reuodd  ysgrifenu  ei  enw  yn  ngweìthredoedd  y  greadigaeth  ; 
ac  yr  oedd  gwaith  pob  dydd  yn  olynol  yn  dangos  mwy  o'i 
ogoniant.    Gwelir  Uawer  o  Ddmv  yn  y  greadigaeth  faterol 


TEyRNGED  I  ENW  DÜW.  261  * 

— yn  y  fywydol  gwelir  mwy  o  hono— yn  nghyfansoddiad 
"  rhyfedd  ac  ofnadwy"  corff  dyn,  daeth  ychwaneg  o  hono  ŵ 
golwg  ;  ond  enaid  dyn,  dyma  yr  amlygiad  eglnraf  o  hono  ; 
mae  hwn  "  ar  ei  lun  a'i  ddelw  ei  hun."  Amlygwyd  cymamt 
0  Dduw  yn  mhob  peth  a  wnaeth,  ag  a  allasai  y  fath  bethau 
ddal  o'i  ogoniant.  Ond  nid  oedd  argraffu  ei  enw  yn  ei 
weithredoedd  ddim  yn  ddigon  ganddo,  o  ganlyniad  cyhoedd- 
odd  ei  enw  mewn  geiriau,  ac  esboniodd  ef  yn  ei  oruchwyl- 
iaethau. 

Yr  Arglwydd  ei  hun  a  gyhoeddodd  ei  enw  gyntaf,  ac  ad- 
gyhoeddi  yr  enw  wedi  ei  gael  yr  oedd  Moses ;  a  gwneyd  yn 
fawr  o'r  plyg  cyntaf  nes  cael  yr  ail,  ac  felly  o'r  ail  nes  cael  y 
trydydd.  Yn  raddol  y  cyhoeddodd  Duw  ei  enw  mewn  geir- 
iau-  ac  y  mae  pob  amlygiad  wedi  ei  gyfaddasu  i  ddealltwr- 
iaethau  a  galluoedd  dynion.  Dangosir  y  Uinellau  egluraf  yn 
ei  gymeriad  gyntaf ;  a  chyda  phob  dadleniad  o  hono  awgrymir 
•  fod  yn  "  Nuw  ogoniant  mwy  ofnadwy." 

Mae  y  testyn  yn  cyfeirio  at  gyhoeddiad  enw  Duw  ;  ac  yn 
galw  arnom  i  roddi  y  deyrnged  ddyledus  iddo.  "Canys  enw 
yr  Arglwydd  a  gyhoeddaf  fi  ;  rhoddwch  fawredd  i'n  Duw  m." 

CyHOEDDiAD  ENW  Düw ;  neu  y  dadblygiad  graddol  a  rodd- 
odd  oH  gymeriad  i'r  byd. 

Ymddangosodd  yr  Arglwydd  i  Abraham  pan  wnaeth  y  cy- 
famod  ào-  ef,  y  byddai  yn  dad  Uawer  o  genhedloedd,  ac  y 
rhoddaiwladCanaani'w  had  yn  etifeddiaeth  dragywyddol, 
dan  yr  enw,  "Myfi  yiv  Duw  HoUalluog."  Dyma  yr  enw 
eyntaf  a  roddodd  arno  ei  hun ;  ac  y  mae  priodoldeb  yn  yr 
enw  i'r  amgylchiad  ;  gan  ei  fod  yn  addaw  peth  mor  fawr,  a 
pheth  i  olwg  ddynol  mor  annhebyg  i  gymeryd  Ue,  yr  oedd 
eisiau  rhyw  sylfaen  gref  i  ffydd  i  bwyso  arni,  a  dyma  hi— 
"Myfi  yw  Duw  HoUalluog."  Ac  y  mae  yn  deilwng  o'n  sylw, 
bob  tro  y  mae  yr  Arglwydd  yn  cyhoeddi  ei  enw,  ei  fod  yn 
gwneyd  hyny  mewu  ffarf  frenhinol,  hyny  ydyw,  yn  dyweyd  ei 
enw  yn  gyntaf.  Pan  y  bydd  dynion  cyffredin  yn  ysgrifenu 
llythyrau  nen  anerchiadau,  rhoddant  euhenwau  ar  y  diwedd  ; 
23 


• 

262 


TEYRNGED  I  ENW  DUW. 


ond  pan  y  bydd  brenhinoedd  ynysgrifenu  rhoddant  eu  henwau 
ar  y  dechreu,  fel  y  byddo  awdurdod  yr  ysgrifenydd  yn  ych- 
wanegu  at  bwysigrwydd  y  genadwri.  Yn  y  mawrhydi  bren- 
hinol  yna  y  mae  lesu  Grist  yn  ysgrifenu  ei  lythyrau  at  Eg- 
Iwysi  Asia  ;— Y  pethau  hyn  y  mae  y  Cyntaf  a'r  Diweddaf 
yn  eu  dywedyd."  Y  pethau  hyn  y  mae  Mab  Duw  yn  eu 
dywedyd,  yr  hwn  y  mae  ei  lygaid  yn  íHaai  dàn,  a'i  draed  yn 
debyg  i  bres  coeth."  Felly  yr  un  modd  gyda  phob  dadblyg- 
iad  o'i  enw  dan  yr  hen  oruchwyHaeth  rhydd  ei  enw  ar  y  dech- 
reu,  i  barotoi  eu  meddyliau  i  ddisgwyl  rhyw  beth  mawr ;  a 
pha  mor  gryfion  bynag  y  byddo  yr  anhawsderau,  fod  yn  enw 
yr  Arglwydd  ddigon  i^v  cyfarfod  oll.  Felly  y  gwnaeth  i 
Abraham, — "Jii^  yw  Duw  HoUaüuogJ^  Dyma  y  fifon  a 
roddwyd  yn  ei  law  pan  y  galwyd  arno  i  rodio  ger  bron  Duw  ; 
ac  ar  hon  y  pwysai  am  gynhaliaeth  o  hyny  allan.  Pan  y 
galwyd  arno  i  ofifrymu  ''ei  unig  fab  Isaac,  yr  hwn  a  hofifodd/' 
ar  hon  y  pwysodd,  ''gan  gyfrif fod  Dmo  yn  abl  i'^y  gyfodi  ef 
o  feirw.''  Ac  yn  yr  un  enw  yr  ymaflai  y  patriarch  Isaac  pan 
yn  bendithio  Jacob  wrth  ei  anfon  i  dŷ  ei  ewythr  Laban  i 
ymofyn  gwraig, — ''A.  Duw  Holláílüog  ^^ih  fendithio,  ac  a'th 
fifrwythlono,  ac  a^th  luosogo,  fel  y  byddech  yn  gynulleidfa 
pobloedd ;  ac  a  roddo  i  ti  fendith  Abraham,  i  ti  ac  Pth  had 
gyda  thi,  i  etifeddu  o  honot  dir  dy  ymdaith,  yr  hwn  a  roddodd 
Duw  i  Abraham.'^ 

Ail-gyhoeddodd  Duw  yr  enw  yma  arno  ei  hun  i  Jacob  yn 
Bethel,  pan  y  newidiwyd  ei  enw,  ac  y  galwyd  ef  Israel. — 
^'Myfi  yw  Duio  Hollalluog,  cynydda  ac  amlha ;  cenedl  a 
chynulleidfa  cenhedloedd  a  fydd  o  honot  ti,  a  brenhinoedd  a 
ddaw  allan  o'th  Iwynau  di ;  a^r  wlad  yr  hon  a  roddais  i  Abra- 
ham  ac  i  Isaac  a  roddaf  i  ti,  ac  i^th  had  ar  dy  ol  di  y  rhoddaf 
y  wlad."  A  phan  y  mae  Jacob  yn  ei  fendith  ddiweddaf  i^v 
feibion  cyn  tynu  ei  draed  iV  gwely  i  farw,  yn  bendithio  ei  an- 
wylaf  Joseph,  y  mae  yn  ymafael  yn  yr  un  enw,  Joseph  fydd 
gangen  fifrwythlon,  cangen  fifrwythlon  wrth  fifynon,  ceinciau  yn 
cerdded  ar  hyd  y  mur  ;  a'r  saethyddion  a  fuant  chwerw  wrtho, 


TEYRNGED  I  ENW  DUW. 


263 


ac  a'i  saethasant,  ac  a'i  casasant ;  er  hyny  arhôdd  ei  fwa  ef 
yn  gryf,  a  breichiau  ei  ddwylaw  a  gryf  hasant  trwy  ddwylaw 
grymus  Dduw  Jaeob  ;  oddiyno  y  mae  y  bugail,  maen  Israel; 
trwy  Dduw  dy  dad,  yr  hwn  a'th  gynorthwya,  a^r  HollaUuog, 
yr  hwn  a'th  fendithia,  â  bendithion  y  nefoedd  oddi  uchod,  a 
bendithion  y  dyfnder  yn  gorwedd  isod,  a  bendithion  y  bronau 
a^r  groth  ;  rhagorodd  bendithion  dy  dad  ar  fendithion  fy  rhi- 
eni,  hyd  derfyn  bryniau  tragywyddoldeb,  byddant  ar  ben  Jo- 
seph,  ac  ar  goryn  yr  hwn  a  neillduwyd  oddiwrth  ei  frodyr." 
Beth  sydd  yn  rhoddi  nerth  i  ffydd  yr  hen  wr  i  dy wallt  y  fath 
gaẃodydd  o  fendithion  ar  goryn  ei  fab  ?  Yr  enw,—'' Myú  yw 
Duw  Hollalluogy  ''Duw  yn  gallu  pob  peth,  a  Duw  yn  allu 
i  gyd."  Hollalhiawgrwydd  Duw  ydyw  nerth  a  bywyd  ei  holl 
briodoliaethau  Beth  fyddai  ei  gynghor  heb  allu  iV  gwblhau  ? 
Ni  byddai  ei  addewidion  ond  swp  o  eiriau  gweigion  heb  ei 
HoUalluawgrwydd  o'r  tu  cefn,  yn  sicrwydd  y  cyflawnir  hwynt 
olL  '^A  fydd  dim  yn  anhawdd  i'r  Arglwydd  ?"  "  Cadarn  yw 
ei  law."  Dywed  yn  benderfynol,  yn  nghanol  ystrywiau  dynion 
a  diafliaid,  ^'Gwnaf,  a  phwy  a^mlluddia?"  Dyma  ffyoon  ddi- 
hysbydd  o  gysur  a  diddanwch,— "Jf?/^  yw  Duw  HollalluogP 
^'Ganys  enw  yr  Ärglwydd  a  gyhoeddaf  fiP 

Ymddangosodd  yr  Arglwydd  mewn  gẁeledigaeth  i  Moses 
yn  Horeb,  i  roddi  dadblygiad  ychwanegol  o'i  gymeriad.  Gwel- 
odd  berth  yn  llosgi  yn  dàn,  ac  o  ganol  y  berth  galwodd  yr 
Arglwydd  arno,  gan  hysbysu  iddo  ei  fod  yn  ei  anfon  at  Pha- 
raoh  i  ddwyn  Israel  allan  o'r  Aipht.  Mae  Moses  yn  braw- 
ychu  rhag  y  cyfrifoldeb  ;  gŵyr  am  ormes  Pharaoh,  a  sefyllfa 
ddiraddiol  Israel,  fel  y  mae  mewn  arswyd  yngofyn,  ''Pwy  yd- 
wyf  fì  fel  yr  awn  at  Pharaoh,  ac  y  dygwn  blant  Israel  allan 
o'r  Aipht?"  Nid  rhaid  i  ti  ofni  y  gwaith,  ebe  yr  Arglwodd, 
•'Diau  y  byddaf  fì  gyda  thi.'^  Dyna  ddigon  i  wynebu  pob 
anhawsder.  Ond  ebe  Moses,  Nid  yn  unig  y  mae  Pharaoh  yn 
greulawn,  ond  y  mae  Israel  yn  gyndyn  ;  ac  er  i  mi  ddy wedyd, 
''Duw  eich  tadau  a'm  hanfonodd  atoch  ;  os  dywedant  wrthyf, 
Beth  y w  ei  enw  ef  ?  beth  a  ddywedaf  fi  wrthynt  V  Gallasai 


264 


TEYRNGED  I  ENW  DüW. 


Duw  adnewyddu  yr  hen  enw  a  roddodd  arno  ei  hun  i  Abra- 
ham  ;  ac  yr  oedd  yr  enw  bwnw  yn  gyfaddas  i^r  amgylchiad 
hwn.  Ond  yr  oedd  yr  Arglwydd  yn  gweled  yma  gyfle  i 
ddangos  plyg  newydd  yn  ei  gymeriad ;  am  hyny  y  dy  wedodd 
wrth  Moses,  ^'Ydwyfyr  hwn  ydwyf,'*^  ac  ychwanegodd,  "fel 
hyn  yr  adroddi  wrth  feibion  Israel,  Ydwyf  a'm  hanfonodd  at- 
och."  Mae  arbenigrwydd  yn  yr  enw — Duw  yn  unig  all  ddy- 
weyd  fel  hyn.  Oeddwn,  ydioyf  a  hyddaf  yw  ein  geiriau  ni. 
Yr  oeddwn  ddoe — yr  ydwyf  heddyw,  a  byddaf  yfory.  Ond 
geiriau  yn  eu  perthynas  â  ni  ydy w  Oeddwn,  ydwyf,  a  byddaf  ; 
ddoe,  heddy w,  ac  yfory  ;  a  fu,  y  sydd,  ac  a  ddaw  ;  y  gorphen- 
ol,  y  presenol,  a^r  dyfodol.  Nid  oes  "cyfuewidiad  na  chysgod 
tröedigaeth  yn  perthyn  i  Dduw.  Y  mae  yn  Hollbresenol  o 
ran  amser  yn  gystal  a  lle.  Iddo  ef  nid  oes  dim  yn  ol,  na  dim 
yn  mlaen.  Mae  *'un  dydd  gydag  ef  fel  mil  o  flynyddoedd,  a 
mil  0  flynyddoedd  fel  un  dydd."  Nid  yw  yr  amser  byraf  na 
hwyaf  ond  yr  un  peth  i'r  Hwn  sydd  o  dragy wyddoldeb  hyd 
dragywyddoldeb."  Iddo  ef  nid  yw  y  diluw  yn  ol,  na  diwedd 
y  byd  yn  mlaen,  Mae  y  cyughor  boreu  a'r  farn  ddiweddaf  yn 
fiPeithiau  presenol  i  feddwl  yr  Anfeidrol ; — "  Ydwyf'yr  hwn  yd- 
wyfP  Yn  nghanol  hoU  gyfnewidiadau  y  byd,  a  chwyldroadau 
cymdeithas,  dyma  yr  un  sydd  yn  aros  yn  anghyfnewidiol ; — 
"Hwynthwy  a  ddarfyddant,  oud  ti  a  barhei ;  hwynthwy  oll 
fel  diUedyn  a  heneiddiant,  ac  megis  gwisg  y  plygi  di  hwynt, 
a  hwy  a  newidir  ;  ond  tydi  yr  un  ydwyt,  a'th  flynyddordd  nì 
phallant.'^  ''Ydwyf  yr  hwn  ydwyfP  ''Ganys  enw  yr  Är- 
glwydd  a  gyhoeddaf  fiP 

Mae  yr  Arglwydd  yn  ymddangos  i  Moses  drachefu  i  ad- 
newyddu  ei  addewid  trwy  roddi  dadblygiad  ychwanegol  o'i 
gymeriad.  Mae  caledrwydd  Pharaoh  dan  holl  blàau  Duw  yn 
digaloni  Moses  nes  peri  iddo  anobeithio  am  ddygiad  y  genedl 
allan ;  ond  meddai  yr  Arglwydd  wrtho,  ''Trwy  law  gadarn  y 
gollwng  efe  hwynt ;"  ac  er  sicrwydd  y  daw  hyn  i  ben, — ''Myií 
yw  Jehofah ;  —  íiQ>  nii  a  ymddai)gosais  i  Abmliam,  i  Isaac,  aci 
Jacob,  dan  enw  Duw  Hollalluog  ;  ond  erbyn  fy  enw  Jehofah 


TEYRNGED  I  ENW  DUW. 


265 


ni  bam  adnabyddus  iddynt."  Dyma  enw  mwyaf  mawreddog 
ac  urddasol  yr  Anfeidrol ;  ''fy  enw''  priodol.  Yr  oeddrhyw 
awgrym  o'r  enw  hwn  wedi  ei  gael  o^r  blaen  ;  oblegid  galwodd 
Abraham  y  lle  yr  aberthodd  i  Dduw  ar  fynydd  Moriah,  wedi 
arbediad  Isaac,  yn  Jehofah  Jire,"  ond  nid  oedd  ystyr  yr 
enw  wedi  ei  ddeall  ganddynt.  ''Jehofah^^ — un  annibynol — 
hunanfodol — tragywyddol.  Nid  oes  un  gair  iV  gysylltu  ág 
ef  yn  flaenddodiad  nac  olddodiad.  Afraid  a  gwrthun  yw  dy- 
weyd  Jehofah  mawr,  a  Jehofah  anfeidrol,  oblegid  mae  yn  cyn- 
wys  pob  mawredd  ac  anfeidroldeb  ynddo  ei  hun,  ac  nid  oes 
lluosogi  na  threiglo,  na  chwyddo  arno ;  ''Myfi  yw  Jehofah, 
Mae  yr  oll  o  Dduw  yn  y  gair.  Y  mae  tragywyddolrwydd 
Duw  yn  rhy  fawr  i  ni  allu  ffurfìo  dirnadaeth  am  dano,  llawer 
llai  ei  fesur.  GeUir  dilyn  y  gangen  Pr  cyff— y  cyff  i'r  gwreidd- 
yn — y  gwreiddyn  i'r  ddaear — y  ddaear  i  Dduw  ;  ond  nis  gall- 
wn  fyned  yn  mhellach,  y  mae  Duw  yn  dragywyddol.  GeUir 
dilyn  y  plentyn  i'w  dad — ei  dad  i'w  daid — ei  (Jaid  i'w  hendaid 
— ac  oddiyno  yn  oi  trwy  yr  oesau  at  feibion  Noah,  ac  oddiyno 
i  Adda  y  dyn  cyntaf,  a'n  tad  ni  oU,  ac  o  Adda  i  Dduw,  yno 
rhaid  aros  a  dywedyd,  '*Cyn  gwneuthur  y  mynyddoedd  a 
Uunio  0  honot  y  ddaear  a'r  byd,  ti  hefyd  wyt  Dduw  o  dragy- 
wyddoldeb  hyd  dragywyddoldeb."  Draw,  draw,  yn  ol  mewn 
dychymyg  tu  hwnt  i  derfynau  arnser,  Ue  yr  ymUthra  miliynau 
0  oesau  fel  momentau,  nid  oes  dim  yn  tori  ar  ddistawrwydd  y 
cyfnod  tragywyddol,  ond  yr  Anfeidrol  yn  sibrwd  yn  y  gwagle 
annherfynol,  ''Myf  yw  JehofahP  Wele,  mawr  yw  Duw,  ac 
nid  adwaenom  ni  ef,  ac  ni  ellir  chwiUo  allan  nifer  ei  flynydd- 
oedd  ef."    "Ganys  enw  yr  Arglwydd  a  gyhoeddaffj^ 

Dyna  dair  UineU  fawreddogyn  enw  Duw  wedi  eu  cael  aUan  ; 
ei  HoUalluogrwydd ;  ei  AnghyfnewidioU'wydd ;  a'i  Dragy- 
wyddolrwydd  ;  ond  nid  yw  hyn  oU  ond  ''rhanau  ei  ffyrdd  ef ;" 

y  mae  yn  Nuw  ogoniant  mwy  ofnadwy."  Ac  y  mae  Moses 
un  diwrnod  yn  gofyn  iddo,  Dangos  i  mi,  atolwe:,  dy  ogon- 
iant/'  Dangos  i  mi  Unell  ychwanegol  o  dy  enw.  Mae  plyg- 
iau  ar  blygiau  yn  ei  gymeriad  wedi  eu  dangos  ; — ''Myfi  yi^ 


266 


TEYRNGED  I  ENW  DÜW. 


Duw  Holláíluogf'  ''Ydwyf  yr  hwn  ydwyf     ''Myfi  yw  Je- 
hofahf^  a  pha  beth  yn  ychwaneg  a  fynai  ?    Ond  gwyddai 
Moscs  fod  dyblygion  eto  yn  Nuw  heb  eu  dwyni'r  golwo^ ;  ani 
hyny  y  mae  yn  anturio  gofyn  ''Dangos  i  mi  dy  ogoniant  ac 
ebe  yr  Arglwydd  wrtho,  "  Gwnaf  i^m  holl  ddaioni  fyned  heibio 
0  flaen  dy  wyneb,  a  chyhoeddaf  enw  yr  ÄrglwyddP  Dyma 
Dduw  yn  myned  i  roddi  datguddiad  neillduol  o'i  gymeriad. 
Mae  Moses  yn  sefyll  ar  graig;  wedi  ei  guddio  mewn  angen,  a 
llaw  Duw  yn  ei  gysgodi,  rhag  i  belydrau  tanbaid  y  gogoniant 
ei  ladd  ;  ac  wedi  gwneyd  yr  holl  barotoadau  ;    aV  Arglwydd 
a  ddisgynodd  mewn  cwmwl,  ac  a  safodd  gydag  ef  yno  ;  ac  a 
gyhoeddodd  enw  yr  Arglwydd,    Ar  Arglwydd  a  aeth  h^ibio 
o'i  flaen  ef,  ac  a  lefodd,  Jehofah,  Jehofah,  y  Duw  trugarog  a 
graslawn  ; — hwyrfrydig  i  ddig,  ac  aml  o  drugaredd  a  gwir- 
ionedd  ; — yr  hwn  sydd  yn  cadw  trugaredd  i  filoedd, — gan 
faddeu  anwiredd,  a  chamiaedd,  aphechod,—a  héb  gyfrif  yr 
anwir  yn  gyfiawnP    Dyma  enw  Duw  yn  llawn.    Dyma  blyg- 
iau  wedi  eu  cael  allan  na  wyddid  nemawr  ddim  am  danynt  o'r 
blaen.    Dyma  chwech  o  lythyrenau  auraidd  enw  yr  Arglwydd 
wedi  eu  cyhoeddi.    Djjma  flwch  o  enaint  gwerthfawr  wed  i 
ei  dywallt,  mae  ei  berarogledd  yu  fywyd  i'r  ddaear  ac  yn  og- 
oniant  i'r  nef.    Dyma  fwnglawdd  cyfoethog  wedi  ei  ddargan- 
fod, — a'i  welyau  anmhrisiadwy  yn  gorwedd  yn  haenau  ar  eu 
gilydd.     Dyma  bren  y  bywyd  yn  plygu  dan  gyforedd  o 
fifrwythau  iachawdwriaeth.    Ac  y  mae  yr  enw  yma  wedi  ei 
gael  yn  werth  ei  gyhoeddi ;  ac  nid  rhyfedd  i  Moses  ddyweyd, 
Canys  enw  yr  Arglwydd  a  gyhoeddaffiP    At  hwnyn  benaf 
y  cyfeiríai.    Ac  wedi  cael  hwn  nid  yw  yn  son  am  y  lleill.  A 
pha  bryd  bynag  y  cynhyrfai  eiddigedd  yr  Arglwydd  yn  erbyn 
Israel,  yn  yr  enw  yma  y  mae  yn  ymafael  i  ddadleu  am  eu  har- 
bediad,  "  Yr  awr  hon  gan  hyny  mawrhaer  atolwg  nerth  Duw 
fel  y  Ileferaist,  yr  Arglwydd  sydd  hwyrfrydig  i  ddig,  ac  aml  o 
drugaredd,  yn  maddeu  anwiredd  a  chamwedd."    Enw  yr  Ar- 
glwydd  yw  ei  ddadl  barhaus.    Mae  trugaredd  Duw  ar  ei  holl 
weithredoedd.    Caredigrwydd  a  daioni  sydd  yn  rhedeg  trwy 


TÈYRNaED  I  ENW  DÜW. 


26T 


bob  petb.  Yr  oedd  Duw  yn  dysgu  trugaredd  a  thynerwch 
yn  nhrefniadau  yr  hen  oruchwyliaeth.  Yr  oedd  gofal  mawr 
yn  cael  ei  ddangos  am  y  tlawd,  yr  amddifad,  a'r  weddw.  Mae 
trngaredd  Duw  Vw  gweled  yn  eglur  yn  holl  gyfreithiau  y  gen- 
edl  luddewig.  Daeth  rhyw  belydr  o  drugaredd  i^r  golwg  yn 
nghanol  y  cymylau  duon  ar  Sinai.  Mae  yr  olygfa  yno  yn 
ofnadwy  pan  y  mae  yr  Arglwydd  ar  ddisgyn  â  thaollyd  gyf- 
raith  ei  ddeheulaw."  Mae  y  mynydd  yn  llosgi  ac  yn  mygu. 
Nid  y w  y  tân  yn  goleuo  y  tywyllwch  na^r  ty wyllwch  yn  cuddio 
y  tân.  Mae  y  taranau  yn  cynhyrfu  y  nefoedd,  a^r  mellt  yn 
rhwygo  yr  awyr.  Gorchymynwyd  i  bob  anifail  gael  ei  symud 
oddiar  y  mynydd  ;  gan  ei  fod  yn  siglo  fel  lluest  bugail  ar  yr 
ystorm.  Mae  yna  dywyllwch,  tymhestl,  a  llef  geiriau  ;  llew- 
yga  y  dynion  cryfaf  gan  ofn,  a  gwaeddant  yn  ddychrynedig, 
*'Llefared  Moses  wrthym,  ac  na  lefared  Duw  wrthym  rhag  i 
ni  feirw  a  Moses  ei  hun  mor  frawychus  yn  gwaeddi,  ''  Yr 
ydwyf  yn  ofni,  ac  yn  crynu  Ond  yn  nghanol  y  cymylau 
duon,  pan  y  mae  cyfiawnder  oddiar  gopa  myglyd  y  mynydd 
yn  taranu  y  gyfraith  ;  dacw  drugaredd  yn  taflu  pelydr  o  oleuni 
rhwng  y  lleni  trwchus,  gan  waeddi,  "ac  yn  gwneuthur  trugar- 
edd  ifiloedd  o^r  rhai  am  carant  ac  a  gadwant  fy  nghorchym- 
ynion." 

Ond  wedi  cael  Moses  i^r  agen  yn  y  graig  y  dadblygwyd 
graslonrwydd  calon  Duw,  ac  y  cyhoeddwjd  ei  enw  yn  groyw. 
Ac  y  mae  ei  holl  hanes  yn  eglurhad  ar  ei  enw.  Dwy  linell 
ddelir  wyneb  yn  wyneb  ydyw,  hwyrfrydìg  i  lidp  ac  amlo 
drugareddP  "  Rhodio  gydag  awel  y  dydd  at  Adda  wedi  iddo 
bechu,'^  yn  araf  i  weini  y  gosp ;  rhybuddio  yr  hen  fyd  am 
ugain  mlynedd  a  chant,  cyn  eu  boddi  â  dwfr  diluw  ;  anfon  ei 
angylion  í  rybuddio  am  ddinystr  Sodom,  ac  ymdroi  gydag 
Abraham  ar  y  ffordd  cyn  ty wallt  y  farn  ;  ymweled  â  Pharaoh 
'  á  rhes  o  blâau  cyn  ymafael  ynddo  a'i  ysgytio  yn  y  Môr  Coch  \^ 
arbed  y  bachgen  annuwiol  ddymunodd  ganwaith  i  Dduw 
cdamnio  ei  enaid.  Beth  y  mae  hyn  oll  yn  ei  brofì  ?  ond  ei  fod 
yu  ^  ^  hiüyrfrydig  i  ddig^^^  oná  jn  "aml  o  drugaredd,^^  ^^yn 


268  TEYBNGED  I  EKW  DCW. 

cadw  trugaredd  ifiloedd."  Gwelwch  ef  yu  gwraado  gweddi 
Maaasseh  er  yr  hoU  ddrygau  ysgeler  gyflawaodd,  yn  wyaeb 
y  maateisioupeaaf;— ya  arbed  y  Niaifeaid  ar  yr  awgryai 
cyntaf  o'u  hymostyagiad  yn  ateb  gweddi  y  Ueidr  edifeinol 
ya  safn  uffera  ya  rhedeg  i  gyfarfod  yr  afradloa,  ya  ei  gofl- 
eidio  yn  ei  garpiau,  ac  yu  syrthio  ar  ei  wddf  i'w  gusanu  ;— yn 
maddeu  holl  gamweddau  y  bechadures  fawr  ;— ac  yu  cymeryd 
trugaredd  ar  y  bachgen  rhyfygus  y  fuuyd  y  syrthiodd  ya  edi- 
feiriol  o'iflaeu,  gaa  waeddi,  "0  !  Dduw,  bydd  drugarog  wrthyf 
fi,  bechadur."  "Pa  Dduw  sydd  fel  tydi,  yn  maddeu  anwir- 
edd  ac  yn  myned  heibio  i  anwiredd  gweddiU  ei  etifeddiaeth  ? 
Ni  ddeil  efe  ddig  byth,  am  fod  ya  hoff  ganddo  drugaredd." 
"Ganys  enw  yr  Arglwydd  a  gyhoeddaf  fi." 

Y  DEYBNGEDD  DDYLEDÜS  I  ENW  DüW.     "Bhoddwch  fawrcdd 

i'n  Duw  ni."  Rhoddwch  iddo  y  mawredd  y  mae  ei  enw  yn 
ei  hawlio. 

Addolwchef.    "MyfiywJehofah."    "  Ydwyf  yr  hion  yd- 
wÿf."    Y  mae  ya  wrthddrych  cymhwys  i'w  addoli.    Y  mae 
yn  rhy  fawr  i  ffurfio  diraadaeth  am  dano :  y  mawredd  mwyaf 
a  allwn  osod  arno  ydyw  syrthio  ger  ei  fron  a'i  addoli.    Mae  y 
datguddiad  y  mae  wedi  ei  roddi  o  hono  ei  hua  yn  gyfryw  fel 
yr  ydym  ya  rhwym  o  deimlo  "gwylder  a  pharcbedig  ofn"  yn 
ei  breseaoldeb.    Mae  ei  fawredd  fel  bod  tragywyddol  ac 
aaghyfaewidiol  yn  cael  ei  ddal  allau  ya  gymhelliad  i  roddi 
addoliad  iddo.    "Rhoddwch  i'r  Arglwydd  ogoniaat  a  nerth, 
rhoddwch  i'r  Arglwydd  ogoniant  ei  enw,  dygwch  offrwm,  a 
deuwch  i'w  gynteddau  :  addolwch  yr  Arglwydd  mewn  pryd- 
ferthwch  sancteiddrwydd  ;  yr  holl  ddaear  ofuwch  ger  ei  fron 
ef'    "  Cenwch  i  Dduw,  canmolwch  ei  enw  ;  dyrchefwch  yr 
Hwu  sydd  ya  marchogaeth  ar  y  nefoedd,  a'i  eaw  yu  Jah.  a 
gorfoleddwch  ger  ei  frou  ef."    "  Rhoddwch  i  Dduw  gadermd,  ei 
oruchelder  sydd  ar  Israel ;  a'i  nerth  yn  y  wybrenau."  Rhodd- 
wch  fawredd  arno  fel  "Jehofah"-îe\ "  Ydwyfyr  hion  ydwÿf ; 
trwy  ei  addoli.    '  'Rhoddwchfawredd  i'n  Duw  ni " 

Ymddiriediüch  ynddo,—"Myfi  yw  Duw  SolMluog."  Y 


TflYRMED  I  BNW  DÜW. 


mae  Duw  yn  aml  iawn  yu  dal  ei  Hollalluawgrwydd  yu  syì- 
faen  i  ffydd  i  ymddiried  ynddo.  "  Ymddiriedwch  yn  yr  Ar- 
glwydd  byth,  o  herwydd  yn  yr  Arglwydd  Dduw  y  mae  ead- 
ernid  tragy wyddol."  Y  mawredd  a  ellir  rcddi  ar  allu  ydyw 
ymgysgodi  dano.  Cysylltir  gallu  dwyfol  a  gofal  dwyfol  á^u 
gilydd  o  bwrpas  i  ddysgu  i  ni  ymddiried.  ynddo.  Yn  lle  ein 
brawychu,  y  mae  Hollalluawgrwydd  yn  gysgod  ac  yn  amddi- 
ffyn  i  ni.  Ac  y  mae  fod  y  ddau  wedi  eu  dwyn  yn  y  BeibL  i 
ymyl  en  gilydd,  yn  gwneyd  y  cyferbyniad  yn  fwy.  Fel  y  mae 
y  ddòl  brydferth  wrth  droed  y  graig  ysgythrog  yn  cymedroli 
ein  teimladau  ;  os  bydd  gerwindeb  y  naill  yn  ein  brawychu, 
bydd  tiysni  y  Ilaîl  yn  ein  tawelu.  "  Y  mae  efe  yn  rhifo  rhif- 
edi  y  ser,  geilw  hwynt  olì  wTth  eu  henwau."  Dyna  y  graig 
ysgythrog.  Efe  sydd  yn  iachau  y  rhai  briwedig  o  galon,  ac 
yn  rhwymo  eu  doluriau  hwynt.^'  Dyna  y  ddôl  dlws.  Dyrch- 
efwch  eich  llygaid  ac  edrychwTh,  pwy  a  greodd  y  rhai  hyn  ; 
a  ddug  eu  llu  hwnyt  allan  mewn  rhifedi,  a'u  geilw  hwynt  oìl 
wrth  eu  henwau,  gau  amlder  ei  rym  ef,  ei  fraich  nerthol,  a1 
gadarn  allu,  ni  phalla  un  ?  "  Dyna  y  mynydd  cribog.  Yr 
hwn  a  rjdd  nerth  i^r  diffygiol,  ac  a  amlha  gryfder  i'r  dirym 
Dyna  y  dyffryn  prydferth.     Rhoddwch  fawredd  iddo  fel 

Duiv  Hollalluog,^^  trwy  ymddiried  ynddo.  Twr  cadarn 
yw  enw  yr  Arglwydd,  ato  y  rhed  y  cyfiawn,  ac  y  raae  yn  ddi- 
ogel."  Mae  pob  peth  a  fedd  Duw  at  angen,  a  pbob  peth  a 
all  at  amddiffyn  yr  enaid  sydd  yn  y  tŵr.  Gosoded  uffern  ei 
holl  fagnelau  i  gyfeîrio  at  y  tŵr,  gall  y  rhai  sydd  ynddo  deim- 
lo  yn  berffaith  dawel,  ac  y  mae  yn  ddiogel^-  "  Bhoddwüh 
fawredd  Vn  JDuw  niP 

Syrthiujch  €w  freichíau : — Y  Duw  trögarôgagra3la\vii. ' 
Dyna  y  ffordd  i  roddi  mawredd  ar  drugaredd  Duw,  ydyw 
trwj  syrthio  i%  breichiau.  Yn  ei  gyfyngder  dywedodd  Daf- 
ydd,  Syrthio  a  wnelwyf  yn  Ilaw  yr  Arglwydd,  aç  na  syrth- 
iwyf  yn  llaw  dyn  ;  canys  aml  yw  ei  driigaredd  ef,'^  Peth 
gfütówy  yw  syrthio  yn  nwylaw  y  Duw  byw       Ond  peth 


2Î0 


TEYRNGED  1  ENW  DüW. 


lawn.    Y  mawredd  mwyaf  a  all  pechadur  roddi  ar  Dduw 
ydyw  syrthio  i  freichiau  ei  drugaredd  ef.    Y  mawredd  uchaf 
a  all  gwrthryfelwr  ro(}di  ar  anrhydedd  ei  frenhin  ydyw 
rhoddi  ei  hunan  i  fynu  i'w  ewyllys.    Y  mawredd  mwyaf  a  all- 
asai  gweision  Benhadad  roddi  ar  frenhin  Israel  oedd  myned 
ato  a  sachlian  am  eu  Iwynau,  a  rhaffau  am  ëu  penau,  gan 
waeddi,  "  Atolwg  gad  i  ni  fyw."    Y  mawredd  mwyaf  a  all- 
asai  Mannasseh  roddi  yr  Arglwydd  Dduw  ei  dadau  oedd  troi 
ato  yn  eî  gyfyngder.    Y  mawredd  mwyaf  a  alìasai  y  mab  af- 
radlon  roddi  ar  drugaredd  ei  dad  oedd  penderfynu  yn  ei  new- 
yn  yn  y  wlad  bell  i  gychwyn  tuag  adref.    Rhoddwch  fawredd 
ar  drugaredd  faddeuol  Duw  trwy  syrthio  Vw  breichiau. 
Gwnaeth  Saul  o  Tarsus  hyny,  ac  wedi  gwneyd,  dyma  a  ddy- 
wedai,  "  Mi  a  gefais  drugaredd."    Mae  anrhydedd  mewnrhai 
dynion  ;  ond  gadael  arnynt,  un  o  fil  na  chawn  degwch  gan- 
ddynt.    Ond  syrthiwch  i  freichiau  trugaredd  Duw,  nid  oes 
perygl  y  cewch  gam.    "  Gadawed  y  drygiouus  ei  fibrdd,  a^r 
gwr  anwir  ei  feddyliau,  a  dychweled  at  yr  Arglwydd  ;  ac  efe 
a  gymer  drugaredd  arno,  ac  at  ein  Duw  ni,  o  herwydd  efe  a 
arbed  yn  helaeth."    Y  mawredd  mwyaf  a  all  pechadur  roddi 
ar  drugaredd  faddeuol  Duw  ydy w  cwympo  yn  edifeiriol  i'w 
freicbiau  yn  awr. — Bhoddicch  fawredd  ihi  Duu)  niP 


PREGETH  XV. 


UFÜDD-DOD  CRIST. 


Hebbeaid  V.  8,  9. 
Er  ei  fod  yn  Fab,  a  ddyspfodd  ufudd-dod  trwy  y  petban  a  ddy- 
oddefodd  :  ac  wedi  ei  berffeithio,  efe  a  wnaetÎDpwyd  yD  Awdwr  iach- 
awdwriaeth  dragywyddol  i'r  rhai  oll  a  ufuddhant  iddo." 

Cymhwysder  yr  Arglwydd  Tesu  Grîst  fel  Archoffeîr'ad, 
ydyw  y  prîf  fater  yr  yradrinir  âg  ef  jran  yr  Apostol  yn  y  b(n- 
nod  bon,  a'r  pennodau  cylchynol.  Y  cymbwysder  neillfino]  y 
cyfeirir  ato  yraa,  ydyw  ei  allu  i  ffydymdeimln  á'i  bobl.  A*r 
hyn  yn  arbenig  sydd  yn  ei  alluoírî  i  gydymdeimlo  ydyw,  €Ì 
fod  wedi  bod  yn  yr  amj:ylchiadan  hyny  ei  hun.  Yr  hwn  a 
ddichon  dosturio  wrth  y  rhai  sydd  mewn  ainryfusedd  ac  an- 
wybodaeth  ;  am  ei  fod  yntau  hefyd  wedi  ei  amgylchu  â  gwen- 
did."  "  Canys  yn  gymaint  a  dyoddef  o  hono  ef,  gan  gael  ei 
demtio,  efe  a  ddiehon  gynorthwyo  y  rhai  a  demtir."  Rhoddir 
darluniad  cyffrous  iawn  o'r  pethau  a  ddyoddefodd  yn  yr  ad- 
nod  fiaenorol  iV  testyn  :— "  Yr  hwn  yn  nyddiau  ei  gnawd," 
hyny  yw,  yn  nhymor  ei  ddarostyngiad,  "  gwedi  iddo  trwy  lef- 
aia  cryf  a  dagrau,''— -cyfeirîr  yma  at  ei  ingoedd  yn/ngardd 
Gethsemane.  ìíid  öes  un  o*r  Efengylwyr  yn  cryhwyll  am  ei 
wylo  yno  ;  ond  y  mae  yn  ddio^on  naturiol  meddwl  i'r  dyoddef- 
iadau  barodd  chwysu  fel  de'nynau  o  waed,  beri  hefyd  lefain 
cryf  a  dagrau."  Taîr  gwaith  y  mae  genym  hanes  y  Cyfryng- 
wr  yn  wylo.  Wylodd  wrth  fedd  Lazarus — wylodd  yn  yr 
olwg  ar  Jerusalem— âc  wylodd  yn  ngardd  Gethsemana 


ÜFÜDD-DOD  CBIST. 


ethwr  yn  ngolwg  annghredinîaeth  ei  wrandawyr  oedd  yr  ail, 
— a  dagrau  Cyfryngwr  dan  bwys  ein  pechodau  ni  oedd  y  tryd- 
ydd  ; — llefain  cryf  a  dagrau."  "  Ofifrwm  gweddian  ac  er- 
fyniiiu  at  yr  Hwn  oedd  abl  i'w  achub  oddiwrth  farwolaet^." 

Os  y  w  bosibl  aed  y  cwpan  hwn  heibio  oddiwrthyf."  '*  Efe 
a  weddiodd  ar  fyned  yr  awr  hono  oddiwrtho  ; " — na  byddai 
i^r  ingoedd  hyny  fod  yn  angau  iddo  ;  "  a  chael  eî  wrando  yn 
yr  hyn  a  ofnodd."  Nid  ei  wrando  rhag  dyoddef,  ond  ei 
wrando  mor  belled  aM  waredu  oddiwrth  '*  ofn  marwolaeth," 
nerth  i  fyned  trwy  y  dyoddefiadau.  Ymddangosodd  angel 
iddo  yn  ei  nerthu.^'  Yniddiriedodd  am  gynorthwyon  dwy- 
fol  i  fyned  trwy  ei  waith  caled,  a  derbyniodd  hwy.  "  Er  ei  * 
fod  yn  Fab,  efe  a  ddysgodd  ufudd-dod  trwy  y  pethau  ddyodd- 
efodd. 

Ufüdd-dod  yr  Arglwydd  Iesü  Grist. 

1.  Ufudri'Hod  nn  yn  y  herthynas  agosaf; — Erei  fod  yn 
Fab,  a  ddysgodd  ufudrí-dodj^ 

Gelwir  y  saint  yn  feibion  i  Dduw,  a  gelwir  yr  angylion  yn 
feibion  i  Dduw.  "  Anwylyd,  yr  awrhon  meibion  i  Dduw  yd- 
ym."  "  Pan  gydganodd  ser  y  boreu,  ac  y  ^orfoleddodd  holl 
feibion  Duw."  Ond  y  mae  Crist  yn  Fab  mewn  ystyr  wahanol 
i  bob  sant  a  phob  angel  ;  oblegid  hyny  y  gelwir  ef  ei  briod 
Fab,"  ei  anwyl  Fab,"  ei  "  unig-anedig  Fab."  Mab  na  fedd 
Duw  yn  briodol  ond  efe.  Meibion  mabwysiadol  yw  pawb  er- 
aiU,  ond  dyma  ei  Fab  yn  wreiddiol.  Athrawiaeth  nad  oes 
genym  ond  dirnadaeth  anmherflfaith  am  dani  ydyw  athrawiaeth 
Maboliaeth  Crist.  ün  o'r  pethau  nefol  ydyw,  nad  oes  dim 
cyfatebîaeth  yn  y  byd  naturiol  iV  hegluro.  Dylem  fod  yn 
gynil  a  gwylaidd  iawn,  gan  hyny,  wrth  ymdrin  â  dyfnîon 
bethau  Duw.  Y  mae  gwahaniaeth  rhwng  Personoliaeth  Crîst 
a  Maboliaeth  Crist.  Mae  Personoliaeth  yr  Arglwydd  lesu 
Urist  yn  cyuwys  ei  fod  yn  wirioneddol,  sylweddol,  a  hanfodol 
Bersoü  Dwyfol  er  tragywyddoldeb  ;  ac  yn  meddu  bodoliaeth 
wahaniaethol  oddiwrth  y  Tad  aV  Ysbryd.    Ond  y  mae  Mab- 


ÜPÜDD-DOD  ORIST. 


21S 


drefn  gyfrjDgol.  Person  tragywyddol,  a  Mab  yn  Bwyddol 
Pf^rson  yn  hanfodol,  a  Mab  yn  osodiarlol.  Person  mewn  dull 
angenrlieidiol  o  fodoli,  a  Mab  yn  ei  ar^^ymeriad  israddol  yn  y 
drefn  gyfryngol.  Ond  y  mae  ei  fod  yn  Fab  yn  profi  ( i  fod  yn 
gydradd  o  ran  natur  á'i  Dad — yn  agos  o  ran  pertliynas  iV 
Pad — yn  anwyl  o  ran  sereh  gan  ei  Dad — ac  yn  arlun  perff^ûth 
o'i  Dad.  "  Yr  liwu  ac  efe  yn  ddysgleirdeb  ei  ogoniant  ef,  ac 
yn  wir  lun  ei  berson  ef."  "  Yr  hwn  yw  delw  y  Duw  anweled- 
ig."  Ond  er  ei  fod  yn  Fab,  a  ddysgodd  ufudd-dod."  Sonia 
y  Beibl  fod  rhyw  anwyldeb  sanctaidd  rhwng  y  personau  Dwy- 
fol,  ac  ymhyfrydiad  y  naill  yn  y  llall  ;  a  phrofasant  eu  cariad 
mewn  gweithred  a  gwirionedd.  Profodd  y  Tad  ei  fod  yn  caru 
y  Mab  trwy  yraddiried  iddo  ;  a  phrofodd  y  Mab  ei  fod  yn 
caru  y  Tad  trwy  ufuddhau  iddo.  Ymddiried  sydd  yn  profi 
cariad  y  Tad,  ac  ufudd  dod  sydd  yn  profi  cariad  y  Mab. 
Ymddiriedodd  y  Tad  i'w  Fab  fwy  nag  a  alîasai  neb  arall  ym- 
ddiried  iddo.  Ymddiriedodd  iddo  anrhydedd  ei  ddeddf, — 
gweinyddiadau  ei  lywodraeth,— a  bywyd  tragywyddol  "  tyrfa 
fawr  na  ddic  hon  neb  ei  rhifo."  Paham  yr  ymddiriedodd  gy- 
maint  iddo  ?  Canys  y  mae  y  Tad  yn  caru  y  Mab,  ac  a 
roddes  bob  peth  yn  ei  law  ef."  Oddiar  ei  gariad  ato  yr  ym- 
ddiriedodd  gymaint  iddo.  Profodd  y  Mab  ei  gariad  trwy 
ufuddhau.  Gyrfa  o  ufudd-dod  oedd  gyrfa  yr  Ar^lwydd  lesu 
Griat  yn  ei  sefyllfa  fel  gwas.  "  Yr  Arglwydd  Dduw  a  agor- 
odd  fy  nghlust,  minau  ni  wrthwynebais,  ac  ni  throais  yn  fy  ol." 
Cyfeiriad  sydd  yma  at  y  cyní^hor  boreu  ;  oblegid  y  maeagor- 
yd  ciustiau  yn  myned  am  wneyd  cyfamod.  Yr  Arglwydd 
Dduw  a  agorodd  fy  nghlust,  i  wrando  amodau  y  cyfamod,  **a 
minau  ni  wrthwynebais."  Gwelais  Bethlehem,  lle  yr  oeddwn 
i  wisgo  cnawd  ;  ond  "  ni  wrthwynebais  ; "  gwelais  Gethse- 
mane,  lle  yr  oeddwn  ar  noson  oer  i  chwysu,  ond  ni  ddywedais 
air  yn  erbyn  y  cynllun  ;  gwelais  Galfaria  Ile  yr  oeddwn  i  farw 
mewn  gwarth,  ond  ymgymerais  âV  cwbl, — **  Fy  nghefn  a 
roddais  i^r  curwyr,  a'm  cernau  i^r  rhai  a  dynent  y  blew  ;  nî 
chuddiais  fy  wyneb  oddiwrth  waradwydd  a  phoeredd."  Ac 


UPÜDB-DOD  CRI8?. 


wedî  ^wneyd  yr  ymrwymiad  y  mae  yn  anfon  ei  gyhoeddiad  : 
— Wele,  yr  wyf  fi  yn  dyfod  yn  rhol  y  llyfr  a  ysgrifenwyd  am 
danaf  ;  bu  dda  genyf  wneuthur  dy  ewyllys  di,  0  fy  Nuw,  a'th 
gyfraitb  sydd  o  fewn  fy  nghalon."  Ac  yn  ddioed,  erbyn  ei 
fod  yn  y  byd,  dechreuodd  ar  ei  waith.  Pan  y  collodd  ei  rieni 
ef,  yn  fachgen  deuddeg  oed,  a  phan  y  cafwyd  ef  yn  nghanol  y 
doctoriaid  yn  eu  holi  hwy,  atebodd  ei  fam  bryderus,  "  Oni 
wyddech  chwi  fod  yn  rhaid  i  mi  fod  yn  nghylch  y  pethau  a 
berthynent  i^m  Tad?"  **Rhaidimi  weithio  gwaith  yr  hwn 
a'ra  hanfonodd  tra  yr  ydyw  hi  yn  ddydd/'  Fy  mwyd  i  yw 
gwneuthur  ewyllys  yr  hwn  a'm  hanfonodd,  a  gorphen  ei  waith 
ef."  ''Oscedwch  fy  ngorchymynion,  chwi  a  aroswch  yn  fy 
nghariad,  fel  y  cedwais  i  on'hymynion  fy  Nhad,  ac  yr  wyf  yn 
aros  yn  ei  gariad  ef."  Beth,  atolwg,  yw  y  pryder  mawr  yna 
sydd  arno  i  ufuddhau  ?  "  Ond  fel  y  gwypo  y  byd  fy  mod  i 
yn  caru  y  Tad,  ac  fel  y  gorchymynodd  y  Tad  i  mi,  felly  yr  wyf 
yn  gwneuthur."  Yr  oedd  hoU  ufudd-dod  y  Mab  Vw  Dad  yn 
cyfodi  oddiar  gariad  ;  ac  yn  niwedd  ei  ddiwrnod  dywedai, 
Mi  a^th  ogoneddais  di  ar  y  ddacar,  mi  a  gwblheais  y  gwüith 
a  roddaist  i  rai  i'w  wneuthur.''  Mawrygir  ufudd-dod  Isaac  i 
Abraham,  pyn  y  boddlonodd  i  gymeryd  ei  rwyraó  ar  yr  alîor, 
ac,  yn  wir,  y  mae  yn  engi  aifft  ardderchog  ;  ond  wele  fwy  nag 
Isaac  yma.  "  Er  ei  fod  yn  Fab,  a  ddysgodd  ufudd-dod." 
Mae;  ambell  i  fachgcn  yn  myned  i  feddwl  ei  hun  yn  ormod  o 
ddyn  i  ufuddhau  iV  dad  ;  myn  gael  yr  awenMu  iV  law  ei  hun; 
ond  dyma  un,  er  ei  fod  yn  briod  Fab  Duw,"  a  ddysgodd 
ufu<id-dod. 

2.  Ufudd-dod  ddysg>i^yd  gan^do  trwy  hrofia  ^  chyerwaf; 
*  a  ddysgodd  ufudd-dod  trwy  y  pethau  a  ddyoddefodd."  Nid 
dysgn  ufudd-dod  fel  athrawiaeth  a  feddylir.  Mae  eisiau 
dysgu  hyny  ar  lawer.  Siaradant  yn  fedrus  am  eu  hawliau  a'o 
hiawnderau  ;  ond  erioed  heb  ddeall  natur  a  thcrfynau  ufudd- 
dod.  Ond  rûd  dyma  y  dysgu  oedd  eisiau  ar  Grist  ;  yr  oedd 
yn  deall  yr  athrawiaeth  yn  berfifaith.  Nid  dysgu  ufudd-dod 
oblegid  ei  fod  yn  gyndyn  i  ufuddhau  ychwaith.  Ysgoldyodd- 


DFÜDD-DOD  CiaST. 


215 


«faint  yw  yr  on  y  dysgîr  y  wers  o  tif«da-dod  ynddi  i  blant 
cyndyn.    Bu  raid  anfon  Jonah  iddi    Mynai  yr  Arglwydd 
iddo  fytied  i  Ninife  i  bregethu  ;  ond  gwrthodai  Jonah  nfudd- 
hau.    Dywedai  yr  hybárch  William  Morris  o  Cilgeran,  "fod  ^ 
clfifyd  Jonah  yn  wahanol  i'r  rhan  fwyaf  o  bregethwyr.  Rhed- 
eg  heb  eu  haufon  y  mae  llawer  ;  ond  gwrthod  myned  er  cael 
ei  anfon,  ac  er  cael  pregeth  barod  yr  oedd  Jonah."    Aeth  i 
Joppa  a  chytunodd  a  Uong  i  fyned  i  Tarsns  ;  ond  aeth  Duw 
ar  ei  ol  a'i  fflangell  yn  ei  law  ;  disgynwyd  ef  i  odreu  y  myn- 
yddoedd  ;  ymglyraodd  yr  hesg  am  ei  ben  ;  yr  oedd  y  ddaear 
a'i  throsolion  o'i  amgylch  ;  ac  yn  mol  ufifern  y  dysgodd  ufudd- 
dod    Dysgodd  Jonah  ufudd-dod  trwy  ddyoddefaint,  oblegid 
ei  fod  yn  gvndyn  i  ufnddhau.    Ond,  nid  oblegid  ei  fod  ya 
hwyrfrydig  i  ddysgu  yr  aeth  y  Mab  trwy  y  fath  ddyoddefamt. 
Ufuddhaodd  cyn  dechren  dyoddef,  a  dysgodd  ufudd-dod  neill- 
duol  tfwy  y  pethau  a  ddyoddefodd.    "  Er  ei  fod  yn  Fab  ; 
eto  fel  y  gallai  gydymdeimlo  â  ni  profwyd  ef  trwy  gyfres  o 
ddyoddeüadau  fel  ninan.    Oymerer  engraifft  fel  hyn.  Mae 
gan  y  boneddwr  yna  weithfa  fawr  ;  mae  yn  bwriadu  ei  gad- 
ael  ar  ei  ol  i'w  unig  fab.    Mae  gan  hyny,  er  cymwyso  y  mab 
i  arolygu  drosti,  yn  ei  ddarostwng  i  bob  caledwaith  fel  gweith- 
iwr  eyffredin.    0  ran  cyfoeth  gallasai  gadw  y  bachgen  yn  es- 
mwyth  i  ymdroi  mewn  moethau  ar  lawr-leni  amryliw  y  palas, 
ond  y  mae  yr  hen  foneddwr  yn  gwybod  y  bydd  yn  gymhwys- 
ach  i  arolygu  dros  weithwyr  wedi  gwybod  beth  yw  gwaitb 
caled  ei  hnn.    Ac  y  mae  hyny  yn  eithaf  gwir.   Nid  oes  dim 
yn  fwy  annyoddefol  na  dyn  yn  arolygu  dros  weithwyr  heb 
wybod  beth  yw  gwaith  ;  o  ganlyniad  er  ei  gymhwyso  i'r  arol- 
ygiaeth  darostyngir  ef  i  bob  caledwaith  fel  gweithiwr  cyfired- 
in    Felly  hefyd  yma,  gallasai  y  Mab  fwynhau  y  "  dedwydd- 
wch  oedd  iddo  gyda'i  Dad  cyn  bod  y  byd  ;"  yr  oedd  yu 
hyfrydwchiddobennydd,  ac  yn  ymlawenhan  ger  ei  fron  ef 
bob  amser.»   Ond  fel  y  gallai  yn  well  "  gyd-ddyoddef  gyda'n 
gwendid  ni"  a  myned  i  mewn  i  holl  anghenion  ein  natnr  ni, 
"  efe  a  ddysgodd  ufudd-dod  trwy  y  pethao  a  ddyoddefodd." 


3W  ürUDD-DOD  CRÎ», 

Gadewch  1  ni  edrych  ar  gamrau  ei  ddarostjngiad  yn  ei  uf- 
udd-dod  a^i  ddyoddefaint.  "  Yr  hwn  ac  efe  yn  ffurf  Duw.'' 
Pa  fath  yw  flfurf  Duw  wyddom  ni  ddim.  **  Ysbryd  yw  Duw;" 
ond  beth  bynag  yw  ffurf  Duw  yr  oedd  y  Mab  ynddi  ;  '*  ni 
♦  thybiodd  yn  drais  fod  yn  ogyfuwch  â  Duw."  "  Ni  thybiodd,'^ 
medd  rhai,  fod  bod  yn  ogyfuwch  á  Duw  yn  rhywbeth  i  ymaf- 
ael  yn  dreisiol  ynddo,  ac  na  fynai  er  dim  oliwng  ei  afael  o 
hono  ;  neu,  hwyrach  fod  yr  hen  esboniad  yn  llawn  cystal, 
nad  oedd  yn  un  trais  iddo  dybied  ei  fod  yn  ogyfuwch  à  Duw. 
Buasai  ýn  drais  i^r  angel  cryfaf  dybied  ei  fod  yn  ogyfuwch  â 
Duw.  A  buasai  yn  drais  i  Grist  dybied  hyny,  os  nad  oedd 
yn  Dduw  ;  ond  gan  ei  fod  yn  wir  a  phriodol  Dduw,  nid  oedd 
yn  drais  iddo  dybied  ei  fod  yn  ogyfuwch  â  Duw.  Eithr  efe 
a'i  dibrisiodd  ei  hun,"  neu  efe  a'i  gwaghaodd  ei  hun,  o'rmawr- 
edd  priodol  iddo  ei  hun  fel  person  cydraddol  â'i  Dad  "  gan 
gymeryd  arno  agwedd  gwas."  Dyna  fe  mewn  sefyllfa  isradd- 
ol — yn  was  iV  Dad.  Nis  gwyddom  hyd  y  cam  o  "  ffurf  Duw 
i  agwedd  gwas  ;  "  rhoddodd  hwn  cyn  dyfôd  i*n  golwg  ni,  ac 
ni's  gwyddom  pa  faint  o  ddarostyngiad  a  dyoddefaint  oedd 
ynddo  i  berson  dwyfol.  Mae  y  pethaa  yna  uwchlaw  ein  ham- 
gyffredion.  "  Ac  a  wnaed  mewn  cyffelybiaeth  dynion."  Dyna 
y  naid  fawr  ;  o  herwydd  hyny,  gan  fod  y  plant  yn  gy franog- 
ion  o  gîg  a  gwaed,  yntau  hefyd  yr  un  modd  a  fu  gy franog  o'r 
un  pethau.''  AY  Gair  a  wnaethpwyd  yn  gnawd  ac  a  drigodd 
yn  ein  plith  ni."  Duw  a  ymddai^osodd  yn  y  cnawd." 
"  A'i  ga^l  mewn  dull  fel  dyn."  Dyna  y  ris  nesaf.  Ei  gael 
yn  hoU  anghenîon  ac  amgylchiadau  dyn  cyffredin,  yn  wr  go- 
fidus  a  chynefin  á  dolur  ; "  "  wedi  ei  demtio  yn  mhob  peth  yr 
un  ffunyd  a  ninau  ; "  "  efe  a'i  darostyngodd  ei  hun  "  yn  yr 
amgylchiadau  cyffredin  hyn  ;  "  gan  fod  yn  ufudd  hyd  angau, 
îe  angau  y  groes."  O  ?  ddarostyngiad  anghydmarol.  Gwel- 
wch  y  grisiau  ar  hyd  y  rhai  y  daeth  i  lawr  ;  p  ffurf  Duw  "  i 

agwedd  gwas"— o  "  agwedd  gwas  i  gyffelybiaeth  dynion 
—0    gyffelybiaeth  dynion  i  dduU  fel  dyn     o  "  ddull  fel 
dyn  yn  ufudd  hyd  angau,  îe,  angau  y  grocs.^'   Mesnrwẃ  y 


211 


gwagle  5  rhychwantwch  y  peìlder  ;  o  ffurf  Duw  i  angau 
y  groes  ; "  a  dilynwch  y  Mab  drwyddo,  ac  yna  hydd  gen- 
yeh  ryw  ddirnadaeth  ara  "  y  pethau  a  ddyoddefodd."  Er 
ei  fod  yn  Fab  a  ddysgodd  ufiìdd-dod  trwy  y  pethau  a  ddyodd- 
efodd." 

3.  Ufudd'dod  à!i  cyfaddasodd  ef  ifod  yn  waredwr  digon- 
ol  i  bechaduriaid,  Ac  wedi  ei  berffeithio  efe  a  wnaethpwyd 
yn  awdwr  iùchawdwriaeth  dragywyddol.^'  Ag  ufudd-dod 
Grist  mewn  modd  uniongyrchol  y  mae  ein  hiachawdwriaeth 
ni  yn  cael  ei  chysylltu.  Delir  ufudd-dod  Crist  mewn  gwrth- 
gyferbyniad  i  anufudd-dod  Adda.  Oblegid  megis  trwy  an- 
ufudd-dod  un  dyn  y  gwnaethpwyd  llawer  yn  bechaduriaid  ; 
felly  trwy  ufudd-dod  un  y  gwneir  Ilawer  yn  gyfiawn."  üfndd- 
dod  Crist  yw  sylfaen,  a  defnydd  ein  cymeradwyaeth.  Prof- 
odd  ei  ufudd-dod  yn  ei  ddyoddefaint.  Canys  gweddus  oedd 
iddo  ef,  o  herwydd  yr  hwn  y  mae  pob  peth,  a  thrwy  yr  hwn 
y  mae  pob  peth  wedi  iddo  ddwyn  meibion  läwer  i  ogoniant, 
berffeithio  tywysog  eu  hiachawdwriaeth  hwy  trwy  ddyoddef- 
iadau."  "  Ac  wedi  ei  bfirffeithio  "  trwy  y  dyoddefiadau  hyny 
"  efe  a  wnaethpwyd  yn  awdwr  iachawdwriaeth  dragywyddoL" 
Nid  perffeithio  ei  berson — ac  nid  perffeithio  ei  gymeriad,  ond 
ei  berffeithio  yn  ei  swydd  fel  archoffeiriad.  "  Oblegid  ni 
pherffeithiodd  y  gyfraith  ddim,  namyn  dwyn  gobaith  gjwell  i 
mewn  ;  eithr  gair  y  llw,  yr  hwn  a  fu  wedi  y  gyfraith  sydd  yn 
gwneuthur  y  Mab,  yr  hwn  a  berffeithiwyd  yn  dragywydd." 
Mae  yr  Offeiriad  wedi  myned  i^r  nefoedd,  ac  y  mae  yr  offeir- 
iadaeth  wedi  myned  ì^r  nefoedd  hefyd.  Mae  ef  yu  y  gwir 
gysegr  yn  ngwisgoedd  ei  urdd,  ac  wedi  gorphen  trefn  gym- 
hwys  am  fywyd  y  byd  ; — yn  awdwr  iachawdwriaeth  dragy- 
wyddol." 

lachawdwriaethP  Un  o  eiriau  cyflawnaf,  os  nad  y  cyf- 
lawnaf  o  eiriau  y  Beibl,  i  osod  allan  yr  oU  o  drefn  Duw.  Y 
mae  ymadroddion  erailî  yn  gosod  allan  ranau  o'r  drefn,  ond  y 
mae  y  gair  yma  mor  ëang  yn  ei  gynwysiad  fel  y  cymer  i  mewn 
y  drefa  1  gyd.   Mae  y  môr  yn  myned  dan  wahanol  enwau  yn 


278 


UFÜDD-DOD  ORIST. 


ei  gysylìtiad  â  gwahanol  aberoedd  ;  felly  y  byddwn  ni  yn  ar- 
fer  siarad.  TJn  môr  ydyw  yn  briodol,  ond  ei  fod  yn  myned 
dan  wahanol  enwau  yn  ei  berthynas  â  gwahanol  ddarnan  o 
dir.  lachawdwriaeth,  dyna  y  môr  ;  ond  y  mae  rhanau  o*r 
drefn  yn  myned  dan  enwau  eraiU.  Os  edrychir  arni  yn  cyoh- 
wyn  yn  nghyngor  Duw,  arfaeth  y  gelwir  hi.  Os  edrychir 
arni  yn  Nghalfaria,  lawn  y  gelwir  hi  ;  os  edrychir  arni  yn 
fîollwng  y  troseddwr  yn  rhydd,  Maddeuant  y  gelwir  hi  ;  osed- 
rychir  arni  yn  cyflwyno  ei  theulu  yn  ddiogel  gartref,  Gogon- 
eddiad  y  gelwir  hi.  Ond  os  edrychir  arni  yn  ei  chyfanswm, 
lachawdwriaeth  y  gelwir  hi.  lachawdwriaeth  raewn  arfaeth 
yn  y  cynghor  boreu  ; — iachawdwriaeth  mewn  aberth  yn  Nghal- 
faria  ;— iaehawdwriaeth  trwy  faddeuant  yn  gollwng  yr  euog 
yn  rhydd  ; — iachawdwriaeth  mewn  gogoneddiad  wrth  gyf- 
Iwyno  tyrfa  fawr  na  ddichon  neb  ei  rhifo  ar  "  ddelw  y  Cyntaf- 
anedig  yn  rays^  brodyr  lawer." 

lachawdmriaeth  dragyivyddoU'  Mae  yn  dragywyddol  o 
ran  cynllun,  ac  yn  dragywyddol  o  ran  parhad.  Hen  feddwl 
yn  Nuw  ydyw  y  meddwl  i  gadw.  Nid  rhyw  syniad  a'i  tar- 
awudd  ef  tuag  Eden,  wedi  gweled  y  drefn  gyntaf  yn  methu, 
ond  hen  feddwl  oedd  yn  y  fynwes  Ddwyfol  "  cyn  taenu  y  gog- 
ledd  ar  y  gwagle,  na  chrogi  y  ddaear  ar  ddiddym."  Mae  pob 
peth  y  drefu  yn  dragywyddol  cariad  traçrywyddol  ;»— "cyf- 
amod  tragywyddol  ;"-*'  arfaeth  dragywyddol  ;"  "  trugaredd 
dragf  wyddol ; '  "  efengyl  dragywyddol ;"  bywyd  tragywydd- 
ol  ;''  "  iachawdwriaeth  dragywyddol."    Ac  nid  yn  unig  y  mae 

0  dragywyddoldeb,  ond  y  mae  yn  ymestyn  i  dragywyddoldeb. 
Ac  y  mae  eisiau  rhywbeth  traírywyddol  arnora  ni.    Yr  ydym 

1  orfyw  y  cwbl  a  welir.  Dechreu  agor  ein  llygaid  y  byddwn 
ni  pan  y  bydd  yr  haul  yn  cau  ei  lygaid  yn  niwl  y  dydd  di- 
weddaf.  Rhyw  fabanod  yn  ymaíror  ar  fywyd  fyddwn  ni,  pan 
y  bydd  yr  hen  d'daear  yma  yn  tynu  ei  thraed  i'r  gwely  i  farw. 
Rhaid  i  ni  gan  hyny  gael  rhywbeth  bery  cyhyd  a  ninau,  a 
dyma  hi,  *•  iachawdwriaeth  drajry wyddol  "  Dyr^hefwch 
eich  Uygáid,  ac  edrychwch  ar  y  nefoedd  uchod,  ac  ar  y  ddaear 


isod  ;  canys  y  nefoedc3  a  ddarfyddant  fel  mwg  a^r  ddaear  a 
heneiddia  fel  dilledyn,  a'i  phreswylwyr  yr  un  modd  a  fyddant 
meirw  ;  ondfy  iachaiüdioriaeth  a  fydd  byth,  á'm  cyfiavmder 
ni  dderfydd  "  Israel  a  aehubir  yn  yr  Arglwydd  ag  iach- 
awdwriaeth  dragywyddol." 

Awdwr  iachawdwriaeth  dragywyddolP  Dyma  awdwr 
fydd  yn  anfarwol  yn  ei  waith  Syrth  gweithiau  ^r  awduron 
enwocaf  i  ebargoÛHd,  ond  dyma  awdwr  a  gwaith  sydd  i  fyw 
byth.  lachawdwriaeth,— dyma  gyfrol  iV  hon  y  mae  yr  "  ang:- 
ylion  yn  chwenychu  edrych,'  a  "  thrwy  hon  y  gwneir  yn  hys- 
bys  i^r  tywysogaethau  ac  i'r  awdurdodau  yn  y  nefolion  le- 
oedd,  trwy  yr  eglwys,  fawr  amryw  ddoethineb  Duw." 
"  Awdwr  iachawdwriaeth  dragyw^ddol.'''  Dyma  drefn  gyf- 
lawn,  berffaith,  ddigonol  am  eich  bywyd  tragywyddol,  a 
pha  fodd  y  diangwn  ni  os  esgeuluswn  iachawdwriaeth  gy- 
maint?  ' 

4.  TJfudd'dod  Crisé  sydd  yn  gynllun  ojc  yn  gymhelliad  i^n 
hufudd'dod  iddo.  "  Awdwr  iachawdwriaeth  dragywyd^  ol 
i'r  rhai  oll  a  ufuddhant  iddo."  Nid  ufuddhau  er  mwyn  i  ni 
gael  peidio  ufuddhau,  a  wnaeth  Crist.  ond  ufuddhau  er  cael 
haeddiant  i  dderbyn  ein  hu^udd-dod,  ac  anogaeth  i  gymhell 
ein  hufudd-dod.  Athrawiaeth  gymeradwy  iawn  ydyw  yr  un 
am  ''iìchawdwriaeth  dragywyddol. '  ond  ni  ddaw  yn  eiddo  i 
neb  ond  a  ufuddhao  iddi.  Ae  yn  ymyl  ei  ufudd-dod  perffaith 
ef  y  mae  yn  hawlio  ein  hufuíîd-dod  ni.  Hwn  yw  fy  anwyl 
Fab,  yn  yr  hwn  y^m  boddlonwyd,  gwrandewch  arno  tf." 
**  Wele,  gwrando  sydd  well  nag  aberth,  ac  ufuddhau  na  bras- 
der  hyrddod."  Mae  Paul  wrth  ysgrifenu  at  y  Philippiaid  yn 
defnyddio  ufndil-dod  Crist  h^d  angau  y  groes  yn  gyrahelliad 
iV  hufudd-dodhwy.  Bydded  ynoch  y  meddwl  yma,  yr  hwn 
oedd  hefyd  yn  Nghrist  lesu— meddwl  i  ufuddhau  iddo.^'  üf- 
udd-dod  cyflawn,  manwl,  parod,  caionog,  y  mae  yr  efengyî  yn 
ei  ofyn.  Ni  chymer  lai, — nid  oes  îleddfu  ar  ei  gofynion. 
Collir  lioU  riawedd  y  drefn  heb  ufuddhau  iddi.  Ac  ufudd-dod 
Crist  y w  yr  anogaeth  gryfaf  i  gymhell  eÌD  hufudd-dod  iddo. 


980 


ÜFÜDD-DOD  ORIST. 


Os  nad  oes  yu  ei  ufadd-dod  ef  ddigon  o  ddylanwad  i  dyneru  y 
galon,  nid  oes  dim  digon  yn  un  man  arall.  Gwasgwyd  byddin 
i  gyfyngder  uiiwaith  am  angeurheidiau  bywyd,  fel  yr  oedd 
perygl  i  wrthryfel  gyfodi  yn  raysg  y  milwyr.  Deallodd  y  Cad- 
fridog  am  eu  hysbryd  ;  ond  nid  oedd  ganddo  fodd  i  ddiwallu 
eu  hangen  ;  yr  oedd  mewu  pryder  pa  beth  a  wnai  er  gost"gu 
eu  cythryfwl  Galwodd  ato  ychydig  nifer  o'r  rhai  y  gwyddai 
oedd  yn  arwaiu  y  drwg,  a  dy wedai  fod  yn  ddrwg  iawn  gan* 
ddo  am  y  sefyllfa  gyfyng  yr  oeddynt  ynddi ;  ond  nad  oedd 
ganddo  un  help.  nad  oedd  dim  nr  ei  law  ef  iV  wneyd,  onide, 
y  gwnaethai  ;  ond,"  meddai,  "  y  mae  dogn  bychan  yn  dyfod  i 
mi  bob  dydd  ;  byddaf  hebddo  am  dri  diwrnod  ;  nid  yw  ond 
ychydig,  mae'n  wir,  ond  cewch  ef  i  wneyd  y  goreu  galloch  o 
hono  rhyngoch.  Nis  gallaf  wneyd  rhagor."  Twymnodd  cal- 
on  ei  wŷr  wrth  weled  ei  dostari,  ac,  meddent  àg  un  llef,  Na, 
ni  chaiflF  ein  Gadfridog  brinhau  arno  ei  hun,  ni  a  oddefwn  fwy 
0  galedi  na  hyn  eto  cyn  y  ca  ef  fod  mewn  eisiau."  Ei  dyner- 
wch  enillodd  eu  hufudd-dod.  Ah !  bobl  anwyl,  nid  cynyg 
prinhau  arno  ei  hun  ;  nid  cynyg  gadael  y  nefoedd  ;  nid  cynyg 
dyfod  i  wisgo  cnawd  ;  nid  cynyg  dyfod  i'r  groes  i  farw  wnaeth 
lesu  Grist  ;  ond  fe  ddaeth.    Diolch  iddo. — 

"  Fe  ddaeth  i  wella-n  harchoU,  trwy  gym'ryd  clwyf  ei  hun. 

Etifedd  nef  yn  marw,  i  wella  marwol  ddyn  ; 

Fe  Sügnai'n  llwyr  y  gwenwyn  a  roes  y  sarff  i  ni, 

Ac  wrth  y  gwenwyn  hwnw  bu  farw  ar  Galfari." 

Dyna  gariad  digyffelyb.  Dyna  ufudd-dod  anghydmarol.  Bu 
yn  ufudd  hyd  angau.  A'r  cwbl  er  ein  mwyn  ni.  Ah  I  fy 
ngwrandawyr  anwyl,  a  ydyw  y  galon  ddim  yn  tyneru  raewn 
ufudddod  iddo.  Ymostyngwch  gan  hyny  i  Ddnw."  Ei 
ufudd-dod  ef  a  enillo  ein  calon  i  ufuddhau  iddo  ef.  A  ydych 
chwi  yn  ildio  i  Dduw  heno  ?  eneidiau  anwyl.  Yn  ymyl  uf- 
udd-dod  Crist  yr  wyf  yn  jîofyn.  Mae  ganddo  hawl  ar  eich 
ymostyngiad  ;  îe,  dywedaf  ragor — fe  fyn  eich  ymostyngiad, 
"Rhaid  iddo  deyrnasu,  hyd  oni  osodo  ei  holl  eìynion  dan  ei 
draed."  Rhaid  pîygu  nen  dori  ;  ildio  neu  ddamnio  ;  syrthio 
wrth  ei  draed  neu  gael  eich  mathru  dan  ei  draed.  Piygwch 
y  gUn  iddo  yn  awr. 


PREGETH  XYL 


DADBLYGIAD  CYMERIAD. 


2  Bren,  viii.  11,  12,  13. 
"  Ac  efe  a  osododd  ei  wyneb,  ac  a  ddaliodd  syîw  arno,  nes  cywil- 
yddio  0  hono  ef ;  a  gwr  Duw  a  wylodd.  A  Hazael  a  ddywedodd, 
Paham  y  mae  fy  Arglwydd  yn  wylo?  Dywedodd  yntau,  Am  fy 
mod  yn  gwybod  y  drwg  a  wnei  di  i  feibion  Israel ;  eu  hamddiflfyn- 
feydd  hwynt  a  losgi  di  â  thân,  aM  gwyr  ieuaînc  a  leddi  â'r  cleddyf, 
a'u  plant  a  bwyi,  a'u  gwragedd  beichiogîon  a  rwygi.  A  Hazael  a 
ddywedodd.  Pa  beth !  ai  ci  y w  dy  was,  fel  y  gwnelai  ef  y  mawr  beth 
hyn  ?  Ac  Eliseus  a  ddywedodd,  Yr  Arglwydd  a  ddangosodd  i  mi  y 
byddì  di  yn  frenhin  ar  Syria." 

Mae  cymeríad  dyn  yn  caeì  ei  ffiirfio  gan  yr  egwyddoríon 
mewnol  sydd  yn  ei  lywodraethu  ;  ond  y^mae  ei  gymeriad  yn 
eael  ei  ddadblygu  gau  ddylanwad  amscylchiadau  allaûol  arno. 
'Yr  ewyllys  ydyw  y  gallu  cryfaf  yn  nghyfansoddiad  cymeriad  ; 
ond  amgylchiadau  sydd  yn  rhoddi  cyfle  i  ddyn  ddangos  ei 
gymeríad.  Pa  faint  bynag  ydyw  gallu  yr  egwyddorion  llyw- 
odraethol  yn  ffurfiad  cymeriad,  mae  yn  eglur  mai  pan  y  dygir 
hwy  î  gyffyrddîad  â  dylauwadau  allanol  y  dadblygir  ef.  Ac 
y  mae  gan  bob  peth  cysylltiedig  â  nî  ddylauwad  cryf  arnom 
er  egluro  ein  gwir  gymeriad.  Mae  yn  wir  mai  dylanwad 
meddwl  ar  feddwi  y w  y  cryfaf  i  ddwyn  allan  y  dyn  ;  eto  y 
mae  gan  bob  peth  y  tu  aîlan  i  ddyn  ddylanwad  ar  ei  fedd- 
wl ;  a'rcwbl  yn  cynorthwyo  i  ddadblygu  yr  egwyddorion 
mewnol. 

Mae  dylauwad  gan  olygfeydd  uaturiol  ar  y  meddwl.  Mae 


282  DADBLTOIAB  CYMERIAD. 

ydd  crîbog,  ac  ëangder  y  dyffryn  meillionog— byrlymîad  y 
ffynon  lisialaidd.  a  gorlifiad  yr  afon  ddyfradwy— disgyniad  y 
rhaiadr  drystfawr,  a  raurmur  yr  aber  ddistaw,  oll  yn  cario  dy- 
lanwad  ar  y  meddwl.  Gwelir  gwahaniaeth  yn  nhymer,  ys- 
bryd,  a  thueddiad  y  rhai  fegir  yn  nghanol  golygfeydd  mawr- 
eddog  y  raynyddoedd  uchel,  rhagor  y  rhai  fegir  yn  yn  y  dyff- 
rynoedd  breision  tawel.  Mae  y  blaenaf  yn  gyffredin  yn  wrol- 
ach  a  bywiocach. 

Mae  dylanwad  gan  hinsoddau  yr  awyr,  a  thyrahorau  y 
flwyddyn,  ar  y  meddwl.  Mae  gormodedd  o  wres  neu  oerni — 
prinder  awyr,  neu  ddiffyg  goleuni— gwlawí^gydd  trymion,  neu 
darth  myglyd,  yn  effeîthio  i  brnddhau  y  meddwl— pylu  y  deaìl 
_a  rhydu  y  côf.  Mae  gwahaniaeth  mawr  yn  ys»  ryd  dyn  y 
gwanwyn  rhagor  y  gauaf  Pan  y  raae  natnr  yn  deffroi  ac  yn 
gwenu  mewn  sirioldeb,  y  raae  y  raeddwl  yn  dtídebru  ;  a  phan  | 
V  n^ne  natur  yn  yraollwng  i  gwssr  gauafol,  y  raae  yr  ysbryd  yn 
prnddhau.  Mae  gan  hinsoddau  a  thymhorau  ddylanwad  ar  y 
mf'ddwl.  1 

Mae  dylanwad  gan  alwedigapthau  bydol  ar  y  meddwl. 
Mae  gwahaniaeth  mawr  yn  nheîmladau,  golyíjiadau,  ac  arfer- 
iadau  yr  araaethwr,  y  glowr,  a'r  morwr.  Pa  faint  bynag  o 
debygolrwydd  sydd  ynddynt  yn  naturiol,  y  mae  eu  galwedig- 
aethau  bydol  wedi  dwyn  eu  tyraherau  a'u  harferion  i  ffurf  tra 
gwahanol.  Ac  y  raae  y  galwedigaethau  hyny  sydd  yn  rhwymo 
y  rhai  sydd  ynddynt  i  weithio  mewn  ystafelloedd  cyfyng,  a'u 
cyrff  trwy  y  dydd  yn  yr  un  agwedd,  yn  cario  eu  dylanwad  yu 
mhell  iawn  ar  y  rhai  sydd  yn  dilyn,  fel  y  maent  yn  gyffredhi 
yn  fwy  anniddyg  a  chrintachlyd. 

Mae  dylanwad  gan  arferîadau  corfforol  ar  y  meddwl.  Mae 
yr  ymborth  a  fwyteir— y  diodydd  a  yfir— y  diUad  a  wîsgir— 
aV  ymarferiad  a  gymerir,  oll  yn  dylanwadn  arnom.  Mae  dyn* 
îon  yn  bwyta  nes  y  mae  eu  meddyliau  yn  myned  i  gyfign— yn 
yfed  nes  y  mae  eu  calonau  yn  trymhau— yn  gorwedd  ar  eu 
glythau  neB  crebacbu  ea  heneidiau— yu  oymeryd  byd  da 


DADBLYGUD  CYMERIAD. 


2a3 


rheolaeth  arnynt  yn  hollol.    Mae  gan  bob  peth  tu  allan  i  ni 
ddylanwad  arnom.    Mae  pob  peth  sydd  yn  efifeithio  ar  y  eorff 
yn  rhwym  o  effeithio  ar  y  meddwl  tra  y  bydd  y  corff  a^r 
meddwl  mewn  eysylltiad  â'u  gilydd  ;  ac  y  mae  pob  dylanwad 
sydd  yn  gweithio  ar  ddyn  yu  cynorthwyo  i  ddadblygju  ei  ^y- 
meriad.    Ond  gall  raai  y  dylanwad  allanol  cryfaf  er  dadblygu 
cymeriad  ydyw  dylanwad  aragylchiadau,    Mae  cyfnewidiad 
yn  sePyllfa  dymhorol  dyn  yn  rhoddi  cyfle  iV  egwyddorion 
llywodraethol  ddyfod  iV  golwg.    Ceir  enírraifft  nodedi^  ohyn 
yn  hanes  Hazael,  un  o  weinidogiou  llys  Bcnhadad,  brenhin 
Syria.    Pan  gymerwyd  y  brenîn  yn  glaf,  anfonodd  Hazael  at 
Eliseus  y  proffwyd  i  ymííyn^hori  ag  ef,  a  fyddai  efe  byw  o'r 
clefyd  oedd  arno.    Aeth  Hazael  ag  anrhegion  yn  ei  hw  at  y 
proffwyd  i  ymofyn  ag  ef  dros  y  brenîn.    Safodd  oM  flaen,  a 
dywedodd,  "  Benhadad,  brenin  Syria,  dy  fab,  a'm  hanfonodd 
atat,  gan  ddywedyd,  A  fyddaf  fi  byw  o^r  clefyd  hwn?'' 
"  Dos,  a  dy wed  wrtho,"  ebai  y  proffwyd,    diau  y  gelli  fyw  ;  " 
(hyny  yw  o  ran  y  clefyd  ynddo  ei  hun  nid  yw  yn  farwol  ;) 
"  eto  yr  Ar^lwydd  a  ddangosodd  i  mi  y  bydd  efe  marw  yn 
ddiau."    Rhaid,  gan  hyny,  fod  rhyw  beth  heblaw  y  defyd  i 
gyfrif  am  ei  farwolaeth,    Wedi  i'r  proffwyd  hyèbysu  i  Hazael 
dynged  y  brenin,'y  mae  yn  gosod  ei  lygaid  yn  graff,  sefydlog, 
ac  arosol  arno,  gan  edrych  yn  ddifrifol  yn  ei  wyneb,  nes  y  mae 
yn  gwrido,  ac  yn  cywilyddio,  ac  y  mae  y  proffwyd  yn  ymoll- 
wng  i  wylo.    Methodd  Hazael  a  dal  heb  gywilyddio,  a  meth- 
odd  Eliseus  a  dal  heb  wylo.    Wedi  adfeddianu  ei  hun,  y  mae 
Ha^ael  yn  synedig  iawn  yn  gofyn,    Paham  y  mae  fy  argl* 
wydd  yn  wylo  î     Mae  y  próffwyd  trwy  ei  ddagrau  yn  ateb^ 
maî  yn  y  rhagolwg  ar  y  peth  a  fyddai  ef  pan  ddadblygwyd  ei 
gymeriad  yn  gyflawn.      Am  fy  mod  yn  gwybod  y  drwg  a 
wnei  di  1  feibion  Israel  ;  eu  hamddiffynfeydd  hwy  a  losgî  di  â 
thân  ;  eu  gwyr  ieuaine  a  leddi  â^r  cleddyf  ;  eu  plant  a  bwyi ; 
a^i  gwragedd  beichiogiou  a  rwygl/'    Mae  Hazael  yn  ar- 
äwydo  rhag  j  petb,  ac     gofyn  meWü  ffieiddiád,  "  Pa  beth  î 
aî  èî      Ìf  'wtó,  tû  Ÿ  g^nfe*fei  efé  'f  maV^       %û  t títh 


184  DÀDBLTOIIB  OTMEBIAA. 

siarad  ychwaneg,  y  mae  y  proffwyd  yn  hysbysn  iddo  un  cyf- 
newidiad  oedd  i  gymeryd  lle  yn  ei  sefyllfa  oedd  yn  ddigon  o 
esboniad  ar  y**cwbl, — "  Yr  Arglwydd  a  ddaugosodd  i  mi  y 
byddit  ti  yn  frenhin  ar  Israel."  Dyma  yr  allwedd  i  agor  dir- 
gelwch  ei  gymeriad.    Mae  yma  engraifft  nodedig  o 

DDYLANWAD  AMÄYLCHIADAÜ  AR  DDADBLYGIAD  CYMERIAD. 

Wrth  ddyweyd  am  ddylanwad  aragylchiadau  ar  ddadblyg- 
iad  cymeriad,  dylid  sylwi, 

Mai  nid  amgylchiadau  sydd  yn  cyfansoddi  cymeriad.  Dang- 
os  cymeriad  y  mae  amgylchiadau.  Nid  yw  yn  gwneyd  y  dyn 
dä  yn  ddim  gwell,  na'r  dyn  drwg  yn  ddim  gwaeth.  Nid  yw 
yn  rhoddi  dim  at  gymeriad  y  naill,  nac  yn  cymeryd  dim  oddi- 
wrth  gymeriad  y  llall.  Dangos  y  peth  sydd  ynddo  y  mae 
amgylchiadau  ;  a  dwyn  i'r  golwg  yr  egwyddorion  llywod- 
raethol.  Gall  llawer  dyn  ymddangos  yn  well  nag  y  byddo,  a 
gall  llawer  un  gael  ei  dybied  yn  waeth  nag  y  byddo,  ond  eu 
dwyn  i  brawf  sydd  yn  esbonio  y  ddau.  Pan  y  daw  y  wreich- 
ionen  aV  pylor  i  gyffyrddiad  â^u  gilydd  y  chwythir  ef  i  fynu. 
Nid  y  wreichionen  sydd  yn  rhoddi  yr  elfen  losgol  yn  y  pylor, 
y  mae  yno  yn  flaenorol  ond  ei  bod  ynguddiedig,  ond  y  wreich- 
ioupu  sydd  yn  ei  thynu  allan.  Gellid  rhoddi  bariìad  o  bylor 
yn  nghanol  y  graig,  a  bydd  mor  ddiberygl  yno  a  phe  gosodid 
hi  yn  nghanol  yr  afon,  ond  cadw  y  wreichionen  oddiwrthi ; 
ond  pan  gyffyrdda  y  wreichiouen  á  hi  hollta  y  cwbl  o'i  chylch. 
Nid  y  dur  sydd  yn  rhoddi  y  tán  yn  y  garég  gallestr,  eto  dyg- 
iad  y  dur  sJv  gareg  i  gyffyrddiad  â'u  gilydd  sydd  yn  taro  tàn. 
Feily  y  mae  aragylchîadau  yn  tynu  allan  y  peth  sydd  i  mewn 
— yn  dwyn  i'r  golwg  y  peth  sydd  guddiedig— yn  dangos  yn  y 
fuchedd  y  peth  sydd  yn  llçchu  yu  y  galon.  Nid  y  goron  ar 
ben  Hazael  a  wnaeth  y  gwahaniaeth  ynddo  ;  eto  y  aefyllfa 
urddasol  y  cyflewyd  ef  ynddi  a  roddodd  fantais  iddo  i  ddangos 
ei  egwyddorion.  Fel  y  mae  tywyniadau  yr  haul  yn  agor  dal- 
enau  y  blodeuyn,  folly  y  mae  aragylchiadau  yo  rhoddi  cyflô  i 


t>if>mLTOIAP  CTUBftUI). 


SS5 


Pod  anwybodaeth  dynlòn  o  honynt  eu  hunata  yn  gyfryw  fel 
na  wyddant  beth  a  fyddent  pe  cyfleid  hwy  mewn  amgylchiad- 
au  gwahanol.  Nid  yn  unig  amgylchiadan  sydd  yn  dangos  i 
eraill  pa  beth  yw  dyn,  ond  amgylchiadau  sydd  yn  aml  yn 
dangos  dyn  iddo  ei  hun.  Ni  wyddom  beth  ydym.  na  pha  beth 
a  fyddem  nes  ein  dwyn  i  brawf.  Nid  oes  dim  y  dylai  dyn  fod 
yn  fwy  hysbys  o  honynt  nag  egwyddorion  llywodraethol  « 
íralon  ;  ac  eto  ymddengys  nad  oes  dim  y  mae  dynion  yn  gyff- 
redin  yn  fwy  dyeithr  iddynt.  Yr  oedd  Haaael  yn  brawychu 
rha^  y  drygau  ysgeler  y  dy wedai  Eliseus  y  byddai  yn  euog  o 
honynt ;  ac  nis  gallwn  amheu  nad  ydoedd  ar  y  pryd  yn  teimlo 
felly.  Yr  oedd  meddwl  am  fod  yn  euog  o'r  fath  droseddau 
anfad  yn  wrthodedig  gan  ei  natur. 

Nis  gallwn  feddwl  fod  Judas,  pan  aeth  yn  ganlynwr  i  Gnst 
gyntaf,  a'i  feddwl  ar  ei  fradychu.   Nis  gwyddom  pa  beth  a 
ddylanwadodd  ar  ei  feddwl  er  ei  gymhell  i  ganlyn  Crist ;  ond 
y  mae  yn  bur  debyg  pe  dy wedasid  wrtho  y  buasai  iddo  werthu 
Arglwydd  y  bywyd  i  ddwylaw  ei  lofruddion,  y  buasai  yn  eä- 
rych  ar  y  peth  yn  rhy  ofnadwy  iddo  byth  fod  yn  euog  o  hono. 
Pe  dywedasid  wrth  Manasseh,  pan  yn  myned  yn  fachgen  yn 
llaw  ei  dad  i  dŷ  yr  Arglwydd,  y  buasai  iddo  anghofio  Daw  ei 
dadau,  ymollwng  i  eilunaddoliaeth  â  swyngyfaredd  gyru  ei 
feibion  trwy  dân  yn  nyffryn  mab  Hinom,  a  thywallt  gwaed 
gwirion,  nes  Ilanw  Jerusalem  o  ben-bwy-gilydd  buasai  yn 
gofyn  mewn  diystyrwch  yn  ngeiriau  Hazael,  "  Pa  beth  !  ai  a 
vw  dv  was      Yr  oedd  Pedr  yn  mrwdanwch  ei  sel  yn  medd- 
wl  ei  fod  ynddigoncryf  i  fyned  gydaChrist  i "  g^f  ^^^^.^'^  ^".f 
eu,"  ac  yn  dy  weyd,  "  Pe  gwadai  pawb  di,  m'th  wadaf  ddim  ;  le 
pe  gorfyddai  i  mi  farw  gyda  thi  ni'th  wadaf  ddim.'    Oad  y 
Le  y  prawf  heb  dd'od  eto.    Yr  ydym  yn  ^7^^/  ^^^f  ^ 
fynych,  pe  cyfleid  ni  gan  ragluaiaeth  mewn  sefyllfaoedd  mwy 
íafriol  yr  ymddygem  yn  mhob  dull  yn  Ilawer  rhagorach. 
Mae  eraill  wedi  meddwl  felly  o'n  blaen  ni  ^f^f^^^^' 
afu  i  sefyllfaoedd  mwy  manteisiol,  bu  eu  ,f  y'^^öf  ..J^!; 
ystr  iddynt.   Yn  Ile  d'od  yn  llawer  gwell,  aethant  yn  llawer 


DiiDÌLTŵlAD  CTMSBLÜ^. 


gwaeth.  Yr  ydym  yn  barod  i  gondemnío  y  caethfeistr  creu- 
lawn,  y  pendeög  trahans,  y  brenhin  gormesol,  a'r  ymerawdwr 
gorthrymus  ar  y  naill  law,  aV  ysbeiliwr  didelmlad,  y  twyllwr 
hocedus,  a'r  Ilofrudd  gwaedlyd  ar  y  llaw  arall,  ac  nid  heb 
achos.  Mae  natur  a  chrefydd,  dyneliaeth  a  Christionogaeth, 
anîan  a  datguddiad,  a  nefoedd  a  daear,  yn  cyduno  i'w  condem- 
nio  ;  ond  nid  oes  genym  yr  un  sicrwydd  nad  dyna  a  fuasem 
eîn  hunain,  oni  b'ai  fod  Rhagluniaeth  wedì  cau  o'n  hamgylch. 
Mae  yn  briodol  iawn  i  ni  weddio  gweddi  Agur, — "  Dau  beth 
yr  wyf  yn  eu  gofyn  genyt,  na  omedd  hwy  i  mi  cyn  fy  marw. 
Tyn  yn  mhell  oddiwrthyf  wagedd  a  chelwydd  ;  na  ddyro  i  mi 
na  thlodí  na  chyfoeth  ;  portha  fi  á'm  digonedd  o  fara  ;  rhag  i 
mî  ymlenwi,  a'th  wadu  di,  a  dywedyd,  Pwy  yw  yr  Arglwydd? 
a  rhag  i  mi  fyned  yn  dlawd,  a  Iladrata,  a  chymeryd  enw  fy 
Nuw  yn  ofer."  Nis  gwyddom  beth  a  fyddem  pe  gosodid  ni 
mewn  amgylchiadau  gwahanol.    V  ^ 

Mai  yn  raddpl  y  mae  cymeriadau  dyníon  yn  cael  eu  dad- 
blygu.  Nid  ar  unwaith  y  mae  dynion  yn  ymollwng  i  ddrygau 
ysgeler.  Mae  gwrthwynebiad  naturiol  mewn  dyn  i  droseddau 
anfad.  Mae  natur  yn  rhoddi  mwy  o  fîn  yn  erbyn  y  drygau 
sydd  yn  fwyaf  ofnadwy.  Mae  pechodau  mawrion  yn  cael  eu 
harwain  gan  y  rhai  a  gyfrifir  yn  bechodau  bychain.  Mae 
pechodau  gwaradwyddus  yn  cael  eu  dwyn  i  mewn  yn  nghys- 
god  y  rhai  a  gyfrifir  yn  barchus.  Y  pechod  a  ystyrir  yn 
barchnsaf  sydd  yn  dyfod  i  mewn  gyntaf ;  ond  y  mae  yr  holl 
fintai  yn  canlyn.  Yr  hybarch  Christmas  Evans  a  ddywedai, 
fod  y  Sipsiiüns  sydd  yncrwydro  y  wlad  yn  anfon  y  ferch  lanaf 
a  feddant  at  ddrws  y  flfarmwr  i  ymofyn  Ilety  ;  ac  na  byddai 
dim  gwrthwynebiad  ganddo  i  roddi  llety  iddi  oni  bai  y  cysyllt- 
lad  sydd  rhyngddi  â'r  hen  deulu  ar  y  fifordd  ;  os  croesawir  hî, 
y  daw  yr  holi  gang  ar  ei  hol.  Pelly  y  mae  Satan  yn  temtio 
dynion  a'r  pechodau  parchusaf  yn  gyntaf ;  ond  y  mae  holl 
fyddin  ddu  y  pechodau  yn  canlyn.  Celwydd  oedd  y  pechod 
arweiniol  yn  nghymeriad  Hazael.  Wedi  i'r  proffwyd  sicrhau 
ídŵ)  y  lqẃkî  Bteránatìatì  fcrw  yti  Sáhti ;  yn  lîe  hysby^  hytiy 


DÀDBLTOUP  ÖTMSHUD. 


281 


yn  onest  pan  ofynodd  y  brenhîn  iddo,  ebe  yntan.  "  Efe  a  ddy- 
wedodd  wrthyf  y  byddit  fyw  yn  ddiau."  Dyna  ;  y  mae  cel- 
wydd  wedi  gwneyd  rliwyg  yn  ei  gydwybod  ;  yr  Hollwybodol 
yn  unig  a  wyr  beth  a  wna  nesaf.  Dranoeth,  y  mae  yn  cymer- 
yd  gwrthban,  ac  yn  ei  gwlychu  mewn  dwfr,  yna  yn  ei  thaenu 
dros  ei  enau  ;  mygodd  ef  yn  y  fan — lladdodd  ef.  Celwydd 
wnaeth  yr  adwy  ;  dacw  lofruddiaeth  yn  canlyn  ;  bellach  gall 
gyflawni  yr  holl  ddrygau  a  ddywedodd  y  proffwyd.  Mae  cel- 
wydd  yn  arweinydd  i  luaws  o  bechodau  ;  ac  y  mae  y  drwg 
hwn  wedi  cancro  gwahanol  ddosbarthiadau  cymdeithas.  Mae 
raasnach  y  wlad  wedi  ei  chydblethu  â  chelwydd.  Tystia  llu« 
aws  o  wyr  ieuainc  ein  masnachdai  fod  yn  anmhosibl  iddynt 
gadw  eu  lleoedd  heb  aberthu  eu  geirwiredd.  Y  twyllwr 
goreu  yw  y  pirchusaf  gan  ei  feistr.  Mae  ein  ffeiriau  a^n 
marí^huadoedd  wedi  ymwerthu  i  dwyll  a  hoced.  Byddai  yn 
Uawn  cystal  myned  at  cad  y  celwydd  i  ymofyn  gwirionedd  a 
myned  i  lawer  iawn  o  fasnachdai  y  deyruas  i  ymofyn  gonest- 
rwydd.  Ac  wedi  i  gelwydd  lygru  cydwybodau  gwŷr  ieuainc 
ein  masnachdai,  maent  yn  dibrisio  eu  hunain, — a  lluaws  o 
honynt  yn  diweddu  mewn  ysbeilio  y  meistr  wenodd  wrth  eu 
clywed  yn  taeru  yn  ftraeth  y  celwydd  cyntaf.  Cybydd-dod 
oedd  pechod  arweiniol  Judas ;  cafodd  sefyllfa  fanteisiol  i 
faethu  y  pechod  hwn.  Wrth  fod  y  gôd  gerllaw  iddo,  aeth 
y  cybydd  yn  lleidr.  Peth  ofuadwy  yw  gwneyd  cybydd  yn 
drosorydd.  Mae  y  swydd  yn  gwasgu  yn  rhy  dyn  ar  y  pechod 
sydd  barod  iV  amgylchu.  Dan  ddylanwad  ei  drachwant, 
trödd  Judas  yn  fradwr  iV  Arglwydd,  ac  fe  ddiweddodd  mewn 
hunan-laddiad.  Mae  defnydd  lleidr  ýn  mhob  cybydd.  Mae 
hadau  y  pechodau  mwyaf  yn  y  pechodau  lleiaf.  Cenfigen  ac 
anghariad,  o'i  magu,  dyfant  i  fyny  yn  Uofruddiaeth.  "  Pob 
un  sydd  yn  casâu  ei  frawd,  lleiddiad  dyn  ydyw."  Pel  y  mae 
y  dderwen  yn  y  fesen,  felly  y  mae  Uofruddiaeth  mewn  cenfig- 
en.  Mae  gormes,  a  chreulondeb,  a  rhyfeloedd,  yn  dechreu 
yma — awydd  myned  i  fyny.  Nid  ar  y  cyfandir  yn  unig  y  mae 
gormeswyr,  ond  ceir  hwy  yn  nês  yma ;  ac  ûid  rhaid  driûg© 


288 


DADBLTGIAD  OTHEBLàD. 


byd  y  gorserldau  er  mwyn  eu  gweled  ;  y  maent  yn  mhob  ar- 
dal,  ac  ysywaeth,  yn  ymlusgo  i  bob  eglwys — **  yn  tra-arglwydd- 
iaethu  ar  etifeddiaeth  Duw,"  ac  yn  dial,  hyd  eithaf  eu  gallu, 
ar  bawb  na  phlygo  i'w  hopiniynau  hwy.  Maent  yn  eu  cylch- 
oedd  mor  ormesol  ag  un  ymerawdwr  a  eisteddodd  ar  orsedd 
erioed,  ac  mor  babaidd  a  neb  lanwodd  gadair  St.  Pedr  yn 
Rhufain.  Er  y  teimlant  yn  ddigon  gwrol  i  godi  eu  cleddyfau 
i  ladd  holl  babau  y  byd,  eto  heb  ddigon  o  wroldeb  i  ladd  y 
pab  bach  sydd  yn  eu  calonau  eu  hunain.  Meddwdod  ;  dyma 
gadfridog  hoU  bechodau  yr  oes.  Mae  fel  yr  agerdd-beiriant 
ar  reilffordd — mae  train  o  bechodau  yn  ei  ganlyn.  Mae  y 
cwpanaid  cyntaf  yn  arwain  Tr  ail,  yr  ail  Pr  trydydd,  y  trydydd 
i'r  pedwerydd,  a'r  pedwerydd  i  feddwdod,  a  meddwdod  i  bob 
drwg,  ac  uffern  yn  canlyn.  Gochelwch  y  cwpanaid  cyntaf — 
hwnw  y w  y  mwyaf  pery^lus.  Mae  drygau  yn  cryfhau  yn  eu 
nerth  wrth  eu  mynychn,  fel  careg,  wrth  dreiglo  ar  y  goriwaer- 
ed  yn  casglu  nerth  gyda  phob  tro  y  mae  yn  ei  roddi,  nes  y 
mae  y  pechadur  oV  diwedd  wedi  myned  yn  gaethwas  iddynt  ; 
ac  yn  ei  iaith  yn  dyweyd,  Cerais  eilunod,  ac  ar  eu  hol  hwynt 
yr  âf." 

Fod  cyfnewidiad  disymwth  yn  amgylchiadatí  dynion  yn 
gyíle  manteisiol  i  ddaniijos  eu  hegwyddorion.  Mae  pob  cyf- 
newidiad  yn  dangos  dynion  ;  ond  po  fwyaf  disymwth  y  byddo 
y  cyfnewidiad,  cryfaf  oll  y  rhaid  iV  egwyddorion  fod  iV  dal. 
Unrhyw  beth  a  ddaw  yn  ddirybudd,  y  mae  yn  fwy  tebyg  o 
orchfygu  dyn,  obleííid  y  mae  yn  ei  gymeryd  cyn  iddo  gael 
hamdden  i  arfogi  i'w  gyfarfod.  Po  fwyaf  di>ymwih  y  byddo 
y  cyfnewidiad  yn  yr  hin,  cryfaf  oll  y  rhaid  fod  y  cyfansoddiad 
i'w  ddal.  Mae  dynion  o  gyfansoddiadau  gweiiiiaid  yn  cwyno 
yn  fawr  ar  y  newid  ty wydd,"  a'r  "  tywydd  cymysglyd."  Ac 
y  mae  yr  Arglwydd  mewn  natur  yn  dwyn  cyfuewidiadau  yn 
raddol,  fel  y  gallo  dynion  eu  dal.  Mae  y  tymhorau  yn  dyfod 
i  mewn  yn  raddol,  fel  y  mae  ein  cyfansoddiadau  yn  ca^l  eu 
caledu  ar  eu  cyfer.  By-ldai  y  cyfnewidiad  yu  ormod  i  natur 
ei  ddal  pe  newidid  ya  ddisymwtb  o  wres  mis  Görpbeuaf  i 


DÂDBLTaUD  C7MERIAD; 


289 


oernî  mis  Chwefror.  Daeth  y  cyfnewîdiad  yn  sefyllfa  Hazael 
yn  ddisymwth.  "  Yr  Arglwydd  a  ddangosodd  i  mi  y  byddi 
di  yn  frenhin  ar  Syria.''  Disgynodd  y  peth  ar  ei  glust  mor 
annysgwyliadwy,  fel  mai  oY  braidd  y  gallodd  feddianu  eihun- 
an.  Nid  ydym  yn  sicr  a  oedd  yr  orsedd  yn  brofedigaeth  iddo 
o'r  blaen,  neu,  os  oedd,  gall  ei  fod  yn  edrych  ar  ei  chyraedd 
fel  peth  anmhosibl  ;  a  phan  hysbyswyd  y  peth  iddo,  yr  oedd 
yn  fwy  nag  a  allai  ddal.  Anghofiodd  ei  hunan  ;  dychymyg- 
odd  ei  gynlluniau  er  prysuro  ei  ddyrchafiad  iddi  ;  a  thybiai, 
gan  fod  yr  Arglwydd  wedi  dangos  i'r  proffwyd  y  byddai  yn 
frenhin,  fod  yn  gyfreithlawn  iddo  ddefnyddio  pob  ystryw  er 
myned  i^r  orsedd.  Ac  fel  y  dywedodd  y  proffwyd  am  dano, 
felly  y  daeth— bu  yn  bla  ar  Israel,  Digon  o  farn  arnynt  oedd 
eu  rhoi  yn  llaw  Hazael.  Mae  yn  ffaith  fod  rhai  o'r  dynion 
tyneraf,  yn  naturiol,  ar  ol  cyrhaedd  dyrchafiad,  yn  troi  allaa 
y  dynion  creulonaf.  Mae  yr  hyn  yr  edrychid  arno  mewn  un 
sefyllfa  yn  ormes  a  chreulondeb,  yn  cael  edrych  arno  mewn 
sefyllfa  uwch  yn  weinyddiad  o  ddysgyblaeth  briodol.'  Ac  y 
mae  rhywbeth  mewn  llwyddiant,  cyfoeth,  ac  awdurdod,  sydd 
yn  brofedigaeth  i  ddynion  fyned  yn  ormesol  a  chreulawn  at 
eu  cyd-ddynion  ;  ac  yn  anghofus  o  Dduw.  "  Paham  y  maeyr 
annuwiolion  yn  byw,  yn  heneiddio,  ac  yn  cryfhau  mewn  cyf- 
oeth  ?  Cymerant  dympan  a  thelyn,  a  Ilawenychant  wrth  lais 
yr  organ.  Dywedant  hefyd  wrth  Ddaw,  Cilia  oddiwrthym, 
canys  uid  ydyra  yn  chwenych  gwybod  dy  ffyrdd.  Pa  beth  yw 
yr  Hollallnog  fel  y  gwasanaethem  ni  ef  ?  a  pha  fudd  fydd  i  ni 
os  gweddiwn  arno  Ond  nid  dyrchafiad  i  gyfoeth  yn  unig 
sydd  yn  dangos  egwyddorion  dynion  ;  mae  darostyngiad  i  gyf- 
yngder  a  thlodi  hefyd  yn  esbonio  dynion.  Anhawdd  gwybod 
pa  un  ai  Iladdedigií)n  cyfoeth  ai  lladdedigion  tlodi  sydd  amlaf 
— pa  un  ai  celaneddau  llwyddiant  ai  celaneddau  aflwyddiant 
sydd  luosocaf.  Esboniodd  y  darostyngiad  gymeriad  gwraig 
Job.  Yr  oedd  hi  yn  ymddangos  mor  ddefosiynol  ag  yntau  yn 
y  palas,  pan  yn  ymdroi  mewn  liawnder  ;  y  saith  mab  a'r  tair 
merch  o'i  cbylch-^yr  anifeiliaid  ar  y  maesydd— a'r  gwdsiou  i 


290  DiJìBLTGUD  OTMSftlAD. 

weîni  arni.  Yr  oedd  pob  tlawd  ddeuai  i'r  drws  yo  meddwl 
cymaìnt  o  honi  lii  ag  o  Job.  Oad  pan  drodd  yr  olwyn — pan 
ehwyldrôwyd  yr  amgylchiadaa — pm  ruthrodd  byddinoedd  y 
Sabèaid  a'r  Caldëaid  ar  yr  ychain,  aV  asynod,  a'r  camelod — 
pan  ddisgynodd  tân  Duw  i  ysu  y  d^faid — pan  gurodd  gwynt 
yr  anialwch  ar  gonglau  y  ty,  nes  claddu  y  plant  yn  yr  adfeil- 
ion — a  phan  y  gadawyd  hwythau  eu  dauhebddim,  dangosodd 
yr  hen  wraig  y  medrai  hi  felidithio  yn  gystal  a  beadithio.  Yr 
hyn  haerai  Satan  am  Job  oedd  yn  wir  am  ei  wraig.  Yn  yr 
amgylchiadau  yr  oedd  ei  chrefydd  hi  i  gyd.  Ac  yr  oedd  hi 
yn  anfoddlawn  iawn  i  Job  am  ei  fod  yn  dal  i  fendithio.  "  A 
wyt  ti  eto  yn  parhau  yn  dy  berffeithrwydd  Yr  oedd  yn 
burion  ei  fendithio  tra  yr  oedd  yn  eiu  llwyddo  ;  yr  oeddwn  yn 
uno  iV  ganmol  pan  yn  cael  ganddo  ;  ond  yn  awr  y  mae  efe 
wedi  gwrneyd  ei  waethaf  i  ni — Melldithia  Dduw,  a  bydd 
farw."  Ond  y  mae  Job  mewn  hunan-feddiant  perffaith  yn 
nghanol  yr  ystorm — "  Gwreiddyn  y  mater  a  gaed  ynddo."  Ac 
er  colli  ei  holl  feddianau,  daliodd  ei  afael  yn  ei  grefydd.  "  Yn 
fy  nghyfiawnder  y  glynais.''  Ac  yn  nghanol  y  peiriau  y  mae 
yn  edrych  yn  mlaen  aramcan  y  cwbl :  "  Wediiddo  fy  mhrofi, 
mi  a  ddeuaf  allan  fel  aur.'^  Yr  oedd  ganddo  grefydd  nad  all- 
asai  chwyldrôad  holl  amgylchiadau  y  byd  effeithio  dim  arni. 
Daliodd  yn  y  palas  ilawn,  a  dalioad  hefyd  pan  nad  oedd  gan- 
ddo  ddim  ond  cragen.  Mae  cyfuewidiadau  disymwth  yn  rhag- 
luniaeth  Duw  yn  dangos  yn  ey:Iur  beth  yw  egwyddorion  dyn. 

•■  OL-NODIADAÜ. 

Fod  y  byd  yma,  yn  amrywiaeth  ei  amgylchiadau,  wt^di  ei 
gyfaddasu  1  ddyn  fel  deiliad  sefyllfa  prawf.  Yn  y  byd  yma  yr 
ydym  mewn  sefyllfa  o  brofiad  a  pharotoad  erbyn  byd  arail  ; 
ac  y  mae  yr  holl  amgylchiadau  a'u  cyferfydd  ni  ynddo  wedi  eu 
bwriada  i'n  profi      "  Angenrhaid  yw  dyfod  rhwystrau." 

Gwyn  ei  fyd  y  gwr  sydd  yn  goddef  profedigaeth  " — nid  sydd 
yncael,  ond  "yn  goddef— yn  sefyll,  yn  dal  profedigaetk  ; 
**  canys  pan  fyddo  profedig"— wedi  dal  ei  brawf,  "  efe  a  dder- 
byo  amûôûioedig  goron  y  bywyd/^ 


DADBLTÛIAD  CYMEBIAD. 


391 


Maipeth  pwysîg  iawn  ydyw  i  ddyoioa  ddewis  cylchoedd 
tymhnrol  manteisîoi  i'w  efefydd.  Mae  yn  bosibl  i  ddynioa 
ddewis  galwedigaeth  a  fydd  yn  fagl  i%  erefydd  Mae  rhai 
galwedigaethau  y  mae  yn  anmhosibl  byw  yn  ddawiol  ynddynt. 
Nid  oes  unrhyw  ystyriaeth  o  elw  bydol  all  esgusodi  dynion 
am  aros  ynddynt.  Gwerthu  bywyd  tragywyddol  er  mwyn 
elw  bydol !  Bargen  ffol  I  "  Canys  pa  leshad  i  ddyn  os  ennill 
efe  yr  hoU  fyd,  a  choUi  ei  enaid  ei  hun  Mae  llawer  merch 
ieuanc  wedi  aberthu  cyfleusderau  cref)ddol  er  mwyn  ychydig 
yn  ychwaneg  o  elw  bydol.  Mae  llawer  dyn  ieuanc  er  mwyn 
elw  wedi  aros  mewn  sefyllfa  y  gwyddai  nas  gallasai  fyw  yn 
eirwir  a  gonest  ynddi.  Mae  ilawer  tad,  yn  ei  orawydd  am 
wneyd  ei  fab  yn  foneddwr,  wedi  ei  osod  mewn  sefyllfa  a  fu  yn 
fagl  iV  gymeriad,  ac  yn  ddamnedigaeth  i'w  enaid.  Gwell  i 
ddyn  fyw  ai  ínra,  haidd  a  dwfr  oer,  mewn  sefyllfa  onest  ddi- 
berygl,  na  by w  yn  y  palas  yn  nghanol  y  Ilawnder,  ac  iachawd- 
wriaeth  yr  enaid  yno  yn  cael  ei  beryglu.    Mae  eisiau  gweddio^ 

Nac  arwain  ni  i  brofedigaeth,"  yn  gystal  a  gweddio,  Gwar- 
ed  ni  rhag  y  drwg  " 

Mai  y  peth  ydyw  ei  wir  gymeriad  ger  bron  Duw  sydd  yn 
bwysig  i  bob  dyn.  Mae  yn  wir  na  ddylid  dirmygu  cymerad- 
wyaeth  dynion.  Mae  y  dyn  sydd  wedi  colli  pob  parch  i  farn 
eraill  am  dano,  yn  ddyn  peryglus  mewn  cymdeithas.  Mae 
"gair  da  pawb,"  a  bod  yn  ''gymeradwy  gan  ysaint,"  yn  beth 
y  dylai  pob  dyn  amcanu,  ar  dir  teg,  ei  gyrhaedd  ;  ond  pa  beth 
ydyw  ein  cymeriad  ger  bron  Duw  sydd  yn  wir  bwysig.  Mae 
ein  eymeriad  i  fy w  byth  ;  ac  yr  ydym  yn  y  byd  hwn  yn  ei 
ffurfìo  erbyu  y  byd  a  ddaw.  Gan  hyny,  dylem  fod  yn  nheim- 
lad  yr  apostol,  yn  dy wedyd,  "  Am  hyny  yr  ydym  yn  ymorch- 
estu,  pa  un  bynag  y  byddom  ai  gartref  ai  oddicartref,  ein  bod 
yn  gymeradwy  ganddo  Ef." 


PREGETH  XVII. 


MAWREDD  CARIAD  CRIST. 

Ephesiaid  iii.  19. 
"  A  gwybod  cariad  Crist,  yr  hwn  sydd  uwchlaw  gwybodaeth,  fel 
y'ch  cyflawner  â  holl  gyflawnder  Duw." 


"  Duw  cariad  yw  f  "  cyflawnder  y  gyfraith  yw  cariad,"  cyf- 
undraeth  o  gariad  yw  Cristionogaeth  ;  a  chariad  ydyw  eg- 
wyddor  ysgogiadol  crefydd.  Dyma  Alpha  ac  Omega  yr  ef- 
engyl.  Y  cariad  sydd  ynddi,  sydd  yn  cyfrif  am  y  dylanwad 
anorchfygol  sydd  ganddi  ar  y  meddwl.  Y  mae  fel  y  gwres 
yn  y  corfif  yn  cadw  pob  rhan  mewn  ansawdd  dymherus  ; 
ac  yn  rheoli  ei  holl  weithrediadau.  Tyner  cariad  o'r  efeng- 
yl,  a  chyll  ei  dylanwad  swynol  ar  feddwl  pechadur.  Y 
mae  yr  apostol  yma  yn  sefyll  mewo  synedigaeth  uwchben  car- 
iad  Crist,  ac  yn  amcanu  cael  rhyw  fesurau  arno  ;  beth  yw  ei 
"  led,  ei  hyd,  ei  ddyfnder,  a^i  uchderr  Mae  rhai  yn  meddwl 
fod  yr  ymadroddion  hyn  yn  cyfeirio  at  y  cariad  yn  ei  wahanol 
berthynasau.  "  Ei  hyd''  yn  cyfeirio  at  ei  dragywyddolrwydd; 
heb  ddechreu  iV  ddyddiau  na  diwedd  iV  flynyddoedd.  Ei 
Ud  ;  yn  cyfeirio  at  helaethrwydd  y  cylch  ar  y  rhai  y  wyneba; 

 yr  hoìl  fyd  "  heb  wahaniaethu  luddewon  a  Chenhedloedd. 

'^Ei  ddyfnder;''  yn  cyfeirio  at  sefyllfa  isel  á  thruenus  y 
gwrthddrychau  yn  y  dyfnder  isaf-  Ei  uchder ;''  yn  cyf- 
eirio  at  ei  ddylanwad  a1  effeithiau  yn  cyfodi  tyrfa  fawr  iV  an- 
rhydedd  uchaf.  Mae  yr  esboniad  yma  yn  eithaf  prydferth, 
esmwyth,  a  didramgwydd  ;  er  efallai  nad  oeddhyny  yn  medd- 
wl  yr  apostol,  ond  ei  fod  yndefnyddio  yr  ymadroddion  öangaf 


MA^mEDD  CÀRUD  CRIST. 


m 


mewn  îaîth  i  osod  allan  helaethrwydd  a  mawredd  carîad  Crlst. 
''Agwybod  cariad  Crist;'^  ffurfio  rhyw  ddirnadaeth  am 
dano  ;  teimlo  ei  ddylanwad  a  chael  profiad  bywiog  o  hono. 
"  Canys  y  mae  cariad  Crist  yn  ein  cymhell  ni."  "  Fr  hwn 
sydduwchlaw  gwyhodaethy  Mae  yma  wrthdarawiad  ym- 
ddangosîadol ;  gwybod  yr  hyn  sydd  uwchlaw  gwybodaeth  ^ 
Gwybod  trwy  ddatguddiad  yr  hyn  nis  gellir  ei  wybod  yn 
ngoleuni  natur.  Gwybod  trwy  ras  yr  hyn  vsydd  uwchlaw 
gwybodaeth  rheswm  ;  felly  yr  esbonir  ef  gan  rai ;  ac  y  mae 
hyny  yn  wirìonedd,  "dyn  anianol  nid  yw  yn  derbyn  y  pethau 
sydd  0  Ysbryd  Duw  ;  canys  ffolineb  ydynt  ganddo  ef  ;  ac  nîs 
gall  eu  gwybod,  oblegid  yn  ysbrydol  y  bernir  hwynt^'  Mae  ei 
feddwl  yn  rhy  anianol  i  aragyffred  pethau  ysbrydol.  Ond 
ymddengys  fod  i'r  ymadrodd  ystyr  ëangach.  Yr  oedd  medd- 
wl  yr  apostol  wedi  ei  orlenwi  á  syniadau  goruchel  am  gariad 
Crist ;  ac  wedi  profi  yn  helaeth  o  hono.  "  A  gv/ybod  cariad 
Crist  ; "  ond  yn  ddisymwth  ;  wrth  edrych  ar  ei  fawredd,  y 
mae  yn  gweled  nas  gellir  amgyffred  ei  gynwys,  ac  o  ganlyiìiad 
yn  tori  allan  mewn  syndod  uwch  ei  ben  ac  yn  gwaeddi,  Yr 
hwn  sydd  uwchlaw  gwybodaeth."  Nis  gall  neb  ffnrfio  dir- 
nadaeth  gyflawn  am  dano.  Mae  ei  gynwys  yn  onmhosibl. 
Môr  ydyw  y  gellir  yfed  o  hono  a  nofio  arno  ;  ond  nis  gellir 
plymio  ei  ddyfnder  na  mesur  ei  derfynau.  Geliir  ei  wybod  yn 
rhanol  ;  er  ei  fod  uwchlaw  gwybodaeth  hollol  ;  Fel  y'ch  cyf- 
lawner  â  holl  gyflawnder  Duw/'  Yma  y  mae  iaith  yn  llwyth- 
og  o  feddyliau,  neu  fel  cwmwl  ìiawn  ar  ollwng  ei  gynwysiad. 
Mae  yma  bob  gair  yn  Ilawn  o  feddwl  ;  a  phob  meddwì  yn 
lìawn  o  Dduw  ; — Cyflawni  â  holl  gyflawnder  Duw."  Rhj^dd. 
y  testyn  olwg  ar 

Fawredd  oarîad  Orist  ;  neu  gariad  Crist  iiwchlaw  gwy- 
bodaeth."    Y  mae  felly  :~ 

1.  Ynmawredd  y  jyerson  a  garodd ;    caríad  GristP  Y 
mae  yr  un  gweithredoedd  jn  cael  edrjch  arnynt  yn  wahanol 
yn  ol  y  ^vvahaDlaeth  fyddo  yn  mhwysigrwydd  y  gweithred= 
ydüioü  ;  canmüiir  q  rliyMdir  gweTtîiTörl  ö  D^tyngdddrwÿ'cM 
ÿ6 


394 


MAWRIÎDD  CARIáD  CRIST. 


raewn  boneddwr  pan  na  wneir  sylw  o'r  un  weithred  yn  yr  îsei 
radd.  Mae  ar  gof  a  cbadw  hyd  heddyw  ddarfod  iV  hen  fren- 
hin  Sior  III,  alw  yn  nhŷ  hen  wrai^i:  weddw  dlawd,  ae  eistedd 
Wrth  ei  bwrdd  erwn  heb  un  lliain  arno,  a  bwyta  tamaidofara 
haidd,  ac  yfed  cwpanaid  o  laoth  enwyn  gyda  hi.  Nid  oedd  y 
ẁelthred  ynddi  ei  hun  ond  dibwys  iawn,  ond  ^weithred  syml 
fel  yna  gan  frenhin  sydd  yn  gosod  hynodrwydd  arni.  Mae 
mawredd  personau  yn  gosod  pwysigrwydd  ar  y  gweithred- 
oedd.  Felly  yma  **caiiad  Crist."  Cysylltir  y  weithred  o 
garu  yn  fynych  à  pherson  y  Tad  ;  a  sonir  am  "  gariad  yr  Ys- 
bryd;  "  ond  yma  cysylltir  ef  à  pherson  y  Mab.  Carmd 
CristP  Cariad  person  dwyfol  ydy w.  Mae  Duwdod  y  Mab 
mor  eglur  a  Duwdod  y  Tad.  Mae  enwau  dwyfol  arno  ;  priod- 
oìiaethau  dwyfol  ynddo ;  gweithredoedd  dwyfol  yn  cael  eu 
cyflawni  ganddo  ;  ac  addoliad  dwyfol  yn  cael  ei  dalu  iddo. 
Er  prawf,  Ai  eiddo  Duw  yw  creadigaeth  ?  '^'rwyddo  ef  y 
gwnaethpwyd  pob  pt^th."    Ai  i  Dduw  y  perthyn  cynhaliaeth? 

Ac  ynddo  ef  y  mae  pob  peth  yn  cydsefyil."  Äí  priodoledd 
ddwyfol  yw  Hollalluawgrwydd  ?  "  Myfi  yw  Alpha  ac  Omega, 
y  dechreu  aV  diwedd,  y  cyntaf  a^'  diweddaf,  yr  Hollalluog." 
Ai  Duw  yn  uuig  sydd  HoUwybodol  ?  A'r  hóll  eglwysi  a 
gànt  wybod  mai  myfi  yw  yr  hwn  sydd  yn  chwilio  y  calonau 
a'r  arenau."  Ai  Duw  yn  unig  sydd  dragywyddoì  ?  "Yr 
hwn  yr  oedd  ei  fynerìiad  nllan  o'r  dechreuad  er  dyddiau  tragy- 
wyddoldeb.''    Ai  Dnw  ydyw  uni^  wrthddryfh  addoliad  ? 

Pan  yw  yn  dwyn  y  cyntaf-anedig  i^r  byd  y  raae  yn  dywedyd, 
ac  addoled  holl  angelion  Duw  ef/'  Y  mae  uwchlaw  pawb 
yn  Dduw  bendigedig  yn  oes  oesoedd.^^ 

Ac  y  mae  dwyfoldeb  ei  berson  yn  cael  ei  gysylltu  mewn 
modd  neillduol  aV  amlygiadau  a  wnaeth  o'i  gariad  ya  nhrefn 
iachawdwriaeth.  Mae  yn  wir  y  rysylltir  dwyfoldeb  ei  berson 
a'i  allu,  ei  ddoethineb,  a'i  jiyfiawnder  ;  ond  cysylUir.'f  fynychnf 
a^i  iíariad  ;  u'i  -ymeriad  fel  achuhwr.  AV  olwg  hono  ar 
Dduw  sydd  yn  siriol  i  l)echadur. 
Kíd  m  yr  ym  olj^  nŵm  n'atMr  yti  f^y  wyŵî  xí^t  äf- 


MAWREDD  CARIAD  CRIST. 


295 


nchel  aV  syml  yn  ymyl  eu  grilydd  ;  y  prraig  ddaneddog  yn  ed- 
rych  mewn  chwerwder  digìlawn  ;  a^r  ddôl  brydferth  wrth  ei 
thraed  yn  gwenu  mewn  boddlonrwydd.  Pan  y  mae  aruthr- 
edd  y  naill  yn  ein  brawychu,  y  mae  gwenau  sirioì  y  Uall  yn 
lliniaru  ein  hofnau.  Felly  hefyd  y  mae  rhyw  heth  yn  ofnad- 
wy  frawychus  yn  Nuw  pan  y  cysylitir  ei  ddwyfoliaeth  a'i  Síinct- 
eiddrwydd  tanbaid  ;  ei  gyfìawnder  diwyrni  ;  ei  wybodaeth 
berffaith  ;  a^  allu  an|gidroI  ;  ond  y  mae  rhywbeth  anwylaidd, 
serchogìawn,  yn  meithrin  hyder  yn  y  fynwes  yn  yr  ymadrodd- 
ion  sydd  yn  cysylltu  ei  ddwyfoldeb  a  thiriondeb  ei  drugaredd. 
Mae  prydferthwch  y  dyffryn  yn  lleddfu  ysgythredd  y  graig. 
Er  prawf,  "  I^r  unig  ddoeth  Dduw,  ein  Hiachaw  iwr  ni,^^ 
"  Gan  ddisgwyl  am  y  gobaith  gwynfydedig  ac  ymddangosÌHd 
gogoniant  y  Duw  raawr  ;  a'n  Hiachawdwr  lesu  Grist.^^ 
Hwn  yw  y  gwir  Dduw  ;  a'r  hywyd  trag^/Wỳddol  '^  Cai  iad 
person  dwyfol  ydoedd.  Fel  cariad  person  dwyfol  yr  oedd  yn 
gwbl  wirfoddol.  Darlunîr  ef  weithiau  yn  oddefol  fel  anfoned- 
ig  Duw  ;  ond  darlunir  ef  hefyd  yn  weithredol  vn  rhoddi  ei 
hun.  "Megis  y  carodd  Crist  yr  eglwys."  '  Canys  y  mae 
cariad  Ciist  yn  ein  cymhell  ni."  '*  A  rhodiwch  mewn  cariad 
megis  y  carodd  Crist  ninau."  A  gwybod  cariad  Crist.'^ 
Fel  cariad  person  dwyfol  y  mae  yn  himangynhyrfiol.  Nis 
gellir  dylanwadu  ar  Dduw  gan  ddim  tu  allan  iddo  ei  hun. 
Mae  y  rheswm  am  ei  holl  wdthrediadau  ynddo  ei  hun.  Gan 
mai  cariad  person  dwyfol  ydyw  y  mae  yn  dragywyddol  Yr 
oedd  yn  caru  erioed.  Ni  bu  dechreu  ar  flynyddoedd  ei  gar- 
iad  ;  ac  ni  bydd  diwedd  arnynt.  A  chariad  tragywyddol 
y^th  gerais  ;  "  ac  y  mae  yn  anghyfnewidiol  Efe  yn  caru 
yr  eiddo  y  rhai  oedd  yn  y  byd  ;  a'u  carodd  hwy  hyd  y  di- 
wedd."  Dyna  rai  o  nodweddau  ei  ^ariad  ef.  Y  peison 
mawreddog,  urddasol,  a  gogoneddus  yma  a  garodd  y  byd  ; 
ond  paham?  "y  mae  uwchUiw  gwybodaeth."  Nid  oedd 
rhwymau  ond  rhwymau  ei  n^ariad.  Nid  oedd  un  rhaid  ond 
rhaid  ei  ewyllys  ei  hun.  Mae  ei  ymrwymmd  yn  rheswm  am 
d  ddiŵidŵüatj.   Ma©  d  gẃd  ^  piŵwia  îìiû^  ei  ymrwym- 


296 


MAWRBDD  CARÎAD  CRIST. 


iad  :  ond  pa  le  y  mae  y  rheswm  am  ei  p^ariad  ?  Mae  yn  bwnc 
gwaharddedií?  i  gynyg  rhoddi  rheswm  am  dano  ;  ni  feiddia 
un  aiigel  ryfygu  gosod  ei  farn  arno  ;  y  fangre  gysegredig 
ydyw  er  (Wos^  ein  hesi^Ldiau,  ni  feiddiwn  anturio  iddi.  Dyma 
^ysegr  saneteiddiolaf  y  Duwdod.  Nid  oes  genym  ond 
synn,  rhyfeddu,  addoli,  a  gwa'eddi,  "  Dyma  wybodaeth  rhy 
ryfedd  i  ni,  uehel  yw,  ni  fedrwn  oddiwrthi  ;  "  "  uwchlaw  gwy- 
büdaeth.'^  m 

2.  Yn  sefyllfa  y  gwrthddrychau  a  garwyd.  Nid  yn  unig 
fod  y  fath  un  wedi  caru  ;  ond  fod  y  fath  un  wedi  caru  y  fath 
rai.  Y  mae  cariad  yn  deirnlad  naturiol  ;  ond  y  ma^  yn  rhaid 
iddo  irael  gwrthddrych  priodol,  y  hyddo  ynddo  rao;oriaethau 
gwirioneddol  neu  ddyciiymygol  ;  oiid  dyma  gariad  at  y  gwrth- 
ddryc'hau  truenusaf.  Rhoddir  darluniad  o'n  cymeriad  trwy 
bedwar  plyí?  gan  Paul  ;  "  gweiniaid  ;  "  "  pechaduriaid  ;  " 
"  annuwiol  ;  "  a  ''gelynion  ;"  gweiniaid  i  nfuddhau  i  Dduw  ; 
ppchadnr.aid  wedi  troseddu  deddf  Duw  ;  annuwiolion  wedi 
colli  delw  Duw  ;  gelynion  mewn  gwrthryfel  yn  erbyn  Duw  ; 
ac  y  mae  eithafiou  dii'ywiad  a  dyfnder  trueni  dyn  yn  amgau- 
edig  yn  y  pedwar  gair  yna.  Ac  ar  y  gwrthddrychau  yna  ; 
yn  yr  agwedd  isel  yna,  y  crafifodd  llygaid  ei  gariad  ef  Dyma 
orchestwaith  cariad.  Cariad  mwyaf  dynion  ydyw  caru  cyf- 
eillion  ;  a  gorchest  cariad  dynol  ydyw  i  un  farw  dros  gyfaill. 

Cariîid  mwy  na  hwn  nid  oes  gan  neb  sef  bod  1  un  roddi  ei 
einioes  dros  ei  ^yfeillion."  Canys  o'r  braidd  y  bydd  neb 
farw  dros  un  cyfiawn  ;  dros  y  da  ysgatfydd  fe  feiddia  un  farw 
hefyd  ;  hwyrach  y  gellir  cael  un  i  farw  dros  y  da,  y  caredig, 
yr  haelionus,  ond  y  mae  yr  engreifftiau  yn  bnr  anaml.  Ad- 
roddir  nm  gyfaill  yn  gwystlo  ei  fywyd  dros  ei  gyfaill.  Con- 
demniwyd  Damom  i  farw  gan  y  gormeswr  Dionysius  ;  cafodd 
genad  i  fyned  i  drefnu  ei  amgylchiadau  ac  i  ffarwelio  a'i  deulu 
ar  yr  amod  iddo  ddychwelyd  yn  ol  i  le  y  dienyddiad  erbyu  yr 
awr  ben«'dol  ;  a(;  ymrwymodd  Phythias  i  fyned  dan  y  gosp 
yn  ei  le  os  na  ddychwelai  yn  ol  ei  ymrwymiad.  Ac  ar  yr  awr 
büûodol  paü  ouddyat  ya  pafotoi  i  godi  Pho^ias  i'r  ürc^bi'en 


iiawbebd'cabiad  crist. 


291 


gwnaeth  Damon  ei  ymddangosiad.  Tarawyd  yr  hen  ormeswr 
mor  nertliol  gan  ffyddlondeb  y  ddau  gyfaill  Tw  gilydd  fel  y 
galwodd  yu  ol  y  ddedfryd,  ae  y  cawsant  fyw  i  fwynhau  cym- 
deithas  y  naill  a'r  llall.  Y  mae  yr  amgylchiad  yna  yn  sefyll 
braidd  yn  unig.  Ond  cyfíiill  oedd  yna  yn  foddlawn  marw 
dros  gyfaill  Ond  aroswch  !  "  canys  Crist  pan  oeddym  ni  eto 
yn  weiniaid  mewn  pryd  afu  farw  dros  yr  annuwioi:^  Canys 
y  mae  Duw  yn  canmol  ei  gariad  tuag  atom,  a  ni  eto  yn  bech- 
aduriaid  i  Grist  farw  drosom."  Canys  os  pan  neddym  yn 
e^ymon  y'n  heddychwyd  â  Dnw  trwy  farwolaeth  ei  fab  ef." 
Dyma  "gariad  uwchlaw  gwybodaeth.^^ 

Gariad  at  rai  heb  ei  haeddu.  Cynulleidfa  o  droseddwyr  ; 
hàd  y  rhai  drygionus  ;— meibion  yn  llygru  ;— hiliogaeth 
gweithredwyr  anwiredd.  Byddin  wrthryfelgar  yn  erbyn  y 
Goruchaf  ;  gosodasant  eu  genau  yn  erbyn  y  nefoedd  a'u 
tafod  a  gerdd  trwy  y  ddaear."  Nid  oedd  haeddiant  dynion 
syrthiedig  yn  ddim  mwy  na  haeddiant  angylion  syrthiedig. 
Ar  dir  haeddiant  yr  oeddym  oll  wedi  ein  cydgau  dan  bech- 
od."  Nid  oedd  dim  yn  y  ddynoliaeth  i  ddenu  Duw.  "  Cenedl 
anhawddgar  "  ydoedd  yn  hoil  ystyr  yr  ymadrodd.  Ond  yn  ei 
thrueni,  ei  haflendid,  a'i  heuogrwydd,  syllodd  llyf?aid  ei  gariad 
arni ;  tramwyodd  heibio  iddi  ;  a  dywedodd  wrthi,  Yn  dy 
waed— bydd  fyw;'^  taenodd  ei  aden  dr<>sti  ;  cuddiodd  ei 
noethni  ;-golchodd  ei  budreddi ;— a  thyngodd  mewn  cyfamod 
y  byddai  yn  eiddo  iddi.  Mae  y  cariad  yn  benarglwyddiaethol 
hollol  ;  heb  haeddiant  yn  y  gwrthddrychau. 

Cariad  at  rai  heb  ei  ddymuno.  Nid  yn  unig  nid  oedd  dim 
yn  y  byd  yn  haeddu  cariad  Duw  ;  nid  oedd  dim  ynddo  chwaiîh 
yn  ei  ddymuno.  Tuedd  pechod  ydyw  pellhau  dyn  oddiwrth 
Dduw  ;  mae  mwy  o  awydd  myned  allan  o  wydd  yr  Arglwydd 
ar  Cain  heddyw  na  phan  y  ciliodd  i  dir  Nôd  ;  fel  y  mae  yr 
enogrwydd  yn  ychwanegu  y  mae  yr  elyniaeth  yn  cryf  hau,  ac 
fel  y  mae  yr  elyniaeth  yn  cryfhau  mae  ei  duf^dd  i  ymbellhau. 
Y  funyd  y  pechodd  Adda  ymguddiodd  o  wydd  yr  Arglwydd 
yn  mhlith  prenau  coed.    Ond  yr  oedd  Ueni  tewacb,  duach. 


298 


HAWREDD  CARIAD  OftlST. 


na  dail  y  coed  rhwn<ç  dyn  a  Duw.  Ond  gwelodd  Uygaid  cat- 
îad  trwyddynt  a  gwaeddodd,  "  Adda  pa  le  yr  wyt  ti  ?  "  Nid 
Adda  a  aeth  i  chwilio  ani  Dduw  ;  ond  efe  yn  ei  gariad  a  yin- 
ofynodd  am  Adda.  Gail  cariad  ddyweyd  Cafwyd  fi  gan  y 
rhai  nid  oeddynt  yn  fy  nglieisio  ;  a  gwnaed  fi  yn  eghir  i'r  rhai 
nid  oeddynt  yn  yuìofyn  am  danaf.^^ 

Cariad  at  y  fath  waethaf  o  bechaduriaid.  Mae  cariad  fel 
pe  yn  ymhyfiydu  ymafael  yn  y  cymeriadau  duaf,  bryntaf,'"af- 
lanaf  ;  daiigos  ei  orchestion  trwy  gymeryd  meddiant  o  r  pech- 
aduf  iaid  mwyaf ;  a  gwneyd  gwrhydri  trwy  gymeryd  oddiar 
ddiafol  brif  golofnau  ei  deyrnas.  Mae  yma  fòr  o  gyflawnder, 
helaethrwydd  o  ras.  Cariad  yn  maddeu  y  pum'  cant  yn  gys- 
tal  a'r  deg  a  deugain.  Yn  edrych  yn  siriolach  ar  ddagrau  y 
bechadures  fawr  ;  uac  ar  hir  weddiau  y  Pharisead.  Gwel- 
wch  ef  yn  myned  íieibio  i'r  Doctoriaid  at  Matthew  wrth  y 
doüfa  ;  heibio  i'r  Seohadrim  luddewig  at  bysgodwyr  mòr 
Galilea  ;  heibio  i  Pilat  ar  y  fainc  at  y  lleidr  ar  y  groes  ; 
heibio  i'r  archoffeiriaid  ynJerusalem  at  erlidiwr  y  saint  i  Tarsus 
yn  Cilicia.  Mae  wedigwneyd  hynodioa  trwy  yr  oesauyn  ach- 
ubiaí'th  y  penaf  o  bechaduriaid  ;  a'u  codi  yn  golofnau  o  rag- 
orol  olud  ei  ras  ef"  Oiid,  paham  y  rhodd'>dd  ei  feddwl  ar  y 
fath  wrthddrychau  ?  Dyna  y  ffeithiau  yn  amlwg  ;  ond  pa- 
h  im?  Y  meddwl  sydd  yn  anfeidrol  bell  oddiwrth  bechod 
wedi  cynií^ryd  syjw  o'r  dalaith  wrthryfelgár.  Paham  y  cyraer- 
odd  sylw  uV  hyd  ?  Paham  yr  edrychodd  ar  ddynion  mwy 
na«i^  aniíylion  ?  Paham  y  í^adawodd  y  llestri  ariau  yn  bentwr 
candryll  ;  nc  yr  yraosododd  ar  gylchio  llestri  pridd  er  eu  cael 
yn  *'  Upstri  ti  ugaredd  ?  "  Nid  y  syndod  ydyw  Paham  y  ^aá- 
awodd  yr  anu:ylion  syrthiedig  ;  eu  haeddiant  oedd  hyny  ;  ond 
pahara  y  carodd  ddynion  syrthiedig  ?  Galwodd  hen  Weini- 
dog  íz:yd.i  liouiíddwr  o  olygiadau  Arminaidd  unwaith  i  gasghi  ; 
cyn  cyfranu  gofynai  y  boueddwr  iddo  esbonio  yr  adnod  hono, 
'*Jac  >b  a  gerais,  eithr  Esau  a  gaseais."  Beth  sydd  ya 
ddyrus  i  chwi  ynddi  ?^'  ebe  y  Gweinidog.  0  hyn  yna,"  ebe 
y  boneddwr,    paham  y  casaodd  ef  Esau  ?  "  felly  ebe  y  Gweiai- 


iIAWREDD  CARUD  ORIST. 


29» 


dog  ;  "  nid  dyna  sydd  yn  fy  nyrysu  i  ynddi,  ond  paham  y  car- 
oddef  Jacob;  haeddîant  oedd  y  casan,  gras  oedd  y  caru." 
Paliam  y  sylwodd  ar  y  byd?  Paham  y  rhoddodd  ei  galon 
ar  ddynion?  Paham  yr  ymunodd  â^n  natur  nî  ?  Atebed  or- 
aclau  athroniaeth  ;  egiured  cyfrolau  dysgeidiaeth  ;  esbonîed 
yr  ysbryd  ymehwilgar  yn  nheml  doethineb.  Ah  llawn  cystal 
i  chwi  dewi  :  callach  i  ehwi  beidio  llefaru  ;  rhag  i  chwi  lefaru 
fel  un  oY  ynfydion— digon  i  ni  mai,  Felly  y  rhyngodd  bodd 
yn  ei  olwg."  Cynyg  ymwthio  i  ddirgelion  Duw  ydyw  ceisio 
gwybod  ; — raaft  "  uwcldaw  gwybodaeth." 

3.  ¥ìì  amgylchiadau  amlygiad  ei  gariad.  Y  mae  y  dwfr 
bob  cam  yn  myned  ddyfnach  : — Y  fath  un — yn  caru  y  fath 
rai— yn  y  fath  fodd    Amlygir  hyn 

Yn  ymgnawdoliaetìi  Crist.  "  A'i  gael  mewn  dull  fel  dyn. 
Yr  oedd  yr  holl  amgylchiadau  cysylltiedig  â^i  ymgnawdoliaeth 
yn  esbonio,  "  efe  a'i  dibrisiodd  ei  hun.'^  Morwyn  ar  fwriad 
priodi  â  saer  oedd  ei  fam,  llety  yr  anifail  oedd  y  man  y  gan- 
wyd  ef,  y  preseb  oedd  ei  gryd  ef,  ac  mewn  cadachau  y  rhwym- 
wyd  ef  Ai  dyna  y  dirgelwch  ?  Ai  dyna  y  darostyngiad  ? 
0,  nage  I  O  gael  mam,  nid  oedd  cymaint  o  wahaniaeth 
rhwng  Mair  y  Forwyn  a  merch  yr  ymerawdwr.  0  gael  ei 
eni,  nid  oedd  cymaint  o  wahaniaeth  rhwng  llety  yr  anifail  a^r 
palas  brenhinol.  0  gael  cryd,  nid  oedd  cymaint  o  wahaniaeth 
rhwng  preseb  yr  ŷch  a'r  cryd  o  ifori.  O  gael  ei  rwymo,  nid 
oedd  cymaint  o  wahaniaeth  rhwng  cadachau  Mair  a  sidanau 
y  foneddiges.  Mae  yna  ymostyngiad  mawr,  ond  y  mae  ym- 
ostyngîad  mil  myrdd  mwy  ;  a  dyma  fe — "  A^r  Gaîr  a  wnaeth- 
pwyd  yngnawdl"  Syned  y  nefoedd  at  y  darostyngiad  ! 
Dyma  sydd  yn  dyrysu  ein  meddylîau,  A'r  Gair  a  wnaeth- 
pwyd  yn  gnawd."  "  Y  Gair."  "  Yn  y  dechreuad  yr  oedd  y 
Gair,  a'r  Gair  oedd  gyda  Duw,  a  Duw  oedd  y  Galr.'^  "  A'r 
Gair  a  wnaethpwyd  yn  gnawd."  Duw  wedi  ymddangos  yn 
y  cnawd.  Yn  mherson  Mab  Duw  yr  ymddangosodd  y  rhy« 
feddod  fwyaf  erîoed.  Puwdod  a  dyndod  yn  yr  un  person  ;  y 
Ddwyfolìaetb  beb  ei  dynoli ;  y  ddyuoliaeth  heb  ei  dwyfoli ; 


MAWREDD  CâRIAD  ORIST. 


pob  ua  yn  cadw  eu  priodoliaethau  Deilldool  heb  ddyrysa  n£M5 
ymgymysgu  ;  a'r  ddwy  mewn  eysylltiad  mor  agos  á'u  gilydd, 
fel  y  mae  gweithredoedd  y  naiil  yu  cael  en  priodoli  i'r  llall. 
Lleferir  am  y  Ddwyfoliaeth  yn  nghysgod  y  ddynoliaeth,  aV 
ddynoliaeth  yn  nghysgod  y  Ddwyfoliaeth.  "I  fugeilio  eglwys 
Dduw,  yr  hou  a  bwrcasodd  efe  à^i  briod  waed."  Dyna  ei 
ddyuoìiaeth  yn  nghysgod  ei  Ddwyfoliaeth.  **  Ac  ni  e8gyn<)dd 
neb  i'r  nef  oddieithr  yr  hwn  a  ddisgynodd  o'r  nef,  sef  Mab  y 
dyn,  yr  hwn  sydd  yn  y  nef.^'  Dyna  ei  Ddwyfoliaeth  yn  n^hys- 
god  ei  ddynoliaeth.  Mae  yma  y  cydgyfarfyddiad  rhyfeddaf 
— "  Duw  yn  ymddangos  yn  y  cnawdl"  Dyma  ddirgelwch 
nad  oes  neb  a  fedr  ei  gael  allan.  Ni  rodiodd  neb  yn  nghil- 
fachau  y  dyfnder  yma — ni  agorwyd  y  pyrth  i  blant  marwol- 
aeth — nid  adnabu  un  angel  y  llwybr — ni  cbanfu  nn  cerub  y 
ífordd — ac  nid  oes  un  serafif  a  all  ddwyn  y  dirgelwch  hwn  i 
oleuni.  Un  o  gyfrinau  y  Duwdod  ei  hunan  ydyw,  anrhydedd 
yr  hwn  yw  dirgelu  peth." 

Yìi  maricolaeth  Grist  amlygîr  ei  "  gariad  uwchlaw  gwybod- 
aeth."  Dyraa  berfifeithiad  ei  gariad.  Dyma  yr  amlygiad  eg- 
luraf  a  chyflawnaf  o  hono.  Yn  wir,  Yn  hyn  y  raae  cariad  " 
sydd  yn  taflu  cariad  pawb  i'r  cysgod.  Mae  uwchlaw  pob  dir- 
nadaeth  o'n  heiddo.  Gallwn  fifurûo  ryw  syniad  ara  ryra  car- 
iad  y  fam  a  ddiosgai  ei  gwisgoedd  i  gynhesu  ei  phlentyn  rhag 
oerder  y  nos  ;  ac  a  ruthrai  i  berygl  bywyd  er  ei  amddifiFyn. 
Y  mae  genym  ryw  amgyfifediad  am  rym  y  cyíeillgarwch  hwnw 
sydd  yn  cydio  dynion  ara  eu  gilydd,  nes  bod  y»  barud  i  roddi 
eu  gyddfau  i  lawr  y  naill  dros  y  Uall.  Mae  y  pethau  yna  yn 
dyfod  i  rywle  o  fewn  terfyna  ein  dirnadaeth,  os  nad  eÌD  prof- 
iad.  Ond  y  mae  marwolaeth  Crist  dros  ei  elynion  yn  eithriad 
i  bob  deddf  y  gwyddom  ni  am  dani,  Nid  oedd  un  rhaid  iddo, 
ond  y  rhaid  a  gymerodd  arno  ei  hun.  Nid  oedd  un  rhwymau 
ond  rhwymau  ei  gariad.  Nid  oedd  un  ddeddf  a  allasai  ofyn 
ei  fywyd  ;  oni  buasai  iddo  ymostwng  i  fyned  dan  y  ddeddf,  fel 
y  gwaredai  y  rhai  oedd  yn  agored  i^w  melldithion.  Bn  farw 
yn  ddirprwyol  dros  eraili ;    Efe  a  archoUwyd  am  ein  cam- 


5IAWREDD  CARIAD  CRIST. 


301 


weddau  ni  ;  efe  a  ddryìliwyd  am  ein  hanwireddau  ni ;  cosp- 
edigaeth  ein  heddwch  ni  ocdd  arno  ef."  Cariad  at  eraill  aU 
cyrahcllodd  i'r  gwaith— ei  gariad  a'i  cynhaliodd  drwy  ei  waith, 
a  phan  oedd  daear  ac  uffern  yn  cyngreirio  am  ei  fywyd,  dy- 
wedai  yn  en  gwyneb  oll,  **Nid  oes  neb  yn  dwyn  fy  einioes 
oddiaroaf,  ond  myíì  sydd  yn  ei  d-^di  hi  i  lawr  o  honof  fy  hun." 
Nerth  ei  gariad  a'i  cariodd  ef  yn  orchfygwr  trwy  yr  hoU  ddy- 
oddefiadau,  a  chadwodd  ei  angerddoldeb  ef  yn  yr  holl  ystorm- 
ydd.  Dyma  "  gariad  uwchìaw  gwybodaeth."  Pwy  a  fedr  ei 
ddirnad  ?  Pwy  a  aH  ei  amgyffred  ?  Cynt  y  ''mesuri  y  dyfr- 
oedd  yn  dy  ddwrn,  neu  y  mesuri  y  nefoedd  â'th  rychwant,  y 
cymhwysi  bridd  y  ddaear  mewn  mesnr,  y  pwysi  y  mynydd- 
oedd  mewn  pwysau  a'r  bryniau  mewn  clorianau,"  nag  y  bydd 
i  feddwl  ryfyng  y  meidrol,  amgyffred  mawredd  ei  gariad  ef. 
Haws  fyddai  i  ddyn  gynwys  y  môr  yn  nghendod  ei  law— di- 
ffodd  yr  haul  á'i  anadl— distewi  yr  ystorm  á  chodiad  ei  fys, 
neu  ffrwyno  y  fellten  âg  edef  garth,  nag  iV  feddwl  cul,  cyf- 
yng,  crebychaidd  ef  wybod  "  lled,  a  hŷd,  a  dyfnder,  ac  uehder 
cariad  Crist."  Dyma  "ddoethineb  Duw  mewn  dirgelwch.-^ 
Pr  dyfnderoedd  yma  y  mae  yr  ang}lion  yn  chwenych  ed- 
rych.''  Ond  saif  by th  yn  y  pellder  anfeidrol,  a'i  "  fawredd  sydd 
anchwiliadwy." 

4.  Yn  y  bendühion  a  ddiogelir  tnvj/  ei  gariad  Fel  ÿch 
cyflaiüner  a  holl  gyflawnder  DmcP  Mae  y  dybenion  gor- 
uchel  a  gyrhaeddir  trwy  ei  gariad  yn  gosod  mawredd  arno. 
Mae  iaith  yma  yn  chwyddo  dan  law  yr  apostol,— "  Cyflawni 
â  Du?i?," — "  Cyflawni  â  ch^fiaimder  Duw," — Cyflawni  á 
holl  gufiawnrJer  Duw."  Mae  y  eyflawnder,  yn  wreiddiol  yn 
Now  ;  yn  gyfryngol  yn  Nghrist  ;  ac  yn  gyfranogol  yn  y  cred- 
adyn.  Oblegid  rhyngodd  bodd  iV  Tad  drigo  o  bobcyflawn- 
der  ynddo  ef."  "  Oblegid  ynddo  ef  y  mae  holl  gyflawndfT  y 
Duwdod  yn  preswylio  yn  gorfforol."  Ond  y  mae  y  cwbl  wedi 
eu  trysori  ynddo  i  **  gyflawni  ein  holi  raid  ni."  Derbyniaist 
roddion  i  ddynion."  "  An  o'i  ^yflawnder  ef  y  derbyniasom  ni 
oll^^   Mae  y  cwbl  sydd  ya  Nghrist,  ynddo  fel  y  dwfr  yn  y 


802 


MAWRBDD  OÁRIAD  CBM, 


gronfa,  (resewoirj  i  wasanaethu  angen  trîgolion  y  dref. 
Cyflawni  holl  an<i:henion  djnion.  Mae  gwagder  yn  enaid  dyn 
er  pan  adawodd  "  fifynon  y  dyfroedd  by w."  Mae  yn  ymehwil- 
iedydd  crwydredig  ar  liyd  anialwch  gwag  erchyll  y  byd  yma, 
yn  cloddio  ìddo  ei  hun  bydewau  er  tori  ei  syched  ;  a'i  gri  yn 
mhob  man  ydyw  "  Pwy  a  ddengys  i  ni  ddaioni  ?  "  Ond  pyd- 
ewau  toredig  ydyw  y  cwhl  nes  y  ca  afael  ar  Dduw,  yna  teimla 
yr  enaid  uwch  ben  ei  ddigon,  cyflawnir  ei  holl  anghenion,  a 
boddlouir  ei  holl  ddymuniadau.  Daw  holl  gyflawnder  Duw  1 
wynebu  ar  holl  eisiau  dyn.  Mae  yma  aberth  i  gyfarfod  enog- 
rwydd  ei  gydwybod — santeiddrwydd  i  adfer  ei  natur  i  ddelw 
Duw — gwybodaeth  berffaith  iV  gyfarwyddo  yn  mhob  cyf- 
yngder — eysur  cryf  i  ddiddanu  yr  enaid  yn  holl  drallodion 
bywyd — "  gobaith  gwynfydedig "  iV  alluogi  i  edrych  yn 
mlaen  ar  y  dyfodol  gyda  rhagolygon  pcogoneddus — a  *'  digon- 
olrwydd  llawenydd  yn  ei  aros  ger  bron  Duw,  ac  ar  ei  ddeheu- 
law  ddigrifwch  yn  dragywydd."  A  hyn  oll  fel  ffrwyth  cariad 
Crist.  Ac  oni  raid  ei  fod  yn  anfeidrol.  Codi  y  fath  rai,  trwy 
y  fath  fodd,  i'r  fath  ogoniant.  Cariad  yn  disfryn  oV  orsedd 
at  y  condemniedig  i'r  carchar,  ac  yn  codi  y  truan  o'r  car<íhar 
i'r  orsedd.  Cariad  yn  dwyn  *'yr  hwn  ac  efe  yn  ffurf  Duwi  ag- 
wedd  gwas,"  er  codi  pechadur  oedd  yn  was  i  bechod  yr  "  un 
ffurf  a  delw  ei  Fab  ef."  Cariad  barodd  i  Fab  Duw  ymwag- 
hau  o^r  mawredd  priodol  iddo  fel  person  dwyfol,  a  dyfod  i'r 
byd  i  fod  heb  le  i  roddi  ei  ben  i  lawr,  fel  y  "  cyflawnid  ni  à 
holl  gyflawnder  Duw  I  "  Pwy  a  all  ei  amgyffred  ?  Pa  le  y 
raae  y  meddwl  all  daflu  ei  linyn  drosto  ?  Ah  1  mae  uwch-^ 
law  gwybodaeth."  Mae  ei  "fawredd  yn  anchwiliadwy." 
Cefnfor  annherfynol  ydy w  ;  yr  ydym  yn  ymgolli  ynddo  wrth 
geisio  ei  blymio  i 

Dwr  Vw  nofîo  heb  fyned  trwyddo." 

Nid  oes  ond  aros  yn  synedîg  a  dywedyd  "  0  I  ddyfnder 

Ond  er  ei  fod  uwchìaw  ei  gynwys,  nid  yw  nwchlaw  eî  d(^im- 
lo— ac  er  ei  fod  "  uwchlaw  gwybodaetb,"  nid  yw  ei  ddylaa* 


YR  EGLWYS  MEWN  ÔÀLAR. 


803 


wad  uwchlaw  cael  ei  brofi.  gwybod  cariad  Crist." 

**Canys  y  mae  cariad  Crist  yn  ein  cymhell  ni."  Mae  ei  gar- 
iad  ef  er  ei  fod  uwchlaw  gwybodaeth'^  wedi  enill  miloedd  i 
ddy wedyd  o  fodd  eu  calon,  yr  ydym  ni  yn  ei  garu  ef."  Dy- 
wedai  hen  chwaer  gynes  ei  chalon  nnwaith,  pan  ofynwyd  iddi 
a  oedd  hi  yn  caru  lesu  Grist,  Ydwyf,^-  meddai  hithau,  ac 
I  os  oes  rliyw  fai  am  hyny,  ei  fai  ef  ydyw  ;  oblegid  efe  ddech- 
l'  reuodd.'^  Cariad  Crist  sydd  yn  enyn  cariad  y  Cristion  ;  mae 
yntau  yn  ymgoUi  mewn  cariad  ato,  ac  yn  cyfrif  pob  peth  yn 
golled  er  mwyn  enili  Crist.  Ty  wallter  ei  gariad  ef  ar  led  yn 
ein  calonau  ni,  fel  trwy  effeithiau  ei  gariad  ef  y  caffer  ni  yn 
gymhwys  i  fy  w  byth  gydag  ef. 

I 


PREGETH  XYIII. 


YR  EGLWYS  MEWN  GALAR. 

ACTAU  viii.  2. 

A  gwyr  bucbeddol  a  ddygasant  Stephan  i'w  gladdu ;  ac  a 
wnaethant  alar  mawr  am  daao  ef." 


Mae  enw  Stephnn  yn  sefyll  yn  nchel  iawn  ar  lechres  duw- 
iohon  y  Beibl.  Efe  a  enwir  flaenaf  ar  gyfres  y  Diaoonlaid 
cyntaf ;  a  chyda'r  crybwylliad  a  wneir  am  ei  enw,  mae  yn 
hawdd  deaìî  fod  rhyw  hynodrwydd  yn  ei  gymeriad.  Efe  hef- 
yd  oedd  y  raerthyr  cyntaf  yn  aohos  yr  Efenpryl.  Ceir  hanps 
ei  ferthyrdod  yn  niwedd  y  benod  oV  blaen.  Cyfeirir  yn  y  tes- 
tyn  at  ei  g1addedÌ2:aeth,  a'r  teimìadau  hiraethlon  a  galarns 
oedd  ar  ei  ol,  "  A  gwyr  bucheddol/  &c.     Gwyr  buchedd- 


304  YR  EGLWY8  MEWN  GALAR. 

I  ol,''  neu  "  wyr  defosîynol."    DynioD  diargyhoedd  eu  bywyd,  a]  g| 

^  chrefyddol  eu  hysbryd.    Gwr  oV  iin  nodwedd  oedd  CorueliuSi^  è 

"  A  ddygasant  Stephan  i'w  gladdii."    Ystyrid  gynt  ac  ystyrir  -  t; 
eto,  fod  claddedigaeth  barchns  yn  nod  o  anrhydedd.    Un  oY  \ 
pethaii  a  fygythir  fel  barn  y<lyw  :  '*a  chladdedigaeth  asyn  y  i 
cleddir  ef.''    ''Llyfodd  y  cwn  waed  Jezebel  ar  balmant  Jez-  ' 
reel."      Abiah  yn  unig  o  dŷ  Jereboani  a  ddaw  i'r  bedd" — 
hyny  ydyw  a  gleddir  yu  barchus.    Dy^wyd  Stephan  gan  wyr 
bucheddol  iV  gladdu,  a     gwnaethant  alar  mawr  am  dano  ; 
ef ;  "  ac  nid  rhyfedd,  yr  oedd  coìled  mawr  ar  ei  ol  ef.    Mae  \< 
medru  claddu  un  heb  alar  mawr  ar  ei  ol,  yn  ddi^íon  i  ddangos    1 1 
nad  oedd  ei  ymadawiad  yn  g^oUed  fawr.    Gellir  barnu  i  radd-    l  \ 
au  lled  sicr  wrth  y  telmladau  fyddo  yn  angladd  un,  pa  faiut  o 
werth  oedd  yn  ei  fywyd.    Ara  Jehoram,  nn  o  frenhinoedd  jí 
Judah,  y  dywedir,    Efe  a  ymadawodd  heb  hiraeth  am  dano."  /  Ì 
Mae  marwolaeth  cynieriadau  feliy  yn  ymwared  Vr  byd.  Ar 
farwolaeth  Abiah  dywedir,  "  A  holl  Israel  a  alarant  am  dano 
ef."    Ar  farwolaeth  Josiah,  wedi  ei  gladdu  yn  meddrod  ei 
dadau,  dywedir,    A  holl  Judah  a  Jerusalera  a  alarasant  am 
Josiah.    Jeremiah  hefyd  alarnadodd  ara  Josiah  ;  a'r  hoU  gan- 

i  torion  a'r  cantoresau  yn  eu  galarnadau  a  soniant  am  Josiah 

hyd  heddyw."    Felly  hefyd  yr  oedd  teimlad  hiraethlawn  ar  ^ 

■  ol  Stephan,  ''ac  a  wnaethant  alar  mawr  am  dano."    Dengys  ' 

y  testyn  fod  colli  cymeriadau  neillduoì,  yn  achosi  gahir  neill- 
duol.  Nid  galar  yn  y  cylch  teuluol,  ac  oddiar  deimlad  perth- 
ynasol  a  olygir  ;  ond  dynion  a'r  fath  neillduolrwydd  yn  eu 
cymeriadau  y  teimhr  colled  a  hiraeth  cyfíredinol  ar  eu  hol. 

Mae  Eglwys  Dduw  ar  adegau  mewn  galar  dwys  ;  a'i  | 
''gwyneb  yn  fudr  gan  wylo  ;^'  ohleitid  colli  **gwyr  rhagorol  | 
yn  mysg  y  brodyr."  Mae  y  rhwvgiada,u  a  wnaed  yn  ddi-  j 
weddar  *  gan  angau  yn  ein  gwlad  wedi  taflu  prudd-der  a 

,  thristwch  dros  ein  heglwysi.    DringOfid  angau  i'n  ffenestri,  a 

chymerodd  ymaith  rai  o  gewri  y  weinidogaeth  ;  ac  nis  gallwn 

*  Tradflodwyd  y  bregetb  hon  yn  fuan  wedi  marwolaeth  amryw  j 
weinidogion  oedranus  a  dylanwadoi  yn  y  Dywysoga«th.  ! 


YR  EÔLWtâ  MSWlî  ÔALÁR. 


â05 


gyfeirio  atynt  heb  deimlo  galar  mawr  ;  ac  y  mae  yn  briodol 
defnyddio  eu  hymadawiad  yn  gyfle  1  fawrhau  eu  ffydd,  ac  ys- 
tyried  diwedd  eu  hymarweddiad  hwy. 

I.  Ymofynwn  am  yr  elfenaü  sydd  yn  cyfansoddi  cymer- 

lAD  Y  DYN  Y  TEIMLIR  GALAK  MAWR  WRTH  EI  GLADDÜ. 

Cymerwn  gymeriad  Stephan  fel  eglurhad  ar  yr  elfenau 
hyny,  a  gwelir  mai  nid  heb  achos  yr  oedd  "  galar  mawr  ar 
ei  ol. 

1.  Owyhodaeth  a  chyfarwydd-rJeb  yn  ngwirioneddau  yr 
efengyl.  Mae  gwybodaetli  yn  elfen  hanfodol  i  gyfansoddi  cy- 
meriad  pwysig.  Nis  gall  yr  anwybodas  fod  yn  ddyn  defnydd- 
iol,  nac  yn  ddyn  dylanwadol  ;  ond  yn  rahob  cylch  y  mae  gwy- 
bodaeth  yn  allu.  Mae  yn  rhaid  i'r  gwladyddwr,  cyn  y  daw 
ei  ddylauwad  i  gael  ei  deimlo  yn  bwysig  yn  y  senedd,  fyfyrio 
cyfreithiau  y  wlad,  gwneyd  ei  hunan  yn  hyddysg  yn  hanes  y 
deyrnas,  ystorio  ei  feddwl  â  digonedd  o  ffeithiau  parod  at  ei 
wasanaeth  am  weithrediadau  gwladlywyddion  enwog  gynt,  ac 
amgyffred  yn  ghr  gysylltiad  ei  wlad  ei  hun  â  gwledydd  ereill, 
yna  gwrandewir  arno  fel  un  âg  awdurdod  ganddo,  a  derbynir 
ei  farn  fel  ìlais  oracl.  Pair  gwybodaetti  i  bwysau  dyn  gael  pi 
deiralo.  Mewn  crefydd  ynte,  y  mae  hyn  yn  hanfodol,  "  Gwy- 
bod  yr  Ysgrythyr  Lán.^'  Bod  y  galon  wedi  ei  chryf  hau  â 
gras."  "  Bod  yn  gadarn  yn  yr  Ysgrythyrau."  Myfyrio  yn 
y  pethau  hyn,  ac  yn  y  pethau  hyn  aros.^^  Yn  gadarn  yn  y 
ffydd,"  fel  na  ehylch-arweinir  hwy  gan  bob  awel  dysgeid- 
iaeth."  Dylai  fod  gan  bob  Cristion  yn  barod,  reswm  iV 
roddi  dros  y  golyjîiadau  a  greda,  a'r  ordinhadau  a  ymarfera. 
Yn  hyn  yr  oedd  Stephan  yn  enwog.  Rhydd  yn  ei  amddiffyn- 
iad,  ger  bron  y  cynghor  dalfyriad  o  hanes  y  genedl,  y  cyfnod- 
au  mwyaf  pwysig  a  fu  arni,  y  dynion  nodedig  gyfodwyd  gan 
Dduw  mewn  gwahanol  adegau,  o  ymddangosiad  yr  Arglwydd 
i  Abraham  yn  Mesopotamia,  a'i  alwad  allan  o'i  wlad,  heibîo 
Vv  patrieirch  Isaac  a  Jacob  trwy  ganol  newyn  Canaan,  a'r 
oruwchreolaeth  oedd  gan  ragluniaeth  dros  werthiant  Joseph  î 
" gaüw  fa  %w  bŵi  hm^i^  ymfadiad  ẃulu  Jâcŵ  i'r  Aipht 


806 


YR  EGLWYS  MEWN  GALAR. 


yn  bymtheg  enairl  a  thrîuorain,  yr  ormes  í^renlawn  a  ddyoddef- 
asant  pan  y  cvfod<)(ld  br<^nhin  arall,  yr  hwn  nîd  adwaenai  mo 
Joseph  ;  írenedioraeth  Moses,  yr  helbnlon  yr  aeth  drwyddynt 
er  ei  ^ymhwyso  i^^  ^waith  oedd  gan  yr  Arírlwydd  iddo  o 
roddi  iachawdwriaeth  i'w  frodyr  trwy  ei  law  ef,"  y  cyfryng- 
iadau  rhyfeddol  a  wnaeth  yr  Ar^lwydd  trwyddo  erddynt  yn 
yr  Aipht,  yn  y  Môr  Coch,  ac  yn  yr  anialwch,  ymlygriad  ys- 
geler  y  genedl  yn  wyneb  yr  amlygiadau  mawrion  roddodd 
Duw  o'i  alhi  a'i  ddaioni, — eu  dygiad  dio<reì  i  Wlad  yr  Add- 
ewid  er  eu  holl  wrthryfelgarwch,--rboddiad  Dafydd  iddynt 
yn  frenhin,  ac  adeiladiad  y  teml  gan  í^olomon  ei  fab  heibio  y 
cyflaffinau  ofnadwy  a  ^yílawnasant  ar  y  profifwydi,  y  rhai  oedd 
yn  rhagfynegi  dyfodiad  y  Cvfiawn,  i'r  hwn  y  huont  hwy  frad- 
wyr  a  Hofruddif)n.  Yr  oedd  dyn  fel  yna  yn  gymeriad  pwysig 
yn  ei  oes.  Yn  oracl  ei  wlad,  ac  nis  gallesid  ei  golli  heb  deim- 
lo  galn  r  raawr. 

2.  G>nroldeh  a  diysgogryyydd  yn  ei  egwydr^orion.  Mae 
dyn  o  egwyddorion  sefydlotr,  uwchlaw  cael  ei  ly wodraethu  gan 
amgylchiadau,— yn  gymeriad  nas  ceir  ef  ond  anaml  iawn  yn 
y  byd  "  Gŵr  dau  ddyblyg  ei  feddwl  sydd  anwastad  yn  ei 
hoU  ffyrdd."  Dyn  heb  hoint  Vw  fy wyd.  Ac  er  y  gesyd  weith- 
iau  nòd  o1  flaen,  eto  nid  oes  ganddo  egwyddorion  sefydlog  yn 
ei  reoli,  ysgydwir  ef  gan  amgylchiadau,  ac  y  mae  "  fel  tón  y 
môr,  yr  hon  a  deflir  ac  a  chwelîr  gan  y  gwynt."  Mae  genym 
ddosbarth  o  feddyliau  fel  cwyr,  j^n  derbyn  argraff  oddiwrth 
bob  peth,  ond  heb  allu  go^í»d  argraff  ar  ddim.  Gellir  yn 
hawdd  eu  toddi  i  unrhyw  ffurf,  ac  arosant  yn  y  ffurf  hono  nes 
y  cyfarfyddir  â  hwy  gan  ryw  ddylanwad  arall,  ac  ynani  feidd- 
iant  wahaniaethu.  Ymddengys  allan  o'u  eyrhaedd  i  allu  sef- 
yll  wrthynt  eu  hunain,  a  meddu  golyoriad  sefydlog  ar  unrhyw 
beth.  Maent  yn  set  o  gaethion  meddyliol  ;  yn  mhell  islaw  y 
dyn  o  un  drychfeddwl,  os  bydd  yr  un  hwnw  yn  eiddo  iddo  ei 
hun.  Ond  y  mae  annüjyniaeth  meddwl,  a  diysgogrwydd  iV 
egwyddorion,  yn  elfenau  uchaf  gwir  fawredd.    Mae  yn  gwneyd 


TB  EOLWTS  MEWN  GALAR. 


307 


allu  mewnol  fel  y  mae  yn  ymírodi  yn  ngwyneb  gwrthwyneb- 
iadau  Nid  yw  rhwystrau  iddo  ef  yn  ddim  ond  annogHethau. 
Nid  oes  arswyd  arno  sefyll  ya  unig  ;  ond  gall  feiddio  gwahan- 
iaethu  oddiwrth  eraiU.  Llywodraethir  ef  gan  egwyddorion, 
ac  nid  gan  boblogrwydd, — gan  wirionedd  aenid  gan  friifrie^  th 
— gan  gydwybod,  ac  nid  gan  farn  y  cyhoedd.  Mae  gwawd 
a  dirmyg  yn  syrthîo  yn  ddiystyr  wrth  ei  draed,  gesyd  ei  wyneb 
fel  callestr  yn  erbyn  tybiau  hygoeUis  y  byd,  a  rhwyfa  yn  er- 
byn  tònau  golygìadau  y  lluaws.  Mae  ei  wroldeb  a'i  sefydlog- 
rwydd  y  fath  fel  yr  enilhi  hyder  eraill  i  ymddiried  ynddo  fel 
arweinydd.  Mae  ei  holl  ysgogiadau  yn  hyf  a  diofn,  a'i  gam- 
rau  yn  cael  eu  rhoddi  fel  un  yu  teimlo  fod  craig  dan  ei  draed. 
ün  felly  oedd  Stephan.  Wedi  iddo  yn  ei  amddififyniad  ddyfod 
hyd  at  adeiladiad  v  deml  gan  Solomon,  ac  ymddengys  eu  bod 
yn  cael  eu  boddhau  yn  ei  araeth  ; — ond  cyraerodd  fantais  y 
cyfle  i  draethu  iddynt  wirionedd  hollol  annerbyniol  ganddynt, 
sef  ysbrydolrwydd  addoliad,  Nad  yw  y  Goruehaf  yn  trigo 
mewn  temiau  o  waith  dwylaw.'^  Rhuthrodd  i  ddauedd  eu 
hen  olygiadau  o  gysegroldeb  ileoedd,  ac  mai  "  Jerusalem  oedd 
y  man  lle  yr  oedd  yn  rhaid  addoli."  De(-hreuasant  ar  hyny 
aflonyddu — mae  ffyrnigrwyddcythreulig  ynen  llygaid — maent 
yn  ymderfysgu,  fel  y  mae  yn  gweled  yn  nghyffro  eu  gwynebau 
eu  bod  ar  ymosod  arno.  Beth  a  wna  ?  a'i  gostwng  tôn  ei 
weinidogaeth  ?  a'i  Iliniaru  ei  genadwri  er  gostegu  ỳ  cythrwfl  ? 
Nage,  nid  felly  ;  ond  gan  adael  yr  olrlieiniadhanesyiidol,  mae 
yn  disgyn  arnynt  yn  bersouol  gyda^r  Ilymdoster  mwyaf, 
"  Chwi  rai  gwargaled,  a  dieowaededig  o  galon  ac  o  glustiau, 
yr  ydych  chwi  yn  wastad  yn  gwrthwynebu  yr  Ysbryd  Glan  ; 
megis  eich  tadau,  felly  chwithau.  Pa  un  o'r  proffwydi  nì 
ddarfu  eich  ta^an  chwi  ei  erlid?  a  hwy  a  laddasant  y  rhaì 
oedd  yn  rhagfynegi  dyfodiad  y  Cyfiawn,  i'r  hwn  yr  awr  hono 
y  buoch  chwi  fradwyr  a  Ilofrnddion."  Yr  oedd  y  jíwirionedd 
yn  hwysi<*ach  ganddo  naM  fyw^d  ;  ac  nid  ofn  dyn  a  allasai  ei 
lüddias  i^w  draethu.    Yr  oedd  coUi  y  fath  uu  yn  wir  achos 


308 


YR  EGLWYS  MEWN  ÔALAR, 


3 .  Hunari'fedfiiant  ac  ymbwylîedd  yn  ngwyneb  gwrthwynéb' 
iadau.  Arwydd  o  wendìd  ineddyliol  ydyw  ymgolli  ac  yni- 
wylltio  dan  groesau.  ün  o  gynghorion  yr  Arglwydd  lesu 
Grist,  wedi  rhagfynegi  iV  ddysgyblion  yr  ystormydd  a'u  cyf- 
arfyddaí,  oedd  "  Yneich  anìynedd  raeddie?.wch  eich  eneidiau." 
Yr  oedd  ef  ei  hunan  felly, — yr  engraifft  berffeithìaf  o  hun- 
an  feddiant  a  welodd  y  byd  erioed.  Pan  y  gofynid  cwestiyu- 
au  dyrus  iddo  er  ei  rwydo — pan  y  pentyrid  gwawd  a  dinnyg 
ar  ei  gymeriad — pan  y  derbyniai  augharedigrwydd  oddiar  law 
y  rhai  y  dangosodd  tnag  atynt  gymwynasgarwch — pan  yn  yr 
amgylchiadau  hyiiy  y  mae  dynion  yn  gyffredin  yn  ymgolli  ac 
yn  cynddeirioiíi,  meddianodd  ei  hun  mewu  perffaith  dawelwch 
— actiodd  yn  ddynol  ar  bob  amgylchiad.  Pan  oedd  Joseph 
a'i  fam  yn  ofidus  yn  ei  geisio  w^edi  yr  aeth  ar  goll  yn  fachgen 
déuddeg  mlwydd  oei,  a  phan  y  cawsant  ef  yn  nghanol  y  doc- 
toriaid,  ac  w^edi  gofyn  yn  bryderus  paham  y  gwnaeth  felly, 
mor  himan-feddianol  y  mae  yn  ateb,  "  Paham  y  ceisiwch  fì,  oni 
wyddoch  chwi  fod  yn  rhaid  i  mi  fod  yn  nghylch  y  pethau  a 
berthynant  i'm  Tad  Pan  y  dywedwyd  wrtho  am  ffoi, 
oblegid  fod  eynìlwyn  gan  Herod  Vw  ladd,  mor  ddigynwrf  yr 
atebodd,— "  Ewch  a  dywedwch  i'r  caduaw  hwnw,  Wele  yr 
wyf  yn  bwrw  allan  gythreuliaid,  ac  yniachau  heddywacyforu, 
a^r  trydydd  dydd  ym  perffeithir."  Pan  y  dygid  yr  holl  gy- 
huddiadau  celwyddog  yn  ei  erbyn  ar  ei  brawf,  nid  atebodd 
efe  dd  m.^'  Yr  oedd  ei  hunan-feddiant  fel  craig  yn  nghanol  yr 
afon  yn  sefyll  yn  ddiysgog  pan  y  mae  y  gwyntoedd  ystormus 
yn  cynhyrfu  y  tonau  ewynog  i  guro  mewn  Uidiawgrwydd  nes 
ymddryllio  ar  ei  danedd.  IJn  o  neillduohon  meddwl  mawr, 
ydyw  gallu  edrych  i  lawr  yn  ddig^yffro  ar  hoîl  ystormydd 
gwrthwynebiadau  y  byd  fel  eryr  wedi  esgyn  ^chlaw  y  cym- 
ylau  ac  edrych  i  lawr  ar  yr  awyrgylch  wedi  ei  llenwi  a  niwl  a 
thywyllwch.  Un  felly  oedd  Stephan.  Mae  yn  ymwyhodol 
fod  calonau  y  dorf  yn  llawn  hyd  yr  ymylau  o  gynddaredd. 
Mae  eu  ìlygaid  yn  melltenu  gan  lid,  eu  gwynebau  yn  amliwio 
gau  aat^ìr  ddrwg^  ysgyrttygẁut  ea  da<ûedd  ám  mmi  o  ddigof- 


YR  EÔLWYS  MEWN  ôàLâB. 


309 


•ÎQt,  gosodant  eu  bysedd  yn  eu  clnstiaa  rhag  clywed  pethau 
mor  annerbyniol,  gwaeddant  à  llef  uchel  iV  ddrysu,  ac  i  beri 
na  chlywer  ei  eiriau.  0V  diwedd,  heb  allu  ymatal  yn  hwy, 
mae  llifeirianteu  dialedd  wedi  croni  mor  aruthrol  nes  rhwygo 
yr  argeuau  oll,— a  "  rhuthrasant  yn  unfryd  arno."  Ond  yn 
nghanol  y  pangfeydd  cynddeiriog  yna,  mor  hunan-feddianol 
yr  oedd  Stephan  ;  moi'  bwyllus  yr  edrychai,  "  Ac  efe  yn  gyf= 
lawn  o'r  Ysbryd  Glan  a  edrychodd  /nddyfal  tua'r  nef."  Sef- 
ydlodd  ei  lygaid  uwchlaw  y  byd  yma  ;  fel  un  yn  gwybod  nas 
gallasai  ei  elynion  wneyd  niwed  iddo. 

4.  Duwiolfrydedd  meddwl,  a  maddeugarwch  ysbryd. 
Dyma  elfenau  gloewaf  ac  uchaf  crefydd.  Nid  yn  unig  y 
meddiant  o  grefydd,  ond  y  naws  dduwiolfrydîg  hono  arni.sydd 
yn  cario  argyhoeddiad  i'r  meddwl  ei  bod  o  radd  uchfìl  iawn. 
Un  peth  ydyw  bod  yn  dduwiol,  peth  arall  ydywbod  yn  dduw- 
iolfrydig.  Un  peth  ydyw  bod  mewn  cyflwr  cyfiawnhâol  ger 
bron  Duw,  peth  arall  ydyw  fod  y  grefydd  hono  wedicyrhaedd 
y  fath  lywodraeth  ar  ei  pherchenog  nes  dwyseiddio  eideimlad, 
meistroli  ei  dueddiadau,  dysgu  iddo  ddyledswyddau  anhawdd 
crefydd,  cymeryd  meddiant  o  holl  alluoedd  yr  enaid,  a  daros- 
twng  y  dyn  mor  llwyr  dan  ei  hawdurdod  nes  ybyddo  ei  fywyd 
a^i  ymarweddiad  yn  gorffoliad  byw  o  grefydd  ger  bron  y  byd. 
Mae  tanbeidrwydd  ac  angerddoldeb  crefydd  oddifewn  yn  cario 
argraff  ar  y  dyn  oddiallau.  Enaid  yn  byw  mewn  cymundeb 
agos  á  Duw,  gwelir  hyny  yn  nelweddau  ei  wyneb.  Sonir 
weithiau  gyda  diystyrwch  am  ddynion  "  a'u  penau  mawr  a\i 
gwy nebau  sanctaidd.^'  Nid  oes  dim  yn  fwy  dirmygedig  na  chalon 
fechan,  oer,  yn  cario  pen  mawr  y n  plygu  fel  brwynen,— a  gwyneb 
ffug-saní^teiddiol  yu  cuddio  calon  ragrithioi.  Ond  y  mae  hyny  yn 
cyfodi  oddiar  fod  yr  ystum  a'r  ffurf  yn  cael  eu  cadw  pan  y 
mae  yr  ysbryd  wedi  ei  golli.  Argyhoeddiad  dwfn  o  bechod, 
syniad  goruchel  am  sancteiddrwydd  a  chymdeithas  agos  a'r 
Arglwydd,  osododd  yr  argrgff  yna  ar  benau  a  gwynebau  ein 
tadau.  Ddrllenid  duwiolfrydedd  eu  calonau  yn  nelweddau  eu 
gwynebau.  Yr  oedd  Moses  wedi  bod  gyda  Duw  yii  derbyp, 
Äî 


'^^^*  YR  EGLWYS  MEWN  GALAR. 


y  gyfraíth,  ae  yr  oedd  tanbeîdrwydd  gorddysgîaer  yffymdeîth» 
as  wedi  ei  hargraffu  ar  wyaeb  Moses  yn  y  fath  fodd  fel  na 
allai  plaat  Israel  edrych  arno  gaa  fawredd  y  gogoaiaat,-~a 
gweiwyd  ilawer  Oristlon,  wedi  bod  fel  Jaeob  mewa  ymdrech 
gyda  Daw,  ya  dyfod  allaa  o'i  ystafeìl  a'i  wyoeb  yn  dysgîeirio 
felwyoeb  aagel.  Yr  oedd  Stephaa  fell/.  -  Gwv  ILawa  o 
ffydd  ac  oV  ysbryd  Glan  ydoedd  ya  yr  hanes  eyataf  a  gawa 
am  daao.  Yr  oedd  ei  dduwioldeb  o  radd  uchel.  Ya  ei  ym- 
ddaagosiad  cyhoeddus  cyütaf,  yroedd  rhyw  neillduolrwydd  ya 
•|  y  doethiaeb  a'r  Ysbryd  trwy  yr  hwa  yr  oedd  ya  Ilefaru,"  fel 
"  na  alleot  ei  wrthwyaebu.'^  Yr  oedd  y  doethiueb  a  ddang- 
osai  y  fath  na  allent  ddymchwel  ei  brofiou,  a'i  ysbryd  ya 
gyîijw  ag  oedd  ya  cario  dylaawad  drostyat  ya  aaym- 
wjbodol  iddynt.    Yroedd  "  yo  gyflawa  o'r  Ysbryd  Glao." 

Ac  yr  oedd  y  rhai  a  eisteddent  yn  y  cyngor  yn  dal  sylw 
arno,  a  hwy  a  welent  ei  wyneb  ef  fel  wyneb  angel."  Y  fath 
ddifrifwch  sanctaidd,— y  fath  ddiuiweidrwydd  pur,— y  fath 
sancteiddrwydd  angylaidd,->y  fath  hynawsedd  perffaith,— 
aV  fath  hunan-feddiant  diofa— oedd  yn  argraffedig  ar  ei  wyn- 
ebpryd,  fel  nas  gallesid  ei  gydmaru  i  ddim  ond  i  wyneb  angel. 
Ac  yn  ei  ingfe)edd  diweddaf  galwai  ar  Dduw,  cyflwynai  ei  yg- 
bryd  i'r  Arglwydd  lesu,  ac  anadlodd  weddi  ato  dros  ei  lof- 
ruddwyr  cyn  trengu,  Arglwydd,  na  ddod  y  pechod  hwn  ya 
eu  herbjD.^^  Nid  oes  genym  engraifft  o^r  fath  ysbryd  ond  yn 
yr  Arglwydd  lesu  Grist :  ac  yr  oedd  y  dysgybl  hwo  wedi  yfed 
yn  helaeth  o  yshryd  ei  Feistr.  Melldithiodd  Dafydd  ei  elyoion 
gyda'i  anadl  ddiweddaf,  a  thynghedai  Solomon  ei  fab  i  ddial 
ar  Joab  a  Simei.  Ond  plygodd  Stephan  ar  ei  liniau,  pan  oedd 
y  ceryg  yu  disgyn  arno,  a  lìefodd  â  Ilef  uchel,  fel  y  clywid  ef, 
er  twrf  disgyniad  y  ceryg,  yn  dywedyd,  Arglwydd  na  ddod 
Y  pechod  hwn  yn  eu  herbyo.  Mae  ei  holl  hanes  yn  dangos 
äuwiolfrydedd  ei  ysbryd,  a  maddeugarwch  ei  dymer. 

5.  Ffyidlondeb  hijd  angeu  i  argyhoeddiad  ei  feddwl 
D  ffyg  mawr  Ilawer  o  ddynion  ydyw  nas  gellir  argraffu  yn 
ddwfn  ar  eu  meddyliau.    Egwein  yw  eu  hargyhoeddiadau. 


ÝR  EGLWYS  MEWN  GALAR. 


311 


Nîs  gallant  deimlo  yn  ddwys  dros  unrhjw  beth.    Er  y  gelìir 
eu  cael  i  gyd-ddwevd  âg  agos  boh  peth,  eto  nis  gellir  eu  cael  i 
deimlo  zel  dros  unrliyw  beth.    Maent  yn  oer,  gwan,  anwadal 
a  llaith.    Nis  gall  cymeriadau  o'r  fath  wneyd  eu  hol  ar  y  byd. 
Nid  oes  uii  egwyddor  mor  bwysig  yn  en  golwg  ag  yr  ánt  i 
anfantais  er  ei  mwyn.    Nid  oes  yr  un  gwirionedd  ag  y  cysyllt- 
ant  âg  ef  y  fath  ganlyniad  fel  y  cyhoeddant  ef  beth  bynag 
fyddo  y  perygl.    Oanmolant  egwyddorion,  a  dilynant  y  gwir- 
ionedd,  tra  na  byddo  unrhyw  aberth  yn  cael  ei  ofyn,  nac  un- 
rhyw  berygl  yn  ei  fygwth,  nac  unrhyw  groes  i^v  chodi,  nac 
unrhyw  ddyoddefaint  yn  canlyn  ;  ac  os  gwelant  fod,  cihantyn 
eu  hol    heb  rodio  mwyach  gydaV  lesu.^'    Maent  yn  hollol 
amddifaid  oV  elfenau  angeurheidiol  i     wrthwynebu  hyd  at 
waed,  gan  ymdrech  yn  erbyn  peciiod,^^  i  fyned  "  i  garchar  ac 
angeu''  cyn  gwadu  y  ffydd,  i  fod  ''yn  barod  fel  Paul,  nid  i'w 
rwymo  yn  unig,  ond  i  fnrw  yn  Jerusalem  er  mwyn  enw  yr 
Arglwydd  lesu,"  ac  fel  Pedr  ac  loan  i    fyned  allan  o  olwg  y 
cynghor  yn  Ilawen,  am  eu  cyfrif  yn  deilwng  i  ddyoddef  an- 
mharch  o  achos  ei  euw  ef.^'    Dyma  y  dynion  sydd  wedi  ys-- 
gwyd  y  byd,  wedigo^od  ea  hargraff  ar  eu  hoes,  a  chodi  iddynt 
eu  hunain  feini  coffadwriaeth  a  ol-fodolant  ddinystriad  anian. 
Dynion  y  mae  defnyddioldeb  yn  bwysicach  yn  eu  golwg  na 
phoblogrwydd,  ''liesád  Ilaweroedd    ofwy  gwerth  yneugolwg 
na^u  mwyniant  personol,  cydwybod  a  gwirionedd  ynrhy  uchel 
yn  eu  golwg  i  gymeryd  arbediad  eo  bywydau  yn  gyfnewid  am 
danynt     Dynion  ddilyna  argyiioeddiad  eu  cydwybodau  trwy 
y  ffwrn  a'r  ffau,  trwy  garchar  ac  angeu,  trwy  dàn  a  ffagodau, 
trwy  arteith'ílwydi  ac  ystanciau.    Un  felly  oedd  Stephan. 
Ymlynodd  wrth  ei  grefydd  yn  angeu     Amddiffynodd  hi  wrth 
fyw%  a  bu  farw  yn  aberth  iddi, — bwriasant  ef  allan  oY  ddin- 
as,  ac  a'i  llabyddiasant."    Ni  siglodd  ei  ffydd,  ni  wanychodd 
ei  hyder  hyd  yn  oed  dan  y  gawod  geryg,— "  Efe  a  welodd  y 
nef  yn  agored,"    Cauodd  y  ddaear  arno,  ^wasgwyd  ef  allan  o 
honi,  ond  '*Efe  a  weiodd  y  nef  yn  agored     a  "chan  we'ed 
Mab  y  dyn  yn  eistedd  ar  ddeheuiaw  Duw,''  gweddiodd  arno 


YR  EGLWYS  MEWN  GALAR. 


gyda'i  anadl  ddiweddaf,  "  Arglwjdd  lesu,  derbyn  fy  yshryd/' 
Dyma.  fifyddlondeb  hyd  farw  i  argyhoeddiad  ei  feddwl.    Ac  y 
mae  eglwys  D.luw  mewn  gwahauol  oesau  wedi  ei  bendithio  â 
dynion  o  gyffelyb  ysbi-yd.    Ffyddlondeb  i  argyhoeddiad  ei 
feddwl  barodd  i  Paul  wneyd  aberth  o'i  hoU  obeitliion  am 
ddyrchaüad  yn  y  grefydd  luddewig  ;  a    chyfnf  y  cwbl  yn 
dom  a  cholled"  er  mwyn  ''enill  Crist."    Ffyddlondeh  i  arg}^- 
hoeddiad  ei  feddwl  barodd  i  Martin  Lnther,  wedi  i  oleuui  dwy- 
fol  dywynu  ar  ei  enaid  wrth  hen  Feibl  gafodd  yn  llyfrgell  hen 
fynachdy  Exfurt,  fyned  allan  i'r  byd  gan  bregethu  hen  ath- 
rawiaeth  fendigedig  cyfiawnhad  trwy  ífydd,  a  thaflu  pelenau 
poethion  gwirionedd  nes  Ilosgi  neuadd  y  dyn  pechod,  ac  er  y 
bygythient  yr  un  dynged  iddo  ef  ac  a  fu  i  John  Huss  o^i  flaen; 
ond  meddai  yn  newrder  ei  enaid,    Pe  cyneuant  dán  a  gyr- 
haeddai  o  Worms  i  Witemberg,  ac  a  ymestynai  hyd  y  nefoe»id 
yn  enw  yr  Arglwydd  myfì  a  awn  trwyddo  "    Ffyddlondeb  i 
argyhoeddiad  ei  gydwybod  barodd  Vr  gwrolfrydig  Ji^hn  Rog- 
ers,  y  merthyr  cyntaf  yn  nheyrnasiad  Mari,  er  fod  ganddo 
wraig  hynaws  a  deg  o  blant  anwyl,  ac  y  teimlai  tuag  atynt  y 
serch  gwresocaf,  eto  nis  gallasai  wadu  ei  Brynwr  er  mwyn  ei 
wraig  a'i  blant ;  am  hyny  esgynodd  iV  nefoedd  trwy  ganol 
ymddyrchiad  y  colofnau  tân.    Ffyddlondeb  i  argyhoeddiad  ei 
gydwybod  barodd  i^r  Cymro  gwladgarol  John  Penry  gymeryd 
ei  groiTÌ  yn  St.  Thoraas  Watering  yn  hytrach  na  gwadu  ei  eg- 
wyddorion,  a  rhoddi  i  fynu  ei  amcanion  i  efengyleiddio  ei  gen- 
edl  yn  ol  y  cnawd  ;  er  ei  fod  yn  gadael  ar  ei  ol  wraig  yn 
weddw,  a  phedair  o  ferched  yn  amddifaid,  yr  hynaf  yn  bedair 
blwydd,  a^'  ieuangaf  yn  bedwar  mis  oed.    Ffyddlondeb  i  ar- 
gyhoeddiadau  eu  meddwl  barodd  î'r  ddwy  fil  anghydfl'urfwyr 
droi  allan  o'r  Eglwys  Sefydledig,  gan  adael  eu  meddianau  a'u 
by wiolaethau,  oddiar  ystyri  leth  gydwybodol  mai    Rhaid  yw 
ufuddhau  i  Dduw  yn  fwy  nag  i  ddynion/'    Ffyddlondeb  i  ar- 
gyhoeddiad  ei  feddwl  a  barodd  i  John  Banyau  oddpf  yn  dawel 
yn  ngharchar  Bedford  am  ddeuddeg  mlynedd.    Ymwelid  ag 
er  yuo  gaa  ei  wraig  a'i  ferchfechan  ddall,  oud  er  cymaiut  oedd 


YR  EGLWYS  MEWN  GALAR, 


313 


ei  garîad  atynt  nis  gallai  wada  ei  grefydd  er  mwyn  ei  ryddid. 
Gallesid  cyfeirio  at  lu  raawr  yn  ychwaneg  o  ddynion  nad  oedd 
yn  byd  yn  deiiwng  o  lionynt  ;  a  gymerasant  eu  hysbeiiio  yu 
llawen  o^*  hyn  oedd  ganddynt,  gan  wybod  fod  ganddynt  idd- 
ynt  eu  hunain  olud  gwell  yn  y  nef,  ac  un  parhaus.  Dyma  y 
cymeriadau  y  mae  eu  claddu  yn  golled  i'r  byd  ;  a  merched 
Jerusalem  yn  wylo  ar  eu  liol.  Llanwer  pwlpudau,  ac  eglwysi 
Cymru  a  dynion  o^r  fath  nodwedd. 

II.  Ymofìtnwn  paham  y  mae  colli  y  cymeriadau  hyn  yn 
ACHosi  Y  FATH  alar  ?  üc  a  wnaethant  áíar  mawr  am  dano  efP 
1.  Ohlegid  mai  dyma  y  c^merianau  sydd  o  wir  werth  i^r 
byd.  Mae  dosharth  liuosog  o  ddynion  yn  felldith  Vv  byd. 
Maent  fel  y  pren  üpas  yn  diferu  marwolaeth  ar  bob  peth  a 
ddaw  yn  agos  atynt.  Llygrant  bwy  bynag  ddelo  i  gyffyrdd- 
iad  a  hwy.  Oiynwyr  Jeroboam  ydynt,  yn  dysgu  i  eraill  bechu. 
Ac  y  mae  un  cymeriad  aunuwiol  felly  mewn  ardal  yn  dinystrio 
Ilawer  o  ddaioni.  Mae  dosbarth  mawr  arail  yn  ddiddefnydd 
hollol  i  gymdeithas.  Er  nad  ydynt  yn  euog  o  ddrygau  cy- 
hoeddus  i  beri  i'w  hesiamplau  lygru  y  byd  ;  eto  y  maent  yu 
gwbl  amddifaid  o  bob  rhinwedd  cadarnhaol.  "  Peidio 
gwneuthur  drwg/^  ydyw  eu  synied  uchaf  am  rinwedd  ; — y 
maent  erioed  heb  ddychymyguam  ddysgu  gwneuthur  daloni." 
le  cleddid  hwy  oll  yr  un  dydd,  ychydig  iawn  o'u  heisiau  welid 
yn  y  byd.  Hwyrach  y  teimlid  yn  eu  cylchoedd  teuíuol  dros 
ychydig  wedi  eu  colli  ;  ond  ni  byddai  y  cwbl  ondfel  taflu  careg 
i  lyn  tawel,  Uouyddai  y  tonau  yn  fuan.  Mae  dosbarth  pwysig 
arall  yn  ^wasanaethu  y  byd  yn  dymhorol  a  chymdeithasol. 
Teilyngant  barch  am  eu  hymrlrechion  canmoladwy  dr*)S  è'ang- 

^     iad  masnach — cynydd  gwareiddiad -gwelliant  celfyddyd  

,      hela  thiad  rhyddid — lledaeniad  addysg— a  diwygiad  moesau, 
I     Cymwynaswyr  eu  gwlad,  eu  hoes,  a'u  holoeswyr,  ydyw  y 
S     dynorarwyr  haelfrydig,  a  gysegrant  eu  talentau,  a^u  meddianau 
i^r  fath  amcanion  gwerthfawr  ;  ac  nis  gellir  eu  claddu  heb 
deimlo  fod  eu  colli  yn  golled  i'r  byd.    Ond  y  cymeriadau  sydd 
0  wir  werth  i'r  byd  ydy w,  y  rhai  sydd  yn  cysegru  eu  hunaiû  1 


314 


Yfí  EGLWYS  MEWN  GALAR. 


achos  claioni  ysbrydol  dynolifleth.  Dyraa  halen  y  ddaear.  Yr 
oedd  un  Lot  íryfiawn  yn  wei  th  Uonaid  tref  o  Sodomiaid  an- 
niwair  Yr  oedd  un  Noah  dduwiol  o  fwy  gwerth  na  llonaid 
byd  o  ddynion  Uygredig.  Yr  oedd  un  loan  Fedyddiwr,  ya 
werth  Uonaid  u^wlad  o  Ysgrifenyddion  a  Phariseaid,  oedd  fel 
locustiaid  yn  difa  y  wlad.  Ni  byddai  yn  werth  gan  Dduw 
gyn^u  haul  i  roddi  goleu  i'r  hyd,  oni  bai  fod  yma  ryw  rai  yn 
gwasanaethu  eu  ceuedlaeth  yn  olewyllys  Duw"  dan  ei  dyw- 
yniadau.  Gadael  ei  bobl  yn  y  byd  i  wneyd  y  byd  yn  well  y 
mae  Dnw  ;  aphan  gasgìa  ei  eiddo  i  ^yd  oddiar  yr  hen  cdaear 
yma,  rhoddir  hi  i  dàn  y  farn  ddiweddaf  Pa  ryfedd  fod  eu 
colli  o'r  byd  yn  ppri  y  fath  alar. 

2.  Oblegidfod  yfath  gymeriadau  yn  hrin  yn  y  hyd.  Nid 
aìl  dyn  tlawd  ddini  fforddio  eolU  arian,  nid  oes  ganddo  ond 
yehydig  o  honynt.  Rhaid  i  ddyn  gwan  ofalu  am  ei  iechyd, 
oblegid  y  mae  y  peth  lìeiaf  yn  effeithio  arno.  Feìly  hefyd 
rhaid  i'r  byd  fod  yn  ofahis  iawn  am  yr  ychydig  ffyddloniaid 
sydd  ynddo.  Nid  yw  dynion  da  iawn  ddim  mor  lluosog  yn  y 
byd  fel  y  gallwn  oddef  eu  colli  heb  alaru  ar  eu  hol.  Mae  y 
byd  yn  Ihiwn  trigoUon.  Ni  bu  yn  fwy  fplly  er  pan  y  maedyn 
ynddo  ;  ond  J  mae  gweithwyr  yn  anami,"  Nid  yn  unig  yr 
oeddynt  feìly  yn  nyddiau  ein  Hiachawdwr,  ond  y  maent  felly 
yn  y  dyddiau  hyn.  Ac  nid  yn  unig  y  maent  yn  anaml  mewn 
cydmariaeth  i  fawredd  y  gwaith  ;  ond  y  maent  felly  mewn 
eydrùariaeth  i  nifer  proffeswyr  crefydd.    Gcfynodd  Solomon 

Pwy  a  iedr  gael  gwraig  rinwedJolf'  Y  gair  diweddaf  yn- 
ddo  sydd  yn  gwneyd  y  gofyuiad  yn  un  anhawdd.  Gofynaf 
fìnau,  Pwy  a  fedr  gaeì  proffeswr  gweithgar  ?  Mae  genym  lon- 
aid  gwlad  o  broffeswyr  ;  ond  '^y  mae  ygweithwyryn  anaml" 
öwirionedd  a  o'adarnheir  ganlioll  hanes  yr  Eglwys  o'r  dech- 
reuad  ^Tlyw  ;  mai  ychydig  o  ddynion  yn  mhob  oes  sydd  yn 
g.vr.íiì  0  ií:vda  chi'ofydd  ;  ac  'ìm  yr  holl  ddaioni  sydd  yn  cael 
ei  wneyd,  ei  foci  vix  ca^^l  ei  wui^yd  gan  ychydig  bersonnu  ;  ac 
*'OHÌ  bu:isai  i'r  Arglwydd  adaeì  i  ni  yehydig  iawn  o  we.idijl, 
fel  Sodoma  y  buasem,  a  chyffelyb  fuasem  1  Gomorah.''    A  phan 


VK  ÊGLWYS  MEWN  GALAR.  315 

ÿ  mae  cymerîadau  felìy  yn  cwympo  i  angau,  nid  rhyfedd  fod 
calou  cymdeitíìas  yn  rliwygo  gan  liirafth.  Yr  oedd  ealou  El- 
îseus  yn  glwyfns  wedi  deall  fod  Elias  i  gael  ei  gymeryd 
oddiwrtho  ;  a  phan  y  gwelodd  ef  yn  esgyn,  mae  yn  gwaeddi 
yn  syneíh'g,  Fy  nhad  !  Fy  nhad  !  cerbyd  Israel  a'i  farchog- 
ion  !"  Ac  yr  oedd  coUi  un  Elias  yn  golled  fawr  yn  yr  oes 
hono.  Cymerodd  dysüybiion  loan  gorff  eu  hatliraw,  a  ehladd- 
asant  ef ;  ac  yn  eu  tristwch  a'u  hiraeth,  aethant  a  dywedas- 
ant  iV  lesu.  Ao  yr  oedd  galar  mawrara  Stephan  oblefiid  "yr 
oedd  efe  yn  ŵr  da,  ac  yn  llawn  o  ffydd  ac  Vr  Ysbryd  Glan." 
Cynhyrfwyd  g^Iar  tj  wy  Gymru  oU^pan  fu  farw  yr  anfarwol 
WiIIiams  o'r  Wern,  oblegid  fod  "  ty wysog  a  ^ŵr  mawr  yn  Is- 
rael  wedi  syrthio."  Aeth  y  sa^^th  at  gaîon  y  genedl  pan  gyr- 
haeddodd  y  newydd  fod  yr  areithiwr  hyawdl  John  Eh'as  yn 
ei  fedd, — oblegid  fod  un  o'r  cedyrn  wedi  cwympo.  Ymdaen- 
odd  prudd-der  trwy  y  wlad  oll  pan  ddeallwyd  fod  yr  hyglod 
Christmas  Evans  wedi  disgyn  iV  bedd,  Teimlodd  milcedd  fod 
un  0  wroniaid  gwrolaf  y  fyddin  wedi  syrthio  pan  fn  farw  yr 
hybarch  D.  Morgan,  Llanfyllin.  Bydd  yr  i.  nangaf  sydd  yn 
fyw  yn  isel  yn  y  bedd  yn  mhell  cyn  yr  anghofia  Cymru  yr  hen 
bregethwr  seraffaidd  John  Joaes,  Talysarn.  Ac  y  mae  eradl 
nas  gallwn  eu  nodi  yma,  y  mae  crybwyll  eu  henwau  yn  cyff- 
roi  hiraeth  mewn  miloedd  o  galonau.  Dynion  fel  y  dy  wedodd 
y  Bardd  am  un  o  honynt. 

Pe  bai  tywallt  dagraii  'a  tycio,  er  cael  eilwaith  wel'd  eu  gwedd  ; 
Ni  chaent  aros,  gallar  dystio,  haaer  munyd  ya  y  bedd  ; 
Deuai  T  holl  Eglwysi  i  wýib.  a  gollyngent  yn  y  fan, 
Ffrwd  ddigonol  i  eu  nofio,  o  waelodion  bedd  i'r  lan.'^ 

Prin  yw  y  fath  gymeriadau  yn  y  byd  ;  pa  ryfedd  ynte  fod 
galar  mawr  pan  y  collir  hwy. 

3.  Oblegpf  yr  amd  iifadrwydd  mawr  deimla  y  rhai  sydd  ar 
olwedi  colliy  fath  gjdlafarioyr.  Mae  colii  cyfHillion  yn 
dwyn  gydag  ef  ry w  deiiulad  o  uuìgedd  ;  ac;  yn  enwedig  wedi 
colli  y  rhai  yr  arferem  edrych  i  tynii  atynt  yr  ydym  yn 
teimlo  fel  plant  amddiíaid.    Pan  y  mae  cadiywydd  medrus 


816  YR  £ÔLWYS  MEWN  GALAE. 

yu  syrtbio  ar  faes  y  rhyfel  y  mae  milwyr  «^yffredÌD  yn  doeddol 
i  ddigaloni.  Pan  y  mae  y  Cadhen  cyfarwydd  yn  cael  ei  ys- 
gubo  dros  y  bwrdd  yn  yr  ystorm,  y  mae  y  dwylaw  oll  yn 
llesgau  ac  yn  yraollwng.  Pan  y  mae  y  tad  gofalus  yn  cael  ei 
gymeryd  ymaith  à  dyrnod,  y  mae  y  plant  oli  or  hynaf  i'r  ieu- 
angaf  yn  teimlo  yr  amddifadrwydd  ;  oblegid  fel  y  dy wedai  un 

y  mae  rhyw  noddfa  yn  yr  enw  tad."  Felly  hejd  y  map  eg- 
Iwys  Dduw  ar  ìawer  adeg  yn  wylo  yn  hidl  uwch  ben  bedd 
llawer  gwr  Duw," — gan  ddyweyd  0  !  fy  mrawd  I  "  Ac 
y  mae  y  teimlad  yma  yn  myned  yn  mheilach  na  chyleh  ein 
haduabyddiaeth  a'n  cyfeillgarwch  personol.  Dywedai  un  gwr 
enwog  sydd  yn  fyw  wrth  gyfeirio  at  ymadawiad  un  o  gewri  y 
pwlpud  yn  Nghymru.  "  Nid  raynych  meddai  "  y  byddwn  i 
yn  cyfarfod  a^r  brawd  ymadawediír,  ychydig  yn  wir  o'i  gyfeill- 
ach  a  gefais  erioed  ;  ond  yr  oedd  yn  un  o'r  dynion  hyny  y 
bydd  ti  yn  dda  genyf  bob  amser  feddwl  ei  fod  yn  y  hyd.''  Ac 
y  mae  rhyw  ddynion,  mae  yn  hyfryd  meddwl  eubod  yn  ybyd; 
a  gellir  bod  yn  sier  am  danynt  eu  bod  yn  rhywle  yn  gwneyd 
rhyw  ddaioni.  Ond  wedi  eu  marw  yr  ydym  yn  gorfod  teimlo 
ein  bod  hebddynt  a'u  lle  yn  wao:."  Heb  eu  cynghorion 
doeth — ea  gweddiau  taer — eu  hesiaraplau  cywir — a'u  pregeth- 
au  ^ryraus.  A  hebddynt  am  byth  ar  y  ddaear.  Rhaid  eu 
gadael  oll  yn  y  bedd  ;  ac  wrth  droi  cefn  ar  bob  un,  ddywedyd, 

Ni  ddychwel  efe  mwy  i  w  dŷ,  a'i  le  nid  edwyn  ddim  o  hono 
ef  mwy."    Mae  yr  unigrwydd  yn  peri  galar  mawr. 

4.  Oblegid  yr  amgylchia^WM  trwy  ba  rai  y  cymerir  hioy 
ymaith.  iMae  hyny  weithiau  yn  ychwanegu  y  galar.  Felly 
yr  oedd  yn  aragylchiadau  Stephan.    Bu  farw  yn  ferthyr. 

Rhuthrasant  yn  unfryd  arno  ;  ac  a'i  bwriasant  allan  o'r  ddi- 
nas,  ac  a'i  Ilabyddiasant.  A  hwy  a  labyddiasant  Stephan,  ac 
efe  yn  galw  ar  Dduw.''  Yr  oedd  ei  golli  trwy  y  fath  ddull  yn 
mwyhau  ea  galar.  Nid  yw  angau  ond  ymwelwr  pur  ddi- 
roesciw  yn  mha  wedd  bynag  y  daw.  Gelyn  ein  natur  ni  ydyw 
yn  rahob  ffurf  arno  ;  ond  daw  weithiau  er  hyny,  mewn  duU 
mwy  brawychus  a  üirdynol  i  natur  ;  a  than  amgylcniadau 


YR  SèLWrS  MEWN  ÔÁLAR.  311 

sydd  yn  ein  gwneyd  yn  fwy  anaddfed  iV  gyfarfod  ;  ac  ỳ  mae 
hyny  yn  perî  fod  y  galar  yn  fwy.  Mae  hir  nychdod  yn  ein 
paratoi  i  ollwng  ein  gafael  o^n  cyfeillion  ;  ond  os  cymerir  hwy 
ymaith  yn  ddisymwth,  cyffroir  "  galar  mawr/'  Ymdaenodd 
prudd  der  trwy  Liverpool  oll  pan  ddaeth  y  newydd  trwm  fod 
yr  anwyl  ddyn  Thomas  Spencer  wedi  boddi  1  Yr  oedd  colli 
gweinidog  ienanc  mor  dalentog,  yn  nghanol  ei  boblogrwydd 
yn  golled  fawr  ;  ond  yr  oedd  ei  golli  yn  y  dull,  a  than  yr  am- 
gylchiadau  y  coUwyd  ef  yn  dyfnhau  y  galar  am  dano.  Yr 
oedd  coUi  John  Williams  y  Cenhadwr  yn  golled  mor  drom  fel 
nas  gallasai  yr  Eglwys  Gristionogol  oll  lai  na'i  theimlo.  jSTí 
bu  yr  un  dyn  yn  fwy  cysegredig  i  waith  ei  Arglwydd  er  dydd- 
iau  Paul.  Ond,  y  newydd  trist  iddo  farw  trwy  ddwylaw  ei 
lofruddion  ar  draeth  Erromanga  roddodd  glwyf  Pr  galon. 
Llaûwyd  Scotland  a  Lloegr  a  thrîstwch  pan  gyrhaeddodd  y 
newydd  fod  Dr.  Chalmers  wedi  myned  i'r  gweîy  fel  arferol,  a^i 
gael  yn  gorff  marw  yn  y  boreu.  Anhawdd  ein  cael  i  gymodi 
ag  angau  yn  un  wedd  arno  ;  ond  y  mae  colli  dynion  da,  yn 
nghanol  eu  defnyddioldeb,  trwy  oruchwyliaethau  chwerwon 
yn  rhwym  o  beri  galar  mawr.'^  Gallem  o  ran  ein  teimladau 
yn  fynych  aralleirio  galarnad  Dafydd  am  Saül  a  Jonathan,  a'i 
chyoihwyso  at  lawer  o  gedyrn  Cymru,  a  archollwyd  ar  eu 
huchelfaoedd  ;  a  gofyn,  "  Pa  fodd  y  cwympodd  y  cedyrn  yn 
nghanol  y  rhyfel  ?  " 

Ond  yn  nghanol  ein  colìedion  dylem  gymedroìi  ein  galar. 

A'r  rhai  a  wylant,  megis  heb  wylo.^^  Os  rhaid  i  natur  wylo, 
gadewoii  i  grefydd,  sychu  y  dagrau.  íía  thristaoch  megîs 
eraill  y  Aai  nid  oes  ganddynt  obaith.'^  Ac  os  ydy  w  y  gweision 
yn  cael  eu  symud,  y  mae  y  meistr  yn  aros.  lesu  Gristddoe 
a  heddyw,  yr  un,  ac  yn  dragywydd."  Os  yw  y  ser  yn  mach- 
ludo,  y  mae  yr  haul  yn  aros.  Os  yw  aberoedd  yn  sychu,  y 
mae  y  mòr  yn  Ilawn.  Ac  y  mae  wedi  myned  trwy  angau  yn 
dywedyd,  Wele  yr  wyf  fi  gyda  chwi  bob  amser  hyd  ddiwedd 
ybyd." 

Mae  colli  ffyddloniaid  yn  galw  ýn  uchel  ar  Eglwys  Dduw  i 


318 


ERFYNIAD  Y  WEINIDOaAETH. 


weddio  am  Arglwydd  g-odi  rhyw  rai  i  lenwi  y  bylehau  a 
wneir  gan  angau  "  Atolygwch  ar  Arglwydd  y  cynhauaf,  i  an- 
fon  gweithwyr  i'w  gynhauaf."  0  !  cyfoded  yr  Arglwydd 
ddynion  cymwys  wedi  eu  gwisgo  a  nerth  o'r  uchelder  "  i 
gyfarfod  angen  y  byd  yn  y  (Jyddiau  hyn. 

Mae  un  cymhwysiad  y  dymunwn  ei  adael  gyda  phob  un  yn 
bersonol,  Ä  ydym  ni  yn  ddynion  tír  fath  hynodrioydd  yn 
ein  cymeriadjfel  y  teimla  Eghoys  Dditw  golled  ar  ein  hol? 
A  oes  rhyw  le  yn  cael  ei  lanw  genym,  fel  y  teimlid  ei  fod  yri 
WÄg  wedi  ein  myned  ?  A  welai  yr  Ysgol  Sabbothol — y  cyf- 
arfod  gweddi— y  gyfeillach  grefyddol — neu  ryw  ran  o  waith 
crefydd  ein  heisîau.  Ali  !  mae  miloedd  yn  marw,  a'u  '^coffa 
hwy  a  anghofiwyd.^^  "  Hwy  a  ebargofiwyd  yn  y  ddinas  Ue  y 
gwnaethant  felly."      Enw  y  drygionus  a  bydra."  Ond 

coffadwriaeth  y  cyfìawn  sydd  fendigedig."  T  cyfiawn  fydd 
byth  mewn  coffadwriaeth."  Bywyd  o  ymroddiad  i  grefydd  a 
berarogla  ein  coffadwriaeth.  Yr  Arglwydd  a^n  gwnelo  y 
cyfryw  ddynion.  Amen. 


PREGETH  XIX, 

ERFYNIAD  Y  WEINIDOÖAETH, 

1  Thessalo>íiâtd  Y-  25- 
0  frodyr  gweddiwcli  drosora  !  " 


Cyfarehiad  serchiadol  o  eiddo  yr  apostol  at  eì  frodyr  am  ran 
yn  eu  gweddiau  yw  y  testyn,  Ar  hyn  a  ddymunai  iddo  ei 
hun,  a  ddymunai  hefyd  Fw  holl  frodyr  sanctaidd.  Mae  swn 
difrifwch  a  theimlad  yn  y  geiriau  0  !  frodyi^  gw^ddiweh 
dròsom,''   Á  byddaî  yr  apostoî  yn  fynych  yn  gálw  äm  help 


ERFYNIAD  Y  WEINIDOGAETH. 


319 


gweddiau  y  saiat.  Gweddiwch  drosom  ni,  canys  yr  ydym 
yn  credu  fod  genym  gydwybod  dda,  gan  ewyllysio  byw  yn 
onest  yn  mhob  peth."  Teimlai  er  ei  holl  gymwysderau  fod  yn 
rhaid  iddo  wrth  eu  gweddiau  hwy.  Nid  dros  y  weinidogaeth 
yn  gyfíredinol  y  dymunai  eu  gweddiau,  ond  dros  Weinidogion 
ynnêiUduoi;  a  throsto  ei  hun  yn  bersonol.  Gan  weddio 
bob  amser  a  phob  rhyw  weddi  a  deisyfìad  yn  yr  Ysbryd,  a 
bod  yn  wyliadwrus  at  hyn  yma,  trwy  bob  dyfal-bara,  a  deisyf- 
iad  dros  yr  holl  saint  ;  a  tlirosof  finauP  Nid  digon  ganddo 
oedd  cael  ei  gynwys  yn  yr  holl  saint  ;  ond  yr  oedd  am  iddynt 
weddio  yn  neillduol  drosto  ef  yn  bersonol  "a  throscf  finau 
hefydP  Ond  drosto  yn  ei  swydd,  cofier,  oblegid  pwysigrwydd 
ei  waith  a  barai  ei  fod  yn  gofyn  rhan  mor  arbeuig  yn  e.u 
gweddiau.  Mae  drwy  ei  epistolau  yn  dymuno  eu  gweddiau 
drosto  am  bedwar  peth  yn  neillduol. 

Am  i^w  ddeall  gael  ei  oleuo  yn  ngwirioneddau  mawinon  yr 
efengyl.  Gan  weddio  hefyd  drosom  ninau,  ar  i  Dduw  agor 
i  ni  ddrws  ymadrodd,  i  adrodd  dirgelwch  Crist ;  am  yr  hwn 
yr  ydwyf  hefyd  mewn  rhwymau.  Fel  yr  eglurhawyf  ef  megis 
y  mae  yn  rhaid  ei  draethu.^^  Yr  oedd  dirgelwch  Crist,  a 
dirgelwch  yr  efengyl,"  ganddo  i'w  draethu,  ac  yr  oedd  am 
wneyd  hyny  yn  eglurhad  yr  Ysbryd  a  nerth.'^  Rhaid  i'r 
pregethwr  ei  hunan  weddio  yn  fynych  Dadguddia  fy  llygaid 
fel  y  gwelwyf  bethau  rhyfedd  allan  o'th  gyfraith  di  ;  ac  y 
mae  "  pob  ysgrifenydd  sydd  wedi  ei  ddysgu  i  deyrnas  nefoedd 
yn  dwyn  allan  o'i  drysor  bethau  newydd  a  hen." 

Âm  i^w  berson  gael  ei  amddiŷ^yn  yn  nghyflawniad  ei  waith. 
— ''Eithr  yr  wyf  yn  atolwg  i  chwi  frodyr,  er  mwyn  ein  fíar- 
glwydd  lesu  Grist,  ac  er  cariad  yr  Ysbryd,  ar  gydymdrech  o 
honoch  gyda  myfì  mewn  gweddiau  drosof  fì  at  Dduw  ;  fel 
y'm  gwareder  oddiwrth  y  rhai  anufudd  yn  Judea."  Ac  ar 
ein  gwared  ni  oddiwrth  ddynion  anhywaeth  a  drygionus." 

Yr  hwn  a'n  gwaredodd  ni  oddiwrth  gyfryw  ddirfawr  angau, 
ac  sydd  yn  ein  gwaredu,  yn  yr  hwn  yr  ydym  yn  gobeithio  y 
gwared  ni  hefyd  rhagUaw  ;— a  chwithau  hefyd  yn  cydweithio 


320 


ERFYNIAD  Y  WEINmOGAETH. 


drosom  mewn  gweddi,  fel  am  y  rhoddiad  a  rodded  i  ni  o  her- 
wydd  llawer,  y  rhodder  diolch  gan  lawer  drosom/' 

Am  i^iö  feddwl  gael  ei  wroli  yn  nhraddodiad  eì  genadwri. 

A  throsof  fianau  fel  y  rhodder  i  mi  ymadrodd  trwy  agoryd 
fy  ngenau  yn  hyf,  i  hysbysu  dirgelwch  yr  efengyl.  Dros  yr 
hon  yr  wyf  yn  genad  mewn  cadwyn  ;  fel  y  traethwyf  yn  hyf 
am  dani  fel  y  perthyn  i  mi  draethu."  Paratoad  y  galon  ac 
ymadrodd  y  tafod  oddiwrth  yr  Arglwydd  y  mae."  Mae 
traddodiad  hyderas  o'r  genadwri  yn  argyhoeddiad  i  feddwl  y 
gwrandawyr  fod  y  pregethwr  ei  hun  yn  ei  chredu. 

Am  i^w  weinidogaethfod  yn  llwyddianus  i  gyrhaedd  yr 
amcan^  Bellach  frodyr  gweddiwch  drosom  ni  ar  i  air  yr 
^rglwydd  redeg,  a  chael  gogonedd  megis  gyda  chwithau." 

0  frodyr  gweddiwch  drosom.^'  Yr  oedd  Paul  yn  teimlo  fel 
hyn—er  ei  holl  gymwysderau  fod  yn  rhaid  iddo  wrth  help 
gweddiau  yr  eglwys  am  ddylanwadau  Ysbryd  Duw  cyn  y  cyr- 
haeddai  ei  weinidogaeth  ei  hamcan  i  droi  eneidiau.  Ac  os 
teimlai  Paul  y  dibyniaeth  yma,  pa  faint  mwy  y  dylem  ni  deim- 
lo  fel  hyn  ?  A  chymerwn  y  geiriau  yn  sylfaen  i  gosodiad  can- 
lynol : — 

FOD  Y  CYMHWYSDERAU  GWEINIDOGAETHOL  UCHAF  YN  ANNIGON- 
OL  I  GYRHAEDD  AMCAN  MAWR  YR  EFENGYL,  HEB  GYDWEITHREDIAD 
GWEDDIAU  YR  EGLWYS. 

Yr  oedd  y  cymwysderau  uchaf  yn  cyfarfod  yn  Paul,  ac  eto 
dyma  ei  deimlad    0  !  frodyr,  gweddiwch  drosom." 

1.  Mae  y  nerth  corfforol  cryfaf  yn  annigonol.  Mae  corfif 
cryf,  iach,  yn  un  o^r  cymwysderau  gwerthfawrocaf  ibregethwr. 
Mae  Ilawer  wedi  nychu  dan  bwys  gwendid  corfforol,  nid  yn 
gymaint  oblegid  caledrwydd  y  gwaith  ;  ond  oblegid  y  pryder 
meddwl  sydd  yn  nglyn  ag  ef  Ac  y  mae  amgylchiadau  yn  ei 
wneyd  yn  fy wyd  afreolaidd  iavf n,  fel  nas  gellir  cydffurfio  â'r 
deddfau  cyffredin  ynglyn  a^r  rhai  y  mae  iechyd  yn  cael  ei  ddi- 
ogelu.  Mae  y  pregethwr  yn  chwysu  ac  oeri— yn  cynhyrfu  ac 
arafu — nes  y  mae  ei  natur  yn  ddiarwybod  iddo  ei  hun  yn 
treulio  allan.    Mae  corff  iach  yn  fendith  anmhrisiadwy :  i 


ERFTNIAD  Y  WEINIDOÖAETH. 


S2I 


bregethwr  yn  enwedig.  Y  mae  yn  wir  fod  rliai  pregethwyr 
enwog  wedi  bod  mewn  cyrff  bychain  egwein.  Pebyll  eiddil 
oedd  gan  eneidiau  byw  Kichard  Baxter  ac  Isaac  Watts  ;  ac 
nid  oedd  ond  corff  gwangrwm  gan  y  seraff  tanllyd  R.  Roberts, 
Clynog.  Ond  fel  rheol  yr  oedd  cyrff  iach,  cryfion,  golygus 
gan  yr  hen  bregethwyr.  Yr  oedd  Duw  wedi  eu  gwneyd  i 
ateb  iV  hoes.  Yr  oedd  Dafydd  Morris  yn  dywýsog  mewn 
corffolaeth.  Yr  oedd  Henry  George,  Brynberian,  yn  uwch 
o'i  ysgwyddau  i  fynu  na  phawb  yn  mhob  cynulleidfa  y  byddai. 
Yr  oedd  Abram  Tibbot  yn  un  o'r  dynion  cryfaf  yn  ei  oes,  a 
bii  dda  iddo  hyny  lawer  gwaith  pan  ddeuai  terfysgwyr  i  af- 
lonyddu  arno  ;  ac  yr  oedd  golwg  fawreddog  Ebenezer  Jones, 
Pontypridd,  yn  peri  i  bawb  dalu  gwarogaeth  iddo.  Yr  oedd 
ein  tadau  wedi  eu  cyfaddasu  Vw  hoes,  a^u  gwneyd  yn  ddynion 
a  allasai  oddef  caledi.  Ond  nid  yw  nerth  corfforol  ynddo  ei 
hun  yn  ddigon,  oblegid  yr  oedd  Paul  felly.  Dywedir  nad 
oedd  yn  ddyn  mawr  corfforol  ;  ond  yr  wyf  yn  bur  sicr  ei  fod 
yn  gryf,  onide  nis  gallasai  ddal  y  tywydd  yr  aeth  drwyddo. 
Bu  yn  mhob  math  o  helbulon  ar  fòr  a  thir.  Ei  labyddio  a 
meini  y  nos  o^r  blaen,  ac  yn  lle  rhwymo  ei  ben  a  myned  i'r 
gwely  fel  y  gwnaethem  ni,  pregethu  a'i  holl  egni  boreu  dran- 
t)eth.  Myned  i  garchar  Philippi  yn  waed  ac  yn  glwyfau  ;  ac 
yn  lle  cwyno  ei  boenau  aeth  i  ganu  a  gweddio  nes  siglo  seil- 
iau  yr  hen  garchar,  ac  wedi  cael  golchi  ei  friwiau,  allan  ag  ef 
ibregethu  dranoeth.  Yr  oedd  *'wedi  ei  lunio  o^r  groth"  yn 
^'llestr  etholedig  Vv  gwaith'^ — Duw  a'i  gwnaeth  ef  i  ateb  ei 
oes. 

Ond  nid  yw  nerth  corfforol  y  pregethwr  ddim  yn  ddigon. 
Gallu  anianyddol  yw  hwnw,  a  rhaid  cael  rhywbeth  heblaw 
gallu  anianyddol  i  effeithio  ar  ansawdd  ysbrydol  y  galon. 
"  Ganys  arfau  ein  milwriaeth  ni  nid  ydynt  gnawdol."  Nid 
trwy  lu  ac  nid  trwy  nerth.^^  Rhaid  cael  mwy  na  nerth  corff- 
orol  y  pregethwr — Y  nerth  o'r  uchelder."  Ac  am  hwnw, 
0  !  frodyr  gweddiwch  drosom." 

2.  Mae  y  galluoedd  meddyliol  grymusaf  yn  annigonol.  0 


3âí  ERFYNIAD  Y  WEÎNIDOGAETH. 

angenrheidrwydd  y  mae  y  pregethwr  i  fod  yn  ddyn  o  feddwl 
uwehraddol.  Nid  oes  dim  rhaid  ei  fod  o  goríf  cryfaeh  na 
chyfíredin,  ond  rhaid  ei  fŵd  o  feddwl  galluocaeh,  onide  dir- 
mygir  ef.  Arweinydd  ydyw  i  fod,  a  phwy  a  ymddirieda  i  gy- 
meryd  eu  harwain  gan  ddyn  os  na  bydd  argyhoeddiad  yn  eu 
meddwl  ei  fod  yn  mlaen  arnynt.  ün  i  osod  argraff  ar  feddyl- 
iau  eraill  ydyw,  ac  os  na  bydd  nerth  yn  ei  feddwl  ef,  pa  fodd 
J  gall  osod  argraff  ar  eu  meddyhau  hwy  ?  Gwae  y  wlad 
sydd  a  bachgen  yn  frenin  arni.  Y  cadarn  a^r  rhyfeiwr,  y 
brawdwyr,  y  proffwyd,  y  synwyrol,  a'r  henwr  ;  y  tywysog  deg 
a  deugain,  aY  anrhydeddus,  a^r  cynghorwr,  y  crefftwr  celfydd, 
a'r  areithiwr  hyawdl  wedi  eu  tynu  ymaith  j  a  phlant  yn  dyw- 
ysogion  iddi,  a  bechgyn  yn  arglwyddiaethu  arni.''  Dyma  farn 
drom  ar  wlad.  Bechgynos  diwybod  yn  ei  llywodraethu. 
Barn  drom  hefyd  ar  wlad  ydy w  fod  ei  hathrawon  crefyddol 
'^ynblantos  yn  bwhwman."  Llonaid  gwlad  o  bregethwyr 
meddal,  marw,  dienaid,  a  dichwaeth  fel  locustiaid  yn  difa 
gwinllan  Arglwydd  y  lluoedd.  Blaenion  meddyhau  cenedl 
ddylai  y  pwlpud  gael  ;  ac  y  mae  wedi  eu  cael  yn  llwyrach  yn 
Nghymru  nag  yn  un  wlad  arall.  Dyma  yr  unig  faes  sydd 
wedi  bod  hyd  yn  ddiweddar  i  ddynion  arddangos  eu  hathry- 
lìth  yn  ein  mysg,  a  gobeithio  nad  â  gwerth  meddwl  ddim  i 
lawr  yn  ei  bris  yn  ein  plith.  Rhaid  cael  meddyliau  i  borthi 
meddyliau.  Ni  wna  gwrachiaidd  chwedlau,  a  dychymygion 
ymenyddia  meddalion,  a  choeg  farddoniaeth  mo'r  tro — gall- 
ent  fod  yn  boblogaidd  :  ond  byth  ni  fegir  arnynt  genedl  gre^ 
mewn  crefydd.  Ond  y  mae  y  galluoedd  cryfaf  yn  aneffeithiol, 
Yr  oedd  Paul  yn  un  o^r  méddylwyr  cryfaf — dwfn,  arddansodd. 
ol,  è'ang  a  phendant  ;  ymdriniai  a  materion  y  teimlasai  yr 
Apostolion  eraill  wyleidd-dra  uwch  eu  penau.  Awgryma 
Pedr  fod  rhyw  bethau  yn  ysgrifeniadan  ei  frawd  Paui  "yn 
anhawdd  eu  deall/^  ac  felly  y  mae  ;  ond  y  mae  yr  anhawsder 
yn  cyfodi  nid  oddiar  unrhyw  aneglurder  yn  ei  ddull  ef  o  j^mad- 
roddi,  ond  oddiar  fawredd  y  pynciau  a  drinir.  Yr  oedd  Pedr 
yn  colli  ei  olwg  yn  nyfnderoedd  y  gwirioneddau  mawrion  a 


ERFYNIAD  Y  WEINIDOGAETH. 


323 


drinid  gan  Paul  ;  ond  yr  oedd  Paul  yn  feistr  perffaith  ar  pob 
pwnc  yr  ymdriniai  ag  ef.    Mor  alluog  y  mae  yn  trafod  Ar- 
faeth  ac  Etholedigaeth— Gwymp  y  ddynoliaeth,  a'i  llygriad 
llwyr  trwy  gamwedd  Adda — lay/n  a  Chyfiawnhad-  Offeir- 
iadaeth  ac  Eiriolaeth  Crist— Adgyfodiad  y  meirw,  a^r  Farn 
dragywyddol.    Er  y  gallwn  ni  fethu  ei  ddirnad,  ond  y  mae 
hyny  yn  cyfodi  oddiar  wendid  ein  hamgyffredion ;  a  pheth 
ffol  iawn  ydyw  i  ddynion  ddyweyd  nad  yw  y  pregethwr  yn 
deall  ei  hun,  oblegid  nad  ydynt  hwy  yn  ei  ddeall  ef.    Ac  nid 
ymdrin  a^r  athrawiaethau  yna  yn  y  golygddysg  yn  unig  y 
byddai,  ond  medrai  ddyfod  i  lawr  at  y  syml  a'r  ymarferol 
Disgynai  oddîrhwng  mynyddoedd  y  bwriadau  a'r  arfaethau 
tragywyddol — dros  ddyfifrynoedd  breision  cnawdoliaeth  a  mar- 
wolaeth  Orist— i  ddolydd  tlysion  gweinidogaeth  ymarferol — 
"  i  dystiolaethu  i^^  luddewon  ac  i'r  Groegwyr  hefyd,  yr  edi- 
feirwch  sydd  tuag  at  Dduw,  a'r  ffydd  sydd  tuag  at  ein  Hargl. 
wydd  lesu  Grist.'^      Mynegai  holl  gynghor  Duw/^  ac  nid 
ataliai  ddim  o'r  pethau  buddiol,"  a  thrwy  ỳ  ddau  mynai 
"  ddwylaw  glán  oddiwrth  waed  pawb  oll."    Ac  eto  teimlai  y 
meddwl  mawr,  galluog,  gafaelgar  yma  fod  yn  rhaid  iddo  ef 
waeddi,    0  !  frodyr,  gweddiwch  drosom.'^ 

3.  Mae  y  cyrhaeddiadau  addysgol  uchaf  yn  annigonoL 
Ehaid  i^r  meddwl  galìuocaf  gael  ei  amaethu  ag  addysg  dda 
cyn  y  parhá  i  gynyrchu  cnwd.    Mae  meddwl  cyffredin  dan 
driniaeth  dda  yn  wastadol  yn  dyfod  yn  alluocach  na  meddwl 
anghyffredin  yn  cael  ei  adael  yn  ddi-oruchwyliaeth.    Oes  nod- 
edig  dros  addysg  y w  yr  oes  hon.    Mae  pob  rhieni  ystyriol  am 
roddi  i'w  plant  yr  addysg  oreu  a  ganiata  eu  hamgylchiadau  ; 
ac  y  maent  yn  hyny  yn  gwneyd  yn  ganmoladwy  iawn.  Add- 
ysg  sydd  yn  tynu  allan  y  dyn.    Bydd  yn  well ,  aelod  o  gym- 
deithas  yn  mha  gylch  bynag  y  gosodir  ef  i  droi,  yn  ddedwydd- 
ach  iddo  el  hun,  ac  yn  drJefnyddiolach  i  eraill.    Ond  a  ydyw 
i  gael  ei  rhoddi  i  bawb,  a  chyfarwyddwyr  y  bobl  i  fodhebddi? 
Mae  addysg  weinidogaethol  yn  dyfod  bob  dydd  yn  fwyfwy 
anghenrheîdiol  ;  ac  os  mynwn  gael  dynion  i  ateb  angen  yr 


224 


ERPYNIAD  y  WEINIDÖGAETE. 


oes,  y  mae  yn  rhaid  eu  cael  fel  Daniel,  wedi  eu  "  hyfforddio 
mewn  deall  a  g  wybodaeth,  yn  mhob  dysg  a  doethineb.**  Bu 
adeg  yn  ein  cof  ni  pan  y  dirmygid  addysgu  pregethwyr,  ac 
edrychid  ar  y  cyfryw  wedi  eu  gwneyd  gan  ddynion,  ac  nidgan 
Dduw  :  ond  y  mae  hyny  yn  mysg  y  pethau  a  fu.    Onid  dysg- 
edigion  oedd  ein  tadau  ?    Dynion  dysgedig  oedd  yr  Anghyd- 
ífurfwyr  Cymreig— Samuel  Jones,  Brynllywarch— Eees  Prydd- 
erch,  Ystradwalter— a  James  Owen,  Oroesoswallt    Dy nion 
dysgedig  oedd  tadau  Methodistiaeth— Rowlands,  Llangeitho 
Peter  Williams--.William  Williams,  Pantycelyn— a  Charles 
o'r  Bala.    Ac  nid  yw  cael  ein  gweinidogion  yn  ddyi^awdwyr 
o'r  radd  flaenaf  yn  ua  rhwystr  iV  cael  hefyd  yn  bregethwjr 
o'r  radd  flaenaf    Ond  y  mae  y  ddysgeidiaeth  uchaf  yn  anni- 
gonol.    Yr  oedd  Paul  yn  ddysgedig  iawn.    Yn  hyn  yr  oedd 
yn  wahanol  i%  frodyr.    Dynion  anllythyrenog  ac  annysgedig 
oeddynt  hwy.    Ond  yr  oedd  ef  wedi  ei  ddwyn  i  fynu  wrth 
draed  Gamaliel— yn  hyddysg  yn  ysgrifeniadau  y  tadau— yn 
gyfarwydd  yn  ngweithiau  yr  athronwyr  cenhedhg— ac  wedi 
darllen  cyfansoddiadau  y  beirdd  Paganaidd.    Ped  arosasai 
gyda  chrefydd  ei  dadau,  efe  ond  odid  a  ddyrehafasid  i  gadair 
Gamaliel  ar  ol  ei  athraw.    Medrai  areithio  yn  yr  iaith  Eoeg 
yn  Areopagus  ger  bron  doethion  Athen,  neseu  gyra  oll  i  fad- 
ànrwydd  ;  ac  amddiffyn  ei  hun  yn  Hebraeg  ger  bron  yr  ludd- 
ewon  nes  y  rhoisant  iddo  osteg  gwell.    Ac  eto  teimlai  y  dyn 
mawr  dysgedig  yma  fod  yn  rhaid  iddo  ef  wrth  help  gweddiau 
ei  frodyr.    Ehaid  cael  rhyw  beth  heblaw  dysgeidiaeth  y  pwl- 
pud  i  wneyd  y  gwaith.    Mae  pwlpudau  Eglwys  Loegr,  a 
phwlpudau  yr  Undodiaid  wedi  eu  llenwi  â  boneddigion  dysg- 
edig  er^s  mwy  na  chan^  mlynedd  ;  ond  y  mae  y  diafol  yn  gofyn 
iddynt  fel  y  gofynodd  i  feibion  Scefa  gynt— "  Yr  lesu  a  ad- 
waen,  a  Phaul  a  adwaen,  eithr  pwy  ydych  chwi  ?  "  Pwlpud- 
au  oerion— a  chapelau  gweigion.    Dywedai  Mr.  Williams 
Wern,  wrth  ordeinio  gwr  ieuanc  i^r  weinidogaeth— "  Mae 
rhywogaeth  o  gythreuliaid  yn  y  wlad  yma  fj  mrawd  ieuanc, 
nad  ánt  allan  ond  twy  '  weddi  ac  ympryd.'   Ohwarddáut  wrth 


ERPTNIAD  T  WEINIDÔGAITH. 


325 


eieh  gweled  à*ch  Testament  Groeg  yn  gorfeirniadu  y  testyn ; 
ond  dychrynant  os  gwelant  chwi  ar  eich  gliniau  yn  ymdrechu 
â  Duw  cyn  myned  ger  bron  y  gynulleidfa,"  0  !  frodyr, 
gweddiwch  drosom/^ 

4.  Mae  y  doniau  araethyddóí  penaf  yn  annigonol.  Mae 
doniau  yn  angenrheidiol  'ýt  weinidogaeth — tafod  y  dysgedig 
i  lefaru  gair  mewn  pryd  wrth  y  diffygiol  ;  medr  i  iawn  gyf- 
ranu  gair  y  gwirionedd  ;"  a  thraethu  y  genadwri  yn  hyf,  fel 
y  perthyn  ei  thraethu.  Deisyfwch  y  doniau  goreu."  Mae 
yr  eglwys  yn  deilwng  o  houynt  oll.  Dyger  holl  hanfodion  ar- 
aethyddiaeth  yn  offrymau  i'w  gwasanaeth  hi — yr  iaith  ddeth- 
oledig — y  cydmariaethau  tlysion — y  troellymadroddion  pryd- 
ferth — y  fBgyrau  barddonol — y  traddodiad  gwresog — yr  ym- 
adrodd  ffrydlifol — y  llais  soniarus — a^r  apeliadau  nerthol. 
Mae  gan  yr  holl  bethaû  yna  swyn  i'r  glust  a  dylanwad  ar  y 
galon  ;  a  hwyrach  na  fendithiwyd  yr  un  wlad  mor  fechan,  er- 
ioed  â  nifer  mor  hiosog  o  bregethwyr  nodedig  am  eu  doniau  a 
Chymru ;  megis  Daniel  Rowlands,  Howell  Harris,  Jones, 
Llangan,  GrifBths,  NeYern,  Ébenezer  Morris,  Davies,  Aber- 
tawe,  Christmas  Evans,  John  EUas,  Williams  o'r  Wern, 
Hughes,  Groeswen,  Francis,  Hiley,  John  Jones,  a  llumawr  yn 
ychwaneg.  Dynion  o  ran  doniau  y  gallasai  unrhyw  genedl 
fod  yn  falch  o  honynt  ;  a  diamheu,  i'w  doniau  hwy  fod  o  was- 
anaeth  dirfawr  i  alw  sylw  y  wlad  at  grefydd.  Ond  nid  yw  y 
doniau  mwyaf  poblogaidd  yn  ddigon.  Yr  oedd  Paul  yn  ddon- 
iol  iawn.  Yn  Lystra  mynai  y  bobl  ei  addoli  ef  a  Barnabas, 
gan  gredu  mai  duwiau  yn  rhith  dynion  oeddynt.  Galwas- 
ant  Barnabas  yn  Jupiter,  a  Phaul  yn  Mercurius,  oblegid  efe 
oedd  yr  ymadroddwyr  penaf.^'  Mae  darnau  mor  hyawdl  fel 
cyfansoddiadau  yn  ysgrifeniadau  Paul,  a  dim  a  geir  mewn  un- 
rhyw  iaith.  Maent  yn  ddigon  i  gyffroi  y  galon  wrth  eu  dar- 
llen  neu  wefreiddio  unrhyw  gynulleidfa  wrth  eu  gwrando. 
Oymerer  engraifft  neu  ddwy  yn  y  rhan  olaf  o'r  wythfed  benod 
at  y  Rhufeiniaid  ;  y  mae  yn  ymgedi  ac  yn  herfeiddio  pob  gel- 
yn,  "  Pwj  a  rydd  ddim  yn  erbyn  etholedigion  Duw  ?  Duw 


326  ERFYNIAD  Y  WEINIÛOGAETH. 

yw  yr  hwn  sydd  yn  cyfiawnhau  ;  Pwy  yw  yr  hwn  sydd  yn 
damnio  ?  Crist  y w  yr  hwn  a  fa  far w,  îe,  yn  hy trach  yr  h  wn 
a  gyfodwyd  hefyd;  yr  hwn  hefyd  sydd  ar  ddeheulaw  Duw,  yr 
hwn  hefyd  sydd  yn  erfyn  trosom'  ni.  Pwy  a'n  gwahana  nî 
oddiwrth  gariad  Crist  ?  ai  gorthrymder,  neu  ing,  neu  ymlid, 
neu  newyn,  neu  noethni, .  neu  enbydrwydd,  neu  gleddyf  ? 
(Megis  y  mae  yn  ysgrifenedig,  er  dy  fwyn  di  yr  ydys  yn  ein 
lladd  ni  ar  hŷd  y  dydd  ;  cyfrifwyd  ni  fel  defaid  i'r  lladdfa.) 
Eithr  yn  y  pethau  hyn  oll  yf  ydym  ni  yn  fwy  na  choncwer- 
wyr,  trwy  yr  hwn  a^n  carodd  ni.  Canys  y  mae  yn  ddiogel 
genyf  na  all  nac  angau,  nac  einioes,  nac  angylion,  na  thywys- 
ogaetbau,  ua  meddiámiu,  na  phethau  presenol,  na  phethau  i 
ddyfod,  nac  uchder,  na  dyfnder,  nac  un  creadur  arall,  eingwa- 
hanu  ni  oddi  wrth  gariad  Duw,  yr  hwn  sydd  yng  Nghrist 
lesu  ein  Harglwydd.'^  Cymerer  engraifft  arall  a  geir  yn  yr 
unfed  ar  ddeg  o'r  Hebreaid.  Wedi  myned  trwy  gofres  o^r 
seintiau,  mae  yn  symio  y  gweddill  i  fynu,  A  pheth  mwý  a 
ddywedaf  ?  canys  yr  amser  a  ballai  i  mi  i  fynegi  am  Gedeon, 
am  Barac,  ac  am  Samson,  ac  am  Jephthae  ;  am  Ddafydd 
hefyd,  a  Samuel  a'r  proffwydi  ;  y  rbai  trwy  ffydd  a  oresgyn- 
asant  deyrnásoedd,  a  wnaetbant  gyfiawnder,  a  gawsant  add- 
ewidion,  a  gauasant  safnau  Uewod,  a  ddiffoddasant  angerdd  y 
t^n,  a  ddiangasant  rhag  min  y  cleddyf,  a  nerthwyd  o  wendid, 
a  wnaethpwyd  yn  gryfìon  mewn  rhyfel,  a  yrasant  fyddinoedd 
yr  estroniaid  i  giìio.  Gwragedd  a  dderbyniodd  eu  meirw  trwy 
adgyfodiad  :  ac  eraill  a  ddirdynwyd,  heb  dderbyn  ymwared  ; 
fel  y  gallent  hwy  gael  adgyfodiäd  gwell .  Ac  eraill  a  gawsant 
brofedigaeth  trwy  watwar,  a  fflangellau,  ie,  trwy  rwymau 
hefyd  a  charchar.  Hwynt  hwy  a  labyddiwyd,  a  dorwyd  à 
llif,  aWemtiwyd,  a  laddwyd  yn  feirw  á^r  cleddyf ;  agrwydras- 
ant  mewn  crwyn  defaid,  a  cbrwyn  geifr ;  yn  ddiddym,  yn  gys- 
tuddiol,  yn  ddrwg  eu  cyflwr  ;  (y  rhai  nid  oedd  y  byd  yn  deil- 
wng  0  honynt)  yn  crwydro  mewn  anialweh,  a  mynyddoedd,  a 
thyUau  ac  ogofeydd  y  ddaear.  A'r  rhai  hyn  oll,  wedi  cael 
tystiolaeth  trwy  fíydd,  ni  dderbyniasant  yr  addewid  :  gan  fod 


f 


BRFYNÍAD  t  WEINIDOGAETH.  32T 

Daw  yn  rhag  weled  rhyw  beth  gwell  am  danom  ni,  fel  na 
pherfifeithid  hwynt  hebddom  ninau.''  Dacw  Paul  yn  pregethn 
ger  bron  Ffehx  a  Drusila.  Mae  yn  yníresymu  am  gyfiawn- 
der,  a  dirwest,  a'r  farn  a  fydd."  Dyna  y  tair  saeth  sydd  ar 
fwa  ei  weinidogaeth — traetha  y  gwirionedd  yn  hyf  ger  eu 
bron,  a  chyfeiria  at  bethau  priodol  iV  sefyllfa.  Mae  ei  ym- 
resymiad  yn  fanol — ei  draddodiad  yn  ddifrifol — ei  gyfeiriadau 
yn  finiog— a'i  apehadau  yn  argyhoeddiadol — edrycha  yn  llym 
arnynt,  ac  a  llais  dwfn,  dwysdeimladol  darlunia  iddynt  "  y 
farn  a  fyddr  Dan  bwysau  y  weinidogaeth  gyffrous  Ffehx 
a  ddychrynodd,"  er  na  chredodd  fe  ddychrynodd — er  nad  edi- 
farhaodd  fe  ddychrynodd — er  na  ddychwelodd  fe  ddychryn- 
odd.  .Gallodd  dawn  y  pregethwr  beri  hyny.  Ond  y  mae  am- 
can  pellach  i'r  efengyl,  ac  i  gyrhaedd  hwnw  rhaid  cael  help 
eich  gweddiau.      0  frodyr  gweddiwch  drosoni." 

5.  Mae  yr  ymroddiad  gweinidogaethol  llwyraf  yn  anm- 
gonol.  Mae  y  weinidogaeth  yn-gofyn  yr  ymroddiad  mwyaf 
egniol.  Gellir  bod  ynddi  yn  segur,  ond  nis  gelHr  ei  chyflawni 
ond  a^'  holl  egni.  Nid  cadw  y  cytundeb — dilyn  hyn  a  hyn  o 
gyfarfodydd — pregethu  nifer  benodol  o  Sabbothau — a  gwneyd 
nifer  o  ymweliadau  bob  wythnos,  yw  cyflawni  y  weinidogaeth. 
Ond  ymboeni  yn  y  gair  a^r  athrawiaeth.'^  Glynu  wrth 
ddarllen,  myfyrio  yn  y  pethau  hyn,  ac  yn  y  pethau  hyn  aros.'^ 

Pr^gethu  y  gair,  yn  daer,  mewn  amser  ac  allan  o  amser  ;  ar- 
gyhoeddi,  ceryddu,  annog  gyda  phob  hirymaros."  "  Gwyho 
yn  mhob  peth,  gwneyd  gwaith  efengylwr,  cyflawni  y  weinidog* 
aeth  ; "  rhybuddio  pob  dyn  a  dysga  pob  dyn,  yn  mhob  doeth- 
ineb  ;  "  "  treulio  ac  ymdreulio  yn  y  gwaith."  Nis  gelUr  dis- 
gwyl  am  Iwyddiant,  na  rhyfygu  gofyn  am  Iwyddiant  heb  hyny. 
Yr  oedd  Paul  yn  ymroddi  felly  yn  Ephesus,  llafuriodd  yn 
gyhoedd  ac  o  dŷ  i  dŷ  :  "  a  thros  dair  blynedd  ni  pheidiodd 
ddydd  a  nos,  a  rhybuddio  pob  un  o  honynt  á  dagrau."  Yn 
'Athen  "ymresymodd  yn  y  synagog  â^r  rhai  crefyddol,  ac  yn 
y  farchnad  beunydd  a'r  rhai  a  gyfarfyddent  ag  ef.'^  Nid  oedd 
yn  gofalu  am  ddim  ond  ei  waith,  ae  yr  óedd  yn  barod  i  fyned 


828  ERFTNUB  Y  WEINID06ABTH.  I 

i  bob  anfantaîs  yn  unig  am  y  caî  gyûe  ì^w  wneyâ.  Dyma  ei  I 
ysbryd,  ''Canys  er  fy  mod  yn  rhydd  oddiwrth  bawb  mi  a'm  1 
gwnaethum  fy  hun  yn  Was  i  bawb  fel  yr  enillwn  fwy.^^  Ac  tj 
yr  oedd  yn  cwbl  anghofio  ei  hunan  yn  ei  waith.  Beth  a 
wnewch  chwi  yn  wylo  ac  yn  tori  fy  n^alon meddai  wrth  ei 
gyfeillion,  canys  parod  wyf,  nid  i'm  rhwymo  yn  unig  ond  i 
farw  hefyd  yn  Jerusalem  er  mwyn  enw  yr  Arglwydd  lesu." 
Yn  wir  aeth  drwy  gymaint  o  beryglon  fel  mai  yn  brìodol  y 
dywedai  ei  fod  yn  marw  beunydd.'^  Mae  wedi  gadael  ar  ol 
i  ni  gofres  o'r  dyoddefiadau  yr  aeth  drwyddynt.  Ai  gweini- 
dogion  Grist  ydynt  hwy  ?  mwy  wyf  fi  ; — mewn  blinderau  yn 
helaethach  ; — mewn  gwialenodiau  dros  fesur,  mewn  carcharau 
yn  amlach,  mewn  marwolaethau  yn  fynych.  Gan  yr  luddew- 
on  bum'  waith  y  derbyniais  ddeugain  gwialenod  ond  un.  Tair 
gwaith  y'm  curwyd  a  gwiail,  unwaith  y'm  llabyddiwyd  ;  teir- 
gwaith  y  torodd  llong  arnaf ;  noswaith  a  diwrnod  y  bum  yn 
y  dyfnfor.  Mewn  teithiau  yn  fynych  ;  yn  mheryglon  gan  fy 
nghenedl  fy  hun,  yn  mheryglon  gan  y  cenhedloedd,  yn  mher- 
yglon  yn  y  ddinas,  yn  mheryglon  yn  yr  anialwch,  yn  mher- 
yglon  ar  y  môr,  yn  mheryglon  yn  mhlith  brodyr  gau.  Mewn 
llafur  a  lludded,  mewn  anhunedd  yn  fynych,  mewn  anwyd  a 
noethni.  Heblaw  y  pethau  sydd  yn  digwydd  oddiallan,  yr 
ymosod  yr  hwn  sydd  arnaf  beunydd,  y  gofal  dros  yr  holl  eg- 
Iwysi.^^  Ond  yn  nghanol  y  cwbl  gwelwch  ei  ymroddiad  pen- 
derfynol,  Ónd  uid  wyf  yn  gwneuthur  cyfrif  o  ddim,  ac  nid 
gwerthfawr  genyf  fy  einioes  fy  hun,  os  gallaf  orphen  fy  ngyr- 
fa  trwy  lawenydd,  a'r  weinidogaeth  a  dderbyniais  i  gan  yr 
Arglwydd  lesu,  i  dystiolaethu  efengyl  gras  Duw.'^  Aeth  allan 
gan  gwhwfanau  ei  faner  o  Jerusalem  yn  Asia  hyd  Ilyricum  f 
yn  Europe  ;  a  dyna  yr  arwyddair  oedd  arni, — Canys  byw  i 
mi  yw  Crist."  0  !  disgyned  deuparth  ei  ysbryd  ef  arnom  ni, 
Ac  eto  teimlai  y  dyn  mawr,  cysegredig  yma,  ei  enaid  galluog 
yn  suddo  dan  bwysau  ei  waith  fel  y  dymunai  0  frodyr. 
gweddiwch  drosom." 

6.  3íae  y  ddmdóldéb  fwyaf  diamheuol  yn  annigonol 


À 


BRrrNIAD  Y  WEINIDOGABTS. 


329 


Mae  duwioldeb  yn  gymhwysder  hanfodol  weinidogaeth. 
Gellir  bod  yn  "  weìnidog  da  i  lesu  Grist "  heb  lawer  o'r  cym- 
hwysderau  eraill.  Gwyddom  am  ddynion  o  gyrff  digon  eiddil 
— 0  feddyliaa  digon  cyffredin — o  wybodaeth  digon  cyfyng — 
ac  o  ddonîau  byr  iawn — eto  trwy  dduwioldeb  amlwg,  a  llafur 
caled  wedi ''gwasanaethu  eu  cenhedlaeth  yn  ol  ewyllys  Duw 
cyn  huno  o  honynt  gyda'u  tadau."  Ond  y  mae  duwioldeb  yn 
gymhwysder  nas  gellir  ei  hebgor  dan  unrhyw  amgylchiad. 
i  Ac  nid  duwioldeb  cyffredîn  a  wna  y  tro,  ond  duwioldeb  am- 
f  Iwg  a  diamheuol.  Duwiold^b  rydd  hyder  yn  meddwl  y  djn 
ei  hun,  ac  a  weithia  argyhoeddiad  i  feddyliau  eraill.  Y  gwir- 
ionedd  y  mynai  lesu  Grist  ei  w^asgu  at  feddwl  Simon  Pedr 
wrth  ofyn  iddö  dair  gwaith  A  wyt  ti  yn  fy  ngharu  iV-  oedd, 
mai  cariad  ato  yw  y  prif  gymhwysder  i  swyddogaeth  yn  ei 
eglwys  dano.  Nid  ymddîrieda  y  "  bugail  da  "  i  neb  borthi 
ei  wyn  " — a  bugeilio  ei  ddefaid  — ond  y  rhai  sydd  yn  ei 
garu.  Drychfeddwl  ofnadwy  ydyw  Pregethwr  annuwiol  ! 
Un  yn  pregethu  Crist  i  eraill  heb  dderbyn  Crist  ei  hunan. 
Mynegfys  yn  cyfeirio  eraill  tua^r  noddfa  heb  symud  cam  tuag 
yno  ei  hun.  Cafn  yn  cario  dwfr  i  eneidiau  eraill  a'i  enaid  e» 
hun  yn  pydru,  nes  na  bydd  yn  gymwys  i  ddim  ond  i  dán^ 
Troseddwr  ar  y  dienyddle  yn  rhoi  gair  o  gyngor  i'r  bobl  a'i 
•  wddf  ei  hunan  yn  y  cortyn.  Judas  o  ran  swydd — a  diafol  o 
ran  cyflwr.  Yr  oedd  enaid  duwiol  Paul  mewn  cymaint  o 
>  bryder  yn  y  mater  fel  y  dywedai,  "  Ond  yr  wyf  fì  jn  cospi  fy 
nghorff  ac  yn  ei  ddwyn  yn  gaeth  rhag-  f  m  mewn  un  modd 
wedi  i  mi  bregethu  i  eraill  fod  fy  hun  yn  anghymeradwy." 
Ond  nid  yw  y  dduwioldeb  fw^af  diamheuol  yn  ddigon  i  sicr- 
hau  Ilwyddiant.  Yr  oedd  Paul  yn  ddyn  gwir  dduwiol — yn 
"Uestr  etholedig'' — wedi  ei  alw  trwyras" — yn  apostol 
lesu  Grist " — a  chanddo  y  seiliau  egluraf  o  ddwyfoldeb  ei  an- 
foniad ;  eto  dyma  ei  deimlad  ef  yn  yr  olwg  ar  fawredd  ei 
waith  "  0  frodyr  gweddiwch  drosom.'^  Pe  caech  bregethwyr 
a^r  holl  gymwysderau  yna  yn  cyfarfod  ynddynt,  i'r  graddau 
perffeithiaf,  ni  Iwyddent  hwy  heb  help  eich  gweddiau  chwi. 


â30 


ERFYNIAD  Y  WEINIDOÖAETH. 


Rhaid  Tr  weinîdogaeth  oreu  gael  ei  hategu  gan  weddiau  yr 
eglwys  cyn  y  cyrhaeddir  ei  hamcanion  goruchel.  Byddai  yn 
well  genyf  fentro  pwlpudau  Cymru  am  ganrif  eto  i'r  hengyng- 
horwyr  anllythyrenog  a'u  Duw,  na  phe  caem  Christmas  Evans, 
a  John  Eh'as,  a  Williams  o'r  Wern,  heb  "  Arglwydd  Dduw 
Elias."  Ac  ond  i  ni  bregethwyr  egwein,  eiddil  yr  oes  hon 
gael  ein  cylchio  â'cb  gweddiau  chwi  ni  wnawn  orchestion  teil- 
wng  o'n  tadau.  "  0  frodyr  gweddiwch  drosom."  0  1  y  mae 
ein  gwrandawyr  yn  gelyd.  Mae  gwrthgilwyr  rhyfygus  yn 
britho  ein  cynulleidfaoedd.  Mae  gwyr  ieueinc  hyfion  yn  tyfu 
yn  ein  Hysgolion.  Mae  proÊfeswyr  iach  yn  ein  heglwysi. 
Mae  ein  gweinidogaeth  yn  methu  y  nod,  0  frodyr  gweddi- 
wch  drosom.^'  Anfonwch  eich  gweddiau  Pr  nefoedd  am  i 
fraich  yr  Arglwydd  gael  ei  diosg  i  achub,  Gwregysa  dy 
gleddyf  ar  dy  glun  0  !  gadarn,  a'th  ogoniaut  a'th  harddwch, 
ac  yn  dy  harddwch  marchoga  yn  llwyddianus,  o  herwydd 
gwirionedd  a  lledneisrwydd,  a  chyfiawnder,  a'th  ddeheulaw  a 
ddysg  i  ti  bethau  ofnadwy.  Pobl  a  syrthiant  danat  o  her- 
wydd  dy  saethau  Ilymîon  yn  glynu  yn  nghalon  gelynion  y 
brenhin."  0  disgyned  ysbryd  gweddi  yn  helaeth  ar  yr  eg- 
Iwys.  Mae  y  gosodiad  gan  hyny  yn  dangos  yn  eglur  fod  cyd 
weithrediad  yr  eglwys  a'r  weinidogaeth  yn  hanfodol  i  sicrhau 
llwyddiant.  Un  achos  sydd  cyd  rhyngddynt  ac  os  cydweith- 
iant  mae  y  llwyddiant  yn  sicr.  Mae  gweddiau  yr  eglwys  dros 
y  weinidogaeth  yn  meithrin  cydymdeimlad  rhyngddi  a  llafur 
ei  gweinidogion  ;  ac  y  mae  aflwyddiant  yr  efengyl  yn  myned 
yn  ddwfn  at  ei  chalon.  Eglwys  yn  gweddio  dros  y  weinidog- 
aeth  a  wyr  o  ba  le  y  mae  y  llwyddiant  yii  dyfod.  A'r  rhai 
sydd  yn  gweddio  mwyaf  dros  eu  gweinidogion  yw  y  rhai  par- 
otaf  i'w  cysuro  yn  ngwyneb  eu  haflwyddiant. 

Mae  gweinidogion  Crist  rhwng  y  porth  ẃ  allor'^  yn 
apelio  yn  ddifrifol  at  yr  eglwysi  yn  y  dyddiau  hyn  am  help  eu 
gweddiau.  Maent  yn  hau  mewn  dagrau — yn  ymboeni  trwy  y 
nos  heb  ddal  dim— yn  gofyn  yn  synedig  yn  niwedd  pob  Sab- 
bôthj— Pwy  a  gredodd  i'n  hymadrodd  ?  "  ac  yn  cwynfan  yn 


Y  LLANCES  YN  NHY  NAAMAN. 


831 


siomedig,  Yu  ofer  y  llafuriais,  yn  ofer  ac  am  ddim  y  treul- 
iais  fy  nerth."  Ond  y  maent  yn  eu  digalondid  yn  ymollwng 
ar  weddiau  y  saint,  gan  erfyn,  0  1  frodyr,  gweddiwch  dros- 
om!"  Tywallter  ysbryd  gweddi  dros  eu  gweinidogìon  yn 
helaeth  ar  yr  eglwysi  yn  y  dyddiau  hyn,  yna  y  bydd  heddwch 
Seion  fel  yr  afon,  a^  chyfiawnder  fel  tónau  y  mòrJ^ 


PREaETH  XX. 


Y  LLANCES  YN  NHY  NAAMÁN. 


2  BrenHinoedd  V.  2,  3. 
A-r  Syriaid  a  aethant  allan  yn  flateioedd,  ac  a  gaeth-gludasant 
o  wlad  Israel  lances  fechan  :  o.  hono  oedd  yn  gwasanaethu  gwraig 
Naaman.  A  hi  a  ddywedodd  wrth  ei  meistres,  0  na  byddai  fy  argl- 
wydd  0  flaen  y  proflfwyd  sydd  yn  Samaria  :  canys  efe  a'i  hiachai  ef 
o'i  wahan-glwyf." 


Mae  crefydd  yn  gweddu  1  bob  sefyllfa.  Ceir  yn  yr  Ysgryth- 
yrau  engreifftiau  am  ddynion  yn  byw  yn  dduwiol  yn  mhob 
math  o  amgylchiadau  — yn  y  swyddau  uchaf  a'r  sefyllfaoedd 
isaf_-ya  y  llawuder  mv/yaf  ac  yn  y  tlodi  dyfnaf— dan  goronau 
auraidd  ar  orseddau,  ac  mewn  gefyoau  haiarn  yn  y  cellautyw- 
yll — ya  hoeniisrwydd  ieuenctyd,  ac  yn  mhwylledd  henaint. 
Pob  oed,  gradd,  sefyllfa,  a  rhyw,  yn  byw  yn  dduwiol,  An- 
hawdd  dyweyd  yn  mha  le  yr  ymddengys  crefydd  harddaf, 
Tueddir  ni  i  feddwl  mai  yr  un  yr  edrychwn  ni  arni  ar  y  pryd 
a  ymddengys  brydferthaf.  Mae  yn  y  testyn  engraifft  daraw^ 
iadol  0  dduwioldeb  dan  amgylchiadau  tra  anfanteisiol  Cawö 
edryoh  ar  yr  olygfa  a  ehymeryd  addysg> 


S32 


Y  LLANCE«  tK  NHY  NAAMAN. 


I.  Yr  ANFANTEISION  0  DAN  BA  RAI  Y  GWEITHIODD  Y  LLANCES 
FECHAN  YMA  EI  CHYMERIAD  CRÉFYDDOL. 

Merch  ydoedd.  Nid  yw  menyw  ar  y  goreu  ond  y  "  llestr 
gwanaf/^  a  dysgir  ni  iV  pharchu  fel  y  eyfryw.  Deallodd  Satan 
yn  Eden  ei  gwendid,  a  ehymerodd  fantais  i  ddylanwadu  arni ; 
ac  y  mae  Uawer  dyhiryn  wedi  cymeryd  yr  un  fantais  ar  y 
fenyw  iV  diraddio  a'i  gwaradwyddo.  Mae  menyw.  yn  gryf  i 
demtio,  ond  yn  wan  i  wrthsefyil. 

Merch  ieuanc  ydoeàd.  Nid  oedd  wedi  cael  amser  i  galedu 
ar  gyfer  ystormydd  y  byd,  ac  i  adnabod  ei  dwyll  a'i  ddichell- 
ion.  Mae  ambell  fenyw  trwy  bwyll  a  phrofiad  o'r  byd  wedi 
d  harfogi  i  ymladd  ei  ffordd.  Ond  llances  fechan  oedd  hon 
eto  heb  gael  profiad  o^r  byd. 

Merch  ieuanc  oddicartref  ydoedd.  Gall  merch  ieuanc  ym- 
daro  yn  weddol  gartref  tra  yn  cael  ei  chylchynu  gan  gynghor- 
ion  ei  mam,  a  llygaid  ei  thad  yn  gwylio  ei  ehamrau,  ond  pan 
yr  el  oddicartref,  y  raae  o'u  golwg  ac  o'u  clyw.  Amgylchiad 
rhwygedig^i  deimlad  ydyw  yr  ymadawiad  â  chartref  am  y  tro 
cyntaf.  Mae  fel  llong  wedi  ei  harwain  o'r  afon,  mae  y  Pilot 
yn  troi  yn  ol,  ac  yn  rhoddi  y  llyw  yn  llaw  y  dyn  ei  hun. 
Clywsom  rai  yn  galw  arnom  weithiau  wrth  groesi  lleoedd  per- 
yglus,  Well  i  chwi  gael  guide.'"  Wrth  droi  allan  iV  byd 
well  i  bob  merch  ieuaac  gael  guide.  Oni  lefi  di  arnaf  fi  o 
hyn  allan  ?  fy  nhad,  ti  yw  tywysog  fy  ieuenctyd.^'  Ond  nid 
ymadael  â  chartref  yn  wirfoddol  a  wnaeth  yr  eneth  yma,  ond 
cael  ei  chymeryd  trwy  orthrecb,  ac  yr  oedd  hyny  yn  gwneyd 
ei  chyflwr  yn  fwy  anfanteisiol. 

3Ierch  ieuanc  mewn  givasanaeth  ydoedd.  Nid  boneddiges 
yn  myned  oddicartref  i  rodio  ydoedd  ;  syrthiodd  Dinah  i  brof- 
edigaeth  er  bod  felly,  ond  morwynig  oedd  hon.  Nid  yw  yu 
syndod  i  Esther  gael  y  fath  ddylanwad  yn  y  llys,  oblegid  yr 
oedd  yn  wraig  i'r  brenin  ;  ond  morwyn  oedd  hon.  Mae  gwas- 
anaethu  yn  anrhydeddus  ;  maey  Beibl  lawer  gwaith  wedi  gosod 
urddas  arno  :  ac  y  mae  y  merched  a  ddygwyd  i  fyny  mewn 
gwasanaeth  yn  troi  allan  bob  amser  yn  well  gwragedd,  ac  yn 


T  LtANCES  TN  NHT  NAAIUN.  333 

well  mamau,  na'r  merched  a  fegir  yn  segur  gartref.   Nid  oes 
un  gwarth  mewn  llafur. 

Merch  ieuanc  yn  ngwasanaeth  teulu  annuioiól  ydoedd.  Yr 
oedd  hyny  yn  mwynhau  yr  anfantais  i  gadw  ei  gwisgoeéd  yn 
lân.  Anturiaeth  go  bwysig  ydyw  myned  i  weini  i  deulu  an- 
nuwiol.  Ni  ddylid  ei  wneyd  o  ddewisiad.  Aeth  ambell  ferch 
yn  forwyn  i  dafara  er  mwyn  cael  ychydig  ychwaneg  o  gyfiog. 
Mae  j  rish  yn  ofnadwy,— peryglu  cymeriad  ermwynelw.^  Bi 
gyru  gafodd  y  Ilances  yma  i'r  teulu  annuwiol  hwn  ac  nid  ei 
ddewis.  Nid  oes  unrhyw  ystyriaeth  o  elw  bydol  yn  ddigon  i 
orbwyso  y  perygl  y  mae  cymeriad  ynddo  mewn  teuln  annuwiol. 

Gaethferch  ydoedd.    Yr  oedd  hyn  yn  gwneyd  ei  chyflwr 
yn  waeth  fyth.    Mae  holl  deimladau  y  natur  ddynol  yn  ffieidd- 
io  caethiwed.    Yr  ydym  yn  gwrthdystio  gydag  angerddoldeb 
yn  erbyn  y  dôn  isel  yn  yr  hon  y  Ueferir  ac  yr  ysgrifenir  am'y 
gaethfasnach  yn  y  dyddiau  hyn  gydag  amcan  i  liniaru  cyn- 
ddaredd  y  wlad  yn  ei  herbyn.    Gydmerh-  sefyllfa  llawer  o 
weithwyr  yn  Nghymru  á  sefyllfa  Uu  o'r  caethion.yn  America. 
Dywedir  fod  llawer  o'r  caethion  yn  cael  gwell  ymborth,  a 
gwisgoedd,  a  pharch,  a  myned  mewn  cerbydau  i'r  addoliad. 
Ond  coeíAẁn  ydynt  er  hyny  ;  a  pha  mor  gyfyng  bynag  y  gall 
fod  cyflwr  gweibhwyrtlodioû  Cymru,  y  maent  ynrhyddton,  ac 
nis  gellir  eu  gwerthu  fel  anifeüiaid.    Mae  yn  rhaid  fod  syniad- 
au  isel  gan  y  dynion  hyny  ar  hawliau  dynoliaeth  pan  y  Uon- 
ydda  eu  digofaint  yn  erbyn  y  gaethfasnach  yn  unig  wrth  wel- 
ed  rhai  o'r  caethion  yn  cael  eu  porthi  yn  dda.    Omd  yw  yr 
amaethwrdoeth  yn  gwneyd  felly  a'i  amfeiliaid  ?    Bydd  eu 
cadw  felly  yn  fantais  am  y  gwnant  fwy  o  waith.   Mae  caeth- 
iwed  yn  y  fl'urf  oreu  arno  yn  ddiraddiad  ar  ddyn,  yn  ysbe.had 
ar  iawnderau  gwreiddiol  ei  natur,  yn  dreisiad  ar  holl  ddoddfau 
ei  feddwl,  yn  ddarostyngiad  arao  i  ddosbarth  yr  anifail  a 
ddyfethir,  ac  yn  werthiad  i  gadwynau  ar  y  creadur  fwriadodd 
Duw  i  fod  yn  rhydd.   Mae  cyflwr  y  gweithiwr  tlawd,  yn  y 
bwthyn  Uwyd,  a'i  fwrdd  llwm,  ar  lechwedd  un  o  fryniaumoel- 
ion  Cymru,sydd  yn  gallu  eistedd  ar  yr  aelwyd  gyda'i  bnod 
29 


334 


Y  LLANOES  YN  NHY  NAAMAN. 


hoff  a'i  blant  auwyl,  heb  ofui,  pa  galedi  bynag  a'a  cyferíjdd, 
y  bydd  i  fethiant  y  meistr,  pe  deuai,  beri  iddyntgael  eugwerthu 
fel  yr  anifeiliaid  ar  ei  faes.  Mae  cyflwr  hwnyna  meddwn  yn 
augylaidd  mewn  cydmariaethi  gyflwr  y  caethwas  goreu  ei  fyd 
ar  fwrdd  llawn  eì  feistr,  ac  yn  cael  marchog  gydag  ef  yn  ei 
gerbyd  ;  oblegid  caethiüas  ydyw  yn  y  diwedd,  a  gall  gael  ei 
werthu  cj^n  pen  pythefnos  Pr  meistr  creulonaf  gyda^r  anifail 
sydd  yn  ei  lusgo.  Dyfais  ddieflig  ydy w  codi  cyflwr  truenus 
gweithwyr  tlodion  Oymru  i  fyny  i  atal  i  ddyrnod  drom  y  teim- 
lad  dyngarol  ddisgyn  ar  y  farsiandîaeth  felldigedig  mewn  cûawd 
dynol.  Gaethferch  oedd  y  llances  fechan  hon  ;  a  gallasai  o 
bôsibl  yn  hiraethlon  ar  lenydd  Abana  a  Pharphar  gwyno 
gydag  Yamba  y  gaethas  ddu :— 

Er  bod  mewn  caethiwed  yn  mhell  o  fy  ngwlad, 
'Rwy  'n  Côfio  hofif  gartref  fy  mam  a  fy  nhad  ; 
Y  babell,  y  goedwig,  yr  afon,  a'r  ddol, 
Ond  Ibyth  ni  chaiíE  Yamba  ddychwelyd  yn  ol.^' 

Yr  oedd  yr  holl  bethau  hyn  yn  anfanteision  iddi  i  ddadblygu 
ei  chrefydd.  Ond  er  y  cwbl  fe  weithiodd  ei  chymeriad  rhin- 
weddol  i^r  golwg.    Edrychwn  gan  hyny  yn 

II.   Ar  YR  ELFENAÜ  HYNY  A  ARDDANG03WYÍ)  YN  FWYAF  EGLÜR 

YN  Ei  CHíMERiAD  CREFYDDOL.  Ac  y  mae  yr  un  elfeuau  yn 
bwysig  iawn  i  bawb,  ond  yn  enwedig  i  ferched  ieuainc  mewn 
gwasanaeth. 

Oeirwiredd  ag  onestrioydd.  Yr  ydym  yn  cyplysu  y  ddau 
yn  nghyd  oblegid  eu  bod  yn  perthyn  yn  agos  i'w  gilydd.  Pwy 
a  ymddirieda  y  bydd  y  celwyddwr  yn  onest  ?  Rhaid  fod  y 
forwynig  yma  yn  hyn  wedi  enill  hyder  y  tçulu  cyn  y  buasai 
cymaint  o  bwys  yn  cael  ei  roddi  ar  ei  chwedl,  a  chyn  yr  aeth- 
ai  ei  meistr  mor  bell  oddicartref  ar  ei  gair.  Nid  oes  dim  yn 
bwysiçach  i  ferch  mewn  gwasanaeth  na^r  elfenau  hyn,  a^r  difíyg 
0  honynt  sydd  wedi  andwyo  llu  o  ferched  Cymru.  Bu  ein 
calon  yn  cynhyrfu,  a^n  gwaed  yn  berwi,  wrth  weled  cynifer  o 
hysbysiadau  yn  rhai  o  bapurau  Lloegr  am  forwynion  yu  eis- 
iau,  ac  mewn  cysylltiad,  ''No  Welsh  ivoman  need  ap^yj' 


y  LLANCB6  YN  NHY  NAA^UN. 


335 


Yr  oedd  yn  hawdd  deall  fod  rbyw  ferch  o  Gymru  wedi  colli 
ei  character,  ac  nid  yn  unig  colli  ei  character  ei  hun,  ond  wedi 
tori  caracter  ei  chenedl  yn  ngolwg  estroniaid.  Ond  yr  oedd 
yn  nheulu  Naaman  ymddiried  yn  ngair  y  llances  yma. 

üfudd-dod  a  gwyleidd-dra.  Mae  ei  hanes  yn  dangos  nad 
un  hyf,  haerllug,  siaradus,  oedd.  Mor  wylaidd  y  mae  yn 
cyflwyno  y  profíwyd  yn  Samaria  iV  meistres.  Nid  oes  dim 
yn  gweddu  yn  well  i  fenyw  na  gwyleidd-dra,  na  dim  yn  add- 
asach  i  forwynion  nag  ufudd-dod,  nid  yn  gwrthddywedyd.^' 
'^Gwraig  ffol  a  fydd  siaradus,  anghall  yw,  ni  wyr  ddim." 
Menyw  hyf,  ymyrgar,  gleberllyd,  safnrwth,  pa  beth  sydd  mor 
wrthun  ?  Ac  0  !  angyles  brydferth  ydyw  y  ferch  hynaws, 
wylaidd,  ufudd,  ostyngedig,  mae  swyn  yn  ei  gwedd,  a'illygaid 
yn  denu  y  galon.  Yr  oedd  y  ìlances  yma  felly  yn  nheulu 
Naaman. 

Tynerwch  a  gofal.  Yr  oedd  clywed  cwynion  a  deall  am 
drueni  ei  meistr  yn  cyffroi  ei  chalon.  Er  nad  oedd  wedi 
gweled  unrhyw  garedigrwydd  oddiar  ei  law  i  beri  hyny,  eto 
liosgai  ei  chalon  mewn  awydd  gwneyd  Iles  iddo.  Mae  creu- 
londeb  yn  wrthun  yn  mhawb,  ond  yn  felldigedig  mewn  meny w. 
Mae  enwau  rhai  o  honynt  trwy  eu  creulondeb  "  yn  felldith  ac 
yn  rheg.'^  Yr  Athalia  greulawn  hono,  a  laddodd  yr  had 
brenhinol  Y  Jezebel  ddrygionus  hono,  fynodd  roddi  Naboth 
ddiniwed  i  farwoiaeth.  Yr  Herodias  ddialgar  hono,  ddysg- 
odd  ei  merch  Iygredig  i  ofyn  pen  loan  Fedyddiwr  mewu 
dysgl.  Y  Fari  waedlyd  hono,  dywalltodd  afonydd  o  waed 
saint  Duw.  Yr  Elizabeth  drahaus  hono,  gauodd  ddynion 
goreu  y  ddaear  mewn  carcharau  gan  eu  nychu  i  angeu,  a  Ilu- 
aws  OT  un  ysbryd  sydd  trwy  eu  creulondeb  wedi  gwneud  eu 
hunain  yn  ysgymunedig.  Ond  y  mae  tynerwch  menywaidd 
yn  iachau  briwiau  y  fynwes,  yn  gwella  doluriau  y  galon,  yn 
tywallt  olew  cydymdeimlad  ar  yr  ysbryd  drylliedig,  ac  yn 
gweinyddu  fel  angyles  drugarog  Tr  ddynoliaeth  wywedig, 
Cafwyd  hyny  yn  y  llances  yma. 

Parch  i  brofwyd  y  Goruchaf    Er  ei  gyru  yn  mhell  o1 


386  y  LLANCES  YN  NHY  NAAMAN. 

gwlad,  ni  chollodd  o'i  meddwl  barch  i'r  Arglwydd  a'i  broff- 
wyd.  Tebygol  mai  ar  aelwyd  ei  rhieni  y  magwyd  y  syniadau 
parchus  yma  yn  ei  meddwl  am  eneiniog  yr  Arglwydd.  Ffordd 
sicr  i  ddamnio  plant  ydyw  gwenwyno  eu  meddwl  at  weision 

Crist.    Yr  oedd  plant  Bethel  wedi  eu  dysgu  felly  gwawd- 

ient  y  proffwyd  duwiol ;  ond  rhuthrodd  dwy  arth  allan  a 
lladdasant  o  honynt  ddau  blentyn  a  deugain.  Ni  wnaeth  y 
plant,  mae  yn  bur  debyg,  ond  adrodd  y  wers  a  ddysgas- 
ant  ar  aelwydydd  eu  rhieni.  Duw  eiddigus  yw  ein  Duw  ni, 
—  '  Na  ddrygwch  fy  mhroffwydi,  ac  na  chyffyrddwch  â'm  hen- 
einiog."  Yr  oedd  parch  dwfn  yn  ei  chalon  i  broffwyd  yr  Ar- 
glwydd. 

Dysgwn  oddiwrth  hanes  a  chymeriad  y  Ilances  hon  : 
Ygwerth  sydd  mewn  caelgwas  neu  forwyndduwiol  ideulu. 
Bu  y  ferch  fechan  hon  yn  iachawdwriaeth  i  deulu  Naaman. 

Ygellir  hyw  yn  dduwiol  yn  yr  amgylchiadau  mwyaf  anfan- 
teisiol.  Er  na  ddylid  myned  iddynt  o  ddewisiad,  eto  os  ar- 
weinir  ni  iddynt  gan  ragluniaeth  Duw  gellir  by w  yn  dduwiol 
dan  yr  anfanteision  mwyaf. 

Mor  hwysig  ydyw  yr  addysg  a  gyfrenir  ynforeuol  Bych- 
an  wyddai  rhieni  yr  eneth  hon  wrth  ei  dysgu  y  gwnelid  pethau 
mor  neillduol  drwyddi ;  ond  yr  oedd  y  dodrefniad  wnaed  ar  ei 
meddwl,  yn  addasiad  arni  i  wneyd  pethau  mawrion  dros 
Dduw.  Dydd  y  farn  yn  unig  a  esbonia  werth  addysgiadau 
boreu  yr  oes. 


PREGETH  XXL 


Y  CORFF  A'R  EtìLWYS. 


*    '  1  CORINTHIAID  XÌÎ.  12 — 27. 

Canys  fel  j  mae  j  corff  yn  un,  ac  iddo  aelodau  lawer,  a  holl  ael- 
odau  yr  un  corff,  cyd  byddont  lawer,  ydynt  un  corff ;  felly  y  mae 
Crist  hefyd.  *  *  *  *  *  Eithr  chwychwi  ydych  gorff  Crist, 
ac  aelodau  o  ran." 


Mae  dibyniaeth  y  naîll  beth  ar  y  llall,  a  gwasanaetholdeb  y 
naill  beth  i'r  llall,  yn  llinellau  sydd  yn  rhedeg  trwy  holl  Iy wod- 
raeth  Duw.  Merwn  natur  y  mae  y  ewbl  yn  gwasanaethu  eu 
gilydd.  Y  ddaear  ar  yr  haul,  a^-  haul  ar  y  ddaear  ;  y  lleuad 
ar  y  mòr,  a'r  môr  ar  y  Ileuad.  Nid  oes  yma  ddim  yn  rhy 
fawr  i  fod  yn  ddibynol,  na  dim  yn  rhy  fychan  i  fod  yn  ddylan- 
wadol  :  mae  cysylltiad  rhwng  y  cwbl  â^u  gilydd,  o'r  llwch 
sethrir  genym  dan  draed,  hyd  at  y  bydoedd  sydd  yn  crogi 
wrth  orsedd  Duw.  Mae  sylweddau  y  greadigaeth — elfenau 
natur—tymhorau  y  flwyddyn— a  hinsoddau  yr  awyr — oll 
mewn  cysylltiad  â^u  gilydd,  a'r  oll  ỳn  wasanaethol  iV  gilydd. 
Mae  yr  Arglwydd  ei  hun  yn  darlunio  y  cyd-ddibynedd  yma 
trwy  y  proffwyd  Hosea— "  A'r  dydd  hwnw  y  gwrandawaf, 
medd  yr  Arglwydd,  ar  y  nefoedd  y  gwrandawaf ;  a  hwythau 
a  wrandawant  ar  y  ddaear  ;  a^r  ddaear  a  wrendy  ar  yr  ŷd, 
a^r  gwin,  a'r  olew  ;  a  hwythau  a  wrandawant  ar  Jezreel." 
Yn  mysg  dynion,  y  mae  y  ddeddf  yr  un.  Mae  gwledydd  yn 
dibynu  ar  eu  gilydd,  diffygion  un  wlad  yn  cael  eu  cyflenwi 
gan  orddigonedd  y  liall  ;  a  nwyddau  yn  cael  eu  newid  i  gyf- 
lawni  angenrheidiau  yr  olL  Mae  gwahanol  ddosparthiadau 
cymdeithas  yn  ymddibynu  ar  eu  gilydd — y  tlodion  ar  y  cyf- 


338 


Y  CÔRFF  a'r  EGLWYS. 


oethogion — y  peudefigion  ar  y  werin— y  crefiftwr  ar  yr  amaeth- 
wr — a'r  naiU  alwedigaeth  ar  y  llall,  fel  y  mae  dibyniaeth  pob 
dosparth  ar  eoi  gilydd,  a  gwasanaetholdeb  y  cwbl  iV  gilydd 
yn  ddeddf  gymdeithasol.  Ac  y  mae  yr  un  egwyddor  yn  mhob 
rhan  o  lywodraeth  Duw — O'r  tywodyn  ar  y  traeth,  heibio  i^r 
bryniau  cribog  at  y  moelydd  llwydion,  ac  oddiyno  hyd  at  y 
mynyddoedd  uchel,  ac  yn  mlaen  at  fydoedd  bychain,  a  heibio 
i  fydoedd  mawrion  hyd  at  y  cyfundraethau  eangfaith  sydd  yn 
llywodraeth  Duw  ;  O'r  abwydyn  sydd-yn  ymlusgo  yn  y  llwch 
heibio  y  mân,  hyd  at  y  mawr  greaduriaid,  ac  oddiyno  at  y 
dyn  grewyd  yn  "  uchder  llwch  y  byd,"  ac  ymlaen  at  yr  angyl- 
ion,  ei  feibion  hynaf,'^  hyd  at  yr  archangel  uchaf  sydd  yn 
ysgwyd  ei  adenydd  yn'  ymyl  yr  orsedd.  Mae  yn  ddeddf  yn 
mhob  dosparth,  ac  nas  gellir  ymgodi  uwchlaw  iddi,  nes  dyfod 
at  yr  anfeidrol  ei  hun.  Mae  ef  yn  annibynol  ar  bawb,  a 
phawb  a  phob  peth  yn  gyd-ddibynol  arno  ef.  Ỳn  briodol, 
Duw  ydyw  yr  unig  fod  Aunibynol  yn  y  bydysawd.  Y  mae 
dibyniaeth  pob  peth  ar  eu  gilydd,  agwasanaetholdebpobpeth 
iV  gilydd,  yn  ddeddf  yn  mhob  dosparth  yn  lly wodraeth  Duw. 
Yn  y  llinell  yna  y  mae  y  testyn  yn  gorwedd,  neu  y  mae  y  lli- 
nell  yna  yn  rhedeg  trwy  y  testyn.  Dangosir  dibyniaeth  aelod- 
au  y  corff  dynol  ar  eu  gilydd,  a'u  gwasanaetholdeb  ì\v  giljdd; 
a  gwneir  hyny  i  egluro  yr  un  egwyddor  yn  Eglwys  Dduw. 
Mae  yn  rhedeg  trwy  natur  a  rhagluniaeth — anianeg  a  chref- 
ydd — ac  amcanwn  edrych  ar 

Y  CORFF  DYNOL  YN  DDARLÜN  o'n  EgLWYS  CrISTIONOGOL. 

Mae  y  gydmariaeth  yn  cael  ei  dilyn  yn  dra  hapus  yma,  a1 
gosod  allan  gyda  phrydferthwch.  Edrychwn  ar  y  cyffelyb- 
rwydd. 

1.  Fel  y  mae  yn  y  corf  dynol  lüahanol  aelodau,  felly  y 
mae  yn  yr  Eglwys  Gristionogol  wahanol  ddoniau.  Mae  Tr 
corff  wahanol  aelodau— dwylaw,  traed,  llygaid,  clustiau.  Un 
corff — ond  gwneir  ef  i  fynu  o  wahanol  aelodau.  Felly  hefyd 
y  mae  yn  yr  eglwys  wahanol  ddoniau.  Yr  oedd  yn  yr  eglwys 
ya  Corinth     amry w  ddoniau,  ac  amryw  weinidogaethau/' 


.  Y  CÔRFF  A^R  EGLWYö. 


8B9 


"Oanys  i  uu  trwy  yr  ysbryd  y  rhoddir  ymadrodd  doethineb  ; 
ac  i  arall  ymadrodd  gwybodaeth  trwy  yr  un  ysbryd  ;  ac  i  ar- 
all  ffydd,  -trwy  yr  un  ysbryd  ;  ac  i  arall  ddawn  i  iachau,  trwy 
yr  un  ysbryd  ;  ac  i  arali  wneuthur  gwyrthiau,  trwy  yr  un  ys- 
bryd  ;  ac  i  arall  wahaniaeth  ysbrydoedd ;  ac  i  arall  amryw 
dafodau,  ac  i  arali  gyfìeithiad  tafodau  ;  a^r  holl  bethau  hyn  y 
mae  yr  un  a'r  unrhyw  ysbryd  yn  eu  gweithredu  gan  ranu  i 
bob  un  o>  neilldu  megis  y  mae  yn  ewyllysio."  A  rhai  yn 
wir  a  osododd  Duw  yn  yr  eglwys  ;  yn  gyntaf  apostolion,  yn 
ail  prophwydi,  yn  drydydd  athrawon,  yna  gwyrthiau ;  wedi 
hyny  doniau  i  iachau,  cynorthwyau,  llywodraethau,  rhywiog- 
aethau  tafodau."  Dyma  y  doniau  cyffredin  ac  anghyffredin 
oedd  yn  yr  eglwysi  cyntefìg  ;  er  nad  yw  y  doniau  gwyrthiol 
yn  cael  eu  rhoddi  i  neb  yn  awr,  y  mae  eto  wahaniaeth  yo  non- 
iau  yr  eglwys,  T  mae  gẁahaniaeth  yn  nhymherau  naturiol 
yr  eglwys  ;  rhai  yn  fywiog,  tanllyd  a  chyffrous  fel  Pedr  ;  er- 
aiU  yn  hynaws,  addfwyn,  a  llariaidd  fel  loan  ;  ac  eraill  yn 
bwyllus,  arafaidd,  a  digynwrf  fel  lago.  Mae  rhai  yn  hyf  fel 
Uew  ;  ânt  allan  yn  wrol  a  diofn,  ac  eraill  yn  Uwfr  a  digalon. 
Mae  i^r  tymherau  hyn  oll  eu  manteision,  ac  ond  eu  cysegru  yn 
briodol  y  maent  yn  gwasanaethu  crefydd.  Y  mae  gwahan- 
iaeth  yn  ngwybodaeth  grefyddol  yr  egiwys.  Ceir  rhai  fel 
Apolos  yn  ''gadarn  yn  yr  Ysgrythyrau  "—ae  fel  Timotheus, 
er  yn  fachgen  yn  gwybod  yr  Ysgrythyr  làn  — eu  calonau 
wedi  eu  eryfhau  a  gras^^ — ac  wedi  eu  '^gwreiddio  a^u  cadejn- 
hau  fel  na'u  sigler  yn  fuan  oddiwrth  eu  ffydd.^^  Tra  y  mae 
eraill  heb  gyrhaedd  y  fath  fesur  o  wybodaeth,  ac  heb  eu  cyn- 
ysgaeddu  â  galluoedd  cryfion  i  allu  synied  yn  èang  am  ddyfn- 
ion  bethau  Duw.  Ehai  yn  athrawon  a  rhai  yn  ddysgyblion. 
Y  mae  gwahaniaeth  yn  mhrofiadau  ysbrydoi  yr  eglwys.  Rhai 
wedi  cyrhaedd  tir  uchel  cymdeithas  á  DuYf,  nes  galìu  ymddi- 
ddan  ag  ef  fel  gwr  â'i  gyfaill,"  a  nesau  ato  gyda  hyder  fel 
plant  at  eu  tad,  tra  y  mae  eraiil  yn  rhodio  mewn  ty  wyllwch 
ac  beb  lewyrch  — ac  yn  cerdded  yn  alarus  eu  holl  ddyddiau 
yn  «hwerwedd  eu  henaid."    Rhai  yn  gymwys  i     fwyd  cryf. 


340  y  CORFF  A^R  EaLWY». 

ac  eraiU  y  mae  yn  rhaid  iddjnt  wrth  laeth."  Rhaî  yn  ddigou 
mawr  i  siarad  â  hwy  fel  wrth  rai  ysbrydol,  eraill  y  mae  yn 
rhaid  llefaru  wrthynt  megis  wrth  rai  enawdol,  megîs  wrth 
rai  bach  yn  Nghrist."    T  mae  gwahaniaeth  yn  nghylchoedd 

^  dyledswyddol  yr  eglwys.  Nid  yn  yr  uü  cylch  y  bwriadwyd  i 
bawb  wasanaethu,  o  ganlyniad  nid  yr  un  ddawn  sydd  \^di  ei 
rhoddi  i  bob  un.  Mae  un  yn  gymwys  i  athrawiaethu,  i  borthi 
yr  eglwys  mewn  gwybodaeth  a  deall— eraiU  o  synwyr  a  barn" 
i  arwain  yr  eglwys  yn  ei  hamgylchiadau  allanol— eraill  o  brof- 
iad  ysbrydol  i  rybuddio  yr  afreolus — adferu  y  dirywiedig— -a 
gwroli  yr  ofnus—eraill  o  ddawn  nodedig  mewn  gweddio  neu 

'  ganu.  Y  mae  gwahaniaeth  yn  amgylchiadau  bydol  yr  eg- 
Iwys.  Nid  yw  pawb  ddim  yn  yr  un  sefyllfa,  ac  nid  trefn  Duw 
ydy w  i^r  eglwys  daflu  eu  meddianau  i  un  drysorfa,  a  phob  peth 
ganddynt  yn  gyffredin.  Mae  rhai  mewn  gallu  i  gyfranu  yn 
helaeth  at  achos  yr  Arglwydd,  tra  y  mae  eraill  mewn  sefyllfa 
na  chanîata  eu  hamgylchiadau  iddynt  roddi  odid  ddim.  Ond 
y  mae  rhyw  gylchoedd  yn  yr  eglwys  y  gall  y  tlawd  wasan- 
aethu  ynddynt  yn  well  na'r  cyfoethog.  Yr  aelodau  oV  corff 
y  rhai  a  dybir  eu  bod  wanaf  ydynt  angenrheidiol.^'  Nid  un 
aelod  sydd  yn  gwneyd  y  corff,  ond  cyflead  a  chyd-wasanaeth 
yr  holl  aelodau,  ac  nid  un  dawn  sydd  yn  cyfansoddi  yr  eg- 
Iwys,  ond  cydgyflead  yr  holl  ddoniau,  a^u  cydwasanaeth  i'r  un 
amcan  mewn  golwg.  Fel  y  mae  yn  y  corff  dynol  wahanol 
aelodau,  felly  hefyd  y  mae  yn  yr  eglwys  Gristionogol  wahanol 
ddoniau. 

2.  Fel  y  mae  i  holl  aelodau  y  corff  dynol  eu  dyhen  priodolf 
felly  y  mae  i  wahanol  ddoniau  yr  Eglwys  Oristionogol  eu 
gwasanaeth  neillduol.  Mae  dyben  gwahanol  aelodau  y  corff 
yn  eglur,  y  glust  i  glywed  seiniau  a  gwahaniaethu  lleisiau — y 
llygaid  i  gaüfod  peryglon  a  chyfarwyddo  ein  camrau — y  dwy. 
law  i  weithio,  llafurio,  a  gwasanaethu  y  corff — y  traed  i  gynal 
a  chario  y  corff— y  galon  i  daflu  y  gwaed  i  wahanol  ranau  y 
cyfansoddiad — y  cylla  i  dreulio  yr  ymborth  a'i  droi  yn  faeth  ; 
mae  i  bob  aelod  a  phob  rhaa  o'r  corff  eu  dyben  priodol.  Felly 


Y  CORFP  a'r  EGLWYS. 


841 


hefyd  y  mae  i  holl  ddoDÌaa  yr  eglwys  eu  gwasanaeth  neillduol. 
Yn  eglwys  Dduw  y  raae  i  bob  dawn  ei  gylch  priodol.  A 
chan  fod  i  ni  amryw  ddoniau  yn  ol  y  gras  a  roddwyd  i  ni,  pa 
un  bynag  a'i  proffwydoliaeth,  proffwydwn  yn  ol  cysondeb  y 
fíydd  ;  a^i  gweînidogaethu,  byddwn  ddyfal  yn  y  weinidogaeth ; 
neu  yr  hwn  sydd  yn  athrawiaethu  yn  yr  athrawiaeth  ;  neu  yr 
hwn  sydd  yn  cynghori  yn  y  cynghor,  yr  hwn  sydd  yn  cyfranu, 
gwnaed  mewn  symlrwydd  ;  yr  hwn  sydd  yn  llywodraethu 
mewn  diwydrwydd  ;  yr  hwn  sydd  yn  trugart  au  mewn  llawen- 
ydd."    I  ba  gylch  bynag  y  gelwir  ar  ddyn  gan  Dduw  a  dyn- 
ion,  gan  ei  dalent  a'i  amgylchiadau,  dylai  wasanaethu  ynddo. 
Rhaid  i  bob  aelod  yn  y  corff  wneyd  gwasanaeth  yr  aelod 
hwnw.      Y  glust  i  glywed,  a^r  llygad  i  weled,  yr  Arglwydd 
a  greodd  bob  un  o'r  ddau  ;    ac  a  greodd  bob  un  o'r  ddau  iV 
ddyben  priodol  ei  hun.      Os  dywed  y  troed  am  nad  wyf  law, 
nid  wyf  oY  corff ;  a'i  am  hyny  nid  yw  efe  o'r  corff;  ac  os 
dywed  y  glust  am  nad  wyf  lygad  nid  wyf  o'r  corff ;  a^i  am 
hyny  nid  yw  hi  o^r  corff  ?    Pe  yr  holl  gorff  fyddai  Iygad,  pa 
le  y  byddai  y  clywed  ?  pe  y  cwbl  fyddai  glywed,  pa  le  y 
byddai  yr  arogliad  ?    Eithr  yr  awrhon  Duw  a  osododd  yr 
aelodau  bob  un  o  honynt  yn  y  corff  fel  yr  ewyllysiodd  efe.^' 
Peth  gwrthun  iawn  fyddai  dyn  yn  llygaid  i  gyd, — un  llygad 
mawr  yn  gweled  y  cwbl,  ond  heb  glust  i  glywed  dim— na 
throed  i  gerdded  at  ddim— na  llaw  i  ymafael  mewn  dim  ;  dim 
ond  un  llygad  mawr  anfertli  i  weled  y  cwbl.    Pelly  hefyd  yn 
eglwys  Dduw.    Mae  eisiau  rbyw  rai  yn  llygaid  yr  eglwys,  yn 
ddyniou  o  gallineb  a  chraffder  i  sylwi  ar  ysgogiadau  a  chyfar- 
wyddo  gweithrediadau  yr  eglwys.    Mae  eisiau  rhyw  rai  yn 
glustiau  i  wrando  pa  fodd  y  mae  pethau  yn  gweithio  a  gwylio 
y  symudiadau.    Ond  y  mae  eisiau  rhyw  beth  heblaw  llygaid 
a  chlustiau,    Rhaid  cael  y  traed  bywiog,  parod  i  redeg,  aV 
dwylaw  cyflym  awyddus  i  weithio  ;  ond  peryglus  iawn  fyddai 
traed  i  redeg  heb  lygaid  i'w  cyfarwyddo,  neu  ddwylaw  parod 
i  weithio  heb  bwyll  i  ymwrando  pa  beth  sydd  eisiau.  Ond 
eaiffllygaid  y  craffus  gyfarwyddo  traed  yr  anturiaethus--a 


342 


Y  GORFF  a'r  EGLWYS, 


chlnst  y  pwyîlus  reoli  dwylaw  yr  hyderus.  Pe  baî  yr  eglwys  i 
gyd  yn  llygaid,  ac  yn  glustiau,  ni  wneid  dim  ond  craffu  a 
gwrando  ;  byddai  ofn  gwneyd  ar  bawb  ;  a  phe  byddai  yr  eg- 
Iwys  oìl  yn  ddwylaw  a  thraed  rhedent  ar  draws  eu  gilydd,  a 
gweithient  i'r  annhrefn  my^^af,  ond  y  cwbl  yn  nghyd  a  phob 
un  yn  ei  le  priodol  ei  hun,  a  bydd  pob  peth  yn  ddiogel.  Äfae 
yn  dda  nad  y w  pawb  yn  yr  eglwys  ddim  yr  un  dymer,  oblegid 
os  pwyllog  fyddent  oll  ni  byddai  byth  yn  bosibl  eu  hysgogi ; 
ac  os  byrbwyll  oll  byddant  fel  cerbyd  yn  chwyrnellu  ar  y  gor- 
iwaered,  heb  un  reolaeth  arno.  Mae  yn  dda  nad  y w  yr  eglwys 
oll  ddim  yr  un  dalent.  Pe  buasai  pawb  wedi  eu  swyno'gan 
ysbryd  canu  pwy  fuasai  yn  gofalu  am  y  cyfarfod  gweddi.  Ac 
oddiar  hyn  y  cyfyd,  fod  pob  aelod  yn  teimlo  dyddordeb  neill- 
duol  mewn  rhyw  ran  brìodol  o  grefydd.  Un  yn  canu — y  Ilall 
y  cyfarfod  gweddi — y  Ilall  yr  Ysgol  Sabbothol — y  Ilall  ddir- 
west — y  Ilall  y  gyfeillach — y  llall  cyfrauu.  Mae  dynion  neill- 
duol  wedi  derbyn  doniau  at  bethau  neillduol  ;  ac  felly  y  mae 
oreu  ;  Canys  pe  baent  oll  un  aelod,  pa  le  y  byddai  y  corff." 
Pe  byddai  pawb  yn  gofalu  am  yr  un  peth  pa  beth  ddeuai  o 
bethau  eraill  sydd  yr  un  mor  angenrheidiol  i  gorff  Orist.  Nid 
ar  fara  yn  unig  y  bydd  byw  dyn" — ac  nid  ar  gyfranu  ynunig, 
nac  ar  ganu  yn  unig,  nac  ar  bregethu  yn  unig,  nac  ar  iceddio 
yn  uuig  y  bydd  fy  w  crefydd.  Fel  y  mae  i  holl  aelodau  y  corff 
dynol  eu  dyben  priodöl  ;  felly  hefyd  y  mae  i  holl  ddoniau  yr 
eglwys  eu  gwasanaeth  neilIduoL 

3.  Fel  y  mae  gwahanol  aelodau  y  corff  dynol  yn  eu  sefyll- 
faoedd  priodol  yn  gwasanaethu  eu  gilydd ;  felly  y  mae  gioa- 
hanol  ddoniau  yr  Eglioys  Gristionogol  tjn  lüasanaethgar  y 
naill  i'r  llall  Mae  gwahanol  aelodau  y  corff  yn  gwasanaethu 
eu  gilydd.  Ac  ni  all  y  llygad  ddywedyd  wrth  y  llaw  nid 
rhaid  i  mi  wrthyt  ;  na'r  pen  ychwaith  wrth  y  traed  nid  rhaid 
i  mi  wrthyt.  Eithr  yn  hytrach  o  lawer,  yr  aelodau  a  dyb- 
iwü  ni  eu  bod  wanaf  ydynt  angenrheidiol,  a'r  rhai  a  dybiwn  ni 
en  bod  yn  anmharchedicaf  o'r  corft;  yn  nghylch  y  rhai  hyny 
y  gosodwn  ychwaneg  o  barch  ac  y  mae  ein  haelodau  anhardd 


Y  CORFF  a'R  EGLWYS. 


343 


ya  cael  ychwaneg  o  haiîddwch,  oblegid  ein  haelodau  hardd  ni 
nid  rhaid  iddynt  wrtho  ;*eithr  Duw  a  gyd-dymherodd  y  corff 
gan  roddi  parch  ychwanegol  i'r  hyn  oedd  ddiffygiol.  Fel  na 
byddo  annghydfod  yn  y  corff,  eithr  bod  i'r  aelodau  ofalu  yr 
un  peth  dros  eu  gilydd.  A  pha  un  bynag  a'i  dyoddef  a  wna 
un  aelod  y  mae  yr  holl  aelodau  yn  cyd-ddyoddef  ;  a^i  anrhyd- 
eddu  a  wneir  un  aelod  y  mae  yr  holl  aelodau  yn  cydlawen- 
hau."  Mae  yr  ymadroddion  hyn  yn  dangos  fod  aelodau  y 
corff  yn  ddibynol  ar  eu  gilydd — yn  wasanaethol  iV  gilydd — 
ac  yn  cydymdeimlo  â'u  gilydd.  Mae  y  llaw  yn  amddiffyn  i'r 
llygad,  a^r  llygad  yn  gyfarwyddwr  i^r  llaw.  Mae  Menenius 
Agrippa  yn  defnyddio  y  gydmariaeth  yma  wrth  geisio  rhoddi 
i  lawr  wrthryfel  y  bobl  yn  erbyn  y  bendefigaeth,  oblegid  nad 
oeddynt  yn  ol  eu  barn  hwy  ondbaich  ar  y  wladwriaeth.  Mae 
Menenius  yn  tybied  fod  holl  aelodau  y  corff  yn  cyngreirio  yn 
erbyn  y  cylla,  oblegid  nad  oedd  yn  gwneyd  dim  er  enìll,  dim 
ond  treulio — ac  y  mae  y  dwylaw,  y  traed,  eJr  genau  yn  cyng- 
reirio  i  beidio  rhoddi  dim  iddo  ;  a'r  canlyniad  naturiol  oedd 
fod  y  corff  dynol  yn  fuan  yn  treulio  ymaith — o  ddiffyg  maeth 
i  lenwi  y  cylla.  Nid  oes  un  ran  o^r  corff  ar  nad  yw  yn  gwas- 
anaethu  yr  holl  ranau  eraill.  Yn  eglwys  Dduw  y  mae  yr  ael- 
odau  oll  yn  angenrheidiol  i'w  gilydd.  Ac  yn  hytrach  na  dir- 
mygu  eu  gilydd  dylent  werthfawrogi  doniau  eu  gilydd.  Ac 
yn  fynych  iawn  yr  aelodau  hyny  sydd  yn  ddisylw  ac  annghy- 
oedd  ;  y  gostyngedig,  yr  hynaws,  y  tangnefeddus,  a'r  gweddi- 
gar,  y  maent  yn  fwy  angenrheidiol  i  wir  Iwyddiant  yr  eglwys 
na'r  rhai  sydd  yn  fwy  enwog  am  eu  talent  a'u  dysgeidiaeth. 
Yn  fynych  y  mae  gan  y  tlawdgymhwysder  neillduol  at  weddio 
a  chynghori ;  tra  y  mae  y  cyfoethog  yn  ddiffygiol  o^r  cym- 
hwysderau  hyny,  ond  y  mae  ganddo  yntau  allu  a  chalon  i  gyf- 
ranu  ;  ymhyfryded  y  naill  yn  nawn  y  llall,  a  thrwy  gariad 
gwasanaethwch  eich  gilydd."  Yr  oedd  dau  aelod  gyda 
Gweinidog  ffraeth  unwaith.  TJn  yn  ddyn  Iled  dlawd  ond  yn 
weddiwr  doniol  a  ffyddlon  yn  mhob  cyfarfod^  ond  ni  byddai 
byth  yn  cyfranu  dim.    Y  llall  yn  wr  cyfoethog,  rhoddai  fwy 


844 


Y  CORFF  a'r  EGLWYS. 


nag  un  chwech  yn  yr  eglwys,  ond  ni  weddiaî,  ac  ni  ddeuai  i^r 
cyfarfod  gweddi.  Mynai  yr  hen  frawd  doniol,  a  rhai  eraill  ei 
alw  ger  bron  iV  ddysgblu.  Gadewch  iddo  meddai  y 
Gweinidog.  Yr  ydych  chwi  newyrth  Dafydd  yn  rhoddi  eich 
gweddiau  yn  hael,  ac  y  mae  Mr.  P.,  yn  rhoddì  ei  arian  yn 
hael.  Allwn  ni  ddim  byw  ar  eich  gweddiau  chwi,  heb  ei  arian 
ef ;  nac  ar  ei  ariaa  ef  heb  eich  gweddiau  chwithau.  Mae 
eich  eisiau  eich  dau  arnom,  a  chwi  wnewch  un  go  dda  rhyng- 
och."  Eithaf  priodol.  Dylai  y  cyfranwr  haehonus  werth- 
fawrogi  ysbryd  gweddi  y  tlawd  na  all  gyfranu  nemawr  ;  a'r 
tlawd  brisio  yn  briodol  haelioni.  y  cyfoethog.  Dylai  yr  ath- 
rawiaethwr  cryf  werthfawrogi  y  Cristion  profiadol  ;  a^r  Crist- 
ion  profiadol  barchu  yr  athrawiaethwr  cryf.  Dylai  y  pwyllus 
werthfawrogi  gwroideb  yr  anturiaethus,  ac  nid  dyweyd  wrtho 
am  nad  wyt  yr  un  peth  a  mi,  nid  rhaid  i  mi  wrthyt.'^  Yr 
oedd  yr  hen  John  Evans  o'r  Bala  yn  bregethwr  araf,  pwyllog, 
pur  ddigynwrf,  unwaith  erioed,  meddir,  y  ch wysodd  wrth  breg- 
ethu  ;  ac  yr  oedd  ei  oes  yn  danllyd  iawn.  Barnai  ei  hen 
frodyr  na  alwyd  mo  hono  i  bregethu,  onide  y  cawsai  ddawn 
at  hyny  ";  ac  mewn  rhyw  gyfarfod  misol,  yn  ei  absenoldeb, 
penderfynwyd  anfon  ato  i  ddyweyd  wrtho  eu  bod  yn  barnu 
mai  gwell  fuasai  iddo  roddi  i  fynu  pregethu.  Aeth  y  genad 
atoi'w  hysbysu.  0,  felly  !  "  ebe  yntau,  "  ewch  chwi  yn  ol 
at  y  brodyr,  a  dywedwch  wrthynt  y  pregethaf  fì  nes  y  gwnelo 
yr  Arglwydd  yn  dda  godi  rhyw  un  allo  bregethu  yn  well  na 
mi."  Llygad  craff  fu  yr  hen  John  Evans  i^r  corff  am  driugain 
mlynedd.  Ond  aeth  mor  wan  unwaith  a  dyweyd  wrtho,  "  Nid 
rhaid  i  mi  wrthyt." 

Un  galon  sydd  i  Eglwys  Dduw,  ac  y  mae  cydymdeimlad 
drwyddi  oll.  Mae  dylanwad  gan  weddi  yr  hen  wraig  wrth 
erchwyn  ei  gwely  gartref  ar  feddwl  y  Gweinidog  yn  ei  fyfyr- 
gell,  a'i  effeithiolaeth  yn  y  pwlpud.  Mae  pob  ysgogiad  mewn 
natur  yn  cario  ei  dylanwadhyd  at  orsedd  Duw.  Mae  dylan- 
wad  gweithred  dda  un  aelod  yn  cerdded  trwy  yr  eglwys  i  gyd. 

Mae  y  pethau  Ueiaf  yn  cario  dylanwad  grymus  iawn.  Dy- 


T  CORFF  A^R  EGLWYS. 


84§ 


wedai  hen  wraig  dlawd;  dduwiol,  wrth  y  diweddar  Dr.  Beech- 
er,  Nis  gwn  paham  y  mae  yr  Arglwydd  yn  fy  ngadael  ar  y 
ddaear  cyhyd  ;  nid  ydwyf  o  les  i  neb."  0  1  ydych/'  ebe 
Dr.  Beecher,  "yr  ydych  o  les  mawr  i  mi."  "Pa  les  allaf  fì 
fod  i  chwi,  syr  ?  ebe  yr  hen  wraig  yn  synedig  iawn.  Wel," 
ebe  y  Dr.,  "  yr  ydych  yn  help  mawr  i  mi  ì  bregethu.  Yr  yd- 
ych  pob  amser  yn  eich  lle  yn  yr  eglwys  yn  brydlawn,  pan  y 
bydd  llawer  yn  eisiau  ;  mae  hyny  yn  help  mawr.  Yr  ydych 
bob  amser  yn  efifro  yn  gwrando,  pan  y  bydd  Uawer  o'ch  am- 
gylch  yn  cysgu  ;  mae  hyny  yn  help  mawr  i  mi.  A  byddaf  yn 
deall  wrth  weled  y  dagrau  yn  treiglo  dros  eich  gruddiau,  fod 
fy  ngweinidogaeth  yn  gwneyd  lles  i^ch  calon  ;  ac  y  mae  hyny 
yn  galondid  i^m  hysbryd  ;  ac  y  mae  yn  werth  i  chwi  gael  byw, 
pe  na  byddai  ond  er  fy  mwyn  i.^'  Ac  y  mae  llawer  Grweini- 
dog  yn  yr  un  brofiad.  Mae  un  ddawn  grefyddol  yn  efiPeithio 
ar  y  llall, — mewn  awyr  haelionus  y  mae  yn  haws  gweddio  ; 
ac  mewn  awyr  wedi  ei  chysegru  á  gweddiau  y  mae  yn 
ysgafn  i  bregethu.  "  A  pha  un  bynag  ai  dyoddef  a  wna 
un  aelod,  y  mae  yr  hoU  aelodau  yn  cyd-ddyoddef ;  ai  an- 
rhydeddu  a  wneir  un  aelod,  y  mae  yr  holl  aelodau  yn  cydlaw- 
enhau." 

Fel  y  mae  gwahanol  aelodau  y  corfií  .yn  eu  sefyllfaoedd 
priodol  yn  gwasanaethu  eu  gilydd,  felly  y  mae  gwahanol 
ddoniau  yr  Eglwys  Gristionogol  yn  wasanaethol  y  naiU  Tr 
llall. 

4.  Fel  ymae  holl  aelodau  y  corff  dynolj  wrth  wasanaethu 
eu  gilyddy  yn  cydwasanaethu  i  gynydd  y  corff^  felly  y  mae 
gwahanol  ddoniau  yr  Eglwys  Gristionogol,  wrth  wasanaethu 
yn  eu  lleoedd  priodol,  yn  cydwasanaethu  i  adeiladaeth  corff 
Grist.  "  Ond  yn  awr  llawer  yw  yr  aelodau,  ond  un  corfif." 
Maeth,  cynydd,  ac  iechyd  y  corfif  ydyw  amcan  cydwasanaeth 
pob  aelod.  Wrth  wasanaethu  eu  gilydd  y  maent  yn  cydwàs- 
anaethu  y  corfií*  Yr  oedd  gelynion  yn  parotoi  i  wneyd  ym- 
osodíad  ar  ddinas  unwaith,  deallodd  y  trigolion  hyny  a  fifoi- 
sant  ymaith  oll,  ond  dau — un  dall,  ac  un  cloflf,  a  dyna  lle  yr 


Y  OÔÄFF  a'r  IGLWYS. 


oedd  y  ddau  drüam  wedi  eu  gadael  yn  ddigymhorth.  "  Wel 
meddai  y  dall  wrth  y  cloff,  pe  buasai  genyf  fì  lygaid  i  weled, 
ni  buaswn  i  fawr  o  dro  yn  rhedeg  ymaith/'  Y  mae  genyf  fì 
eithaf  llygaid/^  ebe  y  cloff,  "  pe  buasai  genyf  draed  i^m  cario." 
"  Mi  ddywedaf  i  ti  beth  a  wnawu  ni,"  ebe  y  llall,  mi  cymer- 
af  fì  di  ar  fy  nghefn,  cei  di  fod  yn  lle  llygaid  i  mi,  mi  fyddaf 
fìnau  yn  lle  traed  i  tithau  ; ac  felly  fu  ;  a  dîangodd  y  ddau. 

Y  naill  yn  gwasanaethu  y  llall,  ae  yn  cydwasanaethu  i  arbed 
bywydau  eu  gilydd.  Mae  gwahanol  ddoniau  yr  Eglwys  yn 
cydwasanaethu  i  gynydd  a  pherffeithiad  yr  Eglwys.  Y  rhai 
yn  wir  a  osododd  Crist  yn  ei  Eglwys.^'  Ac  a  roddes  rai  yn 
apostolion,  a  rhai  yn  broffwydi,  a  rhai  yn  efengylwyr,  a  rhai 
yn  fugeiliaid  ac  yn  athrawon, — i  berffeithio  y  saint  i  waith  y 
weinidogaeth  i  adeilad  corff  Crist;^^  Hyd  oni  ymgyfar- 
fyddom  oll  yn  wr  perffaith,  at  fesur  oedran  cyfìawnder  Crist." 
Un  amcan  vsydd  i'r  holl  lafur.  Er  f«d  yma  wahanol  ddoniau, 
eto  un  amcan.  Ac  y  mae  amryw  ddoniau,  eithr  un  Ysbryd; 
ac  y  mae  amryw  weinidogaethau,  eithr  un  Arglwydd  ;  ac  y 
mae  amryw  weithrediadau,  ond  un  Duw,  yr  hwn  sydd  yn 
gweithredu  pob  peth  yn  mhawb.^'  Canys  fel  y  mae  y  corff 
yn  un,  ac  iddo  aelodau  lawer,  a  holl  aelodau  yr  un  corff  cyd- 
byddont  lawer,  ydynt  un  corff ;  felly  y  mae  Crist  hefyd  ; 
h.  y.,  felly  y  mae  corff  Crist  hefyd.  "  Yr  Eglwys,  yr  hon  y  w 
ei  gorff  ef,  ei  gyflawnder  ef,  yr  hwn  sydd  yn  cyflawni  oll  yn 
oll.'^  0  herwydd  trwy  un  Ysbryd  y  bedyddiwyd  ni  oll  yn 
un  corff,  pa  un  bynag  ai  luddewon  ai  Groegwyr,  ai  caethion 
ai  rhyddion  ;  ac  ni  a  ddiodwyd  oll  i  un  Ysbryd."  Peiriant 
ydy w  Eglwys  Dduw,  mae  yma  fìloedd  o  fán  a  mawr  olwynion, 
ond  y  mae  y  cwbl  dan  reolaeth  y  Peirianydd  doeth  i'r  un  am- 
can.  Canys  yn  hyn  y  mae  y  gair  yn  wir,  Mai  arall  yw  hwn 
sydd  yn  hau,  ac  arall  yw  yr  hwn  sydd  yn  medi  ;  a'r  hwn  sydd 
yn  medi  sydd  yn  derbyn  cyflog,  ac  yn  casglu  ffrwyth  i  fywyd 
tragywyddol,  fel  y  byddo  i'r  hwn  sydd  yn  hau  a'r  hwn  sydd 
yn  medi  lawenychu  ynghyd.''  TJn  amcan  sydd  i  holl  lafar  yr 
hauwr  a'r  medelwr — "  casglu  ffrwyth  i  fywyd  tragywyddol.'^ 

Y  mae  gwahanol  ddoniau,  ond  un  amcan, 


Y  CORfF  A'È  EGLẀYS. 


84Î 


Ýn  nyddiau  yr  ÁngliydfiFurwyr  yr  oedd  Gweinidog  duwiol 
&r  enw  Ambrose"  Mostyn  yn  y  Pant  mawr,  ger  Llanfyllin,  a 
deuai  Yavassor  Powell  heibio  yn  aehlysurol,  ac  yr  oedd  ei 
weinidogaeth  yn  rymus  ac  argyhoeddiadol  iawn.  Un  pryd- 
nawn  Sadwrn,  yn  y  Pant  mawr,  ymddiddanai  Mr.  Mostyn  â 
phedwar  oedd  i  gael  eu  derbyn  dranoeth  ;  ac  yn  ol  yr  hen  ar- 
fer  dda  gofynai  iddynt  pa  beth  a  wasgodd  ar  eu  meddyliau  am 
fater  enaid  :  ac  atebent  oll  mai  gweinidogaeth  Yavassor  Pow- 
ell.  Llwfrhaodd  hyn  feddwl  Mr.  Mostyn,  ac  ofnai  na  alwyd 
mö  hono  i  bregethu,  onide  y  rhoddasld  iddo  eneidiau  yn  sehau 
ei  weinidogaeth.  Methodd  gysgu  trwy  y  nos,  ac  yr  oedd  yn 
glaf  dranoeth.  Yr  oedd  y  cyfeiUion  yn  ofìdus  oblegid  ei  an- 
hwyldeb.  Ond  aeth  un  hen  frawd  crafif  ato  a  deallodd  ei 
ddolur — ac  meddai,  "Chwi  wyddoch  mai  cooper  ydwyf  fi,  ac 
y  mae  genyf  lawer  ar  hyd  y  wlad  yn  tori  coed,  ond  myfì  sydd 
yn  eu  llunio  at  waith.  Mae  Yavassor  Powell  yn  myned 
fwyall  fìniog  i  gwympo  y  coed,  mae  eich  gwaith  ehwithau  yn 
yr  Eglwys,  iV  llunio  a'u  cymhwyso  ;  yr  ydych  eich  dau  yn 
angenrheidiol  fel  ofPerynau  i  barotoi  llestri  trugaredd  i  ddal  eu 
llon^d  o  ogoniant.^^  Codwyd  calon  y  Gweinidog,  a  daeth  o'i 
wely  at  ei  waith.  Y  Gweinidog  yn  y  pwlpud — yr  athraw  yn 
y  dosbarth — y  fam  ar  yr  aelwyd,  un  amcan  Vv  cwbl — "  adeil- 
adu  corfif  Crist.^'    "  Casglu  fifrwyth  i  fy  wyd  tragywyddoL" 

OL-NODIADAÜ. 

Mai  peth  pwysig  iawn  ydyw  i  hob  aélod  yn  Eglwys  Ddmo 
adnabod  ei  ddawn.  Deall  ei  dalent ;  yn  mha  gylch  y  gall  ef 
wasanaethu  crefydd  oreu.  0  !  gynifer  o  ddynion  sydd  wedi 
rhedeg  i  gylchoedd  a  andwyodd  eu  defnyddioldeb.  Mae  ysfa 
am  swydd  wedi  dinystrio  gwerth  llawer  aelod  gwasanaethgar. 
Mae  gan  bob  dyn  ryw  gymhwysder  i  wasanaethu  crefydd  ;  ac 
ond  iddo  ddeall  ei  dalent,  a'i  gwrteithio,  gaU  fod  yn  ddefnydd- 
iol  iawn. 

Ydylai  gwahanol  aélodau  yr  Eglioys  barchii  a  gwerthfaior- 
ogi  doniau  eu  gilydd.    Yn  yr  amrywiaeth  y  mae  yr  hardd- 


348 


Y  CORPF  a'r  EôLWYS. 


wch.  Y  mae  llawer  dyn  mor  gal  a  hunanol  fel  nad  oes  gwerth 
yn  ei  olwg  yn  neb  ar  nad  y w  yn  dwyn  ei  ddelw  ef.  Eiddo 
cyffredin  yr  Eglwys  ydyw  yr  holl  ddoniau,  a  dylem  ymhyf- 
rydu  ynddynt  oll. 

Mai  peth  peryglus  ydyw  bod  yn  aelod  difrwyth  a  gwywèd- 
ig  yn  Eglwys  Dduw.  Mae  perygl  i^r  dyn  ei  hun,  a  pherygl 
i'r  Eglwys  oddiwrth  hyny.  Mae  goddef  aelod  drwg  mewn 
corff  wedi  nychu  y  cyfansoddìad  lawer  gwaith  ;  buasai  ei  dori 
ymaith  mewn  pryd  yn  arbed  y  by wyd.  "  Goddef  y  rhai  drwg," 
oedd  bai  mawr  Eglwys  Asia.  Mae  aelodau  gwy  wedig,  meirw, 
yn  Iladd  nerth  yr  Eglwys. 

Mai  peth  pur  ddifrifol  ydyw  diarddel  aelod  o  Eglwys 
Dduw.  Tori  aelod  oddiwrth  gorff  ydyw  ;  ac  nid  oes  neb  a 
wna  hyny,  ond  wedi  i  bob  peth  arall  fethu.  Ni  ddylid  diar- 
ddel  mewn  nwyd,  a  byrbwylldra,  a  dialgarwch,  ac  mewn  ys- 
bryd  plaid  ;  ond  wedi  pob  ymdrech  gan  y  dynion  mwyaf  ys- 
brydol  i  adgyweirio  y  cyfryw  un  mewn  ysbryd  addfwynder. 
Ac  y  mae  rhyw  deimlad  yn  parhau  yn  Eglwys  Dduw  dros  y 
gwrthgilwyr.  Mae  rhyw  ddwysder  mwy  yn  ei  gweddiau  pan 
y  daw  at  y  gwrthgilwyr.  Dywedai  dyn  gollodd  ei  fraich  fod 
rhyw  gydymdeimlad  byth  rhyngddo  â  hi ;  nîs  gallasai  oddef 
cyfeirio  ati  heb  fod  rhyw  deimlad  yn  myned  trwyddo.  Felly 
hefyd  y  mae  rhwng  Eglwys  Dduw  a'r  gwrthgilwyr.  Nid 
mewn  nwyd  y  dylid  taflu  neb  allan  o  Eglwys  Dduw.  Un- 
waith  yr  ânt  allan,  anhawdd  fydd  eu  dychwelyd.  Mae  Ilawer 
yn  wan  a  gwywedig,  ond  dylid  arfer  pob  dylanwad  er  "  sicr- 
hau  y  pethau  sydd  yn  ol,  y  rhai  sydd  barod  i  farw."  A'r 
gorchwyl  diweddaf,  wedi  i  bob  peth  arall  fethu,  ydyw  iY  Eg- 
Iwys  "  fwrw  y  dyn  drygionus  hwnw  o'u  plith.'^ 

Mae  yr  olwg  y  mae  y  testyn  yn  ei  roddi  ar  Eglwys  Dduw 
yn  ein  dysgu  mai  "itnî/tü  Ai;"  ac  mai  un  amcan  sydd  iV 
holl  weithrediadau  ;  a  phan  y  bydd  ysbryd  y  testyn  yn  cael  ei 
weithio  allan  yn  Ilawn,  bydd  gweddi  Crist  wedi  ei  hateb-- 
*^  Fel  y  byddont  oll  yn  ün/' 


PREGETH  XXII. 


YR  OBSAF  GENHADOL  GYNTAF. 


Luc  xxiv.  47. 
"  Gan  ddechreii  yn  Jerusalem.'' 


Llefarwyd  y  testyn  ar  un  o'r  amgylchiadau  hynotaf  a  gym- 
erodd  le  erioed.  Rhoddir  yn  y  bennod  hon  adroddiad  pwysig 
o  hanes  yr  Arglwydd  lesu  Grist  ;  "  y  gwr  gofidus  a  chynefin 
â  dolur."  Ei  ymddangosiad  iV  ddisgybUon  wedi  ei  adgyfod- 
iad — a'r  geiriau  grasusoP^  a  ddyferodd  dros  ei  wefusau. 
Cyhoeddodd  dangnefedd  Vw  meddyliau  brawychus — cysurodd 
eu  calonau  trallodus — "  dangosodd  iddynt  ei  ddwylaw,  a'i 
ystlys"  er  perfí'aith  argyhoeddiad  Vw  meddyliau — esboniodd 
iddynt  y  gyfraith  a'r  proffwydi  am  dano  ei  hun'^ — ''agorodd 
eu  deall  fel  y  deallent  yr  ysgrythyrau  awdurdododd  hwy  i 
fyned  a  phregethu  edifeirwch  a  maddeuant  pechodau  yn  ei 
enw  ef  yn  mhlith  yr  holl  genhedloedd — a  sefydlodd  ar  Jeru- 
salem  fel  gorsaf  gychwynol  eu  llafur  "  gan  ddechreu  yn  Jeru- 
salem."  Mae  lesu  Grist  yma  yn  sefyll  mewn  lle  hynod,  y 
rhan  ddyoddefol  ol  waith  wedi  eigwblhau — a^r  oruchwyliaeth 
Wemidogaethol  oedd  i  ddwyn  ei  achos  yn  mlaen  ar  gael  ei  sef- 
ydîu.  Y  Gwaredwr  wedi  marw  ac  adgyfodi,  a'r  disgybUon 
yn  cael  eu  hawdurdodi  i  fyned  iV  holl  fyd  i  hysbysu  hyny. 
Mae  ''y  cwpan  a  roddes  y  Tad  iddo  Vw  yfed/'  gwaddod  y 
cwpan  erchyll,"  wedi  ei  sychu.  Mae  y  cleddyf  gloyw,  a  dysg- 
laer  a  ddeffrodd  iV  daro,  wedi  ei  lonyddu  a4  ddigoni  mewn 
aberth,  ac  wedi  dychwelyd  yn  ol  Pw  wain.  Mae  dydd  tym- 
hestlog  arllwysiad  cymylau  y  dialedd  wedi  pasiö,  a'r  awyr- 


YK  0K8AF  6ENHAD0L  GyNTÂF. 

gylch  wedi  cUrio.    Mae  y  gwinwryf  wedi  eu  sathru,  a'r  gwin- 
gafnau  wedi  ea  gorlenwi.    Mwyach  nid  y w  ei  gnawd  briwedig 
yn  crogi  ar  bren— ei  ben  dolurus  dan  y  goron  ddrain— na'r 
bicell  yn  cael  ei  chladdu  yn  ei  galon  glwyfus.    Mae  melldith  y 
ddeddf— grym  pechod— colyn  angau-llid  y  ddaear-cyn- 
ddaredd  uffern— a  digter  Duw  loedi  cydarllwys  eu  digofaint 
arno.    Mae  darostyngiad  y  bedd  byth  wedi  pasio— y  cadwyü- 
au  wedi  dryHio— y  barau  wedi  eu  chwiIMwio- angau  wedi"  ei 
goncro— agoriadau  ei  gelloedd  wedi  eu  hyspeilio.    "  Yr  hwn 
oeddanerth  marwolaeth  "  ganddo  wedi  ei  ddinystrio— a'r 
Tywysog  gorchfygol  a'i  droed  ar  wddf  angau  yn  bloeddio, 
"bywydwyfynoesoesoedd."    Ac  yn  rhoddi  yr  awdurdocí 
i'w  weision  ffyddlonaf  i  fyned  allan  i'r  byd  i  gyhoeddi  y  new- 
yddion,  a  gwneyd  yn  hysbys  trwy  yr  holl  ddaear  y  bendithion 
pwrcasedig  trwy  ei  lafur.    "  A  phregethu  edifeirwch,  a  madd- 
euantpechodauyneienwefynmhlith  yr  holl  genhedloedd  ; 
gan  ddechreu  yn  Jerusalem." 

Eu  swyddogaeth  ;  "  pregethu  "— esbonio,  eglaro,  cyhoeddi,  ' 
mynegi  gwirioneddau  yr  efengyl.  Mae  mewn  gwir  bregethn 
oleuo  y  deall— gwresogi  y  serchiadau— a  deffroi  y  gydwybod. 
Gwna  y  cyntaf  ddyn  yn  bregethwr  synwyrol.  Gwna  yr  ail 
ddyn  yn  bregethwr  bywiog.  Gwna  y  trydydd  ddyn  yn  breg- 
ethwr  difrifol.  Ond  y  tri  gyda'i  gilydd  a  wna  ddyn  yu  "  wei- 
nidog  da  i  lesu  Grist." 

Testyn  eu  gweinidogaeth ;  "edifeirwch  a  maddeuant  pech- 
odau."  Mae  edifeirwch  yn  tybied  fod  ryw  gamwri  wedi  bod, 
y  camwri  mawr  yma  oedd  "croeshoeHo  Arglwydd  y  bywyd.'' 
Mae  edifeirwch  yn  cynwys  gofid  dwys  am  bechod—casineb 
gwirioneddol  at  bechod— cyfaddefiad  gonest  o  bechod— ac 
ymadawiad  Ilwyr  â  phechod ;  "pregethu  edifeirwch  es- 
bonio  iddynt  beth  ydyw,  a  dangos  y  priodoldeb  o  hono.  "  A 
maddeuantpechodau;"  cyhoeddi  fod  maddeuant— egluro  tel- 
erau  maddeuant— a  chyfeirio  at  ffrwythau  maddeuant.  Mae 
edifeirwch  a  maddeuant  wedi  eu  cysylltu  â'u  gilydd,  mae  y 
naill  yu  ddyledswydd  dyn,  a'r  Ilall  yn  ras  Duw. 


YE  OBfiAF  GENHABOL  GYì^AT. 


851 


Byìfaen  cyhoeddiad  y  genadwri ;  "  yn  ei  enw  ef."  Yn  ei 
áwdurdod  ef ;  ac  yn  ei  haeddsant  ef.  Defnyddir  yr  ymadrodd 
yn  ei  enw  ef  "  yn  y  ddau  ystyr.  Ni  a  welsom  un  yû  bwrw 
allan  gythreuliaid  yn  dy  enw  di  ;  "  hyny  ydy w,  yn  dy  awdur- 
dod  di.  "  Yn  enw  lesu  o  Nazareth  cyfod  a  rhodia  ;  hyny 
yw,  yn  ei  awdurdod  ef.  "  Ac  nid  oes  iachawdwriaeth  yn  neb 
arall,  ac  nid  oes  enw  arall  dan  y  nef  wedi  ei  osod  yn  mhlith 
dynion  trwy  yr  hwn  y  mae  yn  rhaid  i  ni  fod  yn  gadwedig.^^ 
Yn  ei  haeddiant  ef.  A  hyn  fu  rhai  o  honoch  chwi,  eithr 
chwi  a  olchwyd,  eithr  chwi  a  sancteiddiwyd,  eithr  chwi  a  gyf- 
iawnhawyd  yn  enw  yr  Arglwydd  lesuP  Yn  ei  haeddiant  ef. 
Gallwn  ei  gymeryd  yma  yn  y  ddau  olygiad.  Myned  allan  i 
bregethu  yn  ei  awdurdod  ef — wedi  en  danfon  ganddo  ef — a 
chyhoeddi  maddeuant  yn  ei  haeddiant,  ei  aberth,  ei  gyfryng- 
dod  ef.      Yn  eî  enw  ef." 

Gylch  y  loeinidogaeth ;  "  yn  mhlith  yr  holl  genhedloedd.^^ 
O^r  blaen  gwaherddid  hwy  i  fyned  i  ffordd  y  Cenhedloedd." 
Ond  yn  awr  y  mae  canolfur  y  gwahaniaeth  wedi  ei  dynu 
ymaith."  Yn  Nghrist  lesu  nid  oes  nac  luddew  na  Groeg- 
wr,"  enwaediad  na  dienwaediad,  ond  Un  Arglwydd  ar  bawb, 
sydd  oludog  i  bawb  sydd  yn  galw  arno."  Mae  "  gras  Duw 
wedi  ymddangos  yn  dwyn  iachawdwriaeth  i  bob  dyn.^^  Mae 
lawn  wedi  ei  roddi  dros  bechodau  yr  holl  fydP  Mae  lesu 
Grist  wedi  "  marw  dros  bawb^  a  thrwy  ras  Duw  wedi  proíì 
marwolaéth  dros  bob  dyn.^^  Gan  hyny  y  mae  gwyneb  y  wei- 
nidogaeth  "ar  holl  gyrau  y  ddaearP  Mae  llais  ar  "  bob  un 
sydd  a  chlustiau  ganddo."  Mae  ei  darpariadau  ar  gyfer  ''poö 
creadurr  Mae  ei  galwadau  ar  yr  holl  fyd  ;  a'i  thestyn  i 
gael  ei  bregethu  "  yn  mhlith  yr  holl  genhedloedd.^^ 

Gorsaf  gychwynol  ei  llafur;  '*gan  ddechreu  yn  Jerusa- 
lem Jerusalem  oedd  gorsaf  gychwynol  yr  apostolion. 
Mae  hyny  yn  eglur  yn  eu  hawdurdodiad.  Mae  neiUduol- 
rwydd  yn  y  gorchymyn — mae  gofal  wedì  ei  gymeryd  i  ddy- 
weyd  wrthynt  pa  le  i  ddechreu.  Nid  dygwyddiad  oedd 
hyu  ;  rhaid  fod  rhy w  reswm  drosto,  a  rhy w  egwyddorion  neill- 


852 


YR  0RSAP  GENHADOL  GYNTAP. 


duol  yn  caei  eu  dadblygu  ynddo,  yr  hyn  fydd  testyn  ein  hym- 
ehwiliad. 

Paham  "  Gan  ddèchreü  yn  Jerüsalem?'' 
Yr  oedd  sefyllfa  y  ddinas  a'i  chyfleusderau  gwladol  a  ehym- 
deithasol  yn  gwneyd  hyny  ynddo  ei  hun  yn  dra  phriodol  ;  ond 
yr  oedd  hefyd  amcanion  neillduol  yn  ngolwg  yr  Arglwydd 
lesn  Grist  wrth  orchymyn  felly.    Paham  yn 

1.  Er  anrhydeddu  gosodiadau  dwyfol  yr  hen  oruchwyl' 
iaeth,    Cyfundraeth  ddwyfol  oedd  luddewaeth.  Cyfaddas- 
wyd  hi  i'r  byd  yn  ei  sefyllfa  fabanaidd,  yr  oedd  i  fod  "  ein 
hathraw  ni  at  Grist,"  ac  i  barhau  "  hyd  amser  y  diwygiad.^' 
Gan  yr  Arglwydd  y  cawsant  eu  cyfreithiau.    Efe  a  ordein- 
iodd  eu  swyddogion,  benododd  eu  haberthau,  sefydlodd  eu 
defodau,  apwyntiodd  eu  gwyliau,  ac  a  nododd  eu  terfynau— 
"  y  winllan  ydoedd  a  blanodd  ei  ddeheulaw.''    Yv  oedd  yn 
eiddigeddus  iawn  dros  ei  ordeiniadau,  a  blinai  yn  dwyn  beich- 
iau  seremoniol  y  rhai  a  wnant  ^^orchymyn  Duw  yn  ddirym 
trwy  eu  traddodiadau  eu  hunain.'^    luddew  oedd  lesu  Grist, 
o'r  rhai  yr  hanodd  Crist  yn  ol  y  cnawd,^^  a  dangosodd  ymos- 
tyngiad  manwl  i  ordeiniadau  dwyfol  y  grefydd  luddewig.  Yr 
oedd  lesu  Grist  yn  luddew  llawer  mwy  defosiynol  na'r  rhai 
a1  beient  o  eisiau  dilyn  eu  defodau  cnawdol  hwy.  Jerusalem 
oedd  gorseddfa  luddewaeth,  dyma  eisteddfa  crefydd  yr  hen 
oruchwyliaeth,  dyma  "y  man  Ile  yr  oedd  yn  rhaid  addoli," 
oddiyma  yr  oedd  y    gyfraith  i  fyned  allan,  a  gair  yr  Argl- 
wydd  i  gychwyn.'^    Safai  "  y  ddinas  sanctaidd mewn  Ilan- 
erch  gysegredig,  amddiÖynid  hi  gan  y  mynyddoedd  o  amgylch, 
sibrydai  y  Cedron  rhwng  y  ceulanau,  a  dyfíryn  Jehosaphat  a 
addurnid  â  phrydferthion  natur.    Mae  wedi  ei    hadeiladu  fel 
dinas  wedi  ei  chydgysylltu  ynddi  ei  hun  ;  "  ei  thyrau  a  ddyr- 
chent  eu  penau  i'r  nefoedd,  ei  rhagfuriau  a  herient  arfau  y 
gelynion,  a  harddwch  ei  phalasau  a^i  gwnelai  "  yn  degwch 
bro,  Ilawenydd  yr  holl  ddaear.^'    Ond  ei  phrif  ogoniant  òedd 
y  deml,  cysegr  yr  Anfeidrol,  "  preswylfa  Duw  gyda  dyn  ar  y 
ddaear,''  eisteddle  y  presenoldeb  Dwyfol,  lle  y  safai  y  drngar- 


YR  ORSAP  GENHADOL  GYNTAF. 


353 


eddfa,  am  yr  hon  y  dywedodd  Duw  Myfi  a  gyfarfyddaf  à 
thi  yno."  Jerasalem — dyma  "  ddinas  y  brenin  mawr."  Yma 
"  Daw  yn  ei  phalasau  a  adwaenir  yn  amddiffynfa,"  bendithiai 
ei  thlodion  â  lluniaeth,  gwisgai  ei  hoffeiriaid  âg  iachawdwr- 
iaeth,  a'i  saint  dan  o-anu  a  ganant."  Yma  yr  oedd  eisteddfa 
cyfiawnder — gorseddfeinciau  barn,  gorseddfeinciau  tŷ  Daf- 
ydd,'^  cynullfan  addoUadau  crefyddol  yr  hen  oruchwyUaeth, 
lle  y  cynalient  eu  gwylìau  arbenig,  ac  y  dygent  aberthau  iV 
cyflwyno  i  Arglwydd  yr  holl  ddaear.  Yr  oedd  calon  yr 
luddew  yn  rhwym  wrthi.  Dyma  "  ddymuniant  ei  lygaid," 
ymhyfrydai  yn  ngheryg  ei  muriau,  carai  Iwch  ei  heolydd — Os 
anghofiaf  di  Jerusalem,  anghofied  fy  neheulaw  ganu  ;  glyned 
fy  nhafod  wrth  daflod  fy  ngenau,  oni  chofiaf  di,  oni  chodaf 
Jerusalem  goruwch  fy  llawenydd  penaf."  Yn  awr,  gan  fod 
Cristionogaeth  yn  llyncu  luddewaeth  iddi  ei  hun — y  cyntaf  yn 
cael  ei  symud  er  rhoddi  lle  i^r  ail — nid  oedd  dim  yn  fv/y  na- 
turiol  a  rhesymol  nag  i^r  cyhoeddiad  cyntaf  o  honi  gymeryd 
lle  yn  eisteddfa  luddewaeth.  Nid  oes  yma  unrhyw  ddirmyg 
ar  luddewaeth,  na  gwrthodiad  o'r  luddewon  ;  oblegid  cyfeir- 
iodd  ei  llais  yn  gyntaf  atynt,  a  rhoddwyd  y  cynyg  cyntaf  idd- 
ynt  hwy,  i  arddangos  fod  anrhydedd  yn  cael  ei  gysylltu  á^r 
hen  oruchwyliaeth  fel  trefniant  paratoawl  i  "  weinidogaeth 
fwy  rhagorol." 

2.  ŵ  tystiolaeth  o  ddwyfoldeh  awdurdod  yr  Efengyl.  Mae 
Cristionogaeth  yn  cychwyn  aUan  gan  ddwyn  rhywbeth  di- 
eithr  i  glustiau  dynion.'^  Honiadau  uchel  ei  gweinidogaeth 
ydyw  ''farw  o  Grist  dros  ein  pechodau  ni,  a'i  gladdu,  a'i  gyf- 
odi  y  trydydd  dydd."  Ar  y  colofnau  hyn  y  mae  teml  Crist- 
ionogaeth  yn  sefyU.  Os  cyfododd,  sicr  iddo  gael  ei  gladdu  ; 
os  claddwyd  ef,  sicr  iddo  farw.  Nid  rhyfedd  fod  adgyfodiad 
Crist  yn  cael  Ue  mor  eglur  yn  y  weinidogaeth  apostolaidd. 
Dyma  brif  golofn  Cristionogaeth.  Gwadu  y  ffaith  yma  fydd- 
ai  yn  ddymchweUad  arni.  Ofer  yn  wir  fydd  ein  pregeth  nî, 
ofer  hefyd  yw  eich  ffydd  chwithau.^'  Yn  awr,  nid  yw  y  pwnc 
yma  ddim  wedi  ei  adael  iV  benderfynu  rhwng  Uwythau  a 


YR  ORSAF  GENHADOI,  6YNTAP. 

chenedlaethau  heb  gyfle  i  farnu  cywirdeb  y  ffeithîau  ;  oad 
gorchymynodd  Crist  iV  ddysgyblion  r  fyned  iV  pregethu  yn 
gyntaf  yn  y  lie  y  dygwyddasant.    Yma  gwelwn  ei  dwyfoldeb 
yn  ei  chyhoeddiad  cyntaf.    Cymerasai  twyllwyr  faasent  am 
sefydlu  crefydd  newydd  Iwybr  tra  gwahanol.    Cihasent  yn 
mhell  o'r  fan  yr  honent  i  hyny  gymeryd  lle,  dylanwadasent  ar 
anwybodaeth  a  hygoeledd  dynion,  gochelasent  ddwyn  eu  syn- 
iadau  i'r  golwg  yn  nghlyw  y  craff  a'r  deaîlgar,  ac  ymgroesas- 
ent  rhag  unrhyw  ymchwiliad  iV  haeriadan.    Ond  esbooiwyd 
didwylledd  yr  Efengyl  yn  ei  chynygiad  cyntaf  Mynodd 
Crist  iV  ddysgyblion  fyned  i  le  amlaf  y  bobloedd,  i  synagogau 
yr  luddewon,  i  ddinas  Jerusalem,  i  glyw  y  rhai  a'i  croeshoel- 
lodd  ef,  ac  i  bregethu  rhinwedd  ei  aberth  cyn  iV  waed  sychu 
oddiar  bren  y  groes.    Nis  gallasai  y  pethau  hyn  fod  yn  dwyll. 
Nid  oedd  yn  haws  ffngio  yn  Jerusalem  nag  a  fyddai  ffugio  yn 
Nghymru:  oblegid  yr  oedd  yn  y  byd,  y  pryd  hwnw,  lawn 
cystalíbarnwyr  ar  ffeithiau  ac  sydd  yn  awr.    Ac  yn  sicr  nid 
oedd  ffafr  iddynt :  oblegid  yr  oeddynt  yn  cynyg  chwyldröad 
trwyadl  yn  nodwedd  ac  ysbryd  crefydd  yr  oes.    Tr  oedd 
ganddynt  uchelgaîs  sanctaidd  i  ymgyraedd  ato,  dim  Ilai  na 
llwyr  ddymchweüad  holl  grefyddau  y  byd  er  cael  lle  iV  cref- 
ydd  newydd  hwy.    Nid  cynyg  duw  newydd  yn  nheml  yr  eilun, 
ond  gosod  yr  eilua^a'i|deml  ■  ar  dân,  a  seremoniau  yr  luddew 
yn  wenfflam,  a  chodi  oraclau  Cristionogaeth  i  fynu  i  ddysgu  y 
byd.    Nid  gofyn  caniatad  i  enrolio  enw  lesu  o  Nazareth  yn 
mysg  duwiau  y  byd ;  ond  tafla  yr  holl  ddelwau  a'r  duwiau  i'r 
wadd  ac  i'r  ystlymod,  a  chyhoeddi  yn  uchel  lle  y  clywo  yr 
addolwyr,— "ün  Duw  sydd,  ac  un  cyfryngwr  hefyd,  rhwng 
Duw  a  dynion,  y  dyn  Crist  lesa."    Nid  ymofyn  darn  o  dir  i 
godi  teml  i  Grist,  dalcen  yn  nhalcen  a  themlau  yr  eilunod, 
ond  chwalu  eu  temlau  hwy  i'r  Ilawr,  ac  ar  yr  adfeilion  godí 
teml  i  "Arglwydd  yr  holl  ddaear."    Mae  yr  amcan  yn  uchel, 
ond  pa  le  y  cynygir  y  grefydd^newydd  yma  i  ddeehreu  ?  "Yn 
Jerusdem  !"    Pe  na  buasai  yn  ddwyfol,  buasai  yn  wallgof- 
rwydd  el  chynyg  yn  Jerusalem,  dymchwelasid  hi  ar  unwaith, 


YR  ORSAF  e^ENHADOL  GYNTAF. 


355 


cauasid  genau  ei  phregethwyr  gan  anghymeradwyaeth  y  bobl, 
profasid  ei  honiadau  yn  gelwyddog  gan  fil  o  dystion,  a'gordoi- 
asid  ei  hamddiffynwyr  á  gwawd  a  chywilydd.  Ond  er  fod 
hoU  ragfarnau  yr  luddewon  yn  erbyn  ei  dylanwad,  ei  dysgeid- 
iaeth  yn  ei  gwaradwyddo,  eu  hawdurdod  yn  ei  gormesu,  a'i 
sylfaenydd  wedi  marw  mewn  gwarth  yn  y  lle  o  farwolaeth 
/  felldigedig  y  groes eto,  y  fath  oedd  eu  hyder  diofn  yn  nghy- 
wirdeb  eu  hachos,  a'u  crediniaeth  yn  nwyfoldeb  eu  cenadwri, 
fel  y  safasant  heb  ymgeisio  am  ffafr  dynion,  nac  ymollwng  dan 
yr  holl  anfanteision  ;  safasant  brawf  yn  ngoleu  haul,  cyhoedd- 
asant  y  ffeithiau  yn  llygaid  goleuni,  datgauasant  eu  cenadwri 
yn  nghlyw  y  llofruddion,  ac  wele  seliau  eu  gweinidogaeth  yn 
amlwg  :  gair  Duw  a  gynyddodd,  a  rhifedi  y  dysgyblion 
yn  Jerusalem  a  amlhäwyd,  a  thyrfa  fawr  o'r  Offeiriaid  a 
ufuddhasant  i'r  ffydd."  Mae  y  frawddeg  fechan  yma  yn  llef- 
aru  cyfrolau  dros  ddwyfoldeb  yr  Efengyl.  Gan  ddechreu  yn 
Jerusalem." 

3.  Er  pì^ofi  cymhwysder  ac  effeühiolriüydd  y  drefn.  Yr 
oedd  ei  chynyg  yn  Jerusalem  yn  dystiolaeth  o'i  dwyfoldeb,  ac 
y  mae  ei  chymhw^àsder  iddynt  yn  brawf  o'i  heffeithiolrwydd. 
Os  etyb  yma,  gellir  anturio  gyda  hi  i  bob  man  arall ;  obìegid 
os  oedd  Jerusalem  wedi  ei  dyrchafu  yn  uchel  mewn  breintiau, 
yr  oe'Sd  hefyd  wedi  ei  darostwng  yn  isel  trwy  ei  phechodau. 
Os  ynddi  y  llefarai  oraclau  y  nefoedd,  ynddi  hefyd  yr  oedd 
pechodau  a'i  darostyngai  hyd  yn  nffern.  Lliwiwyd  ei  heolydd 
â ''gwaed  y  saint,  gwaed  y  proffwydi,  a  gwaed  y  rhai  cjf- 
iawn."  Ynddi  yr  oeddi  llofruddion  Arglwydd,  y  bywyd,  y 
rhai  a  drochodd  eu  dwylaw  yn  ngwaed  y  Ceidwad,  ac  a  rwyg- 
oddyr  awyr  â'r  floedd  ofhadwy — ^^Ymaith  ag  ef^  croeshoelier 
ef  Ond,  meddai  lesu  Grist,  cynygiwch  y  drefn  yna  i 
ddechreu;  ac  os  gweithîa  hi  i/na,  ''Ewch  i'r  holl  fyd"  wedi 
hyny.  Wrth  dreio  peiriant  newydd,  rhoddir  mwy  o  nerth  a 
phwysau  arno  nag  fy  dd  eisiau  yn  arferol,  fel  os  deil  hyny^  y 
cyflawna  y  gwaith  cyffredin  gyda  rhwyddineb.  Treiwyd 
peiriant  gras  yn  JeTusalem.    Ár  ddydd  y  Pentecöst  y  gwnaed 


356 


TR  ORSAF  GENHADOL  GYNTAF. 


y  prawf.    Yr  oedd  yno  dyrfa  fawr  wedi  dyfod  yn  nghyd  o 
wahanol  fanau,  a'r  dynion  caletaf  y  safodd  pregethwr  uwch  eu 
penau  erioed ;  chwarddeut  am  ben  yr  addolwyr,  gwawdient 
ddisgyniad  y  tafodau  gwahanedig  megis  o  dán,  a  haerent  mai 
meddwon  oedd  y  bobl  oedd  dan  deimladau  gwir  grefydd©!  yn 
addoli  Duw.    Safodd  Pedr  i  fyny  y  pregethwr  dewr,  gwrol,  a 
thanllyd ;  ac  wedi  '^ei  wisgo  â  nerth  o'r  uchelder  disgynai 
ei  weinidogaeth  yn  gawodydd  tanllyd  ar  y  gynuìleidfa,  cerddai 
awdurdod  ei  eiriau  fel  hylif  cysegredig  trwy  y  dyrfa  ;  yr  oedd 
pob  meddwl  yn  rhwym  gan  feddwl  y  pregethwr,  pob  calonyn 
deml  neillduedig  iV  destyn,  a  phob  mynwes  wedi  ei  thwymno 
gan.gariad  y  gwirionedd.    Yr  oedd  y  dyrfa  ar  eu  traed  yn 
llawn  llygaid  yn  craffu  arno,  ac  yn  derbyn  y  weinidogaeth  o1 
enau  "  fel  y  ddaear  yn  yfed  y  gwlaw,^'  a'r  genadwri  yn  ^'dis- 
gyn  fel  gwlithwlaw  ar  irwellt,  neu  gawodydd  ar  laswellt,"  nes 
y  torwyd  ar  draws  cadwyn  hyawdledd  ysbrydoledig  y  preg- 
ethwr  gan  fonllefau  y  miloedd  wedi    eu  dwys  Ugo  yn  eu  cal- 
on,"  Ha,  WYR  FRODYR,  BETH  A  WNAWN  Ni?^'    Dyna,  mae  y 
peiriant  yn  brofedig,     Ewch  i^r  holl  fyd,"  bellach.    Y  drefn 
orchfygodd  yna,  gall  orchfygu  yn  mhob  man.    Nid  yw  fod  y 
drefn  wedi  ateb  yno,  yn  ei  gwneyd  ynddi  ei  hun  yn  ddim 
gwell ;  ond  y  mae  yn  rym  mawr  i  ni  ei  phregethu,  ac  yn  gal- 
ondid  mawr  i  chwithau  i  wneyd  derbyniad  o  honi.    Nid  yw 
fod  meddyginiaeth  wedi  gwella  eraill  yn  ychwanegu  un  gradd 
at  ei  rhinwedd,  ond  y  mae  yn  wroldeb  mawr  i  feddwl  y  claf  i 
wneyd  prawf  arni.    Mae  meddyginiaeth  gras  yn  brofedig. 
Mae  tystion  luaws  yn  barod  i  godi  i  brofiy  gwirionedd.  *'Efe 
a  ddichon  hefyd  yn  gwbl  iachâu."    Y  mae  achubiaeth  pech- 
aduriaid  mawr  yn  gof-golofnau  eglur  o  ras  mawr,  ac  yn  dang- 
os  cymhwysder  ac  effeithiolrwydd  y  drefn  i  '^achub  hyd  yr 
eithaf."    Dywedai  yr  hybarch  John  Newton  wrth  Mr.  Jay  o 
Bath,  pan  oedd  yn  ddyn  ieuanc  wedi  ei  benodi  i  draddodi  y 
bregeth  genhadol,  ac  mewn  gradd  o  amheuaeth  a  ddaeth  yr 
amser  i  efengyleiddio  y  byd,  ''Fy  mraiod  ieiianc,^^  ebe  Mr. 
Newton,  gyda  thôn  ddifrifol,  gynhyrfus;  "  níá  loyf  wedi  ani' 


YR  ORSAF  GENHADOL  GYNTAF. 


35t 


heu  gallu  Duw  %  achuh  y  hyd  hyth  erypryd  yr  achuhodd  efe 
JiJ^  Fellj  y  dy wedwn  ninau,  y  drefn  a  orchfygodd  yn  J eru- 
salem,  mae  yn  alluog  i  orchfygu  y  byd.  Teimlwn  betrusder  a 
digalondid  yn  ein  meddwl  gyda  golwg  ar  debygolrwydd  dyeh- 
weliadrhai  o'n  gwrandawyr-sydd  wedi  dal  y  gweinidogaethau 
llymaf,  a  goroesi  nerthol  ddiwygiadau,  nes  y  clywn  ni  ambell 
i  bechadur  mawr,  fel  Saul  o  Tarsis,  o'r  dyfnder  yn  gwaeddi, 
*'Myfi  a  gefais  drugaredd:'  Á  thra  y  byddo  adsain  hyny  yn 
ein  clustiau, — ^ildwn  ni  ddim  i  ddamnio  y  penaf :  oblegid 
"  gallu  Duw  yw  hi  er  iachawdwriaeth  i  bob  un  sydd  yn 
credu." 

4.  Er  arddangos  hynawsedd  a  maddeugarwch  calon  y 
Ceidwad.  Gan  ddechreu  yn  Jerusalem."  Beth  !  a  gaiff 
Jerusalem  gynyg  ?  Jerusalem—j  ddinas  y  disgynodd  caw- 
odydd  ei  addysgiadau  arni  yn  ofer.  Jerusalem — y  ddinas 
chwarddodd  yn  ngolwg  ei  ddagrau  pan  wylai  drosti.  Jeru- 
salem—J  ddinas  y  cablwyd  ei  enw,  y  gwawdiwyd  ei  wyrthiau, 
y  cyhuddwyd  ef,  fod  cyngrair  rhyngddo  â  chythreuliaid  uffern, 
ac  yr  hyrddiwyd  ef  fr  groes  fel  adyn  gwrthodedig  gan  gym- 
deithas.  Gallasem  ddysgwyl  ei  glywed  yn  dyweyd  mewn 
llidiawgrwydd  angerddol — ''A  phregethu  edifeirwch  a  madd- 
euant  pechodau  yn  ei  enw  ef  yn  mhlith  yr  holl  genedloedd  f 
ond  na  sanged  gwadnau  eich  traed  balmant  ysgymunedig  Je- 
rusalem,  torer  hi  ymaith  yn  anobeithiol  ac  yn  anadferol,  dis- 
gyned  tân  Duw  oV  nefoedd  ac  ysed  drigleoedd  yr  anwir  a 
llosger  ffau  y  llofruddion  ;  mewn  un  awr  bydded  ei  chosb  hi, 
yn  anghyfanedd  a  heb  drigianydd  ygadawer  hi,  ac  a  gorUfiad 
dialeddol  cyfìawnder  ysguber  hi.  Cyfoded  Duw,  a  gwas- 
garer  ei  elynion."  Y  cyfryw  fuasai  iaith  teimladau  dynol 
uwchben  y  fath  lofruddion  ysgeler  ;  ood  ymbwyllwch  a  gwran- 
dewch  ar  neillduolrwydd  eu  hawdurdodiad, — ''A  .phregethu 
edifeirwch  a  maddeuant  pechodau  yn  ei  enw  ef  yn  mhUth  yr 
hoîl  genedloedd,  gan  ddechreu  yn  JerusalemP  Ehowch 
gynyg  iddynt,  a  rhowch  y  cynyg  cyntaf  iddynt.  0  galon 
haelfrydig  1    0  deimlad  tosturiol !    0  fynwes  faddeugar  ! 


358 


¥R  ORSAF  6ENHAD0L  GYNTAF. 


Ceidwad  djn  !  Un  o'i  eiriau  olaf  ef  cyn  marw  ydoedd,— ''O 
Dad  maddeu  iddynt  P'  ac  un  o'i  eiriau  cyntaf  wedi  adgyfodi 
ydoedd  — "G^an  ddechreu  yn  Jerusalem  Melldithiai  Daf- 
ydd  ei  elynion  gyda^i  anadl  ddiweddaf,  a  thyngedai  Solomon 
ei  fab  i  ddíal  ar  Joab  a  Simei ;  ond  dyma  Geidwad  pechadur 
yn  gweddio  dros  ei  elynion  wrth  farw,  ac  yn  awdurdodi  ei 
ddysgyblion  i  gyhoeddi  maddeuant  iddynt  yn  ei  angeu  ef  y 
peth  cyntaf  wedi  adgyfodi.  ''Gan  ddechreu  yn  Jerusalem 
Ewch  at  gadair  Moses,  ac  i'r  neb  a  eistedda  arni  pregeth- 
wch  edifeirwch  a  maddeuant  pechodau  yn  ei  enŵ  ef "  Ewch 
i  lys  y  Sanhedrim,  a  phwy  bynag  yw  y  gwyr  sydd  yn  ei  gy- 
fansoddi, ''pregethwch  iddynt  edifeirwch  a  maddeuant  pech- 
odau  yn  ei  enw  ef "  Ewch  at  Caiaphas  yr  archoffeiriad,  a'r 
fintai  feitrog  sydd  gydag  ef,  a  cbyhoeddwch  iddynt  '^edifeir- 
wch  a  maddeuant  pechodau  yn  ei  enw  ef"  Ewch  at  Herod 
a'i  fìlwyr  creulawn,  a  ''phregethwch  iddjnt  edifeirwch  a 
maddeuant  pechodau  yn  ei  enw  ef."  Ewch  at  Pilat  y  barnwr 
anghyfiawn,  staeniodd  ei  gydwybod  âg  euogrwydd  er  boddio 
y  bobl,  a  phregethwch  iddo  edifeirwch  a  maddeuant  pech- 
odau  yn  ei  enw  ef "  Chwiliwch  weithdai  y  gofaint,  siopau  y 
seiri,  a  gwarchod-leoedd  y  milwyr— am  y  gôf  a  wnaeth  yr 
hoehon,  y  saer  a  wnaeth  y  groes,  a'r  milwyr  a  blethodd  y 
goron  ddrain  ac  a  wanodd  ei  ystlys,  a  ''phregethwch  iddynt 
edifeirwch  a  maddeuant  pechodau  yn  ei  enw  ef  Cyhoedd- 
wch  yn  uchel  lle  y  clywo  yr  holl  ddinas,  y  gellir  golchi  euog- 
rwydd  y  croeshoeliad  oddiar  eu  cydwybodau  cyn  y  sycho  y 
gwaed  oddiar  eu  gwisgoedd.  0  galon  faddeugar  ! !  Dyma 
draethawd  ar  barodrwydd  Duw  i  faddeu  mewn  un  frawddeg, 
nas  gall  athrylith  y  byd  gyfansoddi  ei  ail— Gan  ddechreü 

YN  JeRÜSALEM.^^ 

A  raid  wrth  ryw  gasgliad  ?  Os  rhaid,  dyma  fe,  Fod  calon 
y  Geidwad  yn  llauni  aioydd  am  achub.  Mae  y  testyn  yn  brawf 
o  hyn.    Yr  oedd  arno  awydd  yno,  ac  y  mae  arno-awydd  yma. 

A  raid  wrth  ryw  gymhwysiad  ?  Os  rhaid,  dyma  fe,  Mai 
peryglus  ofnadwy  fydd  dibrisio  tr^n  mor  raslawn.  Mae 


RHYFYG  GYDA  PHETHAU  CYSEÖREDIG.. 


359 


geirwiredd  Duw  yn  sîerhau  mai  ofnadwy  fydd  tynged  y  rliai 
a'i  gwna.  Digiodd  Duw  yn  fwy  wrth  yr  luddewon  am  wrth- 
od  Crist  yn  y  weinidogaeth,  nag  am  ei  groeshoeUo.  Cawsant 
y  cynyg  cyntaf  arno  ;  ond  gan  iddynt  anghredu  yn  y  drefn, 
rhoddodd  Duw  hwynt  i  fynu.  Gwrthod  y  Mab  ydy w  y  pech- 
od  mawr.  "  Caru  y  tywyllwch  yn  fwy  na^r  goleuni,"— dyna 
yw  y  ddamnedigaeth. 


PREGETH  XXIII. 


RHYFYG  GYDA  PHETHÁÜ  CYSEGREDIG. 


2  Sa^iuel  yi.  6,  7. 
^^A  phan  ddaethant  i  lawr-dyrnu  Nachon,  Uzzah  a  estynodd  ei  law 
at  arch  Duw,  ac  a  ymaflodd  ynddi  hi ;  canys  yr  ychain  oedd  yn  ei 
hysg wyd.  A  digofaint  yr  Arglwy dd  a  lidiodd  wrth  Uzza  ;  a  Duw  a'i 
tar^wodd  ef  yno  am  yr  amryfusedd  hyn  ;  ac  efe  a  fu  farw  yno  wrth 
arch  Duw." 


Coffr  bychan  oedd  yr  arch,  yn  dair  droedfedd  a  naw  mod- 
fedd  0  hyd,  yn  ddwy  droedfedd  a  thair  modfedd  o  led  ;  ac  yn 
ddwy  droedfedd  a  thair  modfedd  o  uchder.  Yr  oedd  wedí  ei 
gwneyd  o  goed  Sittim,  a'i  gwisgo  oddifewn  ac  oddiallan  ag 
aur  coeth.  Ar  ei  hochrau  yr  oedd  pedair  o  fodrwyau  aur, 
dwy  0  bob  tu  ;"  trwy  y  modrwyau  hyn  yr  oedd  y  trosoUon  yn 
rhedeg,  a'r  trysoüon  hyny  ar  ysgwyddau  y  rhai  oedd  yn  ei 
'dwyn,  Yn  yr  arch  yr  oedd  ''y  crochan  aur  a'r  mana  ynddo, 
a  gwialen  Aaron  yr  hon  a  flagurasai,  a  llechau  y  cyfammod.^^ 
Yn  gauad  ar  yr  arch  yr  oedd  y  drugareddfa  wedi  ei  gwneyd 
0  aur  piìr.   Yn  nau  pen  y  drugareddfa  yr  oedd  dau  gerub  o 


öbU  «HYFYŴ  GYDA  PHBTHAÜ  CYSEGREDIO. 

aur,  wedi  eu  gwneyd  o  gyfanwaith  morthwyl,  yu  Uedu  eu  hes- 
gyll  i  fyau  dros  y  drugareddfa  a'u  hwynebau  y  naill  at  y  llalL 
Rhwng  y  cerubiaid  ar  y  drugareddfa  yr  oedd  y  Sechina,  yr 
arwydd  o'r  presenoldeb  dwyfol ;  ac  ar  y  drugareddfa  yr  oedd 
addewid  barhaus  Duw  i  Israel,  mi  a  gyfarfyddaf  a  thi 
yno."  Yr  oedd  yr  arch  gan  y  genedl  yn  mhabeli  y  cyfarfod 
pan  byddent  yn  aros  :  ac  yn  cael  ei  chario  ar  ysgwŷddau  y 
Lefìaid  pan  y  byddent  yn  symud.  Ar  or'myned  i  wlad  Ca- 
naan  bu  yr  arcli  am  beth  amser  yn  Gilgal,  a  chymerwyd  hi 
oddiyno  i'r  tabernacl  yn  Siloh.  Yn  eu  rhyfel  a'r  Philistiaid, 
wrth  weled  eu  bod  yn  colli  y  dydd  cymerodd  Israel  arch  Duw 

0  Siloh  i  faes  y  frwydr  gydag  amcan  i  sicrhau  buddugoliaeth  ; 
ond  y  Philistiaid  oedd  yn  gorchfygu,  "  ac  arch  Dduw  a  ddal- 
iwyd."  Cymerodd  y  Philistiaid  yr  arch  i  Asdod,  a  gosodas- 
ant  hi  yn  nhỳ  eu  duw  Dagon,  yn  ymyl  yr  eilun— ond  syrth- 
iodd  Dagon  ger  ei  bron,  a  bu  arch  Duw  yn  farn  arnynt. 
Wedi  iddi  fod  yno  saith  mis  maent  yn  gymgynghori  pa  fodd 

1  gael  gwared  o  honi.  Mae  offeiriaid  a  dewiniaid  y  Philistiaid 
yn  cynghori  pa  fodd  iV  chymeryd  ymaith  ;  ar  fèn  newydd, 
yn  cael  ei  thynu  gan  ddwy  fuwch  flith  ;  a^r  Arglwydd  yn  cy- 
farwyddo  y  buchod  i  fyned  ar  hyd  ffordd  uniawn  i  Bethsemes. 
Mae  yn  dyfod  yno  yn  amser  y  cynhauaf  •  gwenith  ;  ac  y  mae 
gwyr  Bethsemes  yn  llawen  iawn  ei  gweled  ac  yn  offrymu 
poeth  offrymau  iV  chroesawu  ;  ond  y  maent  yn  gwneyd  yn 
rhy  hyf  arni,  ac  yn  edrych  i  mewn  iddi ;  fel  y  cyffrodd  eiddig- 
edd  yr  Arglwydd  yn  eu  herbyn  a  lladdwyd  o  honynt  haner 
can  mil  a  deg  a  thriugain  o  wŷr.  Mae  gwyr  Bethsemes  yn 
brawychu  rhag  presenoldeb  yr  arch  ;  ac  yn  anfon  cenhadau  at 
wyr  Ciriath-jearim  i  ddyfod  iV  chyrchu ;  ac  y  mae  yn  cael  ei 
dwyn  i  dŷ  Abinadab  ar  fryn  Gibeah,  ac  yn  cael  ei  rhoddi  dan 
ofal  Eleazar,  ac  y  mae  yn  aros  yno  am  ugain  mlynedd. 

Daeth  i  feddwl  Dafydd  i  gael  yr  arch  iV  thrigfan  sefydlog 
ei  hun  ;  a  chasglodd  ddeng  mil  ar  hugain  o  etholedigion  Israel 
iV  dwyn.  Gosodasant  hi  ar  fèn  newydd,  ac  ychain  yn  ei 
dwyn  ;  ac  TJzza  ac  Ahio  meibion  Abindab  yn  ei  gyru.  Ar 


UîlYÝYG  GYDA  PHETHAÜ  CYSEGREDIG. 


361 


ysgwyddau  ac  nid  ar  fèa  y  dylesid  ei  dwyn.  Nid  oedd  fod  yr 
Arglwydd  wedi  cyfryngu  ar  ei  dygiad  o  wlad  y  Philistiaid  yn 
diddymu  ordeiniad  Duw.  Yr  oedd  Dafydd  a  holl  Israel  yn 
myned  yn  orymdaith  drefnus  dan  ganu  a  phob  offer  cerdd. 
Tebyg  eu  bod  yn  canu  yr  Salm  lxviii,  neu  yr  Salm  cxxxii. 
Wrth  eu  bod  yn  dyfod  i  lawr-dyrnu  Nachon  yr  oedd  yr  ych- 
ain  yn  ysgwyd  yr  arch,  estynödd  XJzza  ei  law  at  arch  Duw  a 
gwnaeth  hyny  mor  feiddgar  ger  bron  yr  hoU  bobl  i  ddangos 
mor  hyf  y  gallasai  efe  wneyd  ar  arch  Duw.  Lhdiodd  digof- 
aint  yr  Arglwydd  yn  erbyn  Uzza  ;  a  tharawyd  ef  am  ei  hyf- 
dra  a^i  ryfyg  fel  y  bu  farw  yno  wrth  arch  Duw.  Mynodd  Duw 
argraffu  ar  eu  meddyhau  trwy  rwygiad  TJzza  nad  oedd  ei  arch 
ef  1  gellwair  à  hi. 

Mae  y  testyn  yn  rhoddi  cyfle  manteisiol  iawn  i  alw  sylw  at 
bechod  parod  i  amgylchu^^  lluaws  mawr  yn  y  dyddiau  hyn  ; 
a  phechod  y  mae  lle  cryf  i  ofni  sydd  yn  cynyddu  yn  ddirfawr  : 
a  dyna  ydyw. 

RHYFYG  GYDA  PHETHAU  CYSEGREDIG. 

Dyna  y  drwg  yn  ei  ffurf  eithafol.  Mae  yn  dechreu  mewn 
diofalwch,  yn  myned  rhagddo  i  es«:eulusdra,  yn  cynyddu  i  ddi- 
brisdod,  yn  gweithio  allan  i  anmheuaeth,  yn  cyflymu  i  hyfdra, 
yn  arwain  i  gellwair,  ac  yn  terfynu  mewn  rhyfyg  gyda  phethau 
dwyfol.  Yn  erbyn  y  drwg  mawr  hwn  y  dymunwn  ddyrchafu 
fy  llais  gan  gyfeirio  yn  benaf  ab  ieuenctyd  ein  cynuUeidfaoedd  ; 
deiUaid  ein  Hysgolion  Sabbothol,  a  phlant  rhieni  crefyddol 
sydd  mewn  perygl  mawr  o  dyfu  i  fynu  yn  hyf  a  chellweirus 
gyda  phethau  sanctaidd.  Er  cynyg  codi  gwrthglawdd  yn 
erbyn  rhyfyg  gyda  phethau  dwyfol ;  cyflwynwn  i  sylw  yr  ys- 
tyriaethau  canlynol. 

Fod  hir  gynefino  aphethau  diüyfol  yn  gosoddynion  mewn 
profedigaeth  ifyned  yn  hyf  arnynt. 

Mae  yn  ddeddf  berthynol  i'r  meddwl  fod  hir  gynefìno  ag 
unrhyw  beth  yn  peri  ei  fod  yn  coUi  ei  argraff  arnom.  Mae 
cynefìno  â  golygfeydd  aruchel  natur  yn  Ueihan  eu  rhyfeddoI= 


362  RHYFYG  GYDA  PHETHAÜ  CYSEGREDIG. 


rwjdd  iV  meddwl.  Mae  enaid  yr  ymwelydd  dieithrol  yn  cael 
ei  gyahyrfu  gan  olygfeydd  mawreddog  Arfon  a  Meirion.  Y 
mynyddoedd  uchel— y  clogwyni  serth— y  rhaiadrau  trystfawr 
— a'r  llynoedd  tryloewon.  Ond  nid  yw  y  rhai  sydd  wedi  eu 
magu  yn  eu  hymyl  yn  synu  dim  atynt.  .  Mae  llawer  hen  ẃr 
wedi  byw  driugain  mlynedd  wrth  droed  y  Wyddfa,  ac  erioed 
heb  weled  yn  werth  myned  i^r  drafferth  i  ddringo  iV  chopa  ; 
er  fod  cannoedd  o  ddynion  o  bob  cwr  Pr  deyrnasyn  dyfod  bob 
blwyddyn  o  gywreinrwydd  iV  gweled. 

Mae  cynefino  á  pheryglon  mawrion  yn  dileu  eu  harswyd- 
olrwydd  oddiar  y  meddwl.  Mae  y  morwr  o  herwydd  cynefino 
ag  ystormydd  yn  hwylio  dros  dònau  y  môr  yn  gwbl  ddiofn. 
Mae  y  glöwr  o  herwydd  cynefino  âV  peryglon  tan  ddaearol 
yn  disgyn  i  galon  y  ddaear  yn  hollol  ddiarswyd.  Mae  y  milwr 
drwy  gynefìno  â  thwrf  magnelau  yn  gwynebu  maes  y  rhyfel 
yn  gwbl  ddigryn.  Er  fod  y  peryglon  yr  un,  eto  y  mae  cyn- 
efino  â  hwy  yn  peri  f  w  harswyd  gilio  o'r  meddwl. 

Mae  cynefino  â  gweithredoedd  drygionus  yn  peri  fod  eu 
hysgelerder  yn  myned  yn  llai  yn  ein  golwg.  Pan  y  daeth  y 
dyn  ieuanc  gyntaf  i'r  dref  yr  oedd  ei  ysbryd  yn  cynhyrfu  yn- 
ddo  wrth  weled  y  ddinas "  wedi  ymroddi  i  lygredigaeth — 
masnachdaiyn  agored  ar  ddydd  yr  Arglwydd— menywaid 
digymeriad  yn  rhodio  yr  heolydd  yn  benuchel— a  gwehihon 
cymdeithas  yn  gwylio  eu  cyfle  i  wneyd  drygioni.  Yr  oedd  y 
llwon  a^r  rhegfeydd  y  gorfodid  ef  iV  gwrando  yn  merwino  ei 
glustiau.  Ond,  o  hir  gynefiao  á  hwy,  y  mae  eu  hesgelerder 
yn  llai  o  boen  iddo.  Lle  y  dywedai  unwaith,  Gwelais  y 
troseddwyr  a  gresynais,"  gwena  yn  awr,  ac  a  heibio  heb  deim- 
lo.  Mae  hon  yna  yn  ddeddf  gyffredinol,  fod  ein  cynefindra  ag 
unrhyw  beth  yn  peri  fod  y  peth  hwnw  yn  colli  ei  ddylanwad 
arnom.  Felly  hefyd  y  mae  hir  gynefino  â  breintiau  yr  efeng- 
yl  yn  ein  gosod  mewn  profedigaeth  i  fyned  yn  hyf  arnynt.  Yr 
oedd  TJzza  wedi  cynefino  ag  arch  Duw.  Yr  oedd  wedi  bod  yn 
nhy  ei  dad  am  ugain  mlynedd,  ac  yntau  ond  odid  wedi  arfer 
edrych  arni  fel  dodrefnyn  cyffredin.    Gallai  llawer  dybied  na 


RHYFYG  GYDA  PHETHAÜ  CYSEGREDIG.  363 

wnaeth  XJzza  ddini  ond  dangos  gofal  am  yr  arch  rhag  disgyn 
0  honi  wrth  i'r  ychain  ysgwyd  y  fen.  Ond  yr  oedd  Daw  yn 
gweled  yno  ymyriad  hyf  á'i  arch  ef  ;  gwnaeth  XJzza  yn  rhyb- 
udd  i  bawb  nad  oedd  ei  arch  ef  ddim  iV  thrin  fel  cist  gyffred- 
in.  Tr  Arglwydd  dy  Dduw  sydd  Dduw  eiddigus."  Yr 
ydym  oll  drwy  ein  cynefindra  â  phethau  dwyfol  yn  agored  i 
fyned  yn  hyf  arnynt.  Wedi  arfer  á  gair  Duw  o^n  mebyd — 
wedi  cynefino  â  myned  i  dŷ  yr  Arglwydd  er  yn  blant— wedi 
ein  dysgu  i  adrodd  emynau  a  phenodau  gan  ein  rhieni — ac 
wedi  mynych  ymwneyd  ag  Grdinhadau  crefydd  am  flynyddau  ; 
yr  ydym  mewn  profedigaeth  gref  i  fyned  yn  hyf  arnynt  ;  ac 
Pw  pwysigrwydd  golli  oddiar  y  meddwl.  Mae  rhai  wedi  teim- 
lo  nerth  y  perygl  o  fynych  a  hir  gynefino  â  phethau  sanctaidd  i 
arwain  i  hyfdragyda  hwy  ;  nes  cilio  i'r  eithafion  arall,  o  gadw 
y  breintiau  hyn  o  ddwylaw  y  werin  rhag  iddynt  fyned  yn  ëofn 
arnynt.  Mae  hyny  yn  gamgymeriad  pwysig.  Ar  yr  un  pryd 
teimlwn  mai  peth  anhawdd  iawn  ydy w  hir  gynefino  â  phethau 
crefydd  ;  a  chadw  y  synied  o'u  cysegroldeb  yn  fy w  yn  y  meddwl. 

Fodysgafnder  a  chellwair  gydaphefhau  dwyfol,  yn  arwain 
yn  naturiol  i  ryfyg  a  chaledioch.  Mae  profedigaeth  yn  yr 
hir  gynefindod  a  hwy,  ond  y  mae  cellwair  gyda  phethau 
sanctaidd  yn  naturiol  yn  arwain  j  galedwch.  Nid  wyf  yn 
golygu  yma  y  duedd  hono  i  wawdio  a  dirmygu  pethau  yr 
efengyl ;  ond  yr  ysgafnder  a'r  gwamalwch  hwnw  welir  yn 
rhy  fynych  yn  nhy  Dduw,  ac  uwch  ben  gair  Duw  gan  y 
rhai  na  fynent  er  dim  gael  eu  cyfrif  yn  mysg  gwawdwyr 
crefydd.  Tyraer  beryglus  yw  tymer  gellwerus.  Mae  dos- 
barth  o  ddynlon  iV  caèl  nad  ydynt  byth  yn  ddifrifol  gyda 
dim— cymerant  bob  peth  yn  ysgafn  Anaml  iawn  y  mae  y 
cellweirwyr  yna  yn  dibenu  jn  dda.  Dywedais  am  chwer- 
thin,"  meddai  Solomon,  ynfyd  y  w  ;  ac  am  lawenydd  pa  beth 
a  wna  "  canys  chwerthiuiad  dyn  ynfyd  sydd  fel  clindar- 
ddach  drain  dan  grochan.^'  Mae  bywyd  yn  rhy  bwysig  iV 
chwerthin  i  ben.  Ond  o  bob  cellwair,  cellwair  gyda  phethau 
sanctaidd  yw  y  mwyaf  peryglus.    Mae  yn  bur  debyg  nad  yw 


864 


RHYFYG  GYDA  PHETHAÜ  CYSEGREDÍG. 


y  duU  y  djgir  eín  Hysgolion  Sabbothol  yn  mlaen,  y  mwyaf 
manteisiol  i  feithriri  difrifoldeb.  Onid  oes  llawer  o  ysgafnder 
mewn  dosbarthiadaii  uwch  ben  gair  Duw?  a  llawer  o  "  gyn- 
dyn  ddadleu^'  nad  yw  ja  gydw^ddol  â  phwysigrwydd  y  peth- 
au  sydd  dan  sylw.'^  Er  hwymch  na  fwriedir  unrhyw  an- 
mharch  ar  y  Beibl,  €Ẃo  y  mae  y  ^iíh  dduU  uwch  ei  ben  yn  ar- 
wain  i  hyfdra  a  chaledwch.  Mae-  y  cyfarfodydd  cystadleuol 
ac  adroddiadol— sydd  ju  àwr  mor  gyffredin  a  phoblogaidd 
mewn  cysylltiad  â  chymdeithäsau  ìlenyddol  a'r  Ysgolion  Sab- 
bothol  yn  tueddul  íagu  hyfrdra  yn  yr  oes  sydd  yn  codi  gyda 
phethau  sanctaidd.  Pa  dda  bynag  a  gynyrchir  drwyddynt 
mewn  è'angu  gwybodaeth  a  gwella  chwaeth  y  genedl  ieuainc  ; 
eto  mae  y  drwg  a  gynyrchir  drwy  osod  bechgyn  a  genethod  i 
adrodd  a  dynwared  mewn  ysgafnder  bethau  difrifolaf  yr  ef- 
engyl,  yn  fwy  na  gorbwyso  yr  holl  ddaioni.  Os  dysgir  plant 
trwy  goeg  ddadleuon  i  ymdrin  yn  gellweirD's  à  thrugaredd 
Dqw — ac  angau  y  groes — a  Gethsemane  a  Ohalfaria,  a  phar- 
odrwydd  Duw  i  faddeu,  pa  beth  atolwg  sydd  i  ddifrifoli  eu 
meddyliau  ?  A  ydy w  addoldai  Cymru  i  gael  eu  troi  yn  chwar- 
eudai  ?  A  ydy w  gwag  gyfansoddiadau  is  nac  interludiau  yr 
oes  o'r  blaen,  i  gael  eu  hactio  ar  y  Uanerch  gysegredig  lle  yr 
eisteddwn  i  goüo  angau  y  groes  ?  Os  felly  megir  anffyddiaid 
wrth  draed  ein  pwlpudau  ;  a  throir  y  Capelau  godwyd  i  add- 
oli  Duw,  yn  lleoedd  o  ddifyrwch  i  feibion  dynion.  Dyraa  y 
ffordd  fawr  i  ryfyg  a  chaledwch. 

Mae  tuedd  mewn  Uawer  o  ieuenctyd  i  gyrchu  i  wrando  dad- 
leuon  anffyddol,  lle  y  trinir  gair  DmY  yn  ysgafn.  Ac  er  o 
bosibl  yr  eir  yno  ar  y  dechreu  i  glywed  beth  sydd  gan  elynion 
Cristionogaeth  iV  ddyweyd  ;  ond  nis  gellir  mynychu  y  fath 
leoedd  heb  Tr  meddwl  gael  ei  lygru— cyll  y  Beibl  ei  ddylan- 
wad  ar  feddwl  y  dyn  all  eistedd  yn  y  cwmni  lle  y  mae  y  llyfr 
sanctaidd  yn  cael  ei  ddirmygu.  leuenctyd  hawddgar,  mae 
eich  diogelwch  yn  y  pellder  mwyaf  oddiwrth  bob  cynulliad  o^r 
fath.  Mae  gwamalwch  yn  arwain  i  gellwäir,  a  chellwair  i 
watwar  pethau  sanctaidd.    Gochelwch  gellwair  à  phethau 


RHYFYG  GYDA  PHETHAÜ  CYííEGREDlG.  OOO 

dwyfol.  Mae  ysgaftìder  á  hwy  ya  sici'  o  droi  yn  (•lpv=  i-<vder 
yn  rhywle  ;  oostia  naill  ai  dagrau  edifeirwi  h  y:i  \  ui  . 

üeu  wylofaia  a  rhincian  danedd  yn  y  byíl  a  íMaw. 

Fod  ymarfer  a  jjhethau  dwyfoì,  a  rhyflawní  pechodaa  bob 
yn  aü,  y  fordd  efeithiolaf  if  med  yn  hyfa  rhyfygus.  Mae 
yr  apostol  yn  son  am  ryv/  rai  a\i  calonau  wedi  eiî  r'aledn 
trwy  dwyll  pechod,"  ac  am  ryw  rai  erailì  ''a'a  cydwybodwedi 
ei  serio  a  haiarn  poeth Cyíiwr  trnenus  yw  ru  d  a  chydwy- 
bod  seriedig  ;  ond  nid  oes  dim  mor  sicr  o  arwain  ìt  agwedd 
yna,  ag  ymwneyd  á  phethau  cì-efydd  a  byw  mewn  pechod  ar 
unwaith.  Mae  Arglwydd  Cherbury  wrth  gyfarwyddo  pa  fudd 
i  baratoi  y  marcb  i'r  frwydr,  yu  cynghori  i'w  gyfarwyddo  a 
thwrf  rhyfel,  a  sẃn  tabyrddau,  a  dynoethiad  y  cleddyf,  a  thau- 
iad  y  fagnel  ;  gan  ofalu  rboddi  porthiant  iddo  rhwng  yr  er- 
gydion,  fel  y  dysger  ef  i  edrych  ar  olîyngiad  yr  ^vgsá  fel  gwa- 
hoddiad  i  gael  ymbortli.  Fel  yna  y  mae  llu  iws  mawr  yn  cal- 
edu  eu  calonau  trwy  gyflawni  dyledswyddau  crefydd,  ac  ymar- 
fer  à  pechod  boh  yn  ail.  Os  bydd  y  ü:ydwybod  yn  tyneru  yn 
muddion  gras,  rhedant  i'r  dafaru  i'w  thawelu  ;  ac  <  s  bydd 
pechod  yn  tidch  ar  y  gydwvbod.  rhedaiit  ìt  oedf:i  amesaiwyth- 
der  ;  a  rhwng  y  caledu  a'r  tyneru  y  mae  v  o-ydwybod  yo  myn- 
ed  yu  seriedig  hollol — fel  y  gòf  er  calt/du  yr  íialarn  yn  iiiyned 
ag  ef  o'r  tán  i'r  dwfr,  ac  o'r  dwfr  \v  tari  Ao  uid  oes  dim 
mor  effeithiul  i  galedu  y  galon  mcwii  rlìyryg,  a  ciiyflawni  pech- 
odau,  a  Uechu  dau  gochl  crefydd  yr  nu  pryd.  Dyna  feibion 
EH  yiì  gweini  yn  yr  offeirîadaeíii,  ao  ya  oyiiawni  y  peehod 
mwyaf  ysgeU'"  yn  y  Ile  mwya=  cysegredig  ;  halogent  y  ^'gwrag- 
edd  oedd  yn  ymgasglu  yn  ünteioedd  vvrth  ddrwspabell  ycyfar- 
fod.''  Iviae  y  tebygolrwydd  yn  gryf  iawn,  mai  yn  eu  meddw- 
dod  yr  offr^modd  Nadab  ac  Abihu  meibion  Aaron  dân  dieithr 
ger  broii  yr  Arglwydd  ;  ac  y  buant  feirw  dan  farn  Daw  am 
hyny  ;  oblegid  yn  uniongyrchol  ar  ol  hyny  y  cyhoeddodd  yr 
Arglwydd  i  Aaruu  y  ddeddf  waharddiadol,  Gwin  a  diod 
gadarn  nac  yf  di  na^th  feibîon  gyda  thithau  pan  ddeloch  i  ba- 
hú\  y  cyfarfod  ;  M  na  byddoch  feirw."  Ac  nrd  oes  dnn  mor 
32 


366 


RHYFV(i  GYUA  PHETHAU  CYSEGREDIG. 


effeitbiol  i  galedu  y  galon,  a  myDed  o  dŷ  yr  Arglwydd,  i  serio 
y  gydwybod  uwch  ben  y  cwpan  meddwol.  "  Godineb,  a  gwin, 
a  gwin  newydd  a  ddwg  y  galon  ymaith."  Mae  calonau  dyu- 
ion  yn  '*  trymhau  trwy  .lythineb  a  meddw^dod  0  !  pa  gyni- 
fer  sydd  yn  haiarneiddio  eu  ealonau  trwy  fyued  o'r  Capel  i'r 
dafarn  er  taweîu  dychrynfeydd  cydwybod  ddeffroedig.  Beth 
yw  tafarnau  ?    Grellir  ateb  yn  ngeirian  nn  o^r  Puritaniaid,— - 

Ffwrneisiau  ydynt  sydd  gan  ddiafol  er  golosg  gwrandawyr 
yr  efengyl  fel  y  cyneuont  yn  gynt  yn  uffern.^'"  0  1  gochelwch 
y  pechodau  sydd  yn  serio  eich  cydw^ybodau. 

Fod  yr  engreifftiau  o^r  rhyfyg  mwyaf  ysgeler  ihv  caeí  yìt 
mysg  y  dynion  ddygwyd  i  fynu  meiün  cysyUtiad  agos  a 
phethau  diüyfoL  Y  ddau  ddosbarth  sydd  yn  troi  allan  yu 
fwyaf  rhyfygus  mewn  annuwioldí^b  ydyw  hen  wrthgilwyr  a 
phlant  crefyddwyr*  Maent  yn  troi  yr  addy^sg  grefyddol  a 
gaw^sant  yn  destyn  gw^awd  a  cbwerthiniad.  Gelweh  am 
Samson  i  beri  i  ni  chwerthin  ^V  meddai  y  Phihstiaid  gynt. 
Felly  y  mae  y  cymeriadau  hyn  yn  defnyddio  adnodau,  hymn- 
au,  a  darnau  o  bregethau  i  gellwair  a  hwy  ;  dynwaredant 
Diewn  difyrwch  bethau  difrifohif  y  Beibl.  '  Yr  annuwioldeb 
mwyaf  ydyw^  cymeryd  pethau  Duvv'  mewn  gwawd  i  ddangos 
eieh  ffraethder.  Ond  wrth  yr  anuuwioî  y  dywedodd  Duw, 
beth  sydd  i  ti  a  fynegech  ar  fy  ngeiriau  neu  a  gymerech  ar 
nghyfamod  yn  dy  enau  ?  "  Hen  wrthgilwyr  ydy  w  yr  offerynau 
parotaf  at  wasanaeth  Satan  i  gyflawni  y  gweithredoedd  mwy- 
af  ysgeler.  Nis  gallasai  neb  ond  Judas,  uu  wedi  bod  gyda^r 
lesu  am  fwy  na  thair  blynedd,  gyflawni  y  weithred  ercbyll  o 
fradychu  Arglwydd  y  bywyd  i^w  elynion.  Mae  ei  enw  yn 
felldith  ac  yn  rheg,  ac  ar  gareg  ei  fedd  y  mae  wedi  ei  ysgrif- 
enu,— '  Da  fuasai  iV  dyn  hwnw  pe  nas  ganesid  ef.'^  Yr  oedd 
Uzza  wedi  ei  fagu  gydag  arcb  Duw  ;  yr  oedd  yn  gyfarwydd 
â  hi  yn  nhŷ  ei  dad.  Yr  oedd  meibion  Aaron  a  meibion  Eb 
wedi  eu  dwyn  i  fynu  i'r  offeiriadaeth  ;  ac  y  mae  yn  ûaith  fod 
plant  rhieni  crefyddol  os  tyfant  i  fynu  yn  annuwiol,  yn  annuw- 
iölacb  na  phhint  cyffredin.    0  !  b'etb  pe  ebwiUd  Lirerpool,  a 


RHYFYG  GYDA  PHETHAU  CYSEGREDIG. 


36t 


Manchester,  a  Llunclain,  oni  cheid  cannoedd  o  blant  crefydd- 
wyr,  diaconiai.l,  a  Gweinidogion  Cymru  yn  mysg  y  rhai  hyfaf 
mewü  aì!ii!i'vvi  ;ld  Yn  euog  o  bob  drygioni,  yn  ym')lìwng  i 
gyílawni  pob  pechod  yn  un  chwant,"  yn  anghofio  Duw  eu 
tadau,  ac  fel  meibion  Serfiah  gynt  yn  rhy  galed  i  bob  goruch- 
wyUaeth.  0  î  mechgyn  anwyl  i,  gochelwch  y  tir  ofnadwy 
yna  ;  03  unwaith  yr  ewch  iddo,  un  o  fil  y  deuwch  chwi  byth 
oddiarno.  Mae  y  Beibl  yn  dysgu  yn  eglur  fod  yna  ryw  fan 
mewn  peehu,  os  eir  iddo  na  ddeuir  byth  o  hono,  mae  yn  an- 
mhosibl  ymadnewyddu  oddiarno.  ìsis  gwn  yn  sicr  beth  ydyw, 
mae  gwahanol  enwau  yn  y  Beibl  arno  ;  ond  y  mae  yn  rhywle 
tua'r  cyfeiriad  yna — y  cellwair,  y  gwawdio,  y  rhyfyg,  yr  ym- 
wneyd  á  chrefydd  a  byw  mewn  pechod  ;  mae  yn  rhywle  yn  y 
terfynau  yna.  Gwelir  weithiau  ar  blanhigfeydd  (nurseries ) 
astell  wedi  ei  chodi  er  rhybudd,  ac  arni  man  tro.p^' — er 
mwyn  i  bawb  ochel  y  lle.  Nid  yw  yn  dyweyd  pa  le  y  mae  ; 
pa  un  ai  yn  yr  ochr  ai  yn  y  canol  ;  ond  y  mae  yua  yn  rhywle; 
a'r  unig  ffordd  sicr  i  f  )d  yn  ddiogel  ydyw  cadw  y  tu  allan  i'r 
terfynau.  Mae  y  Bdbl  yn  ein  dysgu  fod  yna  ryw  dir  mewa 
annuwioldeb  nad  oes  neb  yn  dychwelyd  oddiarno.  Nid  wyf 
yn  sicr  pa  le  y  mae,  ond  y  mae  yn  rhywle  yn  y  cyfeiriad  yna  ; 
ar  unig  ffordd  sicr  i  fod  yn  ddiogel  rhagddo  yw  gochel  y  ter- 
fynau,  "  Edrychwch  na  byddo  un  amser  yn  neb  o  honoch 
galon  ddrwg  anghrediniaeth,  gan  ymado  oddiwrth  Dduw 
byw." 

Fod  ymwneyd  rlrmfygus  a  phethau  dwyfol,  yn  un  o'r  peth- 
au  tebijcaf  i  dynu  barii  uniong  jrchol  yr  Anfeidrol.  Eg- 
wyddor  fawr  yn  llywodraeth  Duw  ydyw  ;  fod  barn  yn  aros 
gweithred  ddrwg.  Er  y  gall  y  farn  gael  ei  gohirio,  ac  iY  go- 
hiriad  hwnw  beri  i  ddynion  dybied  ei  bod  wedi  ei  throi  heibio; 
eto  y  mae  Duw  a  farn  y  ddaear.  Y  byd  nesaf  ydyw  byd  pri- 
odol  Duw  i  gospi ;  ond  nid  ^  w  hyny  yn  proû  nad  yw  yn  cospi 
yn  y  byd  yma.  Yr  oedd  cospau  yn  gyfiredìn  yn  y  byd  yma 
dan  yr  hen  oruchwyüaeth  ;  ond  nid  oed  ì  hyny  yn  gwneyd 
nad  oedd  cosp  ddyfodol.    Ac  nid  yw  mai  y  byd  nesaf  y 


'368 


RHYFYG  GYDA  PHETHAü  CYSEGREDIG. 


byd  priodol  i  gospi  ya  profi  nad  yw  yr  Argìwydd  yn  dyfod 
allan  o'i  fani>Te  weithiaii  i  gospi  pschodaa  rhyfygus  yn  y  byd 
yma.  Ac  o  bob  peth  tebyg  i  dynu  barn  Duw  y  peth  tebycaf 
ydyw  cellwair  á  phethau  dwyfol.  Mae  y  drwg  yma  wedi  ei 
farcio  gaii  Dduw  ag  arwyddion  eglur  o'i  anfoddlonrwydd. 
Lhìddwyd  Nadab  ac  Abihu  ger  bron  Duw  am  offrymu  a  thán 
dieithr.  Bu  Hophni  a  Phineas  farw  dan  farn  Duw  am  eu 
hannuwioldeb.  Disgynodd  y  farn  ar  wŷr  Bethsemes  am  ym- 
wthio  yn  hyf  i  weled  beth  oedd  yn  yr  arch,  fel  y  bu  farw  o 
honynt  dros  haner  can'  mil.  Tarawyd  TJzza  yn  farw  am  estyn 
ei  law  at  arch  Duw.  Ymddangosodd  darn  llaw  ar  bared  llys 
Belsassar  yn  ysgrifenu  ei  dynged,  a^r  noson  hono  gwysiwyd  ef 
i'w  brawf,  am  ei  hyfdra  yn  cjmeryd  llestri  cysegredig  teml 
Dduw  i  yfed  gwin  ynddynt  yn  ei  wledd  annuwiol.  Llanwyd 
cydwybod  Judas  â  dychrynfeydd  wedi  bradychu  ei  Arglwydd 
ac  aeth  i'r  grogfa.  Tarawyd  Ananias  a  Saphira  yn  feirw  am 
ddywedyd  celwydd  mewn  rhagrith  wrth  yr  Ysbryd  Glan. 
Dyna  gofgolofnau  o  farn  Duw  ar  ryfyg  gyda  phethau  sanct- 
aidd,  wedi  eu  codi  er  rhybudd  i  ni,  nad  yw  pethau  dwyfol  i 
gellwair  â  hwy,  Oblegid  ein  Diiw  ni  sydd  dân  ysol  !  "  Ac 
y  mae  yr  arwyddion  hyn  yn  aros.  Mae  Dnw  yn  ein  hoes  ni 
wedi  marcio  dynion  rhyfygus  allan  fel  gwrthddrychau  neilldu- 
ol  ei  ŵg  a'i  anfoddlonrwydd.  Mae  rhagluniaeth  weithiau  yn 
nodi  allan  ddyniou  drwg  iawn  i  farn  bresenol.  Mae  diwedd 
eu  hoes,  a  dull  eu  hymadawiad  a'r  byd  yn  dangos  yn  eglur  fod 
barn  uniongyrchol  yr  Anfeidrol  arnynt.  Gallwn  gyfeirio  at 
îawer  o  engi'eifftiau,  a  rhai  o  honynt  o  fewn  cylch  fy  adna- 
byddiaeth.  Rhoddaf  i  ehwi  un  engraiffc,  gallaswn  nodi  ych- 
waneg.  Magwyd  gwr  ieuanc  yn  un  o  ardaloedd  mwyaf  cref- 
yddol  Cymru.  Yr  oedd  wedi  hanu  o  achau  duwiol  ;  a  dang- 
osodd  yn  moreu  ei  oes  arwyddion  gobeithiol.  Bu  tuedd  gref 
ynddo  unwaith  am  fyned  i  bregethu,  ond  rhywfodd  rhoddodd 
y  meddwl  hwnw  heibio.  Symudodd  o'i  ardal  enedigol  i  un  o 
weithfaoedd  poblogaidd  y  Dywysogaeth  gyda  llythyr  cymer- 
adwyaeth  eì  ftd  yn  aelod  rheohidd,  a  derbyniwyd  ef  yn  llaw* 


EHYFYG  GYDA  PHETHAÜ  CYSEGREDIG.  369 

en  gan  yr  Eglwys  yn  y  lle.    DaBgosodd  fiÿddlondeb  mawr 
gyda^r  Ysgol  Sabbothol  yn  gystal  a  holl  ranau  crefydd— ym- 
gododd  mewn  parch  a  dylanwad  yn  yr  Eglwys  nes  y  dewis- 
wyd  ef  yn  Ddiacou  ynddi,  er  nad  oedd  ond  cydmarol  leuanc. 
"  Gwasanaethodd  y  swydd  yn  dda/'  ac    enillodd  iddo  ei  Imn 
radd  dda,"  yn  ngolwg  pawb.    Ond  cyfarfu  á  rhy w  ddyryswch 
yn  ei  amgylchiadau  yr  hyn  a  barodd  dipyn  o  gwmwl  arno  ; 
er  nad  oedd  y  peth  y  fath  nad  allesid  ei  wastadhau,  pe  buasai 
yn  meddu  a/wroldeb  moesol  digonol  i  gyfarfod  á'i  ofynwyr  ; 
ond  dewisodd  yn  hytrach  giUo,  ac  aeth  drosodd  i  un  o  drefi 
mawrion  Lloegr.    Yr  oedd  yr  amgylchiadau  dan  ba  rai  yr 
ymadawodd  y  fath  nas  gaìlesid  rhoddi  Uythyr  cymeradwyaeth 
iddo  ;  ac  nid  wyf  yn  meddwl  iddo  ei  ymofyn.    Dyna  fe  yn  awr 
yn  wrthgiliwr  yn  nghanol  profedigaethau  mewn  lle  dieithr. 
Ond  nid  y w  wedi  coUi  pob  teimlad  ychwaith.    Mae  yn  myned 
i'r  Capel  bob  Sabboth,— a'i  fywyd  yn  gyhoeddus  heb  ddim 
drwg  gao  nebi'w  ddywedyd  am  dano  ;  er  ei  fod  mewn  sef- 
yllfa  llawn  iawn  o  brofedigaethau.    Yn  mhen  amser  priododd, 
ac  aeth  yn  dafarnwr.    Yn  awr  y  mae  ar  ben  yr  allt,  ac  nid 
oes  bellach  ryw  lawer  o  dda  i'w  ddisgwyl.    Mae  ei  le  yn  y 
Capel  yn  aml  yn  wag,  a  phan  y  daw  mae  yn  fwy  swrth  a 
chysglyd  nag  y  byddai  arfer.    Mae  yn  hawdd  deall  el  fod  yn 
ymollwng  i  yfed  yn  drwm.    Cyn  hir  y  mae  yn  esgeuìuso  y 
Capel  yn  hoìlol  ;  a'i  dŷ  yn  dyfod  yn  gyrchfa  yfwyr  ar  nos 
Sabbothau,  ac  yntau  yn  arwain  yr  anniiwioldeb  ;  ac  aeth  mor 
ofnadwy  o  galed  a  rhyfygus  o'r  diwedd,  fel  yr  oedd  ar  un  nos 
Sabboth  yn  nghanol  lìonaid  ystafell  o  feddwon  yn  dynwared 
Cymundeb,  ac  yn  dywedyd  iddo  fod  yn  Ddiacon— a  chan  gy- 
meryd  y  cwpan  meddwol  oddiar  y  bwrdd,  yn  myned  o  gwm- 
pas  gan  ddangos  pa  fodd  y  byddai  yn  arfer  gwneyd.  Dyna 
ryfyg  ysgeler  I    Aeth  rhagddo  o  ddrwg  i  waeth,  a  rhyw  foreu 
cafwyd  ef  yn  ^'gorwedd  yn  ei  waed,"  wedi  tynu  yr  ellyn  trwy 
eiwddfoglust  i  glust,— mewn  pang  o  wallgofrwydd  yn  ei 
feddwdod  ;  a  chyn  ei  fod  yn  bump  a  deugain  oed  rhoddwyd 
ef  yn  medd  yr  hunan-lofrudd  I  !    Mae  gadael  dynion  iddynt 


SÎO  RHrFÎTG  GYDA  PHETHAU  CYSEGREDIG. 

eu  hanaiu  a  thyou  ei  amddiffjn  oddiwrthynt  yn  farn  oddiwrth 
Ddüw.  Gwn  am  duedd  anffyddol  y  galon  ddrwg  i  geisio  es- 
bonio  ymaith  bob  neillduolrwydd  o  ragluniaeth  aciachawdwr- 
laeth  ;.  ond  erys  y  ffeithiau  yn  greigiau  ansighidwjr.  Ac  o 
bobl  anwyl,  gochelwch  ryfygu  rhag  i  Dduw  eich  gwneyd 
chwi  yn  esiampl  i'r  rhai  sydd  annuwiol.  "  Poth  ofnadwy  vw 
syrthio  yn  nwylaw  T  Duw  byw  !" 

Beth  a  ddywedwch  chwi  wrth  y  ^Dethau  hyn  ?  Mae  yma 
lawer  o  honoch  heb  fyned  i'r  tir  pell  yna  ;  ac  o  gweddiwch 
nad  eloch  byth  Iddo,  "atal  hefyd  dy  was  oddiwrth  bechodau 
rhyfygus,  na  arglwyddiaethant  aruaf " 

Hwyrach  fod  yma  ryw  un  yn  ofni  ei  fod  wedi  myned  yn 
mhell  i'r  tir  yna.    Byddai  yn  dda  genyf  atal  hwnw  rhag  au- 
obaith  heb  roddi  achlysur  i  neb  ymhyfau.    Mae  genym  yn  yr 
Ysgrythyrau,  un  engraifft,  a  hyd  y  gallaf  gofio,  nid  oes  genym 
ond  yr  engraifft  unigol  hono  am  un  a  aeth  yn  mhell  iawn  mewn 
rhyfyg  a  chaledwch,  ac  eto  a  achubwyd.    Dyna  Manasseh. 
Bachgen  a  fagwyd  yn  grefyddol  ;  mab  i  Hezeciah  dduwiol 
Dangosodd  arwyddion  ffafriol  iawn  pan  yn  ieuanc  ;  cyrchai  i 
dŷ  yr  Arglwydd  gyda'i  dad.    Bu  proffwydi  y  Goruchaf  a'u 
dwylaw  ar  ei  ben,  a'u  calonau  yn  llawn  gobeitliion  y  tyfai  i 
fynu  yn  ofn  yr  Arglwydd.    Ond  pan  fu  farw  èi  dad  gwyrodd 
Manasseh  oddiar  yr  hen  ffordd  dda— eoliodd  ei  ho!l  deimlad- 
au  crefyddol— ymadawodd  ei  fwynder  fel  cwmwl  y  boreu— 
ymollyngodd  i'r  annuwioldeb  mwyaf  rhyfygus— gwrthweith- 
iodd  gynlluniau  diwygiadol  ei  dad— Ilygrodd  addoliad  y  gwir 
Dduw— tynodd  ei  blant  trwy  dân  i  Moloch— Ilanwodd  Jeru- 
salem  o  ben  bwygilydd  â  gwaed  y  rhai  cyfiawn— ac  ymrodd- 
odd  yn  mhob  peth  i  ddigio  Arglwydd  y  lluoedd.  Gallesid 
meddwl,  os  oes  rhyw  un  wedi  cyflawni  mesur  ei  anwiredd  ;  a 
phechu  ei  hunan  allan  o  gylch  trugaredd  Duw,  mai  Manasseh 
yw  hwnw.    Ond  0  I  ryfedd  ras !    Wele  yr  Arglwydd  yn  ei 
"arwain  oddiamgylch  i  beri  iddo  ddeall"— yu  dwyn  arno 
dywysogion  lln  brenhin  Assyria,  a'r  rliai  hyny  yn  ei  ddal 
mewü  dyrysni,  yn  ei  rwymo  â  dwy  gadwyn,  ac  yn  el  ddwyn 


RHYFYG  GYDA  PHETHAU  CYSEGREDIG. 


371 


yn  gaeth  i  Babilon,  ac  yno  ''pan  oedd  gyfyng  arno  e/,  efe  a 
loeddiodd  ger  bron  yr  Arglwydd,  ac  a  ymostyngodd  yn  ddir- 
fawr  oflaen  Daw  ei  dadaii.'^  Dyna  Manasseh  wedi  ei  ddal 
mewn  í>  wasgfn,  ao  yn  y  WàSgh  hoao  yn  troi  i  weddio— cof- 
iodd  am  Dd"  w  eì  dadaa.  Cyfyngder  sydd  yn  dwyn  poW 
weddio ;  ac  y  mae  cyfyngder  yn  rhywle  a  wasga  weddi  o^r 
galon  galetaf  Gwnreded  yr  Arglwydd  chwi  rhag  i  hyny  fod 
-  pan'Da  byddo  yr  un  gwrandawr  iddi.  Ond  nid  gweled  Man- 
asseh  yn  gweddio  yw  y  syndod  mwyaf  er  fod  hyny  ynsyndod; 
ond  y  mae  gaii-  yn  canlyn  sydd  yn  fwy  fyth  o  ryfeddod— a^r 
Arglwydd  a  fu  foddlawn  iddo,  ac  a  wrandawodd  ei  ddy- 
MüNiAD  EF  !  !  "  Dyna  drugaredd  anfeidrol  sydd  yn  galondid 
i^r  pellaf,  y  dyfnaf,  y  gwaethaf  i  droi  at  yr  Arglwydd.  O  ! 
byddai  yn  dda  genyf  allu  cyfîfwrdd  à  ehalon  rhyw  afradlon 
sydd  wedi  myned  i'r  wlad  bell  ;  a  rhoddi  nerth  yn  esgeiriau 
ffydd  ambell  un  sydd  wedi  cydgrymu  mewn  anghrediniaeth, 
nes  dyweyd  yn  dorcalonus— Nid  oes  obaith,  canys  cerais 
eilunod,  ac  ar  eu  hol  hwynt  yr  af."  Oes,  fy  enaid  anwyl,  y 
mae  gobaith  heddyw.  Mae  gwyneb  Efengyratat  yr  awr 
hon— mae  ei  hyfrydlais  yn  cyhoeddi  yn  uchel,  "  gan  yr  Argl- 
wydd  ein  Daw  y  mae  trugareddau  a  maddeuant,  er  gwrthry- 
fela  0  honom  i'w  erbyn."  Mae  yn  dy  wahodd  ato  i  gael  siar- 
ad  â  thi  ;  ac  yn  sicrhau  pe  byddai  dy  bechodau  fel  ysgarlad, 
ânt  cyn  wyned  a'r  eira,  pe  cochent  fel  porphor,  byddant  fel 
gwlan.'^  Mae  gwaed  Crist  yn  rhoddi  hyder  a  sail  gobaith 
fr  penaf  o  bechadarìaid.  Wynebwch  oU  yn  galonog  arno. 
Amen. 


PREGETH  XXIV. 


OREFYDD  YSBEYDOL. 


RHUFEmAID  ii.  29. 
"  Ae  enwaediad  y  galon  sydd  yn  yr  ysbryd,  nid  yn  y  llythyren." 


Mae  eyfaddasder  Cristionogaeth  fr  byd  yn  un  o'r  dadleuon 
cryfaf  dros  ddwyfoldeb  ei  hawdardod.  Nid  yn  unig  y  mae  eî 
hordinhadaua'idyledswyddau  yngymwys  iV  cyflawni  yn  mhob 
gwlad,  sefyllfa,  ac  amgylchiadau  ;  ond  y  rnae  fel  cyfundraeth 

0  wirioneddau  yn  cyfarfod  holl  anghenion  dyn.  Mae  yn  gyf- 
addas  iV  alluoedd  deallol  íeì  ereadur  a^i  anghenion  ysbrydol 
fel  pechadur.  Mae  yn  cyfarfod  dyn  yn  ei  gy meriad  clyblyg 
fel  bod  meddyliol  a  throseddwr  moesol,  ac  yn  taro  hoîl  deim- 
ladau  rhinweddol  y  galon  ddynol.  Mae  gan  ddyn  ddeall  iV 
oleuo — teimlad  i'w  foddio — a  chydwybod  iV  dihuno.  Rbaid 

1  bob  crefydd  gan  hyny  cyn  y  byddo  yn  cyfateb  holl  anghen- 
ion  dyn,  roddi  goleuni  ac  eglurhad  iV  ddeall — difyrwch  a 
boddhad  i'w  deimlad — a  chynhyrfiad  ac  argyhoeddiad  iV  gyd- 
wybod.  Yn  hyn  y  mae  Cristionogaeth  yn  cyfateb  yn  ber- 
ffaith.  Mae  yn  ei  gwirioneddau  ddigon  o  fawredd  a  goruch- 
eîedd  i  fod  yn  faes  ymchwiliad  i^r  deall — digon  o  ddyddordeb 
a  chywreinrwydd  i  swyno  y  teimlad — a  digon  o  bwysigrwydd 
ac  awdurdod  i  ddeffroi  y  gydwybod  a  phlygu  yr  ewyllys. 
Colli  y  naill  neu  y  llall  o^r  pethau  byn  ydyw  gwraidd  pob 
Ilygriad  a  dirywiad  ar  Gristionogaeth.  Y  perygl  cyffredin 
ydyw  edrych  arni  yn  un  un  o'r  agweddau  hyn  gan  anghofio  a 
dibrisio  yr  holl  agweddau  eraill  arni.  Mae  un  dosbarth  yn 
edrych  arni  fel  cyfundraeth  o  egwyddorion  i  oleuo  y  deall — i 


CREFYDD  YSBRYDOL. 


3Ì3 


ëangu  y  dirnadaeth— a  chryf hau  yr  amgyŵedion— ond  heb 
wybod  dim  am  brofiad  personol  o'i  dylanwad  yn  nawseiddio  y 
galon.    Edrychant  arDÌ  fel  cyfundraeth  pen  ac  nid  fel  medd- 
yginiaeth  calon  ;  fel  gwyddor  iV  dysgu  yn  hytrach  nag  fel 
meddyginiaeth  i'w  hiacbau.    Hyn  ydyw  hanfod  Sosiniaeth. 
Mae  fel  goleuni  y  lleuad  yn  nyfnder  y  gauaf  ar  noson  oer,  yn 
rhoddi  ychydig  oleu  ond  yn  rhewi  pob  peth  ;  ac  y  mae  lle  i 
ofûi  fod  y  golygiadau  anffyddol  yma  yn  ffynu  nid  yn  unig  yn 
Germany  ac  ar  y  Cyfandir  ond  yn  Nghymru.    Edrycha  dos- 
barth  arall  ar  grefydd  yn  unig  fel  cyfundraeth  i  ddifyru  a 
boddhau  y  teimlad.    Ni  phetrusent  yn  nghylch  eihegwyddor- 
ion  athrawiaethol— ac  ni  ofalant  am  ei  dyledswyddau  ymar- 
ferol,  ond  blysiant  am  eu  gwleddoedd— awyddant  am  ei  pbles- 
erau — gwanciant  am  ei  danteithion — a  sycbedant  am  ei  chys- 
uron.    Arswydant  os  sonir  wrthynt  am  waith  crefydd  ;  ond 
llygadrytlmnt  pan  daenir  y  bwrdd  o  felnsfwyd  crefydd.  Hyn 
ydyw   hanfod   Antinomìaeth  —  byth  ni  ofynant,  — Beth  a 
wnawn  ?  ond  eucri  oernadol  yn  wastadol  ydyw,  Beth  a  o  awn? 
fel  llawer  diogyn  na  welir  egni  na  bywiogrwydd  ynddo  yn  im 
man  ond  uwchben  y  bwrdd  yn  tafellu  y  bwyd.    Edrycha  dos- 
bartb  arall  arni  fel  cyfundraeth  frawyclius  i  greu  arswyd  ac 
ofn  ar  y  gydwybod.      Dallant  eu  llygaid rhag  tywynu  ei 
golenni  i'w  deair^  difuddiant  eu  henaid  o  hyfrydwch"  rhag 
boddhau  y  teimlad— a     chospant  y  corff  gan  ei  ddwyn  yn 
gaetb    er  brawycbu  ac  arswydo  y  gydwybod.    Mae  eu  cref- 
ydd  i  gyd  yn  gynwysedig  mewn  penydiau,  pardyuau,  fifurfìau, 
defodau,  ac  ystumiau  allanol.    Hyn  ydy w  hanfod  Pabyddiaeth 
pa  le  i3ynag  y  byddo,  ac'b  dan  baffurf  bynag  yr  ymddangoso. 
Pa  un  bynag  ai  yn  Rhufain  ai  yn  Lloegr.    Yn  yr  Eglwys 
Babaidd  neu  yn  yr  Eglwys  Brotestanaidd.    Yn  mysg  Eg- 
Iwyswyr  neu  Ymneillduwyr.    Gan  daenelíwyr  neu  drocbwyr. 
Pa  le  bynag  y  mae  mwy  o  bwys  yn  cael  ei  roddi  ar  allanolion 
crefydd  nag  ar  ei  hanfodion— mwy  o  ofal  am  yr  addurniadau 
nag  am  y  defnydd— am.y  cysgod  nag  am  y  sylwedd— am  yr 
arwydd  nag  am  y  peth  a  arwyddir  ;  yno  y  mae  hanfod  Pab- 


374 


GREFYDD  YSBRYDOL. 


ydcliaetb,- — oblegid    enwaediad  y  galon  sjdd  yn  yr  ysbryd, 
nid  yn  y  llythyren  ;    nid  yn  y  ffarí  yn  allanol,  ond  yn  yr  ys- 
bryd  yn  dnmewnol,    Yr  oedd  yr  hen  orachwyliaeth  yn  cyn- 
v>TS  llawer  iawn  o  ddefodau  cnawdol— cadw  dyddiau  neiììdu- 
ol  A  ch yfyngu  eu  hunain  at  fwydydd  penodol       Y  rhai  oedd 
yn  seryll  yn  unig  ar  fwydydd,  a  diodydd,  ac  amryw  olchiadau 
a  defodau  cnawdol  wedi  eu  gosod  arnynt  hyd  amser  y  diwyg- 
iad.''    Yr  oedd  y  drefn  aberthol  yn  gyuwysedig  mewn  swydd- 
au  ac  offrymau — y  drefn  seremoniol  mewn  bwjdydd,  diod- 
ydd,  golchiadau,  cysegriadau,  ymneilîduadau,  a  chadwraeth 
amserau  nodedig.    Ychwanegodd  y  Phariseaid  res  o  ddefodau 
gorfanylaidd  a  chnawdol^  ac  yr  oedd  gwreiddyn  eu  gelyniaeth 
hwy  at  Grist  yn  cyfodi  oddiar  ei  anghydffurfiad  ef  á^u  defodau 
cnawdol  hwy.     Eglurai  ef  egwyddorion  mawrion  sylfaenol 
Cristionogaeth,  tra  yr  ymlynent  hwy  wrth  y  ffua'fiau  allanol 
yn  unig.    Golygent  gan  hyny  ei  fod  yn  ddiffygiol  mewn  cref- 
yddolder  oblegid  nad  ymostyngai  i  gadw  eu  duUiau  enawdol 
hwy,    Ymlynent  hwy  wrth  y  îlythyren — tra  yr  esboniai  ef  ■ 
grefydd  yr  ysbryd.    Ac  y  mae  yr  un  camsyniad  wedi  ym- 
daenu  trwy  y  byd.    Ac  y  mae  yn  nodedig  i  sylwi  arno  mor 
lleied  trwy  yr  oesau  sydd  yn  iavrn  synied  am  wir  ansawdd 
crefydd.    Os  gwrandawn  ar  leisiau  Paganiaeth  a  Mahome- 
taniaeth  ceir  mai  penydiau,  cospau,  dyoddefiadau,  ac  aberthau 
ydyw  hanfod  crefydd.    Os  chwiliwn  erthygìau  Pabyddiaeth  a 
Phuseaeth  ceir  mai  pentwr  o  seremoniau  a  defodau  cnawdol 
ydyw.    Ac  yn  mysg  y  rhai  dybir  yn  uniongred  nid  yw  y  syn- 
iadau  uemavrr  cywirach.    Myn  un  dosbarth  fod  Bedydd  dwfr 
yn  Ailenedigaeth,  a  dosbarth  arall,  er  Tia  phroffesant  Ailened- 
igaeth  fedyddiadol~eto  a  honant  fod  bedydd  dwfr  trwyddull 
peuodol  yu  hanfodol  er  proô  ufudd-dod  i  Dduw.    Grwneir  cyf- 
ranogi  o  fara  a  gwin  ar  wely  angau  yn  drwydded  iV  nefoedd, 
ac  yn  hloMr  ar  gydwybod  euog.    Crefydd  yn  ol  synied  lluaws 
0  broffeswyr,  ydyw  y  cyrchu  i  leoedd  o  addoliad — ymarfer  â 
moddion  gras — cyflawni  dyledswyddau  crefydd — ymwneyd  ag 
ordinhadau  y  tŷ — eyfranu  yn  achlysurol  at  gynhaliaeth  yr 


CREFYDD  YSBRYDOL. 


3Î5 


acbos — a  gwnej^d  rhyw  ffurfìau,  ystumiau,  a  thonau  neiUduol 
diii  7  weinidcígaeth.  Nid  oes  syniad  uwcb  am  daui  gan  gan- 
noedd  sydd  yn  ei  phroffesu.  Arhosant  gyda'r  llythyren.  Na 
cbam  ddealler  fi.  Nid  wyf  yn  golygu  fod  y  ffurf  yn  ddibwys 
— y  llythyren  yn  ddiangenrhaid  ;  ond  yn  hollol  i'r  gwrthwyn- 
eb.  Mae  gwirioneddau  mawrion  crefydd  ag  yncìdynt  y  fath 
ddyfnderoedd  nas  gallasem  eu  dirnad  oni  buasai  i'r  Arglwydd 
ddefnyddio  cydmariaethau  naturiol  iV  hegluro,  ac  ordeinio  ar- 
wyddion  gweledig  i^v  harddangos.  Ac  y  mae  dysgu  yr  holl 
bethau  a  orchymynodd  Crist  yn  rhan  o  waith  y  weinidog- 
aeth.  Rhaid  eu  cyflawni  yn  onest,  a'u  gweinyddu  yn  fanwl. 
Ond  y  perygl  ydyw  aros  gydo'r  arwyddion--ymorphwys  ar  y 
seremoniau — a  phwyso  ar  y  ffurfiau  ;  yn  lle  myned  trwyddynt 
at  enaid  a  bywyd  crefydd — aros  gyda^'  plisgyn,  yn  lle  ei  dori 
er  cael  y  cnewyllyn — gofalu  am  y  pethau  lleiaf  ar  draul  esgeu- 
luso  y  pethau  mwyaf — "  golcbi  y  tuallan  i^r  cwpan  "  heb  ofalu 
pa  faint  o  fudreddi  sydd  o'i  fewn.  Gwyngalchu  y  bedd  oddi- 
allan"  ac  esgyrn  y  meirw  yn  ffiaidd  oddifewn — bod  yn  selog  dros 
"  hender  y  llytbyren,^^ — ond  heb  wybod  dim  am  adnewydd- 
iad  yr  ysbryd."  Ond  *'enwaediad  y  gahDU  sydd  yn  yr  ysbryd 
nid  yn  y  llythyren.^^  Yr  oedd  luddewaeth  yn  rhoddi  pwys 
mawr  ar  enwaediad  y  cnawd/^  ond  y  mae  Cristionogaeth  yn 
rhoddi  y  pwys  mwyaf  ar  enwaediad  y  galon."  Ymffrost- 
ient  hwy  eu  bud  yn  had  Abraham,  ond  heb  ofalu  bod  yn  ddi- 
lynwyr    ffydd  Abraham.^^ 

CREFYDD  YSBRYDOL. 

Mae  yr  ysgrythyrau  yn  ei  dangos  felly  yn  mhob  gwedd  sydd 
arni. 

Yn  ngwrthddrych  ei  haddoliad.  Mae  yn  rhaid  i  ansawdd 
yr  addoliad  gyfateb  i  natur  y  gwrtbddrych  a  addolir.  Mae 
hyn  yn  cael  ei  ddealì  yn  hoU  grefyddau  Paganaidd  y  byd. 
Dyma  yr  egwyddor  sydd  yn  rheoli  eu  holl  offrymau  a'u  hab- 
erthau.  Yr  un  yw  yr  egwyddor  mewn  Cristionogaeth.  Ym- 
resymai  Paul  a'r  Atheniaid  oddiar  eu  perthynas  hwy  gwîr 


3t6 


CRHFYDD  YSBRYDOL. 


Dduw  y  dylasai  eu  synîadau  fod  yn  gywir  am  dano,  ac  nid 
tybied  fod  y  Dawdod  yn  debyg  i  aur,  neu  arian,  neu  faen  o 
gerfiad  celfyddyd  a  dychymyg  dyn/^  Rhaid  i^r  syniadau  fod 
yn  gywir  am  dano  cyn  y  bydd  y  gwasanaeth  yn  deilwng  o 
hono — oblegid  yn  ol  ein  syniadau  y  bydd  ein  teimladau  ac  yn 
ol  ein  teimladau  y  bydd  ein  hymddygiadau.  Os  cnawdol  fydd 
y  syniadau  am  dano,  cnawdol  hefyd  fydd  yr  addoliad  gyf- 
Iwynir  iddo.  Y  mae  deall  Beth  yw  Duw  i  fod  yr  erthygl 
flaenaf  yn  ein  crefydd.  Byddai  dilyn  syniadau  plentynaidd  a 
bwhwmanllyd  y  byd  am  natur  Duw  yn  orchwyl  afreidiol  yn 
bresenol.  Caiff  yr  oracl  ddwyfol  sefydlu  y  mater.  Distawed 
hôll  leisiau  dychymyg  ddynol  a  gwrandewch  ar  Dduw  mewn 
cnawd  yn  esbonio  Duw  mewn  natur — "  Ysbryd  yw  Duw." 
Dyna  y  ffáith—dyna  y  gosodiad.  Y  casgliad  naturiol  gan 
hyny  ydyw  rhaid  i'r  rhai  a'i  haddolant  ef  addoli  mewn  ys- 
bryd  a  gwirionedd  " — gwasanaeth  ysbrydol  yn  unig  sydd  deil- 
WDg  o^r  gwrthddrych.  Yr  oedd  yr  hen  oruchwyliaeth  yn 
ffafrio  syniadau  lieol  am  Dduw.  Preswyhai  ei  ogoniant  yn  y 
deml  yn  Jerusalem — a  bernid  agosrwydd  pawb  ato  yn  ol  agos- 
rwydd  pob  un  i  arhosle  y  presenoldeb  dwyfol.  Yr  oedd  yn 
naturiol  i  feddyliau  daearol  gysylltu  yr  oll  o  grefydd  âV  deml 
a^i  gwasanaeth.  Ond  ymddangosodd  Crist,  a  dysgodd  y  byd 
nad  peth  lleol  ac  amgylchiadol  yw  addoli.  Nad  oedd  un  cys- 
egredigrwydd  yn  y  temlau  yn  Jerusnlem  neu  Gerazim  mwy 
nag  ar  ben  mynydd  neu  gysgod  craig,  ond  mai  addpli  mewn 
ysbryd  ac  mewn  gwirionedd  y w  y  pwnc  mawr.  Ymresymai 
natur  y  gwasanaeth  oddiwrth  natur  Duw.  Yn  gyffelyb  y 
gwnai  Paul  yn  Areopagus.  Dengys  Dduw  yn  ei  fawredd  fel 
creawdydd  y  byd  a  phob  peth  sydd  ynddo  "  fel  "  rhoddydd 
bywyd,  ac  anadl,  a  phob  peth  oll — fel  "  yr  un  a  wnaeth  o  un 
gwaed  bob  cenedl  o  ddynion  — ac  fel  penydd  amserau  rhag- 
osodedig  a  therfynau  preswylfod  ei  holl  greaduriaid.  Deng- 
ys  Dduw  yn  ei  natur  ;  yn  Ysbryd  anweledig  "  er  nad  yw  ne- 
pell  oddiwrth  bob  un  o  honom  — mor  agos  atom  a'n  bod 
yn  by w,  ymsymud,  a  bod  ynddo  " — ac  nad   y w  yn  trigo  mewn 


CREFYDD  YSBRYDOL. 


3tt 


temlau  o  waith  dynion  "  Dyna  yr  ymresymiad  galluog  sydd 
ganddo  am  Dduw.  Y  easgliad  naturiol  y  mae  yn  ei  dynu 
ydyw,  Ac  nid  â  diüylaw  dyniou  y  gwasanaethir  ef."  Gan 
mai  y  cyfry w  Fod  ysbrydol  ydyw— nid  gwasanaeth  dwylaw 
cnawdol  fydd  yn  dderbyniol  a  chymeradwy  ganddo. 

Yn  eisteddle  ei  awdurdod.    Mae  wedi  bod  yn  hen  ddadl 
yn  y  byd.    Pa  le  y  mae  trigìe  drwg  moesol.    Mae  yn  angen- 
'rheidiol  gwybod  hyny  cyn  gwneyd  cynyg  ar  ei  ddiwygio— ac 
y  mae  y  gwahanol  gynygiadau  sydd  gan  ddynioni^v  ddiwygio 
yn  codi  oddiar  wahaniaeth  yn  eu  syniadau  am  darddle  ei 
ddrwg.    Un  dosbarth  o  Athronwyr  a  oìygant  fod  Uygredig- 
aeth  mewn  defnydd— fod  yr  ysbryd,  yr  enaid  yn  bur  a  sanct- 
aidd,  ac  mai  yn  y  cnawd  y  mae  llygredigaeth,  ac  mai  cysyllt- 
iad  y  cnawd  a'r  ysbryd  sydd  yn  achosi  ei  halogrwydd— a^r 
feddygyniaeth  a  gynygiant  gan  hyny  i  ladd  drwg  y  byd  ydyw 
digon  0  bwysau  o  boenaii  a  chospau  ar  y  cnawd  er  gwanhau 
a  marweiddio  ei  dueddiadau.    Mae  dosbarth  o  anffyddwyr  yn 
ein  dyddiau  ni  yn  honi  mai  mewn  amgylehiadau  yn  unig  y  mae 
y  drwg— nad  oes  dim  ynddo  ei  hun  yn  dda  na  drwg,  ond  fod 
drwg  a  da  yn  ol  amgylchiadan.    Ac  mai  yr  unig  ffordd  i  ddi- 
wygio  y  byd  ydyw  gwella  ac  unioni  ei  amgylchiadau.  Nid 
llawer  cywirach  yw  syniadau  eraiU  a  fynent  osod  eu  hunain 
allan  fel  diwygwyr  cymdeithas.    Yr  oedd  y  pwnc  yma  yn 
tynu  sylw  mawr  yn  nyddiau  Crist.    Golygai  y  Phariseaid  mai 
esgeulusiad  o  ddefodau  allanol— bwyta  a  dwylaw  heb  ym- 
olchi,"  a^r  cyffelyb,  mai  hyny  a  halogai  ddyn  —a  beient  Grist 
a'i  ddysgyblion  yn  fawr  am  eu  bod  yn  eu  hesgeuluso  a  thrwy 
hyny  yn  troseddu  traddodiadau  yr  henafiaid.    Ond  dacw  lesu 
Grist  yn  ymddangos  yn  y  byd  fel  diwygiwr  awdurdodedig  y 
nefoedd— ac  un  o'r  pethau  cyntaf  a  wnaeth  oedd  esbonio  pa 
le  y  mae  eisteddle  llygredigaeth  y  byd  ;  pa  le  y  mae  ffynhon- 
ell  ei  aflendid.    "  Nid  y  pethau  sydd  yn  myned  i  mewn  iY 
genau  sydd  yn  halogi  dyn  ;  ond  y  pethau  sydd  yn  dyfod  allan 
o'r  genau  ;  canys  y  pethau  sydd  yn  dyfod  allan  o'r  genau  sydd 
yn  dyfod  ailan  o'r  galon.    Oanys  o'r  galon  y  mae  meddyliau 


3Î8 


CREFVDD  YSBRYDOL. 


drwg  yn  dyfod  allan,  lladdiadau,  torpriodasau,  godinebau, 
lladradau,  camdystioîaethau,  cablau,  dyna  y  pethau  a  halog- 
ant  ddyii."    Yn  awr,  gan  mai  yn  y  ga!ou  y  mae  yr  afiechyd, 
at  y  galon  y  raae  eisiau  cymhwyso  y  feddygioiaeth— rhoddi  yr 
eli  ar  y  clwyf— a  plastr  ar  y  dolur— bwrw  yr  halen  i  ffyn- 
honell  y  dyfroedd,  fel  yr  iacheir  y  ffrydiau  yn  y  canlyniad.^^ 
má  yn  mhenau  y  byd  y  mae  y  diffyg  ond  yn  eu  calonau. 
Esboniodd  Crist  i  Xicodemus  mewn  byr  ymddiddan  ansawdd 
y  cyfnewidiad  sydd  yn  eisiau  ar  bechadur.       Oddieithr  geni 
dyn  drachefn,  ni  ddichon  efe  weìed  teyrnas  Dduw.^'    Nid  yn 
unig  y  mae  yn  rhaid  gwella  ychydig  ar  ei  fuchedd— a  glanhau 
ei  fywyd— a  gwyngaîchu  ei  ymarweddiad— a  phrydferthu  y 
dyn  oddiallan  ;  ond  y  mae  yu  rhaid  i'r  cyfnewidiad  fyned  yn 
ddyfnach  na'r  croen,  y  cnawd,  yr  esgyrn  na'r  mer  ;  rhaid  ei 
"  eni  drachefn."    Rhaid  gwneyd  cyfnewidiad  holiol  a  thrwy- 
adl  ynddo.    Ac  meddai  Paul,     Od  oes  neb  yn  Nghrist,  y 
m.ae  efe  yn  greadur  newydd."    Nid  yn  unig  mae  ynddo  ryw- 
beth  nad  oedd  o'r  blaen,  ond  y  mae  yn  "greadnr  newydd  ;  yr 
hen  bethau  a  aethant  heibio,  wele  gwnaethpwyd  pob  peth  o 
newydd.'V  Calon  newydd— buchedd  newydd— iaith  newydd 
— gwaith  newydd — cwmui  newydd— pleserau  newydd  pob 
peth  0  newyddr    Ac  y  mae  safie  y  peiriant  sydd  i  wneyd  y 
cyfnewidiad  mawr  yma  yn  dufewnol.      Y  dwfr  a  roddwyf  fi 
iddo  a  fydd  ynddo  yn  ffynon  o  ddwfr  yn  tarddu  i  fywyd  trag- 
ywyddol.^^    Nid  rhyw  oruchwyliaethau  allanoí  yn  taflu  y  dwfr 
drosto— ond  y  mae  ffynhonell  y  dwfr  ynddo  a^i  spring  mor 
gryf  gweithia  i  fynu  nes  llifo  drosto  i  olchi  yr  holl  fudreddi 
sydd  oddiam  vylch  iddo.    Mae  holl  argraffiadan  crefydd  i  gael 
eu  gwneyd  ar  y  galon— a'i  holl  rasau  i  gyfodi  or  galon. 
"  Crist  ynoch  chwi.''      Wele  ceraist  wirionedd  oddimewn  a 
pheri  i  mi  wybod  doethineb  yn  y  dirgel."      Merch  y  brenhin 
sydd  oll  yn  ogoneddus  o  feion:'      A  pha  beth  bynag  a  wnel- 
och  gwnewch  a'r  galonP    Mae  gorsedd  crefydd  yn  y  galon. 
Nid  yw  clywed  am  y  feddyginiaeth  ddim  yn  iachau  y  claf  heb 
gýmerfd  y  cyffeiriai— nid  yw  gwybod  am  grefydd  heb  deimlo 


CBEFYDD  YSBRYDOL. 


3Î9 


ei  dylanwad  ar  y  galon,  ond  anigonoì  i  gadw  yr  enaid.  En- 
waediad  y  galun  sydd  yn  yr  Ysbryd." 

Yn  agiceddiad  ei  gicasana  Jh.  Mae  lioU  wasanaeth  crefydd 
i  fod  yn  yr  ysbryd  ac  nid  yn  hender  y  llythyren.  Nid  oes  dim 
cnawdol  a  fiuifìol  yn  dderbyniol  gan  Dduw.  Gofynai  mewn 
dirmyg  i'r  genedl  luddewig  pan  oeddynt  yn  crugio  eu  defodau 
a'u  seremoniau  o'i  flaen — "Ai  dyma  yr  ympryd  a  ddewisais, 
dydd  i  ddyn  i  gystuddio  ei  enaid  ?  Ai  crymu  pen  fel  brwynen 
ydy w,  a  thaenu  sacliHan  a  lludw  dano  ?  Ai  hyn  a  elwi  yn 
ympryd  ac  yn  ddiwrnod  cymeradwy  gan  yr  Arglwydd."  Ai 
rhyw  wasanaeth  fí'urfiol,  rhagrithiol,  ymddangosiadol  fel  yna 
am  boddlona?  Ai  crugio  seremoniau — pentyru  defodau  a 
chasglu  rhy w  swp  o  fí*urfiau  sydd  i  fod  yn  ympryd  ac  yn  ddi- 
wrnod  cymeradwy  gan  yr  Arglwydd?^'  Ynfydrwydd  i  gyd. 
''Onid  dyma  yr  ympryd  a  ddewisais,  datod  rhwymau  anwir- 
edd,  tynu  ymaìth  feichiau  trymion,  gollwng  y  gorthrymedig 
yn  rhyddion,  a  thori  o  honoch  bob  iau.  Onid  tori  dy  fara  i^r 
newynog,  (rhanu  y  dorth  i'r  neb  vsydd  mewn  anglien)  dwyn  o 
honot  y  crwydriaid  i  dŷ — pan  welych  noeth  ei  ddilladu  (''y 
neb  sydd  ganddo  ddwy  bais  rhodded  i'r  neb  sydd  heb  yr  nn") 
ac  nac  ymguddiech  rhag  dy  gnawd  dy  hun."  Rhyw  was- 
anaeth  sylweddol,  yn  unig  sydd  dderbyniol  gan  Dduw.  Blinai 
ya  dwyn  eu  beichiau  seremoniol  Dacw  gynulleidfa  dan  deim- 
Jad  gwasgedig  o'u  sefyllfa  yn  gofyn  ^  A  pha  beth  y  deuwn  ger 
bron  yr  Arglwydd  ac  yr  ymgrymwn  gerbron  yr  ochel  Dduw." 
Mae  Duw  wedi  ei  ddigio.  Mae  ei  ddigofaint  wedi  enyn. 
Rhaid  i  ni  ymddangos  ger  ei  fron  mewn  ymostyngiad~ond 
DÌd  gwiw  ''ymddangos  yn  wao^law.'^  ''A  pha  beth  y-deuwn?^^ 
Dyna  ryw  un  yn  cyfodi  ac  yn  cynyg  cynllun  i  hyny.  ''A 
ddeuaf  fì  ger  ei  fron  ef  á  photh-off'rymau  ac  a  dyniewaid  ?'^ 
Mae  genyf  ychydig  o'r  rhai  hyn.  Os  gwnant  y  tro  yr  wyf  yn 
foddìon  eu  rhoddi.  Dyna  ryw  un  arali  cyfoethocach  yn  cy- 
fodii  gynyg  cynhun  efí'eilhiolach.  ''A  foddlonir  yr  Arglwydd 
á  miloedd  o  feheryn  neu  â  myrddiwn  o  fí*rydiau  oìew  ?"  Er 
eu  g^yerthfawroced  caent  fyned  ös  ydynt  dderbynioî.  Dyna 


380 


CREFyDD  YSBRYDOL. 


rjw  dad  tyner  galon  dan  ingoedd  teimlad  yn  cynjg  ei  abertb 
gwierthfawrocaf.  A  roddaf  fi  fy  Dghyntaf-anedig  dros  fy  ^ii- 
wiredd?"  er  mai  dau  lygaid  ei  dad  ydy  w — caiff  fyned  os  gwna 
y  tro.  Dyna  ryw  fam  mewn  gwasgía  am  ei  chyflwr  yn  cynya- 
''ffrwyth  eî  chroth  dros  bechod  ei  henaid."  Os  gwasanaetha 
i  ddyhuddo  digofaint  y  Duw  sydd  wedi  ei  ddigio,  yr  wyf  yo 
foddlon  ei  roddi.  Distewch,  meddai  Duw,  nid  ces  eisian  y  fath 
ddifrod  ar  feddianau  a'r  fath  rwygiad  ar  deimìadau.  Cadw 
di  dy  boeth-offryman  a'th  ddyniewaid.  Bydd  dithau  yn  ofaì- 
us  am  dy  feheryn  a'th  oìew.  Yrnddedwydda  dithau  dad  yn 
ngwynebpryd  a  phresenoldeb  dy  gyntafanedig.  Gorwedded 
dy  faban  ar  dy  liniau  di  y  fam  dyner  galon  i  sugno  dy  fronan. 
Mae  y  drefn  yn  fwy  syml  ac  ysbrydol.  ''Dangosodd  efe  i  ti 
ddyn  beth  sydd  dda,  a  pha  beth  a  gais  yr  Arglwydd  genyt, 
gwneuthur  barn,  hofíi  trugaredd  ;  ac  ymostwng  i  rodio  gyda 
Duw.'^  Darostwng  balchder  dy  gaìon — ymostwng  o  uchder 
dy  ysbryd  i  fod  yn  ddigon  gostyngedig  i  rodio  gyda  Duw/^ 
Ysbrydol  hollol  ydyw  ei  gwasanaeth.  Nid  am  dy  aberthau 
y^th  geryddaf  na'th  boeth-offrymau  am  nad  oeddynt  ger  fy 
mron  I  yn  wastad,"  meddai  Duw  wrth  y  genedl  luddewig. 
Nid  wyf  yn  beio  dim  arnat  am  dy  esgeulusdra  i  ddwyn  ger  fy 
mron  aberthau  ac  offrymau.  Ond  ''ni  chymeraf  fustych  o'th 
dŷ  na  bychod  o'th  gorlanan,  canys  holl  fwystfilod  y  coed  yd- 
ynt  eiddo  n,  a'r  anifeiliaid  a*r  fii  o  fynyddoedd.  Adwaen  hoìi 
adar  y  mynyddoedd,  a  gvTyìit  anifeiUaid  y  maes  ydynt  eiddo 
fì.  Os  bydd  newyn  arnaf  ni  ddywedaf  i  ti,  canys  y  byd  a'i 
gyflawnder  sydd  ejddo  fi.*^  Mae  genyf  ddigon  o  ddefnydd 
aberth  wrth  lav^^  pe  yn  eu  hamledd  a'u  Iliosogrwydd  y  byddai 
y  rhagoriaeth.  Ond  ''A  fwytaf  fi  gig  teirw,  nea  a  jM  fi 
waed  bychod  Y''  A  wyt  ti  yn  meddwi  mai  rhyw  lew  gwancus 
a  difäol  ydwyf  nad  oes  dim  digoni  arnaf  á  gwaed  ?  Xage, 
NagCj  'Abertha /oZz'ann  Dduw  a  thal  i'r  Goruchaf  dy  add-  * 
unedau.'^  Oblegid  Y  neb  a  abertho  foliant  a'm  gogonedda 
I,  a'r  neb  a  osodo  ei  ffordd  yn  iawn  dangosaf  iddo  fy  iachawd- 
wrÌ€b6íîh.^^    Gwasanaeth  y  galon  jn  nnig  sydd  düei'taynial 


CREmO  YSBRYDOL. 


381 


l)duw.    '^AbertliauDawydynt  galon  ddrylliog,  ac  ysbryd 
cystuddìedig,  0  Dduw,  ni  ddirmyí?i." 

Yn  egwyddor  gymhelliadol  ei  holl  weithrediadau.  Mae 
pob  crefydd  yn  cael  ei  hysgogi  gan  ry w  brif  egwyddor— felly 
hefyd  Cristionogaeth.    Gariad  ydyw  egwyddor  fawr  ei  holl 
ysgogiadau-dyma  ei  gallu  symudol  hi.    Nid  bygythion  na 
melldithion— mellt  na  tharanau— cospau  na  dyoddefiadau— 
ond  cymhelUr  i'w  holl  ddyledswyddau  gan  gariad.  Cyfun- 
draeth  o  gariad  yw  crefydd.  Egwyddorion--athrawiaethau 
—ordinhadau— a  dyledswyddau  cariad  jw  y  cwbl  sydd  yn 
perthyn  iddi.    Cariad  yw  ei  Halpha  a'i  Homega.    Y  mae 
pob  peth  a  berthyn  iddi  yn  crogi  ar  gariad  fel  ar    hoel  mewn 
lle  sicr."    Edrychwn  aroi  o  bob  man,  agweddiad  cariad  sydd 
arni.         oes  Daw  yn  eich  crefydd  ch»ri       Oes.  /'Ygwir 
a'r  bywiol  Dduw     ac  i  ni  '^nid  oes  ond  un  Duw.'^    Pa  fath 
ydy w  ?      Duw  cariad  y w."    ^'A  oes  cyfraith  yn  perthyn  i'ch 
crefydd  chwi?"    Oes  ;  y  gyí'í^aith  oreu,  buraf,  a  roddwyd  i 
ddynion  erioed     Pa  fath  ydyw.''       Cyflawnder  y  gyfraith 
y w  cdriad:^    "  A  oes  fifydd  yn  eich  creíydd  ?^    Oes.  'Tfydd 
sycid  yn  gweled  yr  anweledig.^^    Ffydd  sydd  yn    ymafael  yn 
iierth^^Daw.'^    ^'Pa  fath  ydy w  ?^     Ffydd  yn  ^'weithio  trwy 
^gariad,''      A  oes  gobaith  yn  eich  crefydd  ?    Oes,  dyna  sydd 
jn  ein  'dal  rhag  suddo— a  hwnw  yn    obaith  da  trwy  ras.^^ 
Yn  "  obaith  fel  angor  yr  enaid  wedi  ei  daflu  at  yr  hyn  sydd 
o'r  tu  fewn  i^r  ìlen."      Pa  fath  ydyw  ?"    Gobaith  ni  chyw- 
ilyddia  am  fod  cariad  Duw  wedi  ei  dywallt  ar  led  yn  ein  cal- 
onau.''    Cariad  ydyw  yn  mhob  elfen  a  berthyna  iddi— a  dyl- 
anwad  ei  chariad  sydd  i  enill  eraill  ati.    Mae  Mahometaniaeth 
wedi  estyn  ^i  gwialen  haiarn  dros  fìUynau  o'r  hil  ddynol,  ond 
yn  nerth  y  cleddyf  bob  cam.    Mae  Pabyddiaeth  wedi  dwyn 
miloedd  yn  gaethion  dan  ei  hawdurdod  ;  ond  wrth  liwio  heol- 
yddá  gwaed,  a  mwydo  y  ddaear  â  chnawd  dynol.    Mae  y 
brenin  lesu  yn  rhifo  ei  ddeihaid  wrth  y  miUyaau.    Pa  fodd  ? 

Cariad  Crist  sydd  yn  ein  cymeU  ni  ;"  neu  fel  y  niae  P.  Dod- 
ddge  yn  darllen  y  geiriau*  "  Cariad  Crist  sy'n  myned  a  ni 
33 


882 


eREFYDD  Y3BRYD0L. 


fel  yr  agerdd  yu  myued  a'r  íram— fel  jr  awel  ju  myned  a'r 
lloug— fel  y  gwyut  yii  myned  a'r  cwmwl— felly  y  mae  "  cariad 
Crist  yn  myued  a  ni"--swyuo  y  galou-^um  yr  ewyllys— 
"  tyuu  â  rheffyuau  dynol  ac  â  rhwymau  cariad  "— "  denu  i'r 
anialwch  a  dywedyd  wrth  fodd  ein  calon."  0  !  y  fath  swyn 
sydd  gan  gariad  Crist. 

Anweledig,  'rwy'n  dy  gani.  rhyfedd  ydyw  nerth  dj  ras  : 
Denu'm  calon  i  mor  hyíì-yd  o-i  bleserau  pena'  ma's  ; 
Ti  wnest  fwy  mewn  un  mynudyn  nag  a  airsaÌT  byd  o'r  bron, 
Enilí  it'  eisteddfa  dawel  yn  y  galou  gareg  hon." 

Yn  ansaivdd  ei  goifoìedd.—Cüawáol  ydyw  Ilawenydd  yr 
anuuwiol—clindarddaeh  draiu  daa  grochan  ydyw,  erbyurhoddi 
tân  dauo,  ffagla  yn  gyuhyrfus  ac  à  heibio  ;  uid  yw  oud  rhyw- 
beth  i  foddio  y  uwyd  a'r  dymherdros  ychydig— "Byr  ywgor- 
foledd  yr  annuwiol,  5.  llaweuydd  y  rhagrithiwr  dros  funud  awr  " 
Ond  y  mae  gorfoledd  crefydd  yn  wahauol  ;  ysbrydol  hoUol 
ydyw;  llawenydd  y  galon— gorfoledd  yr  enaid,  yu  cyfodi 
oddiar  gymdeifehusiad  meddwl  â  gwrthddrychau  ysbrydol. 
"  Yr  hwn  er  nas  gwelsoch  yr  ydych  yn  ei  garu  ;  yn-Tr  hwn 
heb  fod  yr  awrhou  yu  ei  weled,  ond  yu  credu,  yr  yd'ych  yn 
üiawr  lawenhau  â  llawenydd  anuhraethadwy  a  gogoneddus." 
Nid  dylanwad  llais  soniarus  yu  swuio  ar  y  glusf,  ueu  ffraeth- 
der  ymadrodd  yu  creu  gwêu,  neu  arllwysiad  h^awdledd  yn 
boddhan  y  teimlad  ;  oud  y  gorfoledd  hwnw  y  mae  yr  enaid  yn 
ei  deimlo  oddiwrth  symlrwydd  ac  ysbrydolrwydd  pethau  iach- 
awdwriaeth.  Ac  y  mae  Ilaweuydd  a  gorfoledd  crefrdd  yn  y  byd 
yma  o'r  uu  au.sawdd  a'i  llaweuydd  yu  y  nefoedd.  '  Mae  y  gwa- 
hauiaeth  yn  unig  mewn  graddau.  Mae  y  diferynau  yma.'y  caw- 
o-lydd  mawrion  yno;  y  briwsion  yma,  y  wleddyno  :  y  tywyn- 
iadau  achlysurol  yma,  haul  cauol  dydd  digymylau  yno  ;  y'ffryd- 
iau  yma,  y  mòr  yuo.  Y  mae  gan  bob  crefydd  ei  nefoédd,  ac  y 
mae  eu  syuiadau  yn  y nefoedd  yn  wrachiaidd  a  chnawdol  fel  hwy 
eu  hunaiu.  Y  cyfryw  ydy  w  golygiadau  babanaidd  Pabyddiaeth 
a  Mahometaniaeth  am  y  uefoedd.  Ac  o  bosibl  aad  ydy  w  syu- 
iadau  lllawer  o  honom  niuau  nemawr  cywirach.    Mae  yu  ẁir 


CREFYDD  YSBRŶDOL. 


383 


fod  dylaawad  mawr  gan  olygfeydd  dymunol  Pr  Hygaid,  a 
pheroriaeth  soniarus  i^r  glust  arnom,  ac  y  mae  yn  naturiol  i  ni 
gysylltu  ein  syniadau  am  orfoledd  a  hyfrydwch  aV  pethau  hyny  j 
a  chan  fod  ein  hoil  ddrychfeddyliau  yn  gysyiltiedig  â  chuawd, 
nisgallwn  ffurfio  syniadau  cywir  am  sefyllfa,  a  phethau  a  pher- 
sonau  perffaith  ysbrydol.  Rhydd  y  Beibl  ar  ddeall  i  ni  fod  y  nef- 
oedd  yn  lle  o  ryw  fath  ;  ond  yn  wir  y  mae  yn  llecwbl  wahanol  i 
un  lle  a  welsom  erioed,  ac  yn  wahanui  i  un  darluniad  a  allwn 
dynu  0  hono  yn  ein  meddwl.  Sonir  am  dani  fel  dinas  ag  iddi 
sylfaeni  dinas  gyfaneddol  ;'^  ''gwlad  well ;"  ''paradwys 
Daw,"  a^r  cyffelyb.  Y  perygl  ydywcymeryd  yr  ymadroddion 
yna  yn  llythyrenol  ;  oblegid  arwyddluniol  ydynt  o  nefolrwydd 
ac  ysbrydolrwydd  y  fodoliaeth  wynfydedig. 

Dychymygwn  am  y  nefoedd  fel  gwastadir  eangfaith,  o'r  ar- 
weddiad  mwyaf  amrywiol — cylchynedig  gan  goedwigoedd 
cauadfrig,  yn  plygu  dan  gyforedd  o'r  ffrwythau  melusaf — add- 
urnedig  a'r  rhudteydd  prydíerthaf — afonydd  glwysion  doleuog 
yn  rhedeg  drwyddo,  "  dysglaer  fcl  y  grisial,  a'r  saint  perffeith- 
iedig  ar  eu  glenydd  iachusol.  Dinas  Duw  wedi  ei  hadeiladu 
yn  ei  ganol,  ei  muriau  o  feini  Saphir — ei  heolydd  eu  pal- 
mantu  ag  aur  pur — y  palasau  godidocaf  o^i  mewn  wedi  eu 
codi  o^r  mynor  gwjn,  a^u  prydferthu  à'r  Ileni  gwychaf,  a'u 
dodrefnu  yn  y  dull  mwyaf  mawreddog  ;  a^r  preswylwyr  yn 
cyfaneddu  yn  y  trigfanau  heirdd  a'r  Ilys  brenhinol  yn  nghanol 
y  ddinas,  ac  ynddo 

"  Orielau  uwch  eang  orielau, 

0  amgylch  yn  rhes  ar  ol  rhes, 
Yn  llawu  o  seraphiaid  a  seintiau, 

Rhai  yn  mhellach  oddiwrtho,  rhai  nes 

A  Chyntaf-anedig  Duw  fel  Ilywydd  galluog  y  Ile  yn  eistedd  ar 
ei  orsedd  wen  fawr,  a  bloeddiadau  y  dyrfa  waredigol  yn  ei 
glustiau — Teilwng  yw  yr  Oen."  Beth  fydd  yr  olygfa  yn 
sylweddol  yn  wahanol  iV  darluniad  dychymygol  sydd  genym  o 
houi,  wyddom  ni  ddim, — '*  Nid  amlygwyd  eto  beth  a  fyddwn;^' 
ond  gwyddom  hyn,  bydd  y  cwbl  er  gwell  "  j  tu  hwnt  i  ddim 


38é 


CREFTDD  YSBRYDOL. 


a  allwü  ni  ei  feddwl  na'i  ddjmiino."    Yr  ydjm  jn  aml  jn  ffur- 

fìo  rhjw  ddrjchfeddwl  am  bersonan,  dinasoedd,  a  gwledjdd 
cjn  eii  g'weled,  ac  wedi  j  gwelsom  hwjnt,  j  maent  jn  troi 
aUan  jn  wahanol  i'n  disgwjhadau,  weìthiau  jn  weìl  ac  jn  aml 
jn  waeth.  Ond  bjdd  j  gwahaniaeth  jn  j  nefoedd  i  gjd  er 
gwell,  j  tu  hwnt."— Ond  cofier  jsbrjdol  hoUol  jdjw.  Mor 
ofalus  y  mae  jr  jsgritenwjr  saoctaidd,  wrth  arfer  jmadrodd- 
ion  ffigjrol,  rhag  i  neb  ffuifìo  sjniadau  cnawdol  am  j  nefoedd. 

Gwlad  lüell  jdjw  ;  íe,  ond  üx  nefol.  "  Ty  jdjw  ;  ie, 
j  godidocaf  a  adeiladwjd  erioed,  ond  xid  o  waith  llaw/' 
''Dinas''  yájw  ;  ie,  prif  ddinas  jr  jmerodraeth,  ond  Saer 

AC  ADEILADYDD   YR  HON   YW   DüW.'^         DlNAS   NAD  RHAID  IDDI 

WRTH  GANWYLL  NA  GOLEüNi  HAüL.^^  A  theml  ui  welais  jnddi.^^ 
Yn  j  "ddinas  sanctaidd,^^  j  Jerusalem  newjdd."  Xid  oes 
jno  jr  un  deml,  ac  nid  oes  ei  hangen.  Mae  jr  offrjmau,  j 
defodau  a^r  aberthau  wedi  eu  lljncu  i  fjnu.  Yr  Arglwjdd 
Dduw  Hollalluog  a'r  Oen  jw  ei  theml  hi  Ysbrjdol  hoUol 
jdjw.    Ysbrjd  djn  mewn  cjmundab  ag  Ysbrjd  Duw  heb  j 

drjch  a'r  ddameg,'^  j  fí'urí  aV  arwjdd— pethau  jsbrjdol  i 
gjd.  ''Duw  jsbrjdol angjìion  jn  /'jsbrjdiou  gwasan- 
aethgar  f—''  jsbrjdoedd  j  cjfìawn  jrhai  a  berffeithiwjd 
gwasanaeth  jsbrjdol— enaid  jsbrjdol— mewn  sefjìlfa  jsbrjd- 
ol — jn  cjmdeithasu  á  gwrthddrjcbau  jsbrjdol,  a  rhjw  dros- 
glwjddiad  oddiwrthjnt  jn  llanw  j  meddwl  á  gorfoledd  js- 
brjdol,  annhraethadwj  a  gogoneddus.''  Ond  aros,  jmbwjlla 
fj  njchjmjg  gwibiog,  nid  gwiw  teithio  jn  mhell  j  ffordd  jna, 
mae  drjchfeddjliau  jn  metbu— mae  iaith  ju  pallu— mae  ein 
cjsjlltiad  â  chnawd  jn  ein  Uethu,  rhaid  aros  i'r  "  hjn  sjdd 
farwol  gael  ei  Ijncu  gan  fywjd  cju  j  gallwn  iawn  sjniedam 
j  dedwjddwch  sjdd  uchod. 

Ah  !  meddai  rhjw  un,  gobeithio  j  caf  j  uefoedd,  Y  mae 
cwestiwn  pwjsicach  jn  nês  atat,  fj  nghjfaill,  A  wjt  ti  jn 
gyuihwjs  i'r  nefoedd  ?  Ni  bjdd  j  nefoedd  ju  nefoedd  heb 
gjmhwjsder  iddi.  Beth  wnei  di  jno  heb  gjmhwjsdej  i  fwjn- 
hau  j  sefjllfa  ?    Nid  oes  dim  o  dj  bethau  jno  ;  carchar  fjdd- 


CREFYDD  YSBRYDOL. 


38e5 


ai  y  nefoedd  i  ddyn  a  elai  yno  heb  gymhwysder  i'r  nefoedd. 
Mae  odfa  o  ddwy  awr  yn  faich  ar  dy  ysbryd — yn  boen  i  dy 
feddwl  ;  mae  dy  feddwl  yn  gwibio  ar  ol  y  raaesydd  a'r  aui- 
feiliaid — y  prynu  a'r  gwertha— y  shop  a^^  gwaith,  ac  a  wyt  ti 
yn  meddwl  y  byddi  byth  yn  ddedwydd  yn  y  nefoedd  heb  ddim 
ond  pethan  ysbrydol  i  gymdeithasu  á  hwy  ?  Gyfaill  anwyl, 
mae  eisiau  cymhwysder  nefoedd  yn  y  sancteiddhad  yngystal 
a  thitl  i'r  nefoedd  yn  y  cyfìawnhad.  "  Lle  parotoedig  i  ddyn- 
ion  parotoedig  ydyw  y  nefoedd,"  meddai  un  o'r  Puritaniaid  ; 
ac  ''Heb  sancteiddrwydd  ni  chaiff  neb  weled  yr  Arglwydd '' 
Nid  rhyfedd  i  Paul  dori  alian  mewn  per-lewygfa  orfoleddus — 
Gau  ddiolch  i'r  Tad  yr  hwn  a'n  gwnaeth  ni  yn  gymhwys  i 
gael  rhan  o  etifeddiaeth  y  saint  yn  y  goleuni.'' 

Frodyr  anwyl,  pa  faint  o  ymwneyd  â  Duw  sydd  yn  ein 
crefydd  ?  Gofynai  yr  Arglwydd  i'r  genedl  luddewig  oeddynt 
yn  ofaius  am  ympryd  y  pumed  a'r  seithfed  mis,  Pan  ympryd, 
iasoch,  ai  i  mi  yr  ymprydiasoch  ?"  Mae  yn  gofyn  ininausydd 
yr  un  mor  ddefosiynol  gyda  gwahanol  ranau  y  cyílawniadau 
— Ai  i  mi  y  gwnaethoch  V'  Gall  fod  ein  holl  wasanaeth  yn 
foddhaol  a  chymeradwy  gan  ddynion,  ac  heb  fod  ynddyut 
ddim  i'r  Arglwydd.  Mae  yr  Arglwydd  yn  cyfarch  y  gwedd- 
iwr  sydd  yn  trefnu  ei  fater  yn  gryno,  yn  ymadroddi  yn  ddylan- 
wadol,  ac  yn  lleisio  yn  beraidd — "  Ai  i  mi  y  gwnaethoch  ?" 
Mae  yn  gofyn  i'r  cantorion  deallus,  coethedig,  soniarus — Ai 
i  mi  y  gwnaethoch  ?"  Mae  yn  gofyn  i'r  pregethwr  hyawdl, 
doniol,  araethyddol — Ai  i  mi  y  pregethwch  ?"  0  !  pa  faint 
o  ymwneyd  â  Daw  sydd  yn  ein  cyflawniadau?  Gall  ein 
gweddio,  ein  cauu,  a'n  pregethu  synu  ein  cynulleidfaoedd  a 
Duw  yn  gofyn,  Pwy  a  geisiodd  hyn  ar  eich  Ilaw?  ^'jN'a 
chwanegwch  ddwyn  offrwm  ofer."  Cymaint  o  ymwneyd  á 
Düw  sydd  yn  ein  crefydd  yn  unig  sydd  yn  wasanaeth  i'f 
Arglwydd. 

Wrandav/vr  hawddgar,  os  nad  ydyw  ymwueyd  á  holl  or- 
deini^ìdau  crefydd  yn  diogelu  yr  Eglwys,  pa  le  yr  ymddangos- 
wch  chwi  nad  oes  genych  na'r  ysbryd  na^'r  ffurf  ?    Nid  gwran- 


386 


PRESEìfOLDEB  DÜW  TN  AMHEÜS. 


do  a  deall  yr  Efengyl  a^ch  ceidw,  ond  ei  chredu  ac  ufuddhau 
iddi.  Llaweii  iawn  genym  ^  weled  fod  egwyddorion  crefydd 
yn  cael  eu  dwyn  i  gysylltiad  â  deall  ein  cynulleidfaoedd  ;  ond 
crefydd  iV  galon  fydd  yn  iachawdwriaeth  iddynt.  Rhoddir  i 
grefydd  awdurdod  y  galon.  Pa  gysur  i  glaf  yn  nirdyniadau 
ei  afiechyd  fyddai  i  feddyg  galluog  ddyfod  ato  ac  egluro  iddo 
natur  ei  afiechyd— ei  ymdaeniad  drosto— a'i  ddylanwnd  arno; 
ac  er  dangos  iddo  elfenau  y  feddygioiaeth  ar  ei  gyfer,  a'i  dwyn 
iV  dy,  gan  ei  gosod  yn  ei  olwg,  aM  gyfarwyddo  pa  fodd  iV 
defnyddio,  eto  marw  yn  sicr  a  wnelai  y  claf  heb  gymeryd  y 
cyffeiiiau  er  ei  iachâd.  Bobl  anwyl,  yr  ydych  yn  glaf  oV 
clefyd  sydd  i  farwolaeth.^^  Mae  y  Meddyg  a  ddichon  yn 
gwbl  iaehau^^  yn  cynyg  trefn  eich  îachad— mae  y  feddygin- 
iaeth  wedi  ei  dwyn  i'ch  ymyl — mae  yn  eich  golwg — gwydd- 
och  pa  fodd  Ÿw  chymeryd  ;  ond  er  y  cwbl  heb  gymeryd  y 
feddygiuiaeth  ;  Chwi  a  fyddwch  feirw  yn  eich  pechodau." 
Rhaid  i  grefydd  gael  gafael  yn  ei  gorsedd.  Y  galon,  dyma 
ei  gorsedd,  ac  ni  bydd  yn  ei  lle  yn  uumanarall  ;  obledd  "en- 
waediad  y  galon  sydd  yn  yr  yshryd,  nid  yn  y  llythyrenP 


PREGETH  XXV. 


PRESENOLDEB  DUW  YN  AMHEÜS. 


ExoDUs  xvii.  7. 
"  A  ydyw  yr  Arglwydd  yn  ein  plith  ni,  ai  nid  yw  ? " 


Mae  y  geiriau  yn  wreiddiol  yn  cynwys  ymofyniad  amheus 
Israel  rwgnachlyd  wrth  ddyfroedd  Meriba.  Nid  oedd  un 
ddadl  i  fod  nad  oedd  yr  Arglwydd  yn  eu  plith  hwy.  Yr 


PREÄENÔLDEB  DYW  YN  AMHEÜS. 


387 


oedd  arwyddioîl  gweledig  o^i  bresenoldeb  gyda  hwy  ;  oblegid 
yr  Arglwydd  oedd  yn  myned  o^a  blaen  hwynt  y  dydd  mewn 
colofn  o  uiwl,  iV  harwain  ar  y  ffordd  ;  a'r  nos  mewn  colofn  o 
dân,  fel  y  gallent  fyned  ddydd  a  nos.  Ni  thynodd  efe  ymaith 
y  golofn  niwl  y  dydd,  na^r  golofn  dân  y  nos,  o  flaen  y  bobl.^' 
Dyma  y  ddau  arwyddlun  mwyaf  cyffredin  o  bresenoldeb  Duw 
a  ddefnyddir  yn  y  Beibl.  Pan  yr  ymadawsaut  o^r  Aipht  y 
gwelsant  y  cwmwl  gyntaf.  Trwy  y  golofn  a'r  cwrawl  yma  yr 
edrychodd  yr  Arglwydd  ar  fyddiu  yr  Aiphtiaid,  a  therfysg- 
wyd  hwy.  Yn  y  cwmwl  yma,  yr  ymddangosodd  gogoniant  yr 
Arglwydd  yn  anialwch  Sin,  yn  ngwyneb  grwgnachrwydd  y 
bobl  ;  yn  y  cwmwl  yma  y  daeth  yr  Arglwydd  i  lawr  pan  y 
llefarodd  Miriam  ac  Aaron  yn  erbyn  Moses,  ac  y  tarawyd 
Miriam  â  gwahanglwyf ;  yn  y  cwmwl  yma  y  daeth  yr  Argl. 
wydd  i  lawr  ar  babell  y  cyfarfod,  ar  ol  dinystr  Corah,  pan  yr 
oedd  y  bobl  ar  ddial  ar  Moses  ac  Aaron  ;  yn  y  cwmwl  yma  y 
disgyuodd  Duw  ar  Sinai,  ac  a  orchuddiodd  y  mynydd  chwe^ 
diwrnod  ;  gan  ymestyn  o  bob  tu,  fel  pe  buasai  Jehovah  wedi 
codi  ei  babell  ar  y  mynydd  ;  a  galwodd  Moses  i  fynu  ato  y 
seithfed  dydd,  a  bu  yno  ddeugain  niwrnod.  Y  golofn  gwmwl 
yma  safodd  yn  mhorth  pabell  y  cyfarfod  i  ymddiddan  â  Moses 
wedi  i  Israel  bechu  gyda'r  llo  aur.  Dyma  y  cwmwl  oedd  yn 
rheoli  eu  symudiadau,  a  phan  y  cyf@dai  y  cwmwi  oddiar  y 
tabernacl  y  cychwynai  meibion  Israel  iV  hoU  deithiau.  Dyma 
y  cwmwl  yn  mha  un  yr  ymddangosai  yr  Arglwydd  ar  y  dru- 
gareddfa  ;  y  cwmwl  yma  a  aeth  drosodd  gydag  Israel  i  wlad 
Canaan,  ac  a  arosodd  yn  Siloh  am  dri  chant  o  flynyddoedd, 
yna  a  gymerodd  ei  drigfan  yn  nheml  Solomon,  ac  a  lanwodd 
dŷ  yr  Arglwydd  fel  na  allai  yr  offeiriaid  sefyll  i  wasanaethu  o 
herwydd  y  cwmwl ;  ac  mewn  cyfeiriad  uniongyrchol  at  hyn 
y  dywed  y  proffwyd,  A^r  Arglwydd  a  grea  ar  bob  trigfa  o 
fynydd  Seion  ac  ar  ei  gymanfaoedd  gwmwl  a  mwg  y  dydd  a. 
llewyrch  tân  fiaamllyd  y  nos  ;  canys  ar  yr  holl  ogoniant  y  bydd 
amddiffyn.^^  Yr  oedd  presenoldeb  Duw  yn  amlwg  iddynt 
trwy  arwyddion  diamheuol.    Ac  er  nad  yw  y  golygfeydd  ar- 


388 


PRESENOLDEB  DÜW  YN  AMHEÜ^. 


wyddluniol  yna  ì^y  cael  yn  awr,  nid  yw  ei  bresenoldeb  grasoÌ 
yn  mysíi;  ei  bobl  yn  liai  gwirioneddol.  Mae  y  testyn  o  gym- 
hwysiad  ëang,  a  chyda  Uawer  mwy  o  briodoldeb  y  gallwn  ni 
ofyn  ya  awr,  nag  y  gofynodd  Israel  gynt,  "  A  ydyw  yr 
Arglwydd  yn  ein  plith,  ai  nid  yw  V^  O  ran  presenoîdeb  ei 
haufod  anfeidrol,  y  mae  yn  mhob  man,  "  Onidwyf  fi  ynllenwi 
y  nefoedd  a'r  ddaear,  medd  yr  Arglwydd  ?  "  I  ba  le  yr  áf 
oddiwrth  dy  Ysbryd  ?  ac  1  ba  le  y  fíbaf  o'th  ŵydd  ?  Bnw 
Hollbresenol  ydyw  o  ran  ei  hanfod.  Ond  o  ran  ei  bresenol- 
deb  grasol  a'i  wenau  ar  ei  bobl,  y  mae  weithiau  yn  am!wg,  ac 
weithian  yn  cuddio  ei  wyneb.  Mae  rhvw  adegau  pan  y  mae 
yn  amlwg  fod  Duw  wedi  cilio — ei  enaid  wedi  ymadael,  a'r  go- 
goniant  wedi.myned  ymaith.  Alae  Eglwysi  Asia,  a  llawer  o 
Eglwysi  ar  eu  hol  hwy,  yn  golofnau  pruddaidd  o  hyn.  Ac 
o'r  ochr  arali,  y  mae  adegau  pan  y  mae  yn  amlwg  fod  Duw 
yn  wir  yn  mysg  ei  bobl.  Gwelsom  adegau  felly.  Mae  eu 
hadgofio  yn  llonder  i'n  hysbrydoedd  :  ac  os  anghofiwn  hwynt, 
anghofied  ein  deheulaw  ganu.  Adegau  y  cauid  genau  pob 
cablwr,  ac  ni  feiddiasai  y  mwyaf  rhyfygus  ofyn  ^'Pa  le  gan 
hyny  y  mae  eu  Duw  hwynt?^^  onide  atebasid  ef  ar  unwaith 
gan  fil  0  leisiau,  yn  dywedyd,  Yr  Arglwydd  dy  Dduv/  yn  dy 
ganol  di  sydd  gadarn  ;  efe  a  achub,  efe  a  lawenycha  o'th 
blegid  gan  lawenydd  ;  efe  a  lonydda  yn  ei  gariad,  efe  a  ym- 
ddigrifa  ynot  dan  ganu."  Ond  y  mae  rhyw  amgylchiadau 
pan  y  mae  presenoldeb  grasol  Duw  yn  mysg  ei  bobl  yn  beth 
amheus,  nis  beiddiwn  ddyweyd  wrtho,  "  Gadewaist  dy  dir, 
gadewaist  dy  etifeddiaeth  ;"  ac  ar  yr  un  pryd  nid  ydym  yn 
teimlo  ei  bresenoldeb  mor  amlwg  nes  dywedyd  yn  hyderus, 
Diau  fod  yr  Arglwydd  yn  ein  pUth  ;  "  ac  nid  oes  genym  ond 
ymofyn  yn  bryderus,  A  ydyw  yr  Arglwydd  yn  ein  plith  ai 
nid  y  w  ? 

PRESENOLDEB  DUW  YN  BETH  AMHEÜS. 

Mae  llawer  iawn  o  briodoldeb  yn  yr  ymofyniad  i  sefyllfa 
crefydd  yn  ein  Heglwysi  yn  y  dyddiau  hyn  j  mae  yn  weddus 


PRESENÔLDEB  DÜW  YN  ÁMHEÜS. 


389 


i  üì  jDiofyn,  Pa  brjd  y  gellir  dyweyd  fod  presenoldeb  grasol 
Dnw  yn  mysg  ei  bobl  yn  beth  amheus  ?  A  dichon  y  gwelir 
wrth  chwiho  fod  llawer  iawn  o  briodoldeb  yn  yr  ymofyniad  i 
sefyllfa  bresenol  crefydd  yn  eîn  Heglwysi. 

1.  Pan  y  hycldo  diofalwcli  mawr  am  atìirawiaethau  yr  Ef- 
engyl,  a  fJmedd  eühafol  at  ryddfrydigrwydd  mewn  harn. 
Yr  Eglwys  ydyw  gwareheidwad  y  gwiriooedd.  Ymddiried- 
wyd  oraclau  Duw  i^r  Eglwys  luddewig,  ac  y  mae  *'y  gjfraith 
i  fyned  aîlan  o  Seion,  a  gair  yr  Arglwydd  o  Jerusalem.*' 
Egiwys  y  Duw  by w,  yr  hon  y w  colofn  a  sylfaen  y  gwirion- 
edd.'^      Agorwch  y  pyrtli  fel  y  deì  y  genedl  gyfìawn  i  mewo, 
yr  hon  a  geidw  wirionedd  "    Ac  y  mae  gofai  am,  a  sêl  dros, 
egwyddorion  mawrion  sylfaenol  a  gwahaniaethoi  yr  Efengyl 
yn  hynodi  pob  cyfnod  ìlewyrchus  a  blodeuog  ar  grcFydd,  a  di- 
ofalwch  ac  yslacrv^ydd  yn  hynodi  pob  adeg  isel  a  diry wedig 
ar  grefydcl.    Mewn  cysyiHiad  â  rhyw  v\n'rionedd  mawr  efeng- 
ylaidd  y  mae  pob  diwygiwr  crefyddol  wedí  ysgwyd  y  byd. 
Athrawiaetb  fawr  cyfiawnha.l  trwy  ffydd  oedd  baich  cenadwn 
Lnther,  ac  â  hono  y  siglodd  y  Babaeth  iV  soilîau.  Rhüdd- 
odd  John  Cal?ÌD,  diwygiwr  mawr  Geneni,  yr  arbenigrwydd 
mwyafi  wiriooeddau  hanfodoì  yr  Efengyl,  ac  addefir  gau 
bawb  bron  ddarllenodd  ei  ysgrifeniadau,  nad  ymddangosodd 
neb  er  dyddiau  Paul  yn  deall  yr  Efeogyi  yn  weli  na  John 
CaMn.    Yr  un  egwyddorion  a  ddysgwyd  gan  Dr.  Owen, 
Howo,  GoodwÌD,  Manton,  Charnock,  ac  eraill  o'r  Puritaniaid; 
ac  i^r  un  gwirione<Idau  y  rhoddodd  diwjgwyr  y  ddeunawfed 
gaurif  yn  Nghymru  a  Lloegr  gyhoeddusrwydd  trwy  y  wasg 
ac  yn  y  pwlpud  ;  a  rhoddodd  Duw  ei  sel  wrth  eu  cenadwrî. 
Mae  pob  cyfnod  o  Iwyddiant  mawr  ar  grefydd  wedi  ei  hyuodi 
yn  nyrchafiad  rhyw  wirionedd  neu  wirioneddau neilìduolisylw. 
A  phob  amser  fel  y  m.ae  dirywiad  yn  d'od  i  mewn,  un  o^r  ar- 
wyddioü  cyntaf  ydyw  diofalwch  pa  beth  a  gredir.  Gweini- 
dogaetb  wan,  anmhenodol,  arwyneboî,  yn  ysgoi  gwirioneddau 
mawrion  yr  Bfengyl  a  dyfuion  bethaa  Duw  5  meddylian  ofmiB, 
heb  hyder  yn  j  ^îcrnetlá,  óM  èfn  Méd  ag  y  gaííeiít  éi 


I 


390  PBESENOLDEB  DüW  YN  AMHEÜS. 

gynwys  yn  eu  hamgyfifredion  hwy  eu  hunain  ;  ac  yn  hytrach 
na  chydnabod  eu  heiddilwch  i  ddirnad  "y  pethau  anhawdd  eu 
deall "  sydd  yn  yr  Efengyl,  yn  gwyrdroi  yr  ysgrythyrau  i  ategu 
eu  golygiadau  dychymygol  a  bwhwmanllyd.  Mae  holl  gyng- 
hor  Duw  i  gael  ei  fynegi  gan  y  weinidogaeth,  a  hyny  heb  atal 
dim  oh'  pethau  buddiol.  Mae  rhyddfrydigrwydd  at  eraill  yn  j 
werthfawr  iawn.  Ni  fynwn  atal  neb  i  draethu  ei  olygiadau  ^ 
yn  hyf,  na'i  osod  dan  unrhyw  anfantais  yn  gymdeithasol  o'u 
plegid  ;  ond  y  mae  yn  bosibl  cario  y  rhyddfrydigrwydd  yma 
yn  rhy  bell,  trwy  gelu  y  gwirionedd  er  mwyn  boddio,  neu  rhag 
tramgwyddo  eraill  ;  neu  lefaru  mor  amwys  a  dibwynt  arnynt 
nes  pylu  meddyliau  dynion  at  athrawiaethau  mawrion  sylfaen- 
ol  a  gwahaniaethol  yr  Efengyl.  Gwneyd  pob  gwirionedd  yn 
ddibwys  yn  ngolwg  dynion  ydyw  un  o  ystrywiau  tad  y  cel- 
wydd  ;  ac  unwaith  y  collir  y  nodd  Jdy wiol  o  sêl  dros  yr  ath- 
rawiaeth  o  gorfif  ein  crefydd,  ni  bydd  yn  aros  ond  ysgerbwd 
sych.  Dynion  o  argyhoeddiadau  cryfion  am  y  gwirionedd 
sydd  wedi  gadael  eu  hol  ar  y  byd.  Eglwysi  uniongred  Pryd- 
ain  a  achubodd  fywyd  crefydd  yn  yr  ynys.  A  lle  y  mae  sèl 
dros  y  gwirionedd  wedi  ei  golli,  nid  oes  dim  gwerth  ei  gadw 
yn  aros.  Pan  y  gwelir  diofalwch  mawr  am  y  gwirionedd,  a  1 1 
gor-ryddfrydigrwydd  yn  fifynu,  gellir  gofyn  yn  bryderus,  "  Ä  11 
ydyw  yr  Arglwydd  yn  ein  plith,  ai  nid  yw  ?  "  ^ 

2.  Pan  y  byddo  cymeriadaii  drygionus  yn  cael  eu  goddef 
yn  ddisylw  ;  a  chydfurjiad  mawr  rhwng  yr  Eglwys  ag  ys- 
bryd  ac  arferion  y  byd,    Sancteiddrwydd  ydywprif  nodwedd 
Eglwys  Dduw.    Nid  oes  ganddi  ond  ei  chymeriad  i  enill  dy-  ] 
lanwad,    Gall  lluosogrwydd,  cyfoeth,  gwybodaeth,  a  thalent- 
au  wneyd  Uawer  dros  barchusrwydd  Eglwys  ;  ond  os  na  bydd  ^ 
iechyd  ysbrydol  o'i  mewn,  a  sancteiddrwydd  yn  dysgleirio  yn 
€i  bywyd,  nis  gall  gario  dylanwad  dwfn  a  pharhaol.    Ei  | 
glendid  moesol  yw  ei  gogoniant.    Nis  gall  Eglwys  feddu  dy- 
lanwad  os  heb  sancteiddrwydd.    Nid  gwaeth  pa  mor  addurn- 
ol  ac  amrywliwiog  yw  y  fifeneẅ  ;  os  pes  gwe  y  pryfcopyn 


FBESENÔLDEB  DÜW  TN  AMHEUS. 


391 


Duw  i'r  ^yd  ;  ond  os  nad  yw  ei  chymerìad  yn  loyw  nis  gall 
adlewyrclìu  ei  sancteiddrwydd  ef.    Ac  un  o  brif  amcanion 

dysjîyblaeth  ydyw  amddiffyn  cymeríad  yr  E^lwys.  Nid  fod 
dytiion  yn  syrthio  i  bechodau  sydd  yn  torì  cymeriad  yr  Eg- 
Iwys  ;  ond  eu  gadael  yn  eu  pechodau  yn  ddisyìw  :  "  cydym- 
foddloni  â'r  rhai  sydd  yn  eu  gwneuthur  hwy."  Disgynodd 
barn  Duw  ar  feibion  Eli  oblegid  eu  pechodau  ysgeler  hwy,  a 
digiodd  Duw  wrth  Eli  eu  tad  am  na  waharddorld  efe  iddynt. 

Goddef  y  rhai  dr wg  yw  yr  achwyniad  a  ddygir  yn  erbyn 
amryw  o  Eglwysi  Asia.  Dynion  drwg  yn  Eglwys  Dduw 
ydyw  y  cancr  mwyaf  dinystriol  iddi.  Yn  llygredig  eu  hunain, 
ac  yn  llygru  eraill.  Pobl  yn  pi;eswylio  eu  hunain,  ac  heb 
gael  eu  cyfrif  gyda'r  cenhedloedd,"  y  gwelodd  Balaam  Israel 
gynt,  a  gorfodwyd  ef  i  ddywedyd,  "  Nid  oes  swyn  yn  erbyn 
Jacob,  na  dewiniaeth  yn  erbyn  I^rael."  Ac  yn  absenoideb 
Duw  y  raae  y  cymeriadau  hyn  yn  ymhyf  hau.  Mae  presenol- 
deb  Duw  yn  gyru  hraw  ar  gymeriadau  llygredig  yn  yr  Eg- 
Iwys.  Pechaduriaid  a  ofnasant  yn  Seion,  dychryn  a  ddal- 
iodd  y  rhagrithwyr  ;  pwy  o  honom  a  drig  gyda'r  tân  ysol  ? 
pwy  a  breswylia  gyda^r  llosgfeydd  tragy  wyddoì  ?  "  Pelydrau 
dys^laer  yr  haul  yn  Ilewyrchu  ar  bob  congl  yn  yr  ystafell  a 
ddengys  y  budreddi  fyddo  ynddi  ;  felly  hefyd  y  tanbeidrwydd 
sydd  yn  nglŷn  â  phresenoldeb  Daw  a  bair  i  gymeriadau  dryg- 
ionus  yn  cael  eu  noddia^u  dyrchafu — a  phechodaa  yn  cael  ed- 
rych  heibio  iddynt  yn  ysgafn — ac  ysbryd  y  byd  yn  canero 
profifeswyr— ac  ymollyngiad  diatal  i  arferion  cymdeithas  yn 
mysg  crefyddwyr— *a  neb  heb  ddigon  o  wroldeb  i  godî  ei  lais 
yn  erbyn  y  drwír,  y  mae  yn  llawn  bryd  gofyn,  "  Ä  ydyw  yr 
Arglw'fdd  yn  eîn  plíth,  ai  nid  yw!  " 

3.  Pan  y  hyd  o  tuedd  ymr(/songar  yn  cryfhau,  ac  yshryd 
ymgyndynu  ynffynu  yn  yr  Eglwys.  Yr  addurn  prydferthaf 
mewn  Eglwys  ydyw  heddwch.  Dyma  nôd  gwahaniaethol  y 
saint.       Cíiriad,"  meddai  un,     yw  lifra  Cristionogoeth." 

Wrth  hyn  y  gwybyddpawb  mai  dysgyblion  î  mi  ydyeh  yn 
wẅ,  0*0  Öÿìjd  gŵyŵ  g*^rîaü  tóîaŵh  at       ^û^fáá.^   Kíd  rfŵ 


392 


PBESENÔLDEB  DÜW  YN  ÁMHEtJS. 


dim  oüd  cariad  i  gylyrnu  Eglwys  Dduw  yn  Dghyd.  Gellir 
cysylltu  corfforiaethau  dynol  â  rhwymau  eraill ;  oud  cariad  yn 
uuig  a  gyèyllta  y  saint  â'u  gilydd.  Mae  pob  cysur  yn  ffoi  pau 
gollir  cariad  o'r  Eglwys.  Ac  nid  yw  dynion  heb  gariad  at 
Dduw  yu  cjdio  yn  ei  Eglwys  ef.  Y  maent  fel  ped  adeiladid 
mar  á  phridd  rhydd,  asia  y  naill  ddim  yn  y  llall  ;  ac  y  mae  yn 
rhwym  o  ddyfod  i  lawr.  Cariad  at  Dduw  ydyw  y  cymrwd 
sydd  yn  cydio  y  saint  ä\\  gilydd.  "  Ond  am  frawclgarwch  nid 
rhaid  i  chwi  ysgrifenu  o  honof  atoch  ;  canys  yr  ydych  chwi 
wedi  eieh  dysgu  gan  Dduw  i  garu  eich  gilydd."  Sylwa  Gur- 
nal  fod  y  Cristion  yn  myned  i  Galfaria  ac  yn  cael  cariad  yno 
yn  sypynau  mawrion  yn  uliolesale,  yna  yn  agor  masnachdy 
bychan  yn  ei  galon  iV  retailio  ac  nid  oes  diffyg  cariad  at 
y  frawdoliafìth  lle  y  mae  lUiwnder  cariad  at  Ddnw.  Mae  mor 
n^ìturiol  i'r  dyn  sydd  yn  caru  Duw  garu  ei  frawd  hefyd,  ag  yw 
i'r  wreichionen  ehedeg  i  fynu.  Ar  ysbryd  dyn  y  mae  crefydd 
yn  effeithio  yn  benaf.  A  phan  y  mae  presenoldeb  Duw  yn 
amiwg  yn  Seion  y  mae  calon  yr  Eglwys  yn  un,  wedi  ymroddi 
iV  gilydd.  Ond  pan  y  mae  Duw  yn  cih'o,  y  mae  y  gelyn 
yn  dyfod  i  mewn  fel  afon."  Pan  y  mae  y  penteulu  oddicar- 
tref,  ond  odid  nad  à  y  plant  i  ymrafaelio — y  maent  yu  methu 
cytuno  pwy  sydd  ben.  Mae  yr  Eglwys  yn  fuan  yn  myned  i 
ymryson  os  na  bydd  Duw  yn  amlwg.  Xid  yw  ymrysonau 
Egìwys  yn  ddim  ond  arwydd  o  ymarlawiad  Duw  Os  clywir 
dynion  yn  dadleu  am  yr  awdurdod — ynanystwyth  i  ymostwng 
Tr  ddysgybîaeth~yn  ymbleidio  ac  ymddadleu  am  bethau  di- 
bwys— ac  yn  anafu  eu  gilydd  á  geiriau  fel  brath  cleddyf,  mae 
yn  llawn  hrjà  gofyn,  Ä  ydyio  ijr  Ärghüydd  yn  einplith,  ai 
nid  yiv  ?  " 

4.  Fan  hyf^do  gwresaicgricydd  yn  yrngoUi  o'n  crefydd,  a 
ffurfioldeb  yn  nodweddu  yr  ìioll  icasanaeth.  Mae  gwres  yn 
perthyn  i  grefydd.  Bywyd  Dnw  yn  enaid  dyn  ydyw,  a  lle  y 
mae  bywyd  y  mae  gwres.  Mae  gwres  yn  hanfodol  i'r  corff 
iach.  Mae  yn  wir  fod  gwres  anghymedrol  yn  ycorff  weithiau 
yu  coTMoŵüaî  &nhwyideb  y  cyfensotìdiad — gwres  deíyú  yúyw. 


PRESENOLDEB  DÜW  YN  AMHEÜS. 


398 


A  gall  fod  hyny  wedi  bod  weithîau  gyda  chrefydd.  Pen- 
boethni  creFyddol,  ac  nid  gwres  yn  codi  oddiar  iechyd  yr  en- 
aid.    Ac  y  rnae  perygl  camgymeryd  y  naill  am  y  llall.  Ond 
y  mae  gwres  mewn  crefydd.    Cyfundraeth  calon  ydyw  "Yn 
wresog  yn  yr  ysbryd  yn  gwasanaethu  yr  Arglwydd."  Mae 
dynion  yn  fywiog  gyda'r  byd,  pa  reswm  sydd  dros  fod 
yn  oer  gyda  chrefydd.    Mae  ffurfioldeb  ac  oerder  Uawer  Eg- 
Iwys  yn  ddigon  a  pheri  i  ddyn  feddwl  mai  yn  y  llys  gwladol  y 
mae.    Y  barnwr  ar  y  fainc— y  swyddogion  yn  disgwyl  i  weini 
cyfîawnder~a  dynion  yn  sefyll  i  aros  eu  dedfryd  ;  yn  lle  bod 
ar  aelwyd  gynes  tŷ  ein  tad,  a  phawb  yn  ymddiddan  yn  serch- 
og  fel  brodyr.    Mae  pawb  arall  yn  wresog  gyda'u  gorchwyl- 
ion,  paham  y  bydd  y  crefyddwyr  yn  oer?    Ewch  i'rfarchnad- 
fa  lle  y  mae  y  prynwyr  a'r  gwerthwyr  wedi  ymgasghi,  mae 
yno  bawb  wrthi  â^u  holl  egni.    Ewch  i  deml  y  Pagan  yno 
mae  ei  galon  yn  llosgi  o  garîad  at  y  duw  a  luniodd  â1  law  ei 
hun.    Ewch  i'r  chwareudŷ,  yno  y  mae  pawb  wedi  eu  cyn- 
hyrfu  gan  olygfeydd  ffugiol  y  lle.    Edrychwch  ar  y  cadfridog 
yn  dychwelyd  o  faes  y  gw^aed,  croesawir  ef  ^yda  thwrf  mag- 
nelau  fel  taranau,  a  rhwygir  yr  awyr  gan  fonllefau  y  miloedd. 
Beth,  a  ydyw  pawb  i  fod  yn  wresog  a'r  crefyddwyr  i  fod  yn 
oer  ?    Ai  masnach  bia  y  by wiogrwydd  a  chrefydd  y  cysgad- 
rwydd  ?    Ai  y  Pagan  sydd  i  fod  yn  eífro  a'r  Cristion  yn 
cysgu  ?    Ai  ffug  y  chwareudŷ  sydd  i  fod  o  ddifrif,  asylwedd- 
au  crefydd  heb  neb  wedi  ei  lyncu  i  fynu  ganddynt?  Nage, 
fy  anwyl  gyfeiHion,  os  oes  gwres,  grym,  egni,  a  bywyd  i  fod 
yn  rhyw  le,  yn  nhŷ  Dduw,  a  chyda  phethau  tragywyddol  y 
dylai  fod.    Nid  oes  dim  yn  fwy  fifiaidd  gan  Ddnw  na  ffurfìol- 
dftb  gwasaidd  gyda  chrefydd.     Trodd  yr  agwedd  yna  ar 
Eglwys  Laodicea  yn  faich  ar  ei  enaid,  a  thystiodd  y  Ffydd- 
lawn  a^r  Cywir  wrthi,     Mi  a  adwaen  dy  weithredoedd  di 
nad  ydynt  nac  oer  na  brwd  ;  mi  a  fynwn  pe  bait  oer  neu 
frwd,  ond  am  dy  fod  yn  glaiar,  ac  nid  yn  oer  nac  yn  frwd,  mi 
a'th  chwyddaf  di  allan  o'm  genau."    A  phan  elo  Eglwys  i^r 
agwedd  yna  gellir  gofyn,  ''Aydyw  yr  Arglwydd  yn  ein  plith, 
ai  nid  yw  ? 


S94 


PRSSENÔLDEB  DüW  YN  AMHEÜS, 


5.  Pan  y  hyddo  yr  ychwanegiad  at  yr  Eglmys  yn  ychydig, 
dr  gwrthgiliadau  oddiwrthi  yn  lluosog.  Presenoldeb  Dnw 
sjdd  yn  sicrhau  Ilwjddiant.  Pan  y  mae  Duw  ynddi  mae  dyn- 
ion  yn  dylifo  iddi — a  phan  y  mae  Daw  yn  ei  gadael  y  mae 
dynion  yn  ei  gadael.  Nid  yw  ychwanegiad  mewn  rhif  bob 
araser  yn  brawf  o  wir  Iwyddiant ;  ac  nid  yw  lleihad  mewn 
rhif  bob  amser  yn  wir  goUed.  Gall  y  pentwr  fod  yn  burach 
ar  y  Ilawr-dyrnu  er  ei  fod  yn  Uai.  Nid  ydym  i  gasglu  fod 
Duw  wedi  gadael  bob  amser  pan  ua  byddo  ymgeiswyr  am  le 
yn  y  tŷ.  Eto  y  mae  gweled  Seion  heb  neb  yn  ei  cheisio  yn 
achos  o  bryder  dwys.  Gwelwyd  y  miloedd  yn  heidio  i  dŷ  yr 
Arglwydd  fel  colomenod  iV  fíenestri  flynyddoedd  yn  ol. 

Hwn  yn  dywedyd,  eiddo  yr  Arglwydd  ydwyf  fì  ;  y  ifall  yn 
galw  ei  hun  ar  enw  Jacob  ;  arall  yn  ysgrifenu  a^i  law,  eiddo 
yr  Arglwydd  ydwyf,  ac  yn  ymgryfenwi  ar  enw  Israel."  Y 
llais  a  glywid  gan  ryw  rai  bob  Sabboth  ydoedd,  "Dod  le  i  mi 
fel  y  preswyliwyf  ;  "  ac  yn  aml  cly wid  degau  ar  unwaith  yn 
dywedyd,  *'Awn  gyda  rhwi  canys  clywsom  fod  Duw  gyda 
chwi.''  Erbyn  hyn  y  mae  pethau  wedi  cyfnewid  yn  fawr. 
Mae  y  "  sain  cáu  a  moliant "  glywid  yn  mhyrth  merch  Seion" 
wedi  dystewi.  Mae  y  naniadau  i'r  cyfiawn  ddygid  o  eithaf- 
oedd  y  ddaear  "  wedi  peidio.  Mae  y  Ilawenydd  a^r  hyfryd- 
wch,  y  diolch  a'r  Ilais  cân  "  a  gly wyd,  yn  mysg  y  pethau  a  fu 
Pw  mwynhau  yn  yr  adgof  ac  nid  yn  y  profiad  presenol.  Ac 
nid  hyny  yn  unig  ond  y  mae  "  Ilawer  'u;eíZí  myned  yn  eu  hol 
heb  rodio  mwyach  gyda'r  lesu  " — ac  eraill  yn  gwneyd  ysgwydd 
i  gilio  " — a  Ilawer  yn  ychwaneg,  mae  Ile  i  ofni  ar,  ''feddwl 
cilio.^^  Mae  gwrthgilwyr  eto  yn  dechreu  britho  ein  cynulleid- 
faoedd.  Mewn  pryder  yr  ydym  yn  barod  i  ofyn  A  ydyw  yr 
Arglwydd  yn  ein  plith,  ai  nid  yw  ?  " 

6.  Pan  y  byddo  crefydd  yn  cael  ei  hategu  gan  drefniadau 
dynol,  ac  nid  yn  dibt/nu  ar  ei  dylanwad  ysbrydol  ei  hun. 
Galln  gwirionedd  ydyw  gallu  crefydd.  "  Canys  arfau  ein  mil- 
wriaeth  ni  nid  ydynt  gnawdol."  Nid  trwy  lu  ac  nid  trwy 
nerth,  ond  trwy  fy  Ysbryd,  medd  Arglwydd  y  Iluoedd.''  Nid 


î»RE»ENOLDEB  DÜW  YN  AMHEÜS.  S95 

oes  dim  ond  yr  efengyl  yn  ei  symledd-yr  ymadrodd  am  y 
groes  yn  ei  ddimdresrwydd  yn  effeithiol  i  gyrhaedd  yr  amcan. 
Ond  y  mae  dynion  yn  dwyn  i'r  adeiladaeth  yma  "goed  a 
gwair,  a  sofl."    Yn  ceisio  gweithio  y  deml  ysbrydol  á  defn- 
yddian  cnawdol.    Ymddiriedir  ar  symbyliad  a  chyffroad  i 
gario  crefydd  yn  mlaen.    Disgwylir  i  Gapelau  rhwysgfawr 
osod  nrddas  ar  grefydd.    Dyfeisir  ffyrdd  i  gynal  yr  achos  heb 
fod  bob  amser  yn  gydweddol  á  symlrwydd  yr  Efengyl,  yn  lle 
ymddibynn  ar  drefn  reolaidd  ac  ordeiniedig  Duw— ac  y  mae 
perygl  i  ddynion  wedi  dechrea  yn  yr  ysbryd  ddisgwyl  cael  eu 
perffeithio  yn  y  cnawd.    Eglarodd  Crist  nodwedd  ysbrydol  ei 
grefydd  ef  i  ry  w  rai nes  yr  aethant  yn  eu  hol  heb  rodlo  mwy- 
ach  gydag  ef"    Ac  y^ae  llawer  eto  yn  glynu  wrth  yr  eg- 
wyddorion  llesg  a  thlodion  sydd  yn  nychu  eu  crefydd  aV 
Bglwysi  yn  ymostwng  yn  ormodol  at  drefniadau  dynol  er 
mwyn  eu  boddoni.    Rhoddi  ffordd  i  ddynion  o  olygiadau  cyf- 
yng  a  chnawdol  sydd  wedi  bod  yn  un  o  gamgymerìadau  mawr 
yr  Egìwys  yn  mhob  oes.    Anymddiried  yn  Nuw  ac  yn  y  gwir- 
ionedd,  a  hyny  yn  en  harwain  i  wneyd  compromise  â  sefydl- 
iadau  gwladol  neu  drefniadau  dynol  ;  ac  y  mae  hyny  yn  ddi- 
eithriad  wedi  bod  yn  nychdod  ac  yn  angau  iddi.    Onid  oes 
gogwyddiad  cryf  at  hyn  yn  y  dyddiau  presenol  ?    Beth  y w  yr 
awyddfryd  angerddol  am  barchusrwydd  (respectàbility)  sydd 
mor  gyffredin  ?   Beth  y w  y  gochelgarwch  pryderus  y  mae 
rhai  yn  ei  ddangos  rhag  dyweyd  dim  yn  groyw  a  phendant  ar 
gweatiynau  pwyaig  crefydd  a  gwladwriaeth  ?    Beth  yw  y 
papodpwydd  raawr  a  ddangcsir  i  droi  at  y  llywodraeth  am 
gymhorth  at  addysgu  y  genedl  ?   Beth  y w  yr  holl  gynlluniau 
trwy  gyngherddau,  eisteddfodau,  tê-gyfeddachau,  a  gwibdeith- 
iau  i  gael  arian  at  grefydd  ?  yn  Ile  ymddibynu  ar  roddion  gwir- 
foddol  pob  gwr  ewyllysgar  ei  galon.    Nid  yw  yn  ddim  ond 
ategu  crefydd  â  dyfeisiau  dynol,  yn  Ile  ei  gosod  i  fyw  ar  ei 
dylanwad  ysbrydol  ei  hun.    Digon  o  grefydd  yn  yr  Eglwysi  ; 
a  chariad  Crist  wedi  ei  dywallt  ar  led  yn  nghalon  pob  aelod  a 
ddUeai  yr  hoU  bethau  hyn.    Mae  eu  poblogrwydd  a'u  cyffred- 


396 


FRESENOLDEB  DÜW  YN  AMHEÜS. 


inolrwydd  yn  eia  temtlo  i  ofyn,  -  A  ydym  yr  Ârglwydd  ynein 

■plith,  ai  nid  yio  ?  ■  ^ 

OL-NODIADAU. 

Mae  genym  acJios  ifod  yn  ddiolchgar  nad  yio  Duw  wedi 
ein  ìlwyr  adael  -  Oaoys  Israel  oi  adawyd  oa  Judah  gao  en 
Duw,  gao  Argìwydd  y  lluoedd,  er  bod  eu  gwlad  yn  llawn  o 
gamwedd  yn  erbyn  Sanct  yr  Israel/^  Mae  digon  o  brofion 
eto  nad  yw  Dnw  wedi  eio  gadael.  Mae  yr  Efeogyl  genym  yn 
ei  phurdeb^^mae  y  Beibl  yn  cael  ffordd  rydd  yn  ein  gwlad  — 
mae  yr  ymadrodd  am  y  groes  yn  caeî  ei  bregethu  yn  ei  eglur- 
deb-^ac  y  mae  miloedd  yn  Nghymrii  a  roddai  en  heinioes  i 
farw  dros  grefydd,  pe  byddái  gaiw.  Diolch  i^r  Arglwydd  nad 
yw  wedi  gadael  ein  gwiad. 

Nid  a  yr  Arglwydd  ddim  ymoMh  oni  hydd  raid  iddo.  Ni 
adawodd  Eglwys  na  gwlad  erioed  nes  y  peehwyd  ef  ymaith. 
Ein  pecbodau  a'u  gyr,  os  i  ffwrdd  yr  à.  Nid  oes  dim  ond 
pechod  a-i  gyr  ymaith— ac  nid  oes  ond  »n  pechod  ;  dirmygu 
breintiau  yr  Efengyl  Dyma  y  drwg  mawr  y  mae  eoaid 
Diiw  yn  ei  ffieiddio.  Nid  yw  yn  gadaeî  ei  Eglwys  am  bech- 
odau  y  byd,  os  na  bydd  yr  Egìwys  yn  cydffurfìo  á'r  byd  yn- 
ddy Dt.  ''^Af  a  dych welaf  im  Ile  hyd  oui  chydnabyddont  eu  bai.-^ 
'^Oymer  addysg  0  Jernsalem  rhag  i'm  heuaid  i  ymado  oddi^ 
wrthyt."  Mae  ymadawiad  y  gogoniaot  o'r  deml  yn  esiampl  o 
ymadawiad  Duw  a'i  Eglwys. 

Os  cydunwn  iho  ymofyn—daw  yr  Arghoydd  yn  amlwg 
atom.  Oyfod  o  Dduw,  dadleu  dy  ddadl.^^  Mae  y  cwbl  yn 
ofer  heb  Dduw.  Y  mae  genym  y  gwiriooedd— yr  hen  wir« 
ionedd— yr  heu  wirionedd  orchfygodd  gyfeilioroaciau— yr  hen 
wirionedd  chwalodd  y  fagddu— ond  rhaid  eto  gaeì  Duw  y 
gwirionedd.  Cyfod  o  Dduw,  dadìeu  dy  ddadl/'  Dychweì 
Arglwydd  i'th  orphwysfa."  Presenoldeb  Daw  fyddo  mor  am- 
Iwg  yn  ein  Heglwysi  nes  y  dywedo  pawb,  ^'Diao  fod  yr  Argl- 
wydd  yn  ein  plith," 


PREGETH  XXVI. 


ABERTH  CRIST. 


Hebrsaid  X.  12. 

"  Eithr  hwQ  wedi  offrymu  un  aberth  dros  bechodau,  yn  dragj- 
wydd  a  eisteddodd  ar  ddeheulaw  Duw." 


Defüyddir  y  gair  aberth  yia  yr  Ysgrythyrau  i  ddynorli  tri 
pheth  : — Y  creadur  a  leddid  dan  y  gyfraith  yn  offrwai  dros 
gamwedd.  Marwolaeth  Crist  fel  sylwedd  yr  holl  aberthau 
gynt  yn  iawn  dros  bechod, — ac  ymíryflwyniad  dynioû  i  wasan- 
aeth  Duw.  Gelwir  y  cyntaf  yn  aberth  cysgodìol  ; — yr  aii  yn 
aberfh  sylweddol ; — aY  trydydd  yn  aberth  drawsenwol. 

Rhagoriaeth  aberth  Crist  ar  yr  holl  aberthaudan  y  gyfraith 
sydd  dan  sylw  gan  yr  apostol  yn  y  benod  hon  ;  ac  yn  y  rhan 
fwyaf  0  r  Ilythyr  hwn.  Deil  gyferbyniad  rhyngddynt  er  gweled 
rhagoriaeth  aberth  Crist.  Ond  y  mae  deall  yr  aberthau  dan 
y  gy fraith  yn  hanfodol  cyn  gallu  ffarûo  barn  sefydlog  a  goleu- 
edig  ar  Aberth  Crist ;  gan  hyny  gwnawn  yn 

I.  Sylwadau  eglürhaol  ár  yr  aberthau  yn  gyffred- 

INOL. 

1.  Fod  aberth  yn  angenrheidiol  cyn  y  gall  dyn,  wedi  iddo 
bechu,  gyfarfod  yn  heddychol  a  Duio.  Nid  amlygwyd  i  ni 
pii  beth  oedd  trefn  addoliad,  gwasanaeth,  a  chymundeb  dyn  â 
Duw  yn  ei  gyflwr  o  berffeithrwydd  gwreiddiol ;  ond  wedi  ìddo 
bechu  nis  gall  gyfarfod  â  Dnw  ond  mewn  aberth  "  Cesgl- 
wch  fy  saint  yn  nghyd  ataf  fi,  y  rhai  a  wnaethant  gyfamod  â 
mi  trwy  aberth."  Seiliau  cyfamod  Daw  â'r  genedl  luddewig 
oedd  yr  aberthau  gynt.    Mae  gan  bob  gwlad  ry w  ddnll  i  gad- 


898 


ABERTH  CRIST. 


arDhau  cyfamod.  Fel  y  mae  yn  aügenrheidiol  selio  pob 
gweithred  gyfreithiol  yn  ein  gwlad  ni  eyn  y  byddo  gadarn  ; 
felly  mewn  aberth,  trwy  waed,  y  selid  pob  cyfamod  rìiwng 
Duw  â  dyn  dan  yr  hen  oruchwyliaeth.  Yn  y  cyfamod  a 
wnaeth  Dnw  âg  Abraham,  y  rhoddid  gwlad  Canaan  iV  hâd, 
cadarnhawyd  y  cyfaraod  hwnw  trwy  i  Abraham  gymeryd 
aner  deirblwydd,  a  gafr  deirblwydd,  a  hwrdd  teirblwydd,  a 
thnrtur,  a  chyw  colomen  ;  a  hoUti  yr  aner,  yr  afr,  a'r  hwrdd, 
a'u  gosod  ar  gyfer  eu  gilydd  ;  a  rhwng  darnau  yr  aberth  y 
gwnaed  y  cyfamod.  Felly  hefyd  y  cadarnhawyd  y  cyfamod 
a  wnaethid  yn  yr  anialwch.  A^r  un  oedd  y  drefn  yn  gyffred- 
inol:  A  tbithau  trwy  waed  dy  amod  y  gollyngaist  dy  gar- 
charorion  o'r  pydew  heb  ddwfr  ynddo."  Nid  athrawiaeth 
ddyeilljr  ydo^dd  cyfarfod  mewn  aberth  ;  y  mae  yr  egwyddor 
yn  rhedeg  trwy  holl  oruchwyUaethau  Duw  dan  yr  Hen  Desta- 
ment. 

2.  Fod  detholiad,  a  threfn  cyfiwyniad  yr  aherthau  cysgod- 
ol  oll  0  drefniad  JDuw.  Mae  aberthau  yn  cael  eu  hystyried 
yn  mhob  oes  a  gwlad  yn  angenrheidiol  i  foddloni  Duw.  Mae 
dychyniygion  dynion  am  darddiad  aberthau  yn  amrywiol. 
Tybia  rhai  mai  cynyrch  hygoeledd  ydynt,  ac  iddynt  gael  eu 
tarddiad  yn  unig  yn  nychymygion  dynion  ;  mae  eraiU  yn  tyb- 
ied  fod  y  drychfeddwl  o  gael  aberth  drosto  yn  syniad  natur- 
iol  i'r  galon  ddynol  ;  mae  eraiìl  yn  meddwl  i  Dduw  ordeiuio 
iddynt  gael  eu  dwyn  Vw  wasanaeth  ef,  rhag  iddynt  gael  eu 
cyüwyno  i  eilunod,  ond  nad  oedd  yn  wreiddiol  yn  eu  cymer- 
adwyo.  Mae  rhai  ymadroddion  yn  y  Beibl  sydd  yn  wedi  peri 
i  rai  amheu  dwyfol  darddiad  yr  aberthau,  megis  pan  y  hçiv 
dynion  am  eu  hymlyniad  cryf  wrthynt  ;  ond  y  mae  yn  eglur 
fod  un  peth  yn  ymddangos  yn  cael  ei  wahardd,  a^r  llall  eî  oreh- 
ymyn,  pan  mai  yr  unig  feddwl  ydyw  fod  y  naill  yn  bwysicach 
na'r  llall :  Wele,  giurando  sydd  well  nag  abei^th,  ac  ufudd- 
hau  na  brasder  hyrddod:  Gwneuthur  cyfawnder  a  bam 
sydd  well  gan  yr  Arglwydd  nag  aherthP  Nid  fod  yr  aberth- 
au  yn  feius,  ond  na  ddylid  esgeuluso  pethau  pwysicach.  Ond 


ABERTH  CRÎST. 


S99 


y  mae  yr  Ysgrythyrau  yn  gosod  allan  ŷn  eglur  fod  aberthau 
0  ordeiniad  dwyfol  yn  ddioed  ar  ol  dyfodiad  pechod  i'r  byd,  i 
raffddanoros  aberth  Crist  ;  ac  yr  oedd  yn  eiddigus  iawn  nad 
oedd  dim  i  gael  ei  ddwyn  i'w  addoliad  ef  ond  a  sefydlwyd 
ganddo  ei  hun.  Yn  wir,  oni  buasai  fod  Duw  wedi  gorch- 
'ymyn,  buasai  offrymu  creaduriaid  trwy  dywallt  eu  gwaed  yn 
ei  wasanaeth  ef,  yn  lle  bod  yn  ddyledswydd,  yn  bechod  ys- 
geler. 

I  Yr  oedd  dau  ddosbarth  o  ebyrth  dan  y  gyfraith  ;  sef, 
aberth  iawnol  ac  aberth  diolchgarol.  Yr  oedd  yr  ebyrth 
iawnol,  drachefn,  yn  dri  math — y  cyntaf  oedd  y  poeth-offrwm, 
neu  aberth  llosg,  a  elwid  felly  oblegid  y  llosgid  ef  oll  ar  yr 
allor ;  yr  oedd  yn  cael  ei  wneyd  fel  cydnabyddiaeth  o,  ac 
iawn  dros,  bechodau  cyffredin  bywyd.  Yr  ail  oedd  yr 
aberth  dros  bechod,  neu  pech-aberth  a  offrymid  dros  berson 
unio^ol  wedi  y  troseddai  orchymyn  neiìlduol  oV  gyfraith.  Y 
trydydd  oedd  yr  aberth  dros  gamwedd  ;  gwahanîaethai  oddi- 
wrth  y  pech-aberth,  oblegid  mai  offrwm  dros  bechod  o  omedd- 
iad  ydoedd,  neu  esgeulusiad  o  ryw  ddyledswydd  orchymynedig. 

Yr  oedd  yr  Arglwydd  wedi  bod  yn  fanwl  iawu  yn  mhenod- 
iad  y  creaduriaid  oedd  i  gael  eu  haberthu.  O'r  beudy — yr 
ŷch,  yr  aner,  a^r  llo ;  oV  gorlan — y  bwch  gafr,  y  myn,  yr 
hwrdd,  y  ddafad,  a'r  oen  ;  o'r  adar — durtnr,  colomen,  ac  ader- 
yn  y  tô  ;  ac  offrymid  grawn,  peillied,  halen,  gwin,  olew,  &c., 
jmewn  cysylltiad  â  hwy,  Gelwid  y  pethau  hyn  yn  offrymau, 
îa'r  creaduriaid  y  tywelltid  eu  gwaed  yn  aberthau.  Pan  y 
Jdygid  aberth  i'w  offrymu,  rhoddid  ef  gan  ei  berchenog  i  fynu 
i^r  offeiriad,  yna  rhoddai  yntau  ei  law  ar  ei  ben,  ac  mewn 
ffordd  a  ddeallid  yn  eglur  gan  yr  luddewon,  trosglwyddai 
arno  ei  bechodau,  a  chymerid  bywyd  y  crea^ur  fel  dirprwy 
dros  fywyd  ei  berchenog.  Ar  ŵyl  fawr  y  cymod  yr  oedd  de- 
fodau  neillduol,  y  rhai  yr  oedd  yn  rhaid  i'r  offeiriad  eu  cadw 
wrth  ymddangos  drosto  ei  hun  a  thros  y  bobl,  fel  y  cofnodir 
yn  Lef.  xvi.  Yr  oedd  detholiad  yr  aberthau,  a  threfn  eu  cyf- 
Iwyniad,  wedi  eu  nodi  yn  fanwl  gan  yr  Arglwydd. 


400 


ABERTH  CRIST. 


3.  Fod  amcan  uniongyrchol  yr  holl  elyrth  dan  y  gyfraith 
i  Çysgodi  yr  Aherth  mamr  oedd  i  gael  ei  roddi.  Gaìl  llawer 
0  bethau  fod  yn  gydmariaethau  tarawiadol  i  ddangos  Crist, 
nad  oeddynt  yn  gysgodol  o  hono,  Yr  oedd  Jonah  yn  mol  y 
morfil  yn  gydmariaeth  i  ddangos  Crist ;  oblegid  "  fel  y  bu 
Jonah  dridiau  a  theirnos  yn  mol  y  morfil,  felly  y  bydd  Mab  y 
dyn  dridiau  a  theirnos  yn  nghalon  y  ddaear  ; "  yr  oedd  yn 
gydmariaeth  i  ddaugos  Crist,  os  nad  oedd  hefyd  yn  gysgod  o 
Grist.  Yr  oedd  dyrchafiad  y  sarfîP  bres  i  wella  brathiadau  y 
seirff  tanllyd  yn  ddesgrifiad  o  ddyrchafiad  Crist  i'r  groes,  ac 
yn  yr  efengyl :  obìegid  megis  y  dyrchafodd  Moses  y  sarff  yn 
y  diffaethwch,  felly  y  mae  yn  rhaid  dyrchafu  Mab  y  dyn."  Yr 
oedd  i'r  pèthau  yna  amcaniou  eraill  yn  wreiddiol  dan  y  gyf- 
raith,  ond  amcan  uniongyrchol  pob  aberth  oedd  dangos  y  syl- 
wedd — "  cysgod  y  daionus  bethau  i  ddyfod  "  oeddynt.  Yr 
Yr  oedd  pob  aberth  a  leddid  yn  arwain  meddwl  yr  aberthwr 
at  yr  Aberth  mawr  oedd  i  ymddangos,  ac  heb  hyny  nid  oedd 
un  rhinwedd  yn  y  gwasanaeth.  Heb  unrhyw  olwg  pellach  na 
gwaed  y  creadur  a  leddid,  pa  werth  oedd  yn  yr  aberth  ?  Yr 
oedd  yn  rhaid  cael  ffydd  i  edrych  trwy  y  cysgodau  at  y  syl- 
wedd  ;  heb  hyny,  '^yr  hwn  a  laddo  ŷch  sydd  fel  yr  hwn  a 
laddo  wr  ;  yr  hwn  a  abertha  oen  sydd  fel  yr  hwn  a  dorfynygla 
gi."  Y  mae  aberthu  ŷch,  er  fod  yr  aberth  ynddo  ei  hun  yn 
gymeradwy,  nid  yn  unig  yn  ddiwerth,  ond  yn  bechadurus,  fel 
lladd  dyn,  os  na  bydd  ffydd  yn  edrych  yn  mhellach.  Mae  yr 
hwn  a  abertha  oen,  er  mor  dderbyniol  y  creadur,  mor  ddir- 
mygus  a  thori  pen  ci,  os  na  bydd  ffydd  yn  edrych  heibio  i'r  oen 
cysgodol  at  Oen  Duw,  yr  hwn  sydd  yn  tynu  ymaith  beehod- 
au  y  byd."  Amcan  blaenaf  yr  aberthau  oedd  cysgodi  yr 
Aberth  mawr  oedd  ar  ddyfod. 

4.  Fod  amcan  ailraddol  gan  Dduw,  trwy  yr  aheìihau,  i 
gyfranu  addysg  %r  genedl  luddeifỳig.  Portreadu  y  sylwedd 
oedd  yr  amcan  uniongyrchoì,  ond  yr  oedd  dysgn  gwirionedd- 
au  pwysig  Pr  genedl  yn  amcan  ailraddol.  Mae  eu  dyled- 
swyddau  cymdeithasol  o  onestrwydd,  glanweithdra,  tiriondeb, 


ABERTM  CÍBIST. 


401 


a'r  cyffelyb,  yn  cael  eu  dwyn  gjr  bron  yn  ngosodiadau  yr  hen 
oruchwyliaeth  ;  ond  yr  oedd  gwîrioneddau  pwysig  am  nod- 
wedd  a  chynieriad  Duw  i  gael  eu  dysgu  hefyd  trwy  yr  aberth- 
au.  Yr  oedd  yn  rhaid  i  Dduw  gyflwyno  y  drychfeddwl  o'i 
briodoliaethau  moesol  iddynt  trw^  arwyddluniau.  Yr  oedd- 
ynt  yn  ymwybodol  o  fodolaeth  yr  Hwn  a  alwai  ei  hun  Yd- 
WYF  YR  HWN  YDWYF  ;  "  oud  uid  oedd  ganddynt  syniad  cy wir 
am  ei  gymeriad.  Yn  awr,  y  cwestiwn  oedd,  pa  fodd  y  tros- 
glwyddid  iddynt  ddirnadaeth  briodol  am  dano  ?  Cymerwu 
sancteiddrwydd,  er  eograifft.  Dywedodd  ei  hunan,  "  Sanct- 
aidd  ydwyf  fi  ;  ac,  "  Nid  sanctaidd  neb  fel  yr  Arglwydd." 
Yn  awr,  yr  oedd  y  genedl  wedi  syrthio  i  lygredigaeth  ac  an- 
foes  ysgeler  ;  ac  yr  oedd  argraffu  sancteiddrwydd  Diiw  ar  eu 
meddyliau  yn  orchwyl  angenrheidio],  er  yn  anhawdd.  Mae 
drychfeddyliau  am  bethau,  yn  gyffredin,  yn  caeleu  ffurfio  trwy 
gydmaru,  a  chanfod  priodoldeb  y  naiU  beth  i  egluro  peth  ar- 
all,  ac  yn  hyn  y  mae  arddull  arwyddluniol  y  Beibl  yn  dra 
gwasanaeth  rar.  Mae  rhyw  beth  yn  y  naill  yn  dargrybwyll 
y  ilall  ;  ond  nid  oes  dim  yn  y  greadigaeth  a  drosglwydda  i'r 
meddwl  yn  effeithiol  y  drychfeddwl  am  sancteiddrwydd  Duw. 
Yr  oedd  yn  rhaid  cael  rhyw  gynllun,  gan  hyny,  i  argraffu  y 
peth  ar  eu  meddyliau,  a  gwnaed  hyny  yn  effeithiol  trwy  yr 
aberthau.  Dosbarthid  y  creaduriaid  i  lân  ac  aflao,  a  hyny 
ar  orchymyn  Duw  ;  dangosid  trwy  hyny  fod  nn  dosbarth  yn 
gydmarol  yn  burach  na'r  llall.  Dyna  ddosbarth  neillduol  o 
greaduriaid  yn  cael  eu  dewis  ;  o'r  dosbarth  yma  nid  pob  un  a 
wnai  y  tro,  yr  oedd  yn  rhaid  cael  y  creadur  yn  ddifai,  ac  yn 
ddianaf.  Dyna  greadur  neillduol,  o  ddosbarth  neillduol,  yn 
cael  ei  ddewis.  I  gyflwyno  yr  aberth  yma  yr  oedd  yn  rhaid 
cael  dosbarth  o  ddynion  gwahaniaethol  oddiwrth  eraill,  wedi 
eu  neillduo  i'r  swydd  offeiriadol.  Dyna  eto  greadur  neiUduoI, 
0  ddosbarth  neillduol,  yn  cael  ei  gyflwyno  yn  aberth  gan 
ddyn  o  urdd  neillduol.  Yr  oedd  yn  rhaid  i^'  aberth  yniagael 
ei  olchi  mewn  dwfr  er  ei  buro,  a'r  offeiriad,  mewn  rhyw  am- 
gytohiaKìŵ,  cîdn  eî  han  ẁosfeo    ei  ìmhm.   Dym  greẅiír 


40â 


ABEKTH  CRIST. 


neillduol,  o  ddosbarth  neiUduol,  yn  cael  ei  gyfiwyno  gan  ddya 
0  urdd  neillduol,  trwy  ddefodau  neillduol.  Dyna  gyfres  o  or- 
uchwyliaethau  pnrol  yn  ymgodi  o  radd  i  radd,  a  phob  un  yn 
olynol  yn  gosod  ar^raff  ddwysach  ar  eu  meddyliau  o  burdeb  a 
sancteiddrwydd  y  Duw  yr  oedd  ganddynt  i  ymwneyd  ag  ef,  a 
hyny  yn  cael  ei  ddangos  trwy  arwyddluniau  gweledig.  Trwj 
y  darlan  yn  liyfr  bach  y  plentyn,  geliir  trosglwyddo  rhyw  syn- 
iad  iV  feddwl  ieuanc  ef,  pan  na  allai  amgyffred  y  peth  mewn 
geiriau  ;  feìly  yr  oedd  Duw  trwy  yr  aberthau  yn  dysgu  gwir- 
ioneddau  mawrion  i'r  luddewon  nas  gallasent  gan  fabaneidd- 
iwch  eu  meddyliau  ffurfio  dirnadaeth  briodol  am  danynt  heb 
hyny.  Yr  oedd  yn  amcan  gan  Dduw  trwy  yr  aberthau  cys- 
godol  i  ddysgu  y  byd  am  wirioneddau  nas  gallesid  eu  dysga 
mor  effnitliiol  heb  hyny  ;  ac  er  mai  cysgodi  yr  Aberth  mawr 
oedd  yr  amcan  uniongyrchol,  eto  yn  holl  ordeiuiadau  Duw  y 
mae  llawer  o  amcanion  yn  cael  eu  cyrhaedd  trwy  yr  un  weith- 
red  unigol. 

Wedi  yr  ychydig  sylwadau  arweinîol  yna  ar  yr  aberthau 
yn  gyffredinol,  edrychwn  yn 

II.  NODWEDDION  NEILLDÜOL  AbERTH  CrIST. 

1.  Mae  yn  urdfiasol  yn  ei  natur.  Yr  oedd  yr  aberthau 
cysgodol  i  gyd  yn  israddol  yn  eu  natur.  Nis  gallasai  fod  tei- 
lyngdod  ynddynt ;  oblegid  eu  bod  yn  is  mewn  natur  na^r  tros- 
eddwr.  Mae  yn  anrahosibl  i  greadur  islaw  dyn  fod  yn  aberth 
cymhwys  dros  ddyn  ;  rhaid  i'r  aberth  drosto  fod  yn  ei  natur 
ef ;  a  phe  ceid  un  yn  ei  natur  ef,  ac  heb  fod  yn  gyfranog  o'i 
drosedd  ef,  byddai  yn  rhy  isel  i^r  blaid  sydd  yn  gofyn  :  rhaid 
cael  yn  mhöb  aberth  werth  digonol.  Mae  ^^^werth  bywyd  pob 
ereadur  yn  ol  ei  safiad  yn  llywodraeth  Duw.  Ychydig  o 
werth  a  roddir  ar  fywyd  yr  abwydyn,  obleo:id  nad  yw  ond 
dibwys  îawn  yn  y  greadigaeth.  Y  mae  bywyd  yr  anifail  yn 
werthfawrocach,  oblegid  fod  ei  wasanaeth  yn  fwy  i  gymdeith- 
as.  Mae  bywyd  yr  anifail  yn  werth  gan  gymdeithas  ei  am- 
ddiffyn,  a  chreulondeb  at  anifeiliáid  yn  drosedd  iV  gospimewa 
nyVoŵaŴ.    Mŵ  tìyvy*d  Ûyti  fn  IfwTŴcíaŴ     Mfmú  yr  oé 


ABERTH  CRIST. 


403 


ifail,  Did  yn  unig  oblegid  ei  wasamaeth  i  ^ymdeithas,  ond  y 
mae  yn  uwch  mewn  natur.    Mae  pob  llywodraeth  wareidd- 
iedig  yn  eiddigeddus  iawn  dros  fywydau  y  deiliaid,  ac  yr  oedd 
gofal  mawr  yn  cael  ei  ddangos  am  fywyd  dyn  dan  yr  hen  or- 
uchwyUaeth.    "  A  dywallto  waed  dyn,  trwy  ddyn  y  tywelltir 
ei  waed  yntau."    Nid  oedd  dim  llai  na  bywyd  dyn  a  wnaetiiai 
y  tro  dros  fy  wyd  dyn  ;  ond  ni  buasai  gwaed  dyn  yn  gwneyd 
y  tro  yn  aberth  i  Dduw  dros  beciiod  dyn — rhaid  oedd  cael 
"  gwerthfawr  waed  Crist."    Gwaed  person  cyfuwch  à'r  or- 
sedd  oedd  yn  gofyn.    Rhaid  ei  fod  yn  ddyn  cyn  y  gallasai  fod 
yn  aberth — rhaid  ei  fod  yn  Dduw  cyn  y  buasai  gwerth  yn  ei 
aberth.    Rhaid  ei  fod  yn  ddyn  i  fod  yn  natur  y  blaid  oedd 
wedi  troseddu — rhaid  ei  fod  yn  Dcuw  i  fod  yn  gydradd  á^r 
blaid  oedd  yn  gofyn.    Rhaid  ei  fod  yn  ddyn  i  fod  yn  weddus 
i  ni— rhaid  ei  fod  yn  Dduw  i  fod  yn  weddus  i  r  orsedd. 
Rhaid  ei  fod  yn  ddyn  eyn  bod  ganddo  yr  byn  a  offrymid— 
rhaid  ei  fod  yn  Dduw  er  rhiuweddu  ei  offrwm.    Yn  awr,  y 
mae  y  pethau  hyn  oll  yn  cyfarfod  yn  aberth  Orist.    "  Yr  hwn 
a'i  rhoddodd  ei  hnn  drosom  ni,  i'n  prynu  ni  oddiwrth  bob  an- 
wiredd.''    Mae  yn  natur  Duw,  yn  gydradd  âg  ef  mewn  han- 
fod  a  phriodoliaethau — yn  wir  lun  ei  berson  ef  ;  yn  ddelw  y 
Duw  anweledig  ;  y  gwir  Dduw,  a'r  bywyd  tragywyddol 
uwchlaw  pawb,  yn  Dduw  bendigodig  yn  oes  oesoedd.''  Mae 
hefyd  yn  ein  natur  ni — yn  gnaw^d  o'n  cnawd  ni,  yn  asgwrn 
o^n  hasgwrn  ni,  ac  o'n  cyfathrach  ni  y  mae  ; " — y  Gair  a 
wnaethpwyd  yn  gnawd,  ac  a  drigodd  yn  ein  plith  ni  — 
obîegid  hyny,  gan  fod  y  plant  yn  gyfranogion  o  gi^  a  gwaed, 
yntau  hefyd  yr  un  modd  a  fu  gyfranog  o'r  un  pethau  ;" — 
"  Duw  a  ymddangosodd  yn  y  cnawd/'    Y  mae  y  cydgyfar- 
fyddiad  rhyfeddaf  yn  y  person  anieidrol  yma  ;  Duwdodadyn- 
dod,  meidroldeb  ac  anfeidrnldeb,  mawrhydi  a  gwaeledd,  y 
nefoedd  a^r  ddaear  wedi  eu  huno.    "  Canys  y  cyfryw  Arch» 
oflfeiriad  sanctaidd,  diddrw^g,  dihalog,  didoledig  oddiwrth  bech- 
aduriaid,  wedi  ei  wneuthur  yn  uweh  na'r  nefoedd,  oedd  wedd» 
u^  i  ni;^'   Ÿn  aVns  f  fëvÁSn  nfaŵfe'daifg,  irrtìdaŵl,  gagẂŴd4 


404 


ÁBERTH  CRIST. 


us,  ac  anfeidrol  yma  yn  ei  oll,  a'i  rhoddodd  eihun  yn  offrwm 
ac  yn  aberth  i  Dduw  o  arogl  peraidd/^  Mae  yn  aberth  urdd- 
asol  yn  ei  natur,    yn  ddifai  i  Dduw.'' 

2.  Mae  yn  wirfoddol  yn  ei  offrymiad,    Yn  hyn  eto  yr  oedd 
yr  aberthau  cysgodol  yn  ddiffygiol.    Nid  oedd  ganddynt  uu 
ewyllys  yn  y  gorchwyl.    Goddefol  holiol  oeddynt.    Cyme] yd 
eu  heinioes  y  byddai  yr  aberthwr  ;  ac  nis  gaîl  fod  gwerth 
mevm  unrhyw  weithred  na  byddo  yn  wirfoddol.    Ond  yr  oedd 
aberth  Crist  yn  wirfoddol— rhoddodd  ei  hun.'^    Yr  oedd  ei 
farwolaeth  mae  yn  wir,  yn  aogenrheidiol,  mewn  trefa  i  gyr- 
haédd  yr  amcan,  a  phriodol  oedd  iddo  ddyweyd,  ''Onid  oedd 
raid  i  Giist  ddyoddef.  y  pethau  hyn      ond  nid  yw  y  TlioÂd 
yma  i'w  gymeryd  yn  y  dull  y  dywedir  fod  yn  rhaid  i  ddynion. 
Mae  rhaid  drwg-haeddiant  personol  yri  gorfodi  y  troseddwr 
i  ddyoddef ;  ond  nid  oedd  y  rliaid  yma  ar  Grist,  oblegid  ni 
wnaeth  bechod— ynddo  ef  nid  oes  bechod.'^    Rhaid  yn  cyfodi 
oddiar  ei  ymrwymiad  ydoedd,  a  rhaid  mewn  trefn  i  gwblau 
amodau  y  cyfamod  ;  ond  gwirfoddol  hoUol  oedd  Crist  yn  y 
cwbl.    Ymrwymodd  o\  fodd.    Pan  y  gofynwyd,  "  Pwy  a  an* 
fonaf  ?  a  phwy  a  â  dro^om  ni  V\  dy wedodd  gyda  chalon  ew- 
yllysgar,     Wele  fì  !  anfon  fi.^^    A  dacw  ei  gyhoeddiad  o'i 
flaen,  "  Wele  1  yr  wyt  fi  yn  dyfod  yn  rhol  y  llyfr  a  ysgrifen- 
wyd  am  danaf ;  bu  yn  dda  genyf  wneuthar  dy  ewyllys  di,  O 
fy  Nuw  ?  a'th  gyfraith  sydd  o  fewn  fy  aghalon."    Yr  oedd  yn 
ymhyfí'ydu  yn  y  gwaith.    Ac  er  yr  holl  rwystrau  a  ddeuant 
iV  ôbrdd— dirmyg  dynion,  cynddaredd  cythreuliaid,  a  gwg  ei 
Dad  ;  daear  yn  gwrthod,  uffern  yn  ymgynhyrfu,  a'r  nefoedd 
yn  cymyìu— ond  yn  nghanol  y  cwbì,  clywn  ef  yn  gwaeddi, 
''Cuddiwyd  edifeirwch  o^m  golwg  ;"— ^'rhoddodd  ei  gefn  i^r 
curwyr,  a'i  gernau  i'r  rhai  a  dynaiy  blew  ;  ni  chuddiodd  ei 
wyneb  oddiwrth  waradwydd  a  phoeredd.^'    A  phan  oedd  ei 
ddynohaeth  ar  lethu  dan  bwysau  y  dyoddefaint,  eto  dywedai, 
Nid  fy  ewylìys  i  ond  dy  ewyllys  di  a  wneler."    Pel  y  mae 
ffrwd  fechan  yn  rh(í)ddi  i  fynii  i^r  afon  fawr,'  felly  ymollyngaî  ei 
ewyíîyë  ddyrrol  i  fyìi"wés_  yr  éwylTy^  ddwÿfol ;  a  pliáü  tfen 


ABBBÎH  OMöî. 


yr  yrfa,  "  Efe  a  ogwyddodd  ei  ben,  ac  a  roddodd  ifynu  yr  ys- 
bryd."  Yn  wirfoddol  yr  oedd  yn  y  cwbl.  "  Nid  oes  neb  yn 
cymeryd  fy  einioes  oddiarnaf,  ond  myfi  sydd  yn  ei  dodi  hi  i 
lawr  0  honof  fy  hun."  Er  fod  tyrfa  y  gwaywffyn  yn  barod 
i'w  wana,  a'r  milwyr  iV  hoelio  ;  eto  nid  oedd  digon  o  allu  gan 
ddaear  ac  uffern  iV  roddi  i  farwolaeth,  oni  buasai  Jddo  roddi 
ei  einioes.  Fel  y  dy  wedai  un,  "  Nid  oedd  dim  digon  o  hoelion 
yn  holl  siopau  gofaint  J erusalem  i  ddal  Crist  ar  y  groes,  oni 
buasai  hoel  fawr  ei  ewyllys  ei  hun."  "  Am  hyn  y  mae  y  Tad 
yn  fy  ngharu  i,  am  fy  mod  i  yn  rhoddi  fy  einioes  fel  y  cymer- 
wyf  hi  drachefn  " 

3.  Mae  yn  ddirprwyol  yn  ei  osodiad.  Yn  hyn  yr  oedd  yr 
aberthau  gynt  yn  gysgod  o  hono.  Oyfrifai  Aaron  holl  gam- 
weddau  meibion  Israel  ar  ben  y  bwch,  ac  anfonid  ef  ymaithyn 
llaw  gwr  cymhwys  i^r  anialwch,  a  dygai  y  bwch  eu  holl  anwir- 
eddau  hwy  arno  i  dir  neiUduaeth,  Num  xvi.  21,  22.  Mae  yn 
gysgod  perffaith  o  gyfrifiad  ein  pechodau  ni  ar  Grist.  Un  yn 
dyoddef  dros  eraill  ydoedd.  "  Y  Messiah  a  leddir  ond  nid  o'i 
achos  ei  hun. — Efe  a  archollwyd  am  ein  camweddau  ni,  efe  a 
ddrylliwyd  dan  ein  hanwireddau  ni  ;  cosbedigaeth  ein  hedd- 
wch  ni  oedd  arno  ef."— Yr  hwn  nid  adnabu  bechod  a  wnaeth 
Ete  yn  bechod  drosom  ni,  fel  y'n  gwnelid  ni  yn  gyfiawnder 
Duw  ynddo  ef " — "  Yr  hwu  ei  hun  a  ddug  ein  pechodau  ni  yn 
ei  gorph  ar  y  pren.''  Mae  yn  anmhosibl  cyfrif  am  farwolaeth 
Crist  ond  fel  aberth  dirprwyol— fel  un  yn  lle,  tros  eraill.  Gel- 
wir  yr  athrawiaeth  hon  gan  dduwinyddion  yn  dros-osodiad— 
un  yn  marw  dros  eraill.  Bywyd  y  troseddwr  oedd  y  gyfraith 
yn  ei  ofyn.  Nid  gofyn  am  iawn  yr  ydoedd  ;  ond  os  cynygid 
iawn  digonol  drosto,  gallai  y  gyfraith  ei  dderbyn.  Un  dros 
eraiU  oedd.  Dros  bwy  ?  Cymerwn  iaith  y  Beibl,  yn  syml  fel 
y  mae,  heb  eihestyn  na'i  byrhau,  nal  throi  i  gynal  cyfundraeth 
— "  Dros  y  defaid—dros  yr  Eglwys—dros  ei  gyfeillion—dros 
ei  bobl—dros  y  genedl—dros  bechaduriaid—dros  yr  anghyf- 
iawn—dros  yr  annuwiol —dros  ei  elynion—dros  bawb—dros 
bob  dyn~dros  ein  peohodau  ni—dros  bechodau  yr  holl  fydP 


406 


ABERTH  ORIST. 


Dyna  iaith  egliir  y  Beibl  ar  y  mater,  a  rhaid  ei  chjmeryd  oli. 
Peidiwch  tramgwyddo  wrth  eiriau  y  Beibl,  na  cheisio  eu  dir» 
dynu  i  gyual  cyfuüdraetbau.  Cymerwch  y  llyfr  fel  y  mae  ;  ac 
ya  sicr,  oddiwrth  y  cwbl,  y  mae  yn  eghir  fod  aberth  Crist  yn 
ddigonol. 

Ni  cliollir  neb  o  eisiau  gwerth  yn  aberth  Mab  y  dyn." 
4.  3£ae  yn  efeithiol  yn  ei  amcan.  Yn  hyn  yr  oedd  yr  holl 
aberthau  cysgodol  yn  lìollol  ddiffygiol.  Oblegid  y  gyfraith 
yr  hon  sydd  ganddi  gysgod  y  daionus  bethau  a  fyddent,  ac 
nid  gwir  ddelw  y  pethau,  nis  gall  trwy  yr  aberthau  hyny,  y 
rhai  y  maent  bob  blwyddyn  ya  eu  hoffrymu  yn  wastadol,  byth 
berfìeithio  y  rhai  a  ddel  ati."  ''Eithr  yn  yr  aberthau  hyny  y 
mae  adgoffa  pechod  bob  blwyddyn  ;  canys  anmhosibl  yw  i 
Vfaed  teirw^  a  geifr  dymi  ymaith  bechod.— Ac  y  mae  pob  off- 
eiriad  yn  sefyll  beonydd  yn  gwasanaetbu,  ac  yn  offrymu  yn 
fynych  yr  un  aberthau,  y  rhai  ni  allant  byth  ddileu  eu  pechod.^' 
Heb  oììwng  gwaed  nid  oes  maddeuant,*'  oedd  y  Ilais  yn  bar- 
hau3  dan  y  gyfraith  ;  ac  er  caeì  gwaed  ìloi  a  geifr,  ac  ŵyn  a 
defaid,  ychain  a  theirw,  durturod  a  clìolemenod,  y  llais  uwch- 
ben  y  cwbl  ydoedd,  Canys  anmhosibl  y  w  i  waed  teirw  a  geifr 
dymi  ymaith  bechod"-~adgoffa  pechod,  ond  nid  dileu  pechod 
yr  oeddynt.  Ond  y  mae  aberth  Crist  yn  effeithiol  i  gy rhaedd 
yr  amcan.  Eithr  hwn,  wedi  offrymu  un  aberth  dros  beeh- 
odau,   yn  dragywydd   a  eisteddodd  ar  ddeheulaw  Duw." 

Eithr  yr  awrhon,  unwaith  yn  m?/edd  y  byd  yr  ymddangos- 
odd  Efe  i  ddileu  peehod  tr wy  ei  aberthu  ei  hun."  Nid 
chwaith  trwy  waed  IIoi  a  geifr,  ond  trwy  ei  waed  eî  hun,  a 
aeth  unwaith  i  mewn  i'r  cysegr,  gan  gael  i  ni  dragywyddol 
ryddhad.^'  Dyma  un  aberth  a  w^naeth  fwy  na'r  miloedd  ab- 
erthau  gynt  ;  atebodd  holl  ofynion  cyfiawnder—llonyddodd 
ddigofaint  Duw— cliriodd  holl  dollbyrth  Sinai— agoroddddrys- 
au  gogoaiant — cadarnhaodd  y  seintiau  perffeithiedig  mewn 
dedwyddwch—gosododd  i  ìawr  sylfaen  dymchweliad  Ilywod- 
raeth  Satan — anfonodd  yr  Ysbryd  Glan  i  ddarostwng  gelyn- 
iaeth  y  galon — ^rhoddodd  destyn  gweinidogaeth  y  cymod  i'r 


ABERTH  CRIST. 


40t 


byd — a  sicrhaodd  ddylanwad  i  buro  y  galon — clòdd  ddrysau 

colledígaeth,  fel  nad  oes  ond  anghrediniaeth  a  all  eu  hagor  i 

fyned  i  mewn — a  chyhoeddodd  jubiH  i'r  holl  ebyrth  cysgodol. 

Oanys  âg  un  offrwm  y  perífeithiodd  Efe  yn  dragywyddol  y 

rhai  sydd  wedi  eu  sancteiddio." 

Dyma  aberth  a  atebodd  ddybenion  anfeidrol,  ac  ni  bydd 

eisiau  aberth  byth  ar  ei  ol. 

'•  Duw  a  dyn  jn  gwaeddî  digon 
Ya  yr  lesu,     Aberth  hedd." 

Wrandawyr  anwyl !.  Beth  debygwch  chwi  am  Grist  ?  Dyma 
yn  y  diwedd  sydd  yn  wir  bwysig,  pa  syuiad  a  goleddwn  am, 
a  pha  deimlad  a  feithrinwn  at  Grist  ?  Peth  pwysig  ydyw 
meddu  golygiadau  clir  am  lawn  Crist,  yn  gystal  ag  ar  holl 
athrawiaethu  crefydd ;  ond  gellir  deall  y  gwirioneddau  yn 
athrawiaethol ;  a  dadleu  yn  selog  dros  neu  yn  erbyn  unrhyw 
olygiad  arnynt ;  ac  eto  y  galon  yn  gwblddyeithr  i'w  dyianwad 
ymarferol.  Mae  dynion  yn  ngrym  sêl  a  phenboethni  dros  eu 
írolygiadau  neìllduol  hwy  ar  lawn  Crist,  wedi  ymladd  hyd  at 
waed,  ac  eto  eu  calonau  heb  wybod  dim  am  ddylanwad  iach- 
usol  ei  "  waed  Ef "  yn  sancteiddio  y  gydwybod.  Nid  deall 
athrawiaeth  yr  lawn,  nid  dadleu  yn  eiddigeddus  drosti,  ac  nid 
bod  yn  uniawngred  yn  ein  golygiadau  a'n  ceidw  ;  ond  gwybod 
am  effeithiau  achabol  y  gwirionedd,  Dymunem  gan  hyny  a'l 
ofyn  y  cwestiwn,  Beth  debygwch  chwi  am  Grist  V'  Mae 
Duw  yn  gofyn  i  chwi  sydd  lawer  o  honoch  yn  oleuedig  yn  yr 
athrawiaeth  ac  yn  seloí?  drosti,  fel  y  gofynai  i  feibion  Eh  gy nt, 

Paham  y  sethrwch  chwi  fy  aberth  Mathru  aberth  Crist, 
dyma  y  pechod  mwyaf  y  gellwch  chwi  byth  fod  yn  euog  o 
hono.  Yr  un  a  ddirmygai  gyfraith  Moses  a  fyddai  farw 
heb  drugaredd  dan  ddau  neu  dri  o  dystion  ;  Pa  faint  mwy 
cospedio^aeth  (debygech  chwi)  y  bernir  haeddu  o'r  hwn  a 
fathrodd  Fab  Duw,  ac  a  farnodd  yn  aflan  waed  y  cyfamod, 
trwy  yr  hwn  y  sancteiddiwyd  ef,  ac  a  ddifenwodd  Ysbryd  y 
grasî''  Ah  !  dyna  y  perygl  yn  y  diwedd.  Ni  dderbynia  yr 
nn  pechadur  rinwedd  o  aberth  Criot,  ond  a  orphwyso  arno  a'r 
neb  a  welo  hyny,  "  0,  gwyn  ei  fyd  ef " 


PREGETH  XXVII. 


GWEDDI  GYMDEITHASOL. 

1  TlMOTHEÜS  Ìi.  8. 

"  Am  hyny  yr  wyf  yn  ewyllysio  i'r  gwyr  weddio  yn  mhob  man,  gan 
ddyrchafii  dwylaw  sanctaidd  heb  na  digter  na  dadl." 


Gweddi  ydyw  offrymiad  ein  dymuniadau  at  Dduw,  yn  enw 
yr  Arglwydd  lesu,  gyda  chyfaddefiad  o'n  pechodau,  a  chyd- 
nabyddiaeth  am  ei  drugareddau.  Sonia  yr  Ysgrythyrau  yn 
eglur  am  dri  math  o  weddiau  :  gweddi  bersonol  neu  ddirgel- 
aidd,  gwe.áái  deuluol,  a  gweddi  gy mdeithasol,  neu  gyhoeddus. 
Mae  genym  ddigonedd  o  brofion  dros  ysgrythyroldeb  gweddi 
gymdeithasol,  ac  amryw  engreifftiau  o  honynt  yn  yr  Ysgryth- 
yrau.  Ond  pe  na  buasai  genym  yr  un  esiampl  nac  anogaeth, 
y  mae  y  peth  mor  gydweddol  â  theimlad  pob  Cristion,  fel  y 
mae  yn  berffaith  naturiol  i  ddynion  yn  teimlo  yr  un  fath,  ac 
yn  dymuno  llwyddiant  yr  un  peth,  gyfarfod  yn  nghyd  i  off- 
rwm  eu  gTOddiau  a'u  herfyniau"  at  Ddaw.  Ond  nid  ein 
hamcan  yw  profi  ysgrythyroldeb  gweddi  gymdeithasol,  a'r 
priodoldeb  i  bobl  Dduw  gyfarfod  yn  nghyd  i  weddio — yr  ydym 
yn  cymeryd  hyny  yn  ganiataol.  Os  gallwn  Iwyddo  i  greu 
ystyriaeth  o  bwysigrwydd  y  ddyledswydd,  a  chael  djnion  i 
fyned  rhagddynt  at  berffeithrwydd  yn  y  cyflawniad  o  honî, 
bydd  ein  hamcan  wedi  ei  gyrhaedd.    Edrychwn  yn 

I.  Ar  NODWEDDION  GWEDDI  GY3IDEITHAS0L. 

Nid  yw  pob  peth  sydd  briodol  mewn  gweddiau  personol  a 
theuluol  ddim  yn  briodol  mewn  gweddi  gymdeithasol,  mwy 
lag  y  mae  pob  peth  sydd  yn  briodol  mewn  gweddi  gymdeith- 


ÖWBDÜI  GTMDEITHASOL.  409 

asol  ya  briodol  yu  deuluol  neu  bersonol.  Mae  rhy w  nodwedd- 
lOü  g wahauiaeMiol  i'n  gwet  diau  yn  ol  yr  amgylchiadau.  Dym- 
unem  fod  yn  gyuil  iawa  wrth  ymdriu  â  pheth  mor  bwysi-'  ac 
eto  àyhm  gyuyg  at  gyfarwyddo  ein  gilydd  i  ddwyn  holl  ddyl- 
edswyddau  cymdeithasol  creíydd  yn  mlaen  "  yn  weddaidd  ac 
mewn  trefn."    Beth,  ynte,  raid  fod  mewn  gweddi  gymdeith- 

1.  Bhaid  iddi  fod  yn  glywadwy  iW  holl  gynulleidfa.  Os 
ydyw  1  gael  ei  gwueyd  yn  gyhoeddus,  dylai  fod  yn  ddigon  cy- 
hoeddus  i  bawb  yn  y  ile  ei  chlywed,  ac  uno  ynddi  Mae 
pethau  d.rgeiaidd  crefydd  i  gael  eu  gwneyd  yn  holloi  ddirgel- 
aidd,  ai  phethau  cyhoeddus  ya  y  modd  mwyaf  cyhoeddus. 
Mae  gweddi  bersonol  i  gael  ei  gwneyd  yn  bersonol,  heb  neb 
ond  Duw  a'r  gweddiwr  yn  gwybod  am  daui.    Nid  yw  ply.u  i 
wneyd  agweddiad  o  weddi  bersonol  y„  briodol  mewn  cynuull- 
eidfa    Ac  y  mae  yn  bosibl  fod  llawer  yn  gwneyd  ystum  o 
weddi  bersonol  yn  ygynulleidfa  nadydynt  byth  yn  ymneillduo 
ir  d,r,reliweddio.    Gwnoir  hyn  dan  gysgod  defosiwn  gref- 
yddol,  ond  nid  yw  yn  ddim  ond  olion  Phariseaeth.    Mae  pob 
gwedd.  wneir  yn  ngolwg  y  gynulleidfa  i  gael  ei  gwneyd  yn 
glywadw.  i',  holl  gynulleidfa.    Os  ydyw  y  gweddiwr  ya  enau 
y  gynulleidfa,  mae  yn  iawn  iddyatglywed  pa  beth  y  mae  yn 
ddywedyd,  fel  y  gallont  uno  âg  ef  yn  ei  ddymuniadau.  Mae 
pob  ton  a  goslef,  ac  ystum  aonaturiol,  i  gael  ei  oehel,  a'rgwedd- 
iwr  1  siarad  yn  eglur,  syml,  naturiol,  mewn  llais  hy<.Jyw  gyd  â 
thòn  ag  a  fyddo  yn  arddangos  teimlad  o  angen,  ac  awydcl  am 
gael  y  pethau  y  mae  ya  eu  gofyn.    Ond  tra  yr  ydym'  yn  dy- 
weyd  y  dylai  y  weddi  fod  yn  gly wadwy,  nid  oes  dim  yn  ml.ell- 
ach  oddiwrth  ein  meddwl  na  chymeradwyo  y  gweddio  tryst- 
fawr,  y  gwaeddi,  y  bloeddio,  a'r  cauu  a  íjly  wir  weithiau  Gellid 
meddwl  eu  bod  wedi  credu  am  Dduw  yr  hyn  a  wawdiai  Elias 
ar  J3aal-fe  allai  ei  fod  ya  ymddiddan,  neu  yn  ymdeithio,  neu 
yn  eysgu,  a  bod  eisiau  gwaeddi  er  ei  ddeffroi,  "gwaeddwch  yn 
uwch."    A  bum  yn  tybied  lawer  gwaith,  wrth  glywed  dynion 
felynpenderfynu  mynu        Dduw,  wrth  waeddi,  ei  glywed 


410 


GWEDDI  GYMDEITHASOL. 


yn  dyweyd,  A  minau,  fel  hyddar,  ni  chlywn.'^  Da  geûyni 
weled  gwres  a  gafael  mewn  gweddi  yn  dangos  taemi  ;  ond 
nid  nerth  llais,  ond  nerth  teimlad  sydd  yn  llwyddo  mewn 
gweddi.  Y  mae  yn  rhaid  i  weddi  fod  yn  glywadwy,  ac  ni 
ddylai  fod  cvwilydd  ar  neb  ofyn  gan  Dduw.  Awn  yn  hyd- 
erus  at  orseddfainc  y  gras.^^ 

4Î.  Bhaid  iddi  fod  yn  gyfyngedig  at  amgylchiadau  cyhoedd- 
us  a  chyradeithasol.    Mae  yn  anmhriudol  dwyn  pethau  per- 
sonol  a  thenluol  i  mewn  i  weddiau  cymdeithasol.    Yn  fynych 
y  mae  gweddiau  yn  arogli  yn  rhy  gryf  o  helbulon  personol. 
Yn  y  gynulleidfa,  pethau  priodol  i  am<çylchiadau  y  lluaws 
ddylai  fod  dan  sylw.    Mae  yn  bosibl  disgyn  yn  rhy  bersonol 
wrth  weddio  dros  wahanol  ddosbarthiadau.    Mae  yn  wir  y 
gorchymynir  fod     ymbiliau,  gweddiau,  deisyfiadau,  a  thalu 
diolch  dros  bob  dyn,'^  ond  nid  yw  hyn  yn  golygu  ydyllddwyn 
pob  un  yn  bersonol  dan  ei  enw,  ond  defnyddir  ef  i  osod  allan 
gyffredinolrwydd  cylch  ein  gẃeddiau.    Gwell  y w  dwyn  cleifìon 
tlodion,  gweddwou,  trallodus,  hen,  methedig,  y  wlad  a'r  deyr- 
na,s,  y  frenines  a'i  chynghorwyr,  y  morwyr  a'r  milwyr,  yn  ddos- 
barthiadau  yn  ein  gweddiau,  acnid  yn  bersonau.  Pregethwr, 
unwaith,  a  weddiai  gyda  chryn  fanylwch  dros  y  frenines  a'i 
phriod,  a  thywysog  Cymru,  gan  fyned  drostynt  o  un  i  un  i  un: 
ond  yr  oedd  yno  heu  frawd  yn  y  gynulleidfa  wedi  bUno  arno, 
a  gwaeddai  ar  y  canol.  "  Ljmpia  nhw,  lympia  nhw.'^    Yr  oedd 
ei  orfanylwch  yn  annyoddefol  i'r  hen  ẃr.    Y  mae  yn  rhaid  fod 
cysylltiad  neillduol  ac  adnabyddus  rhwng  unrhyw  berson  un- 
igol  a  chymdeithas  cyn  y  bydd  yn  briodol  gwneyd  cyfeiriad 
personol  ato  mewn  gweddi  gymdeithasol.    Mae  cysylltiad  mor 
neilldüol  a  chyhoeddus  rhwng  y  brenia,  neu  y  frenines,  a^- 
wladwriaeth,  fel  y  mae  yn  briodol  gwneyd  cyfeiriad  personol 
atynt  wrth  weddio  dros  y  wladwriaeth.    Mae  cysylltiad  mor 
neillduol  ac  amlwg  rhwng  y  gweinidog  a'r  eglwys,  fel  nad  oes 
dim  allan  o  le  mewn  cyfeiriad  personol  ato  wrth  weddio  dros 
yr  eglwys,  er,  fel  rheol,  mai  llawn  cystal  ydy w  gweddio  dros 
weinîdogion  y  gair  yn  gyffredinol.    Mewn  gweddiau  cyhoedd- 


OWEDDI  GYMDEITflASOL. 


411 


us  a  chyindeitbasol,  gorea  pa  leiaf  fyddo  o  gyfeiriadau  personol. 
Mae  digon  o  amgylchiadau  cyffrediool  sydd  yn  perthyn  i'r 
gyuulleidfa  oll.  Nis  gellir,  ychwaith,  wneyd  rheol  i  gyfyngu 
at  uíi  peth  neillduol,  gan  fod  y  gymdeithas  yn  amrywio,  a 
phob  un  mewn  angen  liawer  o  bethau.  Rhaid  gadael  i  ddeall 
y  gweddiwr  gydag  erfyniad  am  gyfarwyddiadau  Ysbryd  Duw, 
pa  foddi  arwain  y  rhan  bwysig  yma  o  waith  yr  Arglwydd. 
Dysg  ni  i  weddio." 

8.  Bhaid  iddi  feddu  y  fath  drefnusrwydd  ag  y  gallo  y  gyn' 
idleidfa  uno  ynddi.  Un  o'r  rhesymaa  a  ddefnyddir  dros  arfer 
ffurfiau  0  weddiau,  ydy  w  y  gall  y  dorf  feily  uuo  a^r  un  fyddo 
yn  gyhoeddus  ;  ond  gan  na  wyddant  pa  beth  a  ofyna  y  dyn 
sydd  heb  lyfr,  nis  gallant,  fe  allai  gyduno  ag  ef  yn  ei  ddymun- 
iadau.  Mae  yn  gwestiwn  a  ddadleuir  pa  un  ai  fel  genau  y^ 
gynulleidfa  yn  myned  at  Dduw  yn  ei  henw,  gangynwysei  hun 
ynddi,  y  dylai  dyn  weddio,  ai'ynte  ymddangos  yn  eiriolwr  dros 
y  gynulleidfa,  gan  ddwyn  ei  hachos,  heb  gynwys  ei  hun  yn  un 
o'r  gynulleidfa.  Nid  ein  hamcan  yn  awr  yw  cymeryd  i  fynu 
y  cwestiwn.  Pa  un  bynag  o'r  ddau  a  olygir,  y  maent  hwy  i 
gyduno  ag  ef  yn  ei  erfyniadau.  Ac  mewn  tre.n  i  hyny,  goreu 
pa  fwyaf  o  reoìeidd-dra  fyddo  yn  offrymiad  y  weddi.  Yr 
ydym  yn  cymeryd  yn  ganiataol  fod  pawb  yn  ystyried  eiu  bod 
yn  golygu  mai  ysbryd  gweddi  ydyw  peth  pwysicaf  mewn 
gweddi,  pa  un  bynag  ai  personol,  ai  teuluaidd,  ai  cymdeithasol 
— a  bod  teimlad,  ffydd,  taerni,  amynedd,  &c.,  yn  elfenau  han- 
fodol  gweddi  Iwyddianus.  Ac  yn  nghanol  y  gofal  am  drefn- 
usrwyddyn  y  cyflawniad  o  honi,  y  mae  yn  annhraethol  bwysig 
i  ni  ofalu  rhag  colli  ei  hysbryd  hi.  Ond  nid  oes  raid  bod  heb 
y  naill  i  feddu  y  Ilall.  Mi  a  weddiaf  â'r  ysbryd  ac  a  weddiaf 
âV  deall  hefyd.^^  Mae  y  deall  i  reoli  ein  holl  gyflawniadau 
crefyddol.  Rhaid  i  ni  fyfyrio  ein  hangen,  a  chwilio  am  add- 
ewid  neilìduol  ar  gyfer  angen  neiìlduol,  a  dadleu  yr  addewid 
hono  ger  bron  Duw,  gan  adgofio  iddo  ei  ffyddlondeb  iV  add- 
ewidion  bob  amser.  ^^0  1  na  wyddwn  pa  le  y  cawu  ni  ef,  fel 
y  deuwn  at  ei  eisteddfa  ef,  trefnwn  fy  mater  ger  ei  fron  ef,  a 


412 


0WEDDI  6YMDEITHASÓL. 


ilauwn  fy  ogenau  â  ihesymau."  Yr  oedd  yn  well  gan  Paul 
yn  yr  Eglwys  lefara  puüi^  gair  trwy  ei  ddeall,  na  mil  o  eiriau 
mewn  tafod  dyeithr.  Ac  os  gweddiaf  â  thafod  dyeithr,  y 
mae  fy  ysbryd  ya  gweddio,  oiid  y  mae  íy  neall  yn  ddiffrwyth," 
Y  mae  llawer  o  weddiau  eto  a  all,  o  bosibl,  fod  yn  dyfod  o 
galonau  digon  gonest,  ond  y  maent  mor  ddiamcan  a  difudd  i'r 
gymdeithas,  fei  nad  oes  un  cyfle  iV  hwn  "sydd  yn  cyflawnille 
yr  anghyfarwydd,  i  ddywedyd  Araen."  Mae  gweddi  gym- 
deithasol  wedi  el  bwriadu  i  fod  yn  foddion  gras  i  ddyn- 
ion,  yn  gystai  ag  yn  addoliad  i  Dduw  ;  nid  yn  unig  i  gyrhaedd 
ei  neges  mewn  cael  y  fendith  a  ofyoir,  ond  hefyd  i  fod  yn  fodd- 
ion  adeiladaeth  i'r  rhai  fyddo  yn  bresenol.  Y  mae  holl  or- 
dinhadau  crefydd  wedi  eu  bwriadu  i  fod  o  fendith  yn  yr  ymar- 
ferfad  o  honynt  ;  a  dylid  amcanu  at  eu  dwyn  yn  mlaen  yn  y 
dull  goreu  i  hyny.      Gwneìer  pob  peth  er  adeiladaeth." 

4.  Rhaid  iddifod  o  duedd  i  ddwyn  y  gynulleififa  i  aguoedd 
addolgar.  Addoli  ydy w  prif  beth  ein  cynuUiadau.  Os  collir 
y  teimiad  addolgar  o  honynt,  ni  bydd  dim  i  Dduw  ynddynt. 
Dyiai  pob  rhan  o'r  addoliad  fod  yn  gyfryw  ag  a  dueddo  i 
ddwyn  ygynulleidfa  iY  agwedd  hono.  Yn  neilidnol  dylai  y 
weddi  gynyrchu  symlrwydd,  difrifwch,  dwysder,  "  gwylder  a 
pharchedig  ofn."  Ond  yn  rhy  fynych  cly wir  gweddiau  sydd  yn 
ymlid  ymaith  ynllwyr  bob  teimiad  o^r  fath.  Gweddiau  hyfion 
siaradus,  ffraeth,  yn  adrodd  pob  peth  wrth  Dduw  mewn  duil 
ysgafn,  dibwys,  nes  y  mae  pobi  yncodi  eu  penauac  yngwenu 
ar  eu  giiydd,  fei  pe  byddent  yn  gwrando  araeth  ffraeth  neu 
ddarlith  ddifyrus.  Gwelir  eraiil  yn  estyn  eu  breichiau,  yn 
curo  eu  dwyiaw,  yn  nyddu  eu  cyrff,  ac  yn  gwneyd  yr  ystum- 
iau  mwyaf  annatnrioi  arnynt  eu  hunain,  nes  ymiid  pob  teimlad 
addolgar  o^r  fynwes.  Ceir  eraili  fei  yn  amcanu  at  gywrein- 
rwydd  a  dangos  eu  gwybodaeth,  yn  dyweyd  pethau  na  fedd- 
yliai  neb  mai  gweddio  y  maent,  oni  b'ai  eu  bod  yn  gweled  eu 
liygaid  yn  nghau — gweddiau  esboniadoi,  athrawiaethol,  a 
phregethwroi.  Buom  yn  gwrido  iawer  gwaith  oblegid  hyfdra 
dynion  ger  bron  Duw,  ac  yn  barod  i  ofyn,  "  O  Dduw  !  ai 


mEWî  eYMDBlTHAíSÔL.  413 

gweddio  y w  peth  fel  hyn       Yn  j  weddi  y  mae  i  ddyn  ddang- 
os,  nid  pa  faint  y  mae  yn  ei  wybod,  ond  pa  taint  y  mae  yn  ei 
deimlo — nid  cael  dynion  i  wenu  mewn  boddhad,  ond  i  wylo 
mewn  teimlad.    Dylai  pob  peth  yn  yr  iaith,  yr  ymadroddion 
yì-  ystum,  a'r  llais,  fod  yn  gyfryw  ag  a  gynyrcho  ddwysder  yn 
mhob  calon — a  argraffo  ar  bob  enaid  yr  ystyriaeth  eu  bod 
ger  bron  J)uw     fod  y  fangre  yn  gysegredig— y  lle  yn  sanc- 
taidd— nad    oes  yma  ond  tŷ  i  Dduw  a  phorth  i'r  nefoedd." 
Mae  ein  holl  wasanaeth  cymdeithasol  ni  i  fod  yn  addoh'ad,  ac 
yn  foddion  i  ddwyshau  teimlad  addolgar  y  gynulleidfa. 
II.  Manteision  Gweddi  Gymdeithasol. 
1.  3Iae  y  moddion  efeühiolaf  i  feithrin  teimlad  crefyddoL 
Teimlad  sydd  yn  cynyrchu  gweddi,  a  gweddi  sydd  yn  magu 
teimlad.    Plentyn  teimlad  ydyw  gweddi,  eto  gweddi  sjdd  yn 
cynal  teimhid— yma  mae  y  plentyn  yn  noddi  ei  fam.    Yr  hyn 
y  mae  y  ddaear  yn  ei  gyûjrchu  wedi  ei  droi  i  ffurf  wahanol, 
yw  y  gwrtaith  goreu  iddi.  Felly  hefyd  yr  hyn  y  mae  teimlad 
yn  gynyrchu,  yw  y  gwrtaith  goreu  iddo.    Gweddi  gryfha 
deimlad.    Yr  un  modd  hefyd,  yr  hyn  sydd  yn  foddion  i  fethrin 
teimlad  yn  bersonol,  o'i  arfer  yn  gymdeithasol,  febhrina  deim- 
lad  cymdeithasol.    Pa  le  y  gwelwyd  Eglwys  erioed  ag  unrhyw 
lewyrch  arni,  os  byddai  y  weddi  gymdeithasol  yn  isel  ?  Beth 
sydd  yn  dangos  teimlad  crefyddol  dwys  ?    Ai  gofal  mawr  am 
yr  oes  sydd  yn  codi  ?    Ai  ymdrech  at  achub  y  gwrandawyr  ? 
Ai  egni  i  ddychwelyd  y  gwrthgilwyr  ?    Ai  haelioni  at  achos 
yr  Arglwydd  ?    Ai  pryder  oblegid  anwiredd  y  wlad  ?  Os 
felly,  pa  le  y  gwelwyd  y  pethau  yma  mewn  Eglwys  lle  y  mae 
y  cyfarfod  gweddi  yn  isel  ?    Onid  nychlyd  y w  pob  peth  arall  ? 
Maent  yn  siaradus  ar  bynciau  gwladol^yu  areithwyr  ffraeth 
yn  y  cyfai^fodydd  llenyddol— yn  ddadleuwyr  hyf  yn  yr  Ysgol 
Sabbothol— yn  ymyrwyr  prysur  ag  amgylchiadau  alìanoî  cref. 
ydd ;  ond  crefyddwyr  y  cyntedd  ydyat-^níd  ydjnt  yn  myned 
i^r  sanctaidd  sancteiddiolaf,  ìle  y  mae  y  presenoldeb  dwyfol  yn 
ymddysgleirio,  a  gogoniant  yr  Arglwydd  yn  ymddangos.  Y 
weddi  gymdeithasol-dyma  gaion  yr  Eglwys  sydd  yn  taflu 


4U 


GWEDDI  GYi\ÍDEITHASOL. 


gwaed  i  holl  raüaii  crefydd  ;  dyma  yr  hiu-fesurydd  sydd  yn 
dangos  ansawdd  a  theimlad  y  frawdoliaeth  ;  dyma  bulse  yr 
Eglwys  sydd  yn  dangos  sefylifa  ei  hiechyd.  ÌNÌd  aT  faes  y 
Grymanfa,  nid  yn  y  cyfarfod  blynyddol,  nid  ar  Sabboth  y  cym- 
undeb,  nid  yn  y  gynulleidfa  nos  Sabboth,  nid  ar  noson  cy- 
hoeddiad  y  gwr  dyeithr,  y  mae  barnu  agwedd  crefydd  yn  yr 
Eglwys  ;  ond  ewch  Pr  cyfarfod  gweddi,  ac  yno  ge^lwch  wybod 
yn  lled  gywir  ei  sefyllfa  ysbrydol— yno  gwelir  ei  chalon. 

2.  3fae  yn  dylanioadu  yn  ffofriol  ar  undeb  yr  Eghvys. 
Mae  cydweddio  o  angenrheidrwjdd  yn  meithrin  cariad.  Mae 
gweddio  yn  nôd  o  ddyn  diberygl  i  ymhel  âg  ef    Ciliodd  ofnau 
Ananias  am  Saul  ;  pan  y  dywedwyd  wrtho,    Canys  wele,  y 
mae  efe  yn  gweddio.'^    Fel  y  mae  gweddi  yn  cario  ei  dylanwad 
ar  y  dyn  ei  hun,  felly  hefyd  ar  gymdeithas.    Pa  ìe  erioed  y 
cly wyd  am  derfysg  eglwysig  yn  tori  allan  yn  y  cyfarfod  gweddi? 
Clywsom  am  derfysgoedd  yn  dechreu^  mewn  cyfarfod  canu,  a 
chyfarfod  y  brodyr,  a  chyfeillach  eglwysig  ;  ond  erioed  ni 
cMywsom  fod  y  cythraul  wedi  gaUu  llwyddo  i  gyaeu  tân  ter- 
fysg  trwy  y  cyfarfod  gweddi.    Ond  gwyddom  am  fwy  nag  un 
engraifft  am  heddwch  yn  cael  ei  adferu,  a  thân  ymryson  yn 
cael  ei  ddiffodd,  mewn  cyfarfod  gweddi.    Yn  y  weddi  gym^^ 
deithasol  y  maent  yn  cael  eu  dwyn  yn  rhy  agos  at  Dduw  i 
anghydfod  allu  byw.      Pau  ddelo  y  gelyn  i  mewn  fel  afon, 
Ỳsbryd  yr  Arglwydd  a'i  hymlid  ef  ymaith.^^    Y  mae  y  weddi 
gymdeithasol  yn  wrthglawdd  i  gau  alìan  lid,  cenfigen,  malais, 
anghariad,  a'r  holl  In  dlyliaidd  sydd  yn  eu  canlyn.    Y  mae  y 
weddi  gymdeitha?,ol  jn  un  o  dyrau  amddiffyn  yr  Eglwys  ;  ac 
ös-nabydd  y  wyliadwriaeth  arno,  y  mae  y  gelyn  yn  sicr  o'i 
hanrheithio.    Llon'd  capel  o  bobl  wedi  dyfod  i  weddio,  bydd 
ofn  ar  Satan  fyned  i  mewn  ;  a  chyhyd  ag  y  cadwo  unrhyw 
Eo'lwys  fraw  ar  y  cythraul,  y  mae  yn  ddiogel,  ac  y  mae  Duw 
wedi  gwystlo  ei  hun  i  íod  yn  '^far  o  dán"  o  amgylch  yr  Eg- 
Iwys  syddfelly  yn  ymddiried  ynddo.    Nid  oes  dim  ynddo  e! 
Ẁu  yn  dylanwadu  yn  fwy  ffafriol,  ua  dim  ag  y  mae  Duw  mor 
m  ó^í  wobrwyò. 


GWEDDI  GY]VíDEITHASOL.  415 

3.  Jlctc  ij  cynortliiüy  cryfaf  i'r  weinidogaeth.    Y  weinid- 
ogaeth  ydyw  y  prif  foddion  ordeiiiiodd  Duw  i  droi  y  byd  i 
gyfiawndei-  ;  ond  y  niae  grym,  dylanwad,  llwyddiant,  ac  eff- 
eithiolaetli  y  weinidogaeth  yn  ymddibynu  i  fesur  mawr  ar  yr 
ysbryd  gweddi  fyddo  yn  yr  Eglwys.    Yn  flaenorol  i'r  llwydd- 
iant  mawr  ar  ddydd  y  Pentecost,     yr  oeddynt  hwy  oll  yn 
gytun  yn  yr  ua  lle  mewn  gweddi  ac  jmhW    Mae  yn'anmhos- 
ibl  dysgwyl  i'r  weinidogaeth  orchfygu,  heb  fod  ysbryd  gweddi 
yn  yr  Eglwys  ;  os  bydd  yno  Eglwys.    Gall,  ac  y  mae  yr  Ef- 
engyl  yn  gorchfyga  heb  weddiau  yr  Eglwys  lle  na  byddo;' 
ond  lìe  y  byddo,  gallwn  farnu,  fel  rheol,  mai  yn  ol  teimlad  ac 
ysbryd  gweddi  yr  Eglwys  y  bydd  Ilwyddiant  y  weinidogaeth. 
Yr  oedd  yr  apostolion  yn  teimlo  fod  angen  cynorthwy  gweddi 
yr  Egîwys  arnynt.    Atolygai  Paul  arnynt  '^gydymdrech  ag 
ef  mewn  gweddiau  at  Dduw.'^      Gweddiwch  drosom  ni,  ar  i 
air  yr  Arglwydd  redeg  a  chael  gogonedd.^^      0  !  frodyr 
gweddiwch  drosom.'^    Ein  nerth  ni  yw  eich  gweddiau  chwi. 
Y  dydd  y  rhoddwch  chwi  i  fynu  weddio,  y  rhoddwn  ninau  1 
fynu  bregethii.    Metha  y  weinidogaeth  oreu.  o  enau  y  Gwein- 
idog  mwyaf  doniol,  dysgedig,  a  duwiol,  heb  weddiau  yr  Eg- 
Iwys  ;  a  gorchfyga  y  weinidogaeth  fwyaf  cyffredin,  o  enau  y 
Gweinidog  mẁyaf  didalent,  os  bydd  ganddo  o^r  tu  cefn  Eg- 
Iwys  yn  gweddio  drosto.    0  !  beth  a  safai  yn  ffordd  gweinid^ 
ogaeth  effro,  yu  cael  ei  hategu  gan  weddiau  dau  gant  o  bobl 
yn  yr  un  Ile  yn  dymuno  ei  llwydd.    Y  mae  rhyw  ddylanwad  , 
eysegredig  gan  weddi  unol  Egîwys  Dduw.    Teimla  y  pregeth-  - 
wr  yr  awyr  yn  ysgafn  erbyn  ei  fod  yn  y  pwlpud,  a  byddai  yn 
ymwybodol  fod  rhinwedd  yn  myned  allan  o'í  weinidogaeth.  Y 
Gweinidog  ar  ei  oreu  yn  pregethu,  aV  Eglwys  ar  ei'^goreu  yn 
gweddio,  gwae  fydd  i  uffern  wedi  hyny. 

4.  lîae  y  raagarwijdd  sìcraf  0  Iwyddiant  mawr.    Pan  y 
mae  ysbryd  gweddi  yn  gryf,  a'r  cyfarfod  gweddi  yn  bwysîg  a 
phoblogaidd  yn  yr  Eglwys,  gellir  penderfynu  fod  lìwyddrant 
mawr  gerllaw.    Mae  y  proffwydi  sydd  yn  gweled  y  milflwydd- 
iautjwrth  y  drws,  ya  seilio  hyny  arryw  gyMfoa  a^wnant  am 


416 


GWEDDI  GYMDEITHASOL. 


amser,  amserau,  a  haner  amser  ;  ond  yr  arwydd  boddhaol  cyn- 
taf  i  ni,  fyddai  gweled  y  cyfarfod  gweddi  wedi  dyfod  yn  fwy 
poblogaidd  nag  un  cyfarfod  arall.    Mae  Zechariah  wedi  rhag- 
weled  amser  felly.    Zech.  viii.  20 — 23.    "  Fel  hyn  y  dywed 
Arglwydd  y  lluoedd,  Bydd  eto,  y  daw  pobloedd,  a  phreswyl- 
wyr  dinasoedd  lawer  :  ac  yr  â  preswylwyr  y  naill  ddinas  Pr 
llall,  gan  ddywedyd,  Awn  gan  fyned  i  weddio  ger  bron  yr 
Arglwydd,  ac  i  geisio  Arglwydd  y  lluoedd  :  minau  a  âf  hefyd. 
lë,  pobloedd  lawer  a  chenedloedd  cryfion  a  ddeuant  i  geisio 
Arglwydd  y  lluoedd  yn  Jerusalem,  ac  i  weddio  ger  bron  yr  Ar- 
glwydd.    Fel  hyn  y  dy wed  Arglwydd  y  lluoedd.    Yn  y  dydd- 
iau  hyny  y  bydd  i  ddeg  o  ddynion,  o  bob  tafodiaith  y  cenhed- 
loedd,  ymaflyd,  ymaflyd,  meddaf,  yn  ngodrau  gwr  o  luddew, 
gan  ddywedyd,  Awn  gyda  chwi :  canys  clywsom  fod  Duw 
gyda  chwi."    Dyna  yr  amser  y  bydd  cymanfaoedd  i  weddio 
yn  lluosocach  na'r  cymanfaoedd  pregethu.    Bu  y mgasglu  mawr 
i  Jerusalem  i'r  gwyUau  arbenig — bu  cynull  mawr  i  Langeitho 
ar  ben  mis  o'r  rhan  fwyaf  o  siroedd  Cymru — bu  cynull  mawr  o 
holl  siroedd  y  Gogledd  i  Sassiwn  y  Bala— y  mae  cynull  mawr 
fr  Cymanfaoedd  yn  y  dyddiau  hyn  ;  ond  y  mae  adeg  i  dd^od 
y  bydd  trigolion  y  naill  dref  yn  myned  i'r  llall  i  weddio.  A 
phan  y  daw  hyny,  bydd  y  lluaws  yn  gwaeddi.      Awn  gyda 
chwi,  canys  cly wsom  fod  Duw  gyda  chwi."    Dyma  seren  foreu 
y  milflwyddiant.   Mae  cynydd  gwybodaeth— -darganfyddiadau 
gwyddor — gwelliadau    celfyddyd — eangiad  masnach — dym- 
chweliad  opiniynau — chwyldroad  llywodraethau  gorthrymus 
— anturiaethau  Ilwyddianus  cenadon  y  groes — cyfieithiad  a 
lledaeniad  y  Beibl— safìad  teyrnasoedd  Cristionogol  yn  y  byd 
— cymysgiad  cenhedloedd  y  ddaear  a'u  gilydd — a  phrysur  ym- 
ollyngiad  crefyddau  gau,  oll  yn  arwyddion  sicr  fod  ddyddiau 
gwell  i  dd'od  ;  ond  sicrach  arwydd  na'r  cwbl  fyddai  gweled 
gweddi  gymdeithasol  mor  uchel  a  phoblogaidd  na  byddai  eis- 
iau  dim  ond  cyhoeddi  cyfarfod  gweddi  i  gael  y  capelyn  Ilawn. 
Daw  hyn  ;     0  herwydd  yna  yr  adferaf  i'r  bobl  wefus  bur,  fel 
y  galwo  pob  un  o  honynt  ar  enw  yr  Arglwydd  i'w  wasanaethu 


CAN  MOSES  A  CHAÎÍ  YR  OEîf. 


411 


ef  ag  un  ysgwydd."  Yna,  "  O'r  tu  hwnt  í  afonydd  Ethiopia  y 
dwg  fy  ngweddìwyr  offrwm.'' 

Gymhwysiad. — Tra  yr  ydym  yn  cymhell  ac  yü  canmol 
gweddi  gyhoeddus  a  chymdeithasol,  gobeithio  nad  esgeulusir 
gweddi  bersonol  a  dirgelaidd.  Mae  nerth  pob  dyn  yn  y  cy- 
hoedd  yn  ymddibynu  ar  ei  ymwneyd  personol  à  Daw.  "  Yr 
hwn  sydd  yn  y  dirgel  sydd  luddew,  ac  enwaediad  y  galon 
sydd  yn  yr  ysbryd,  nid  yn  y  Uythyren."  Dynion  taer  gyda 
Daw  yn  y  dirgel  oedd  pawb  fu  yn  gryfion  gyda  dynion  yn  y 
cyhoedd.  Ty wallter  ysbryd  gweddî  yn  helaeth  ar  yr  Eglwysi 
oll.  Amen. 


PEEGETH  XXYIII. 


OAN  MOSBS  A  CHAN  YR  OEN. 


Dátguddiad  XV.  3. 
"  A  chanu  y  maent  gân  Moses  a  chân  yr  Oen." 


Canwyd  "  Cân  Moses  ar  lan  y  Môr  Coch  wedi  boddi 
Pharaoh  a1  lu  yn  y  dyfnder.  Cenir  "  Cân  yr  Oen  ar  fynydd 
Seion  gan  y  "  pedair  mil  a'r  saith  ugain  mil,  wedi  cael  y  maes 
ar  y  bwystfìl  a'i  ddelw."  Gall  y  cenir  hi  mewn  rhan  gan  yr 
Eglwys  ar  y  ddaear,  wedi  cael  yr  oruchafiaeth  ar  yr  Anghrist; 
ond  ni  bydd  y  gân  yn  gyflawn  nes  cyraedd  y  nef.  Mae  "Cán 
Moses  "  genym  yn  llawn  yn  llyfr  Exodus  ;  mae  rhanau  o  "Gân 
yr  Oen  "  genym  yn  llyfr  y  Datguddiad  ;  a  gallwn  fifurfio  barn 
am  y  cyfansoddiad  yn  Uawn  oddiwrth  y  rhanau  sydd  genym. 
Edrychwn  yn 


418 


CAN  MOSES  A  CHAN  YR  OEN. 


I.  Y  DDwr  GAN  YN  GYFERBYNioL. — Cctn  Moses  chau  yT 
OenP 

1.  Caniadau  am  ryddhad  o  gaethiwed  yw  y  ddwy, — caeth- 
iwed  yr  Aifft,  a  ehaethiwed  pechod.  I^id  oedd  y  blaenaf  ond 
cysgod  anmherffaith  o'r  olaf.  Ond  yr  oedd  teimlad  o  ryddid 
yn  anadlu  drwy  Gán  Moses,  felly  hefyd  yn  Nghân  yr  Oen. 

2.  Caniadau  am  ymwared  mewn  cyfyngder  yw  y  ddwy. 
Cyfyngder  caled  yr  oedd  y  genedl  ynddo,  wedi  eu  hamgau  gan 
beryglon,  ond  daeth  ymwared  yn  annisgwyhadwy,  ac  mewn 
modd  na  feddyhasent,  nes  llenwi  eu  genau  á  chwerthin  a'u 
tafod  á  chanu."  Swn  ymwared  o  gyfyngder  sydd  yn  jSrgbán 
yr  Oen.    Cyfyngder  yr  argyhoeddiad  yn  nechrea  y  daith. 

Saith  ac  wyth  o  gyfyngderau  "  ar  hyd  y  daith,  a  chyfyngder 
angeu  yn  niwedd  y  daith. 

3.  Caniadau  am  fuddugohaeth  ar  elynion  yw  y  ddwy. 
Buddugohaeth  ar  Pharaoh  oedd  testyn  Cán  Moses, — hen  elyn 
creulawn,  a  gormeswyr  trahaus  wedi  ei  foddi.  Pob  gelyn 
wedi  ei  orchfygu  fydd  testyn  Cân  yr  Oen.  Byd,  cnawd,  diafol 
ac  angeu,  wedi  eu  llwyr  orchfygu 

4.  Caniadau  yn  priodoh  yr  oruchafìaeth  yii  hollol  i  Dduw  yw 
y  ddwy.       Cenwch  i^r  Arglwydd,"  meddai  Cán  Moses. 

Teilwng  yw  yr  Oen,'^  meddai  Cân  yr  Oen.  Nid  oes  son  am 
Moses  yn  estyn  ei  wialen,  nac  am  y  bobl  yn  cerdded  trwodd, 
yn  Nghán  Moses.  Duw  yn  unig  sydd  yn  y  golwg.  Nid  oes 
son  am  neb  ond  yr  Oen  a'i  waed  yn  nghán  y  nef  Nid  i  ni,^^ 
"  Iddo  ef.^'      Teilwng  yw  yr  Oen.'^ 

Efe  wnaeth  y  cwbl,  efe  gaiff  y  clod, 
Boed  moliant  i'w  enw  tra'r  nefoedd  yn  bod.'' 

II.  Bhagoriaeth  "  Can  yr  Oen  "  AR    Gan  Moses." 

1.  Cân  am  waredigaeth  dymhorol  oedd  Cán  Moses  ;  cán 
am  waredigaeth  ysbrydol  yw  Cân  yr  Oen.  Cyrff  oedd  mewn 
caethiwed  yn  y  naill,  eneidiau  yn  y  llall,  ac  y  mae  y  waredig- 
aeth  gymaint  yn  fwy  pwysig  ag  yw  yr  enaid  na^r  corff,  peth- 
au  tragywyddol  na^r  pethau  presenoL 

2.  Cân  yn  ngenau  un  genedl  oedd  Cân  Moses.    Cân  gau 


uAK  MOSES  A  CHAN  YR  OEN. 


419 


"  filoedd  0  filoedd,  a  myrddiynau  o  fyrddíynau,"  o  bob  cenedl, 
yw  Cán  yr  Oen.  Ychydig  yn  ychwaneg  na  chwe'  chan^  mil 
oedd  yn  canu  Cán  Moses  ;  ond  tyrfa  fawr  na  ddichon  neb 
ei  rhifo    sydd  yn  canu  Cân  yr  Oen. 

3.  Cân  am  faddagoliaeth  ar  un  gelyn  tra  yn  agored  i  elyn- 
ion  eraill  oedd  Càn  Moses.  Cân  wedi  cael  goruchafìaeth  ar 
bob  gelyn  yw  Cân  yr  Oen.  Dywedodd  Moses,  "  Y  gelynion 
a  welsochchwi  heddyw  ni  chewch  eugweledbyth  ondhyny 
ond  gallasai  ychwanegu,  y  mae  eraill  na  welsoch  erioed  mo 
honynt,  ac  y  mae  yn  rhaid  i  chwi  ymladd  â  hwy,  Sehon 
brenin  yr  Amoriaid,  ac  Og  brenin  Basan."  Ond  yn  Nghán 
yr  Oeu  ceir  edrych  yn  ol  ar  bob  gelyn  wedi  ei  orchfygu,  ac 

angeu,  y  gelyn  diweddaf,"  wedi  ei  ddinystrio. 

4.  Cân  ganlynwyd  a  chwynfanau  galarus  oedd  Cân  Mosefí  Cân 
na  ddaw  tristwch  na  galar  by th  ar  ei  hol  y  w  Cân  yr  Oen.  Oly w- 
yd  Israel  yn  tuchan  yn  ddigon  anniolchgar  ar  ol  canu  Cân  Moses; 
ond  unwaith  y  dechreuir  ar  Gân  yr  Oen,  fesych  Duw  ymaith 
bob  deîgr  oddiwrth  eu  Ilygaid  hwynt,  ac  ni  bydd  mwyach  na 
thristwch  na  llefain,  na  phoen.'^ 

5.  Mae  un  rhagoriaeth  neillduol  arall  yn  Nghân  yr  Oen, — 
Cân  am  waredigaeth  wedi  ei  diogelu  trwy  allu  Duw  ydyw  Cân 
Moses  ;  Cân  am  waredigaeth  trwy  waed  ydyw  Cân  yr  Oen. 
Gallu  Duw  fawrygir  yn  Nghân  Moses,  gras  Duw  yn  Nghân 
yr  Oen.  BraÌGÌi  Duw  yn  y  naill,  calon  Duw  yn  y  llall.  ''Dy 
ddeheulaw,  Arglwydd,  sydd  ardderchog  o  nerth,"  meddai  Cân  - 
Moses  ;"  Teilwng  wyt  ti  i  gymeryd  y  llyfr,  ac  i  agoryd  ei 
seliau  ef ;  oblegid  ti  a  laddwyd,  ac  a^n  prynaist  ni  i  Dduw, 
trwy  dy  waed,"  meddai  Cân  yr  Oen. 

"  Dechreuir  Cân  am  íarwol  glwy, 
Na  chlywir  diwedd  arni  mwy.^' 


PY  YMWELIAD  AG  AMERICA. 


Mae  olrhain  neiUduolion  gwlad,  ac  elfenu  cymeriad  ei  phobl 
yn  orchwyl  sydd  yn  gofyn  eymhwysderau  arbenig  yn  y  neb  a 
ymgymero  ag  ef.  Mae  cydnabyddiaeth  ëang — sylw  craff — 
barn  uniawn — ac  ysbryd  diragfarn  yn  wir  angenrheidiol  mewn 
trefn  f  w  wneyd  yn  briodol. 

Nìá  ydwyf  yn  honi  rhyw  lawer  o'r  ^tri  chymwysder  cyntaf  ; 
ond  am  yr  olaf  yr  wyf  yn  sicr  na  chroesodd  neb  erioed  dros 
dónau  y  werydd  yn  fwy  diragfarn  at  America  a'r  American- 
iaid.  Aethum  yno  gyda  meddwl  rhydd  ac  agored  i  dderbyn 
argraff  oddiwrth  y  pethau  a  welwn  ac  a  glywn.  Mae  ynwir 
na  bu  fy  ymweliad  a^r  wlad  ond  byr  iawn,  rhy  fyr  o  lawer  iV 
deall  yn  llawn  ;  ond  y  mae  rhýw  fanteision  gan  ymwelydd 
brysiog  â  gwlad  i  roddi  adroddiad  o  houi  nad  oes  gan  drig- 
ianydd  arhosol  ynddi.  Mae  pethau  bychain  dibwys  o  her- 
wydd  eu  newydd-deb  yn  tynu  sylw  yr  ymwelydd  dyeithrol, 
nad  yw  y  bobl  sydd  wedi  hir  gynefino  â  hwynt  yn  cael  eu 
taro  ganddynt  ;  a  thrwy  y  pethau  lleiaf  yn  gyffredin  y  deallir 
cymeriad  gwlad  a  chenedl  yn  gystal  a  phersonau  unigol.  Nid 
wyf  yn  amcanu  rhoddi  hanes  America  a'i  sefydliadau  ;  cy- 
merai  hyny  gyfrol  fawr  iV  gynwys  ;  a  gofynai  gyduabydd- 
îaeth  Ilawer  helaethach  a'r  wlad  na  dim  y  gallaf  fì  honi  medd- 
iant  0  hono.  Yr  oll  a  gynygiaf  wneyd  ydyw  rhoddi  adrodd- 
iad  syml  a  dirodres  o'r  Ileoedd  y  bcm  ynddynt — y  pethau  hyn- 
otaf  a  welais  ac  a  glywais  ar  fy  nhaith — a'r  argraffiadau  a 
dderbyniais  am  America  a'r  Americaniaid.  Bydd  Ilawer  o^r 
pethau  yn  ddigon  cyfarwydd  Pr  Cymry  yr  ochr  draw  ÌT  môr  -; 
ond  gan  y  bwriadir  i'r  ysgrif  gael  ei  darllen  hefyd  gan  lawer 
yr  ochr  yma,  y  mae  yn  iawn  i  Gymry  America  gael  gwybod 
yn  gywir  pa  beth  a  ddywedir  am  danynt  hwy  a'u  gwlad  wrth 
eu  cydgenedl  yn  hen  wlad  eu  tadau. 


FY  YMWELIAD  AG  AMERICA. 


421 


Cjchwynais  o  Liverpool  am  ddau  o^r  gloch  ddydd  Mercher, 
Mai  31aÌD,  1865,  ar  fwrdd  yr  agerddlong  y  "  City  of  Lon- 
donP  gyda  fy  nghyfeillion  hoff  Mr.  C.  E.  Jones,  Llanfyllin,  a 
Mr.  J.  Griffiths,  (Gohebydd)  Llundain    Diwrnod  rhyfedd 
oedd  y  diwrnod  hwnw.    Er  fod  ynof  ddymuniad  cryf  er^s  mwy 
nag  ugain  mlynedd  am  weled  America,  eto  rhyw  deimlad  rhy- 
fedd  oedd  pan  ddaeth  myned  i  America  yn  ffaith.    Yr  oedd 
úarad  am  y  peth  yn  mlaen  llaw,  a  myned  pan  ddaeth  yr  adeg 
yn  ddau  beth  hoUol  wahanol.    Daeth  nifer  o  gyfeiHion  cared- 
ig  i^n  danfon  i  lan  yr  afon.    Yr  oedd  eu  llygaid  hwy  yn  ed- 
rych  yn  bryderus  arnaf  fì,  a'm  llygaid  inau  felly  arnynt  hwy- 
thau,  ac  ambell  galon  mi  wn  yn  curo  yn  gyflymach  nag  arfer- 
ol  gan  ofn    Na  chaent  weled  fy  wyneb  i  mwy."    Daeth  ych- 
ydig  gyfeillion  gyda  ni  yn  y  tender  ac  i  fwrdd  y  llong  ;  ond 
wedi  cael  cipdrem  ar  ein  hystafelloedd  y  maent  yn  brysio  i 
fyned  ymaith,  a  ninau  yn  hwylio  i^n  mordaith.    Mae  eu  cyf- 
archiadau  yn  ein  clustiau— ac  wedi  i  ni  fyned  yn  rhy  bell  i 
glywed  eu  Ilais— yr  ydym  yn  eu  gweled  o  bell  yn  amneidio  a^u 
llaw— yn  chwifio  eu  napcyna,u— yn  troi  eu  hetiau  o  gylch  eu 
penau— a'r  olwg  olaf  dynodd  fy  sylw  oedd  fy  machgen  Owen 
yn  troi  ei  gap  ac  yna  yn  ymgolli  o'r  golwg— a  chyn  hir  yr 
ydym  yn  gadael  Liverpool,  a'i  holl  swynion  o'r  tu  ol. 

Yr  ydym  yn  myned  yn  mlaen  yn  gysurus— yr  awyr  yn  glir 
— y  môr  yn  dawel— yr  awel  yn  deg— glanau  siroedd  Fflint,  a 
Dinbych  yn  y  golwg— mynyddau  banog  Arfon  yn  ymddangos 
y  naill  yn  codi  ei  ysgwydd  uwchlaw  y  llall— Môn,  mam  Cym. 
ru,''  a  golwg  oreurog  arni  fel  y  mae  yr  haul  ar  ei  yrfa  ynprys- 
uro  taa^r  Gorllewin.  Ac  erbyn  machlud  haul  nos  Fercher,  dyma 
yr  olwg  olaf  i  ni  ar  dir  Cymrn.  Mae  yn  ymgolli  yn  y  pellaf- 
oedd,  a  chyda^r  trem  diweddaf  arni  teimlwn  awydd  i  ddyweyd 
gyda'r  bardd, 

''Nos  dda  fy  ngwlad  lle  cefais  faeth, 
Ymwywo'r  wyt  yn  ngwyll  yn  hwyr ; 

Ymgwyna'r  gwynt  ac  ar  y  traeth, 
Y  rhua^r  dón  yn  ddrylliau  llwyr  ; 


422 


FY  YMWELIAD  AG  AMERICA: 


Machliida'r  haul  tii  hwnt  i'r  111' . 

O'i  ol  j^r  af  0  flaen  y  chwa  : 
Tros  dro  gadawaf  ef  a  thi^ 

Fy  anwyl  wlad,  bydd  wych;  nos  dda ! 

Yr  Eifl  a'r  Wyddfa  y'nt  ynghudd, 

Ymledwch  hwyliau,  chwythwch  wynt  ; 
Fy  nghalon  yn  dychlamu  sydd, 

Am  gael  ar  arall  dir  ro'i  hynt  ; 
Can  croesaw  fôr,  tafl  fì'n  bell  mwy, 

I  droedio  trwy  fawr  wres  neu  iâ  ; 
Na  ddichon  gelyn  rol  i'm  giwy, 

O'm  hanwyl  wlad,  bydd  wych,  nos  dda!  " 

Wedi  i^r  haul  facblndo,  ac  i  leni  duon  y  tjwyllwch  ymdaenu 
drosom,  aethum  i'r  gwely.  Nid  oedd  yr  ystafell  wely  ond 
cyfyng  iawn  ;  rhyw  ddwy  lath  o  hyd  a  thair  prin  o  led  ;  ac 
yn  y  gell  fyglyd  hono  yr  oedd  pedwar  o  honom  i  gysgn,  dau 
bob  ochr,  y  naiU  uwchbea^  y  ìlaìl,  ar  ry w  shelf  hir  gul.  Yr 
oedd  fy  ngwely  i  yr  isaf  ar  y  îlaw  chwith  wrth  fynedi^r  ystaf- 
ell,  Mr.  C.  E.  Jones  uwch  fy  mhen,  Ar  yr  ochr  arall  yroedd 
rhy w  Gadben  Prydeiuig  trystfawr  ac  uchelfrydig  ar  y  gwely 
isaf  ;  ac  American  gelynol  iawn  i'r  hen  wlad  uwch  ei  ben. 
Druan  o  hwnw,  bu  yn  glaf  yr  holl  ffordd,  ni  chododd  o'i  wely 
o'r  diwrnod  y  gadawodd  Liverpool  hyd  y  boreu  yr  oeddym  yn 
ngolwg  New  York  ;  ac  eto  yr  oedd  yn  siarad  yn  gryf  am  roi 
crasfa  dda  i  Loegr.  Efe  ac  un  arall  a  welais  yn  greulawn  am 
ryfel  a^r  hen  wlad.  Yr  oeddwn  yn  edrych  ar  fy  ngwely  yn  lìe 
rhyfedd  iawn  i  feddwl  gorwedd  ynddo  am  ddeg  neu  ddeuddeg 
noswaith  ;  ond  cefais  noswaith  gysurus  hollol.  Dyna  y  tro 
cyntaf  erioed  i  mi  fod  noson  ar  y  môr  ;  ac  anaml  y  treuhais 
noson  yn  fwy  hapus.  Erbyn  codi  boreu  dranoeth  yr  oeddym 
yn  ngolwg  tir  ýr  Iwerddon,  a  chyn  deg  o'r  gioch  yr  oeddym 
wedi  eyrhaedd  porthladd  Queenstown.  Yv  oedd  yn  gwlawio 
yn  drwm  trwy  y  dydd,  onide  aethwn  Tr  lan  yno  gan  ein  bod 
yn  gorfod  aros  rhai  oriau  i  ddisgwyl  y  mail  Daeth  cryn 
nifer  yn  ychwanegol  i  mewn  yno,  steerage  passengers  gan 
mwyaf.    Cawsom  ein  cadw  yn  Queenstown  hyd  yn  agos  i 


PY  YMWEUAD  AG  AMERICa.  423 

chwecli  o'r  glocli  y  prydnhawn  pan  yr  hwyliasom  ymaith  ;  a 
thua  yr  un  awr  ag-  y  collasora  yr  olwg  ar  dir  Cymru  nos  Fer- 
eher,  collasora  yr  oìwg  ar  dir  yr  Iwerddon  nos  lau.  Bellaeh 
nid  oes  oncl  y  môr  mawr  llydan  o'n  blacn.    Declireuais  deim- 
lo  defÿd  y  môr.    Mae  ysgytiaa  y  Ilon-  yn  cynhyrfu  fv  ymys- 
garoedd  ;  a  "  phan  glywais,  fy  mol  a  ddychrynodd."  Áethura 
i'r  gwely  yn  sal  iawn.    Yn  rhagluniaetiiol  yr  oedd  y  cadben 
trahaus  oedd  yn  eiu  hystafell  wedi  ein  gadael,  ac  yr  oedd  cael 
un  yn  llai  mewii  l!e  mor  giil  yn  iechyd  mawr.    Dydd  Gwener 
nid  oeddwn  yn  ddim  gwell,  methu  yn  lâna  myned  at  y  bwrdd 
felly  hefyd  ddydd  Sadwrn.    Y  Sabboth  yr  oedd  yu  wynto- 
ac  ystormus,  a  minau  yn  salach  o  lawer.    Aethum  i  fyny  i'r 
saloon  i'r  gwasanaeth  erbyn  deg  o'r  gloclj.    Nid  oedd  ond 
ychydig  ynghyd.    Yr  oedd  y  cwmni  gan  mwyaf  yn  gîaf 
Gweinyddodd  Dr.  Massie,  o  Lundain,  yr  hwn  oedd  befyd  yn 
myned  i  Gynhadledd  Boston  ;  ac  a  fu  i  ni  yn  gydymaith  * 
dyddan  yr  holl  ffordd.    Nid  oedd  dim  yn  hynod  yn  mhregeth 
yr  hen  Ddoctor  y  boreu  hwnw  ;  ond  gweddiodd  yn  nodldio- 

0  effeithiol.  Nid  yn  fynych  y  clywais  ddim  mor  gyflawn  a 
chynwysfawr,  ac  eto  mor  dyner  a  theimladol.  Aeth  Mr.  C. 
R.  Jones  a'r  Gohebydd  yn  y  prydnhawn  i  gadw  tipyn  o  was- 
anaeth  Cymreig  yn  mhen  bìaen  y  llong.  Bu  Mr,  C.  R.  J.  yn 
pregethu,  a'r  Gohebydd  yn  esbonio,  a  rhoddid  canmoliaeth 
uchel  i'r  odfa.  Dydd  Llun  y  mae  y  tywydd  yn  parhau  yn  oer 
a  gerwin,  yn  debycach  fel  y  dywedai  pawb  i  fis  Chwefror  uag 

1  fis  Mehefin.  Treuliais  y  rhan  fwyaf  o  ddydd  Mawrth  ar  y 
deck  yn  dipyn  gwell.  Nid  oedd  dim  neillduol  yn  tynu  sylw 
yr  holl  ffordd,  os  yn  achlysurol  y  gwelid  Ilong  o  bell,  yr  oedd 
hyny  yn  ddigwyddiad  anghyffredin.  Yr  oedd  oerder  yr  awyr 
yn  profi  ein  bod  yn  agoshau  at  fanciau  Newfoundland,  a  dydd 
Mercher  gwelem  fynyddoedd  o  iá  fel  ynysoedd  gwynion,  a'r 
olwg  arnynt  yn  ardderchog.  Yn  aml  y  mae  niwl  tew  yn'gor- 
chuddio  yr  awyr  yn  y  terfynau  hyn,  ae  y  mae  llongau  wedi 
rhedeg  i'r  icebergs  mawrion  hyn  weithiau,  aphan  y  digwyddai 
hyny  y  mae  yn  fwj  peryglus  nà  rhedeg  ar  graig.    Gallai  y 


424  FY  YMWELIAD  AG  AMERIOA. 

graig  fod  yn  ymwared  Tr  neb  a  gai  arni  ;  ond  byddai  oerdef 
mynyddoedd  yr  iâ  yn  sier  o  fod  yn  angau  yn  fuan  i'r  neb  a 
ddisgynai  arnynt.    Ond  yr  oedd  yr  awyr  yn  Ued  glir  pan 
aethom  ni  heibio  ;  ac  er  ein  bod  yn  rhyw  haner  milldir  neu 
fwy  0  bellder  oddiwrthynt,  yr  oeddym  yn  cael  golwg  glir  arn- 
ynt.    Dydd  lau  yr  oeddwn  yn  llawer  iawn  gwell.    "  Ac  wedi 
bod  hir  ddirwest,"  boreu  Gwener  aethum  at  y  bwrdd  yn  gys- 
urus  am  y  tro  cyntaf  wedi  gadael  Queenstown.    Ac  o  hyny  fr 
diwedd  ni  fwynhaodd  neb  ei  hun  yn  well.    Ac  waeth  i  mi 
ddyweyd  yn  awr,  dychwelais  yn  ol  heb  deimlo  dim  oddiwrth 
glefyd  y  môr,  oddieithr  ychydig  uq  boreu  yn  mhen  yr  wyth- 
nos  agös  wedi  gadael  New  York.    Os  oedd  y  passage  wrth 
fyned  yn  un  o'r  rhai  garwaf,  ac  ystyried  yr  adeg  o'r  flwyddyn, 
yr  OGdd  y  passage  wrth  ddychwelyd  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  dy- 
^munol.    Mae  Rhagluniaeth  yn  ddoeth  iawn  yn  gwneyd  y  naill 
beth  ar  gyfer  y  llall.    Mae  y  tebygolrwydd  o  gael  tywydd  o^r 
fath  ag  a  gefais  wrth  fyned  yn  creu  arswyd  ynof  rhagmeddwl 
myned  eto  ;  ond  y  mae  y  posiblrwydd  o  gael  tywydd  o^r  fath 
ag  a  gefais  wrth  ddychwelyd  yn  gwneyd  na  byddai  arnaf  ddim 
rhyw  lawer  o  ofn  myned  eto  be  byddai  galwad.  Ondiddych- 
welyd  at  y  fordaith. 

Sadwrn  a'r  Sabboth  yr  oedd  yn  dywydd  dymunol  dros  ben. 
Cadwyd  y  gwasanaeth  arferol  yn  y  saloon  y  boreu,  a'r  pryd- 
nhawn  pregethais  i'r  Cymry  ar  y  decJc  yn  yr  awyr  agored  ;  ac 
ar  ol  i  mi  orphen,  pregethodd  Dr.  Massie  yn  yr  un  man  iV 
Saeson.  Yr  oedd  y  gwrandawiad  yn  astud  iawn,  oddigerth 
rhai  Gwyddelod  difoes  oedd  yno  na  thalent  sylw  i  ddim. 
Prydnhawn  Sabboth  daeth  j  pilot  Pr  bwrdd,  ac  yr  oedd  hyny 
yn  arwydd  ein  bod  yn  nesau  i  ryw  wlad.  Ac  yn  foreu  dydd 
Llun  dacw 

OLWG  AR  DIR  AMERICA. 

0  1  y  Uawenydd  sydd  trwy  yr  holl  le,  mae  yma  bawb  ar  y 
bwrdd  ;  a  rhai  na  welwyd  eu  gwynebau  er  y  gadawsom  Liver- 
pool  yn  dyfod  allano'u  celloedd ;  ac  y  maeein  cydystafellwr  yr 


TY  YMWELIAD  AG  AMERICA.  425 

Americaniad  rhyfelgar  yntau  yma,  ac  o  gryn  dipyn  yn  fwy 
hyf  fel  y  mae  yn  agoshau  iV  wlad  ei  hun.    Mae  golwg  ar  dir 
wedi  rhoddi  bywyd  newydd  yn  mhawb,  a  gwedd  newydd  ar 
wyneb  pawb,  a  dillad  newydd  am  bawb.    Prin  yr  ydym  yn 
adnabod  ein  cwmni  gan  faint  y  cyfnewidiad.    Yr  oeddwn  yn 
meddwl  ar  y  pryd,  os  oedd  ein  llawenydd  ni  yn  gymaint  wrth 
weled  tir,  pan  nad  oeddym  wedi  bod  ond  prin  ddeuddeg  niwr- 
nod  ar  y  mòr,  beth  oedd  raid  fod  llawenydd  Columbus  al  wyr 
pan  y  darganfyddasant  dir  America  am  y  waìth  gyntaf,  wedi 
bod  ^^yn  hwylio  yn  anniben  "  am  yn  agos  i  chwech  ugain  o 
ddyddiau  i  chwilio  am  y  byd  newydd.    Nid  rhyfedd  eu  bod 
yn  syrthio  ar  y  ddaear  ac  yn  ei  chusanu  o  lawenydd.    Mae  y 
fynedfa  i  borthladd  New  York  tu  hwnt  i  ddim  a  welais  er- 
ioed.    Derbyniais  yr  argraff  yn  y  fan  fod '  yn  rhaid  fod  rhyw 
fawredd  ac  ëangder  yn  y  wlaá  ag  yr  oedd  natur  wedi  rhoddi  iddi 
entrance  mor  ysplenydd.    Os  yw  y  lodge  gystal,  beth  raid  fod 
y  palas.    Mae  y  porthladd  yn  bum^  miüdir  ar  hugain  o  am- 
gylchedd— gorchuddir  ei  ymylon  gan  balasau  gwychiou— add- 
urnir  ef  a^r  mân  ynysoedd  prydferthaf— a  gwelir  y  rhwyflong 
yn  myned  yn  fawreddog  drwyddo,  a'r  llong  odidog  yn  nofio 
drosto.    Glaniasom  yn  New  York  tuag  un  o'r  gloch,  ac  yr 
oeddwn  y  cyntaf  o^r  holl  passengers  ì  gael  Yy  nhroed  ar  dir. 
Wedi  cael  ein  cadw  dros  ychydig  gan  swyddogion  y  Llywod- 
raeth  i  chwilio  ein  paciau,  er  gweled  ai    gwyr  cywir"  oedd- 
ym,  prysurasom  i  chwilio  am  dŷ  fy  hen  gyfaill,  Mr.  Eleazer 
Jones,  oblegidyr  oedd  ein  mynediad  mor  annisgwyliadwy  fel 
na  chafodd  neb  o^r  cyfeillion  gyfle  i  ddod  i^n  cyfarfod.  Caw- 
somMr.  Jones  wedicymeryd  tŷ  mawr,  cyfleus  ryfeddol,  yn 
92  Chatham  Street,  gyda  bwriad  i  gadw  Hotel  (Ddirwestol) 
a  da  oedd  genyf  weled  ar  fy  nyehweh'ad  fod  y  tŷ  wedi  ei  gwbl- 
hau,  a  masnach  dda  yn  cael  ei  wneyd  ynddo.    Yr  oedd  y 
fath  dŷ  yn  wir  angenrheidiol  i  gyfarfod  angen  dosbarth  mawr 
o'n  cydgenedl  yn  New  York.    Wedi  aros  yn  nhŷ  Mr.  Jones 
dros  ychydig  i  orphwys  ac  adfy wio  natur,  aethom  i  dŷ  Mr.  Cad- 
waladr  Richards,  Temperauce  flall,  403  Greenwich  Street. 


426 


FY  YMWELIAD  ÁG  AMERIOA. 


Hen  lety  adnabyddus  iawn  i  ymfudwyr.  Yr  oeddym  yn  dis- 
gwyl  cael  cyfarfod  yao  â  rhai  o^r  cyfeillioii  oedd  yn  cyd-ddy- 
fod  â  ni  drosodd.  Erbyn  cyrhaedd  tŷ  Mr.  Richards,  pẃy  oedd 
yno  ond  y  Parch.  Evan  Griífìths,  (Llanegryn  g-ynt)  gweinidog 
yr  Annibynwyr  yn  New  York  yn  awr.  Yr  oedd  wediclywed 
ychydig  funydau  cyn  ein  gweled  ein  bod  wedi  glanio  yno,  eto 
prin  yr  oedd  yn  coelio.  Yr  oedd  yn  edrych  pan  welodd  ni 
fel  un  yn  breuddwydio."  Da  iawn  oedd  genyf  ei  weled  yn 
edryeh  mor  dda.  Yn  Nghymanfa  Cynwyd,  ddwy  flynedd  ar 
bymtheg  yn  ol  y  gwelswn  ef  ddiweddaf.  Cefais  lawer  o'i  gyf- 
eillach  tra  y  bum  yn  y  ddinas.  Yr  oedd  y  Farch.  Thomas 
Jenkins  (Salem  Merthyr  gynt)  Johnstown,  Pa.,  yno  hefyd, 
wedi  dyfod  i  gyfarfod  Mrs.  Jenkins  a'r  plant.  Cyfarfyddais 
yno  hefyd  á'r  Parch.  Dayid  Jones,  Arena,  Wis.,  yr  hwn  oedd 
fel  ninau  ar  ei  ffordd  i  Boston.  GvYyddwn  am  enw  Mr.  Jones 
o'r  blaen — urddwyd  ef  yn  Bethania,  Llanon,  Sir  Gaerfyrddin, 
ar  ei  fynediad  i  America  ;  ac  y  mae  wedi  bod  yn  ddefnyddiol 
iawn  yn  y  Gorllewin  ì  bregethn  yr  efengyl  Ile  ni  enwid 
Crist."  Arosasorn  yn  Nevf  York  y  noson  hono  a  thrwy  y 
dydd  dranoeth,  a  chawsom  gyüe  i  weled  ychydig  o'r  ddinas 
a^i  hadeiladau.  Dyma  y  fwyaf  o  ddinasoedd  America,  ac  y 
mac  ei  therfynau  yn  ëang  a'i  phoblogaeth  yn  Iluosog.  Mae  y 
trefydd  oîl  yn  America  wedi  eu  hadeiladu  ar  gynllun  rhagorol. 
Heolydd  unioo,  Ilydain  yn  rhedeg  yn  gyfochrog  ;  a  heolydd 
cyffelyb  yn  rhedeg  draehefn  yn  groes  iddynt  ;  fel  y  mae  eu 
íiuríiad  yn  gelfyddgar  hollol.  Mae  rhesi  hardd  o  goed  wedi 
eu  planu  gydag  ocbr  y  parajjet  rbwng  y  droedffordd  a^r  heol 
sydd  yn  gysgod  gwerthfawr  rhag  gvvre3  yr  haul,  ac  yn  gwyn- 
tyllu  awelon  adfyv/ioI ;  ac  y  mae  cynllun  uuionsyth  eu  heol- 
ydd  yn  ffafriol  i  iachusrwydd  eu  dinasoedd,  gan  fod  yno  ffordd 
rydd  i  awyr  i  gerdded.  Nid  yvv  Xew  York  yn  un  o'r  rhai 
goreu  o'u  dinasoedd.  Y  rhai  a  adeiladwyd  ddiweddaf  yw  y 
perffeithiaf — Criicago,  Cincinnati,  ac  yn  enwedig  Philadelphia. 
Anhawdd  dymuno  diuas  ar  well  cynllun.  Mewn  glanweith- 
dra  nid  jw  New  York  ua  dinasoedd  America  yn  gyffredìn  i 


FY  YMWELIAD  AG  AJÍERICA. 


fyiiu  â  dinasoedcl  mawrion  Lloegr,  nid  yw  drainage  wedi  ei 
ddwyn  yno  i  agos  cymaint  o  berffeitnrwydd  ;  ond  yn  Dgbyn- 
llun  eu  dinasoedd,  a  lluuiad  eu  heolydd  y  maent  yn  tra  rhag- 
ori.  Nid  gwiw  i  mi  ddechreu  son  am  adeiladau  y  ddinas, 
onide  ni  chyrhaeddaf  ben  fy  nhaith  mewn  amser. 

jS'os  Fawrth,  Mehefin  13eg.  Gadawsom  New  York,  a 
chychwynasom  am  Bostou  yn  un  o'r 

AGERFADAÜ  MAWRION 

ar  yr  afon  i  Stonington.  Mae  yr  agerfadau  welir  a'r  afoii- 
ydd  mawrion  America  yn  ysplenydd.  Nis  gwn  a  allaf  roddi 
ryw  amcan  i^r  darllenydd  pa  fath  rai  ydynt,  Gadeweh  i  ni 
dreio  rhoddi  desgrifiad  o'r  un  yr  aethom  ni  ynddo.  Nid  wyf 
yn  sicr  ei  fod  y  goreii,  ac  nid  wyf  yn  meddwl  ei  fod  y  gwaelaf. 
Galîaf  feddwl  eì  fod  yn  specimen  go  deg  o'r  cyffredin  o  hon- 
ynt. 

Aethom  i  mewn  yn  ochr  y  llestr  oddiar  y  pier,  dJv  peth  cyn- 
taf  a  dynodd  fy  sylw  ar  y  Ilaw  chwith  ar  fwrdd  y  steamer 
oedd  siop  barbwr,  a  dyn  du  wrthi  yn  brysur  yn  eiilio  rhyw 
gyfaiìl  oedd  yno  dan  ei  Law,  oblegid  nid  yw  y  barfau  mawriou 
yma  eto  ddim  wedi  dyfod  mor  gyffredin  yn  America,  ag  yd- 
ynt  yn  y  wlad  yma.  Yn  ystafeîì  y  barbwr  y  mae  cyíie  i  ym- 
olchi  ac  ymîanhau,  ac  y  mae  hyny  yn  fanteisiol  iawn  mewn 
gwlad  Ile  y  mae  dynion  yn  teithio  yn  brysur.  Ceir  yrna  bob 
cyíleustra  a  geir  mewn  gwesty,  a  theithio^.yn  mlaen  ar  yr  un 
pryd.  GelHr  cael  yma  bath  oer  neu  frwd  ond  gofyn  am  dano, 
yr  unig  rhaid  tala  yn  Ued  uchel  ara  y  cyfleusterau  hyn.  Y 
pris  am  sìiamo  oedd  25  cents  neu  Is.  id.,  ac  am  dori  gwallt 
50  eents  neu  2s.  Id.  Dyna  shamo  bob  ffordd,  ooide  ?  Mao 
siop  y  barbwr  ar  ochr  y  lìong  yn  agos  i'r  canol,  o  hyny  hyd 
fiaen  y  Ilong  y  mae  y  luggage  yn  nghadw  ;  a  bydd  y  dosbarth 
isaf  0  deithwyr  yn  dewis  aros  yn  yr  un  man.  Yn  yr  haner  ol 
i^r  ìlestr  y  mae  y  Ladies'  Saloon  wedi  ei  dodrefnu  mor  wyeh 
ag  uurhyw  drawing-room.  Awn  i  lawr  ar  hyd  y  grisiau  yma 
gydd  ar  ganol  y  llong,  a  dyma  ni  mewn  ystafell  fawr  sydd  yn 


428 


FY  YMWELIAD  AG  AMERICA. 


cjrhaedd  o  un  pen  i'r  llall.  ün  ystafell  ydyw,  ond  y  mae  fod 
y  grisiau  yn  y  canol  yn  peri  iddi  ymddangos  fel  dwy  ystafell. 
Mae  yr  haner  ol  yn  süting-room,  aY  haner  blaen  yn  dining- 
room,  lle  y  gall  250  neu  300  gydeistedd  i  fwyta.  Mae  swper 
i  fod  ar  y  bwrdd  am  haner  awr  wedi  saith.  Y  pris  ydyw  75 
cents  neu  3s.  |d.  Am  naw  o'r  gloeh  y  mae  swper  am  50 
cents  neu.2s.  Id.  ac  y  mae  hwnw  yn  ddigon  da  i  un  dyn.  Hyd 
hyny  y  darfa  i  ni  aros  oblegid  yr  oedd  naw  o'r  gloch  yn  nês  i 
awr  swper  Cymro.  Tri  phryd  sydd  yn  America — brecwast  o 
6  i  7 — ciniaw  o  12  i  2 — a  swper  o  6  i  í  J.  Ac  nid  oes  fawr 
iawn  0  wahaniaeth  rhwng  y  tri  phryd.  Ceir  cig  a  thatws  bob 
amser  i  frecwast,  a  chig  bob  amser  i  swper  a  thatws  yn  aml, 
a  cheir  te  fynychaf  gyda  chiniaw,  fel  y  mae  y  tri  phryd  yn 
lled  debyg  a  phob  un  yn  ddigon  da.  Yn  yr  ystafell  fawr  isaf 
yma  y  mae  gwelyau  yn  dair  rhestr,  y  naill  uwchben  y  llall  o 
amgylch  y  llong  ;  a  curtain  yn  gorchuddio  pob  un.  Cyfrifas- 
om  fod  yno  tua  250  o  lionynt,  ac  y  mae  y  gwelyau  hyny  i'w 
cael  yn  mhris  y  cludiad  i'r  neb  a  fyno  wneyd  cais  am  un  o 
honynt.  Awn  i  fynu  o'r  ystafell  isaf  a  dyma  ni  ar  y  lle  y 
daethom  i  mewn.  Mae  y  luggage  yn  mlaen  yna,  a  dyma  y 
ladies'  saloon  yn  ol  acw,  a  dyma  siop  y  barbwr  yn  yr  ochr  y 
fan  yma.  Ond  cymerwn  y  grisiau  canol  yma,  ac  awn  yn  ein 
blaen  i  fynu  yma,  a  dyma  ni  yn  yr  ystafelloedd  goreu.  Miie 
yma  dair  neu  bedair  o  ystafelloedd  culion  a'r  naill  yn  ymagor 
i'r  llali.  Mae  yma  esmwythfeinciau — glythau — cadeiriau — a 
phob  cyfle  i  ymfwytho.  Yn  rhes  bob  ochr  o  un  pen  f r  llall, 
y  mae  state-rooms  fel  eu  gelwir,  neu  ystafelloedd  gwely  neill- 
duedig.  Am  wely  yn  un  o'r  rhai  hyuy  rhaid  talu  dolar  neu 
4s.  2d.,  ac  y  mae  yno  bob  cysuron  a  geir  yn  y  gwestai  goreu. 
Yn  mlaen  ac  yn  ol  mae  gwagleoedd,  fi  th\i  sW^n  Vr  state-rooms 
rhwng  hyny  ag  ymyl  y  llestr  y  mae  llwybr  y  gellir  tramwy  ar 
hyd-ddo  o'r  naill  ben  i'r  llall,  ac  o  amgylch  y  llong  ;  ac  yn  y 
llwybrau  o  gylch,  a'r  gwagleoedd  yn  mhob  pen  y  mae  can- 
iatad  i  ysmocio  ;  ac  nid  rhaid  dy weyd  fod  yr  Americaniaid  yn 
cymeryd  eu  rhyddid  yn  helaeth  i  hyny.    Aeth  y  Gohebydd  i 


í^y  YMWELIAD  AG  AMERICA. 


429 


lawr  i  uü  0  welyau  j  îoiüer  roomj  ond  cysgodd  Mr.  C.  E.  J.  a 
minau  ar  bob  o  sofa  yn  yr  iipper  room.  Gallai  un  deimlo  yn 
yr  agerddfadau  hyn  ei  fod  yn  un  o  hotels  goreu  y  wlad. 
Cyrhaeddasom  Stonington  tuag  un  o^r  gloch  y  boreu,  lle  y 
cymerasom  y  train  i  fyned  i  Boston,  a  chyrhaeddasom  yno  tua 
chwech  oV  gloch  boreu  Mercher  ;  ac  er  mor  foreu  ydoedd  yr 
oedd  y  ddinas  yn  llawn  bywiogrwydd.  Mae  pobl  America 
yn  nodedig  am  godi  yn  foreu.  Aethom  i'r  Çuincy  Hotel  i 
gael  líuniaeth,  ac  i  aros  adeg  cyfarfyddiad  y  Gynhadledd. 

Mae  yn  anmhosibl  i'r  sylwedydd  mwyaf  arwynebol  ddyfod  i 
dalaeth  Massachusetts,  na  nesau  at  ddinas  Boston  heb  dder- 
byn  argraff  fod  rhagoriaethau  penaf  y  meddwl  Americanaidd 
yn  cael  eu  dadblygu  yma.  Dywedid  gynt  mai  Groeg  oedd 
llygad  y  byd,  ond  mai  Athen  oedd  Ilygad  Groeg.  Gelìir  gyda 
llawn  cymaint  o  briodoldeb  ddyweyd  mai  New  England  yw 
llygad  America— mai  Massachnsetts  yw  llygad  Neio  England 
— ond  mai  Boston  yw  lîygad  Massachusetts.  Yma  y  gwelir 
mwyaf  o  egwyddorion  ac  ysbryd  y  Pererindadau.  Yr  oedd- 
wn  wrth  ddyfod  trwy  Rhode  Island,  heibio  i  Providence,  y 
ddinas  sylfaenwvdgan  yr  anfarwol  Roger  WiUiams,  ac  ymlâen 
at  Boston  yn  teimlo  fy  mod  yn  dyfod  i  awyr  gysygredig  ! 
Dyma  gryd  rhyddid  crefyddol  !  Dyma  y  diffaethwch  y  ffodd 
y  wraig  iddo  i  fagu  ei  phlentyn  gwryw  (rhyddid  crefyddol) 
pan  y  mynai  y  ddraig  a'r  sarff  erlidgar  yn  Lloegr  ei  osod  i 
farwolaeth  !  Mae  yma  lawer  Ilanerch  ag  iddo  adgofion  pur 
ddyddorol  i'r  hynafiaethydd  Cristionogol. 

Mae  Boston  yn  un  o  ddinasoedd  blaenaf  Amerîca.  Saif 
yn  ail  i  New  York  mewn  pwysigT'Nvydd  masnachol  ;  ond  saif 
yn  flaenaf  oll  ar  gyfrif  y  swynion  sydd  ynglyn  a  hanesiaeth  y 
lle.  Er  y  darganfyddwyd  y  cyfandir  gorllewinol—trwy  ym- 
drechion  caled  y  Werin-lywodraeth  yn  ei  mebyd  a^i  hieuenc 


tyd~hyd  safiad  anrhydeddus  y  Llywodraeth  syddlyn  awr  yn 
wr  perffaith    ^yedi  dilead  y  gwarthnod  o  gaethwasiaeth'-  y 
mae  Boston  wedi  cadw  y  flaenoriaeth  ar  holl  ddinasoedd 
Araerica    Mewn  anturiaethau  cyhoeddus^mewn  diwylliad 


4S0 


FY  TMWELIAD  AG  AMERICAò 


uchel  yü  gymdeithasol  a  moesol — Mewii  cyfleusterau  addysgoì 
a  Uenorol — yn  amledd  a  gwerthfawredd  ei  sefydliadau  dyn- 
garol,  yn  ngwychder  ei  hadeiìadau  personol  a  chyhoeddus — yn 
gystal  ag  yn  mhrydferthwch  y  golygfeydd  cylchynol,  nid  ydyw 
i'w  henwi  yn  ail  i  un  ddinas.  Ond  nid  gwiw  i  mi  ymdroi  gyda^r 
ddinas  a^i  hynodion,  ond  awn  yn  ein  cyfer  Pr 

GYNHADLEDD  FAWR, 

er  mwyn  pa  un  yn  benaf  y  gadawsom  gartref.    Mae  pwyll- 
gor  paratoawl  i  drefnu  lletyau  i'r  dyeithriad  yn  eistedd^yn  yr 
Ysgoldy  perthynol  i'r  Old  South  Ghurch,  ac  erbyn  tua  deg 
o'r  gloch  aeth  Mr.  C.  R.  J.,  y  Gohebydd  a  minau  tuag  yno  i 
weled  pa  fodd  yr  oedd  pethau  yn  myned  yn  mlaen.    Mae  yr 
ystafell  ëang  yn  llawn,  a^r  pwyllgor  wrthi  yn  brysur  yn  nodi 
lle  pob  un.    Mae  yno  lawer  iawn  o  wynebau  ond  dyeithr  i  mi 
i  gyd.    Na  yn  mv  dacw  yr  hen  Dr.  Massie,  ac  y  mae  mor  dda 
ganddo  ef  ein  gweled  ni  ag  ydyw  genym  ninau  ei  weled  yntau. 
Daeth  nifer  o'r  prif  ddynion  yn  fuan  i  ddeall  pwy  a  pheth 
oeddym,  a  chawsom  hwy  i  gyd  yn  garedig  iawn.    Tra  yr 
oeddwn  yn  siarad  â  Dr.  Massie  daeth  y  Gohebydd  o  hyd  i 
ryw  haner  dwsi»  o  Gymry  oedd  yno  ;  ac  wedi  iddo  ef  eu  cael 
allan,  ni  buom  yn  hir  heb  ymgydnabyddu.    Y  Parch.  G. 
Griffiths,  TJtica,  gwyddwn  yn  dda  am  ei  enw,  ac  yr  oedd  rhai 
brodyr  o  Gymru  wedi  anfon  eu  cofìon  gyda  mi  ato  ;  ond  nid 
oeddwn  yn  cofio  i  mi  erioed  ei  weled.    Y  Parch.  R.  H.  Wil- 
liams,  Pittsburgh,  oedd  yn  bur  adnabyddus  i  mi  o  ran  ei  enw 
a'i  hanes.    Bum  yn  gweinidogaethu  yn  nghanol  ei  b©bl  yn 
Glyn  Nedd,  Morganwg.    Ei  ewythr  y  Parch.  W.  Williams, 
Hirwain,  yw  un  o'r  dynion  goreu  a  feddwn  fel  enwad  ;  ac  y 
mae  ei  gefnder  y  Parch.  T.  E.  Evans,  Mamchester,  yn  y  dos- 
barth  blaenaf  o'n  gweinidogion  ieuainc— drwg  genyffod  ei 
iechyd  y  fath  fel  y  gorfodir  ef  i  roddi  ei  weinidogaeth  i  fynu 
yn  Manchester .    Y  Parch.  E .  Davies,  Waterville,  a  gyfarfum, 
ac  er  ei  fod  ef  yn  gwbl  ddyeithr  i  mi  o'r  blaen,  ni  buom  yn  hir 
cjn  ffurfio  cyfeiUgarwch  cynes.    Mae  ef  wedi  ei  eni  a'i  fagu 


FY  YMWELIAD  AMERÍOA. 


431 


yn  America.    Y  Parcîi.  T.  W.  Davies,  Youngstown.  Yr 
öeddwn  yn  cofîo  yr  hen  wr  ei  dad  yn  dda  yn  Bethel,  Llan- 
samlet  ;  ond  nid  wyf  yn  gwybod  i  mi  weled  Mr.  Davies,  er  ei 
fod  ef  yn  cofio  fy  ngweled  i  er's  mwy  nag  ugain  mlynedd  yn 
ol.    Y  Parch.  W.  WatMns,  Newburgh,  dyma  y  tro  cyntaf  i 
ni  weled  ein  gilydd,  hofifais  ef  yn  fawr.    Y  Parch.  P.  Pere- 
griae,  Blossburgh.    Yr  oedd  yntau  hefyd  yn  ddyeithr  i  mi  ; 
a  drwg  iawn  oedd  genyf  nas  gallaswn  ar  fy  nhaith  gael  cyfle  i 
alw  heibio  iddo.    Y  Parch.  D.  Jones,  Arena,  hefyd,  am  yr 
hwn  y  crybwyllais  ya  flaenorol.    Cefais  lawer  iawn  o  gyfeill- 
ach  y  brodyr  caredig  hyn.    Gawsom  lawer  o  gyfle  i  gydym- 
ddiddan  am  helyntion  teyrnas  Crist  yn  y  ddwy  wlad— i  gyd- 
ymgynghori  pa  fodd  i  weithredu  er  helaethu  ein  defnyddioldeb 
— ac  i  gydweddio  am  wyneb  yr  Arglwydd  arnom.    Yn  fí'odus 
cawsant  hwy  oll  fyned  i  letya  Pr  un  man,  yr  oedd  hyny  yn 
help  mawr  i  gael  gafael  ynddynt  i  gyd.    Cefais  y  gweinidog- 
ion  Cymreig  oedd  yn  y  Gynhadledd  yn  ddynion  o  ddifrif  gyda 
chrefydd;  a'u  calonau  yn  Ilawn  awydd  am  wneyd  daioni. 
Yn  wir  mor  belled  ag  y  gwelais  i,  dyniòn  felly  ydyw  y  gweini- 
dogion  Cymreig  trwy  y  talaethau.    Mae  yn  debyg  fod  eithr- 
iadau,  ond  boddlonwyd  fi  yn  fawr  yn  y    mawr  ofal  calon  a 
ddangosent  am  achos  y  Gwaredwr.    Mae  eu  pellder  oddiwrth 
eu  gilydd  yn  anfantais  iddynt  i  gyfeillachu  ynghyd,  ond  nid 
oes  yr  un  anfantais  heb  ei  mantais,  y  mae  hyny  yn  peri  fod 
pob  un  yn  asio  yn  fwy  a'i  bobl  gartref ;  ac  yn  cyfyngu  ei 
lafur  iV  winllan  ei  huù. 

Heddyw,  Mehefia  14eg,  am  dau  o'r  gloch  y  mae  y  cynull- 
iad  cyhoeddus  cyntaf  yn  yr  Old  South  Ghiirch,  Dyma  y 
capel  hynaf  yn  y  ddinas.  Mae  Dr.  Stone  yn  rhoddi  anerchiad 
croesawgar  iV  dyeithriaid,  ac  wedi  i  ryw  ddau  frawd  weddio 
yn  fyr,  am  arweiniad  dwyfol,  y  maent  yn  prysuro  yn  mlaen 
at  weithrediadau  y  cyfarfod.  Dewiswyd  yr  Anrhydeddus  W. 
A.  Buckingham,  Llywodraethwr  Talaeth  Connecticut,  yn 
Llywydd.  Gwr  hynaws  a  boneddigaidd  iawn.  Tim  55  oed 
mi  feddyliwn.    Yr  oedd  rhyw  dynerwch  neillduol  yn  amlwg 


432 


FY  YMWELIAD  ÁG  AMERICA. 


yn  ei  wynebpryd.    Etholwyd  yr  Anrbydeddus  C.  G.  Ham- 
mond,  0  Chica^o  ;  a'r  Parch.  Joseph  P.  Thompson,  D.  D., 
New  York,  yn  gynorthwy wyr  iddo.    Cy freithiwr  o  Chicago  y w 
Mr.  Hammond,  ac  un  o  aelodau  Senedd  Taìaeth  Illinois. 
Dyn  tal,  main,  llym,  o  gylch  yr  un  oed  a'r  Lly  wydd,  ond  ei  fod  yn 
fwy  miniog  yr  olwg  arno.    Sharp  Yankee,  mae  yn  hawdd  deall 
ar  ei  lygaid.    Un  o'r  dynion  cymhwysaf  i  reoli  a  welais  erioed. 
Ymddangosai  yn  deall  yr  order  of  tlie  Jioiise  y n  dr wyadl.  Ym- 
ddiriedai  y  Llywydd  yn  fwy  i'w  farn  ef  nag  i'w  farn  ei  hun. 
Gweinidog  yn  New  York  ydyw  Dr.  Thompson.    Dyn  ofaint- 
ioli  cyffredin,  o  45  i  50  oed.    Ün  o'r  gweinidogion  goreu  yn 
America.    Cymhedrol  iawn  yn  ei  olygiadau  ar  bob  cwestiwn. 
Buasai  yn  anmhosibl  dewis  gwell  tri  i  lywyddu.    Mae  yna 
nifer  fawr  o  bwyllgorau  yn  cael  eu  dewis  er  prysuro  y  gwaith 
ac  addfedu  pob  cwestiwn  cyn  ei  ddwyn  ger  bron  y  Gynhad- 
ledd.    Cymerodd  neiUduo  y  pwyllgorau  hyn  lawer  iawno  am- 
ser  Y  ddau  ddiwrnod  cyntaf ;  ond  hebddynt  buasai  yn  an- 
mbosibl  gwneyd  cymaint  o  waith  mewn  amser  mor  fyr.  Yr 
oedd  cryn  nifer  o  destynau  wedi  eu  nodi  yn  flaenorol  i  ddar- 
Uen  papurau  arnynt,  ond  nid  oedd  hyny  yn  cauallan  nad  oedd 
testynau  eraill  i  gael  eu  dwyn  ger  bron  ;  ond  yr  oedd  yn  rhaid 
iddynt  gael  eu  dwyn  yn  mlaen  drwy  bwyllgor  a  bennodasid  i 
fwrw  golwg  dros  hyny.    Yn  mysg  gwahanol  faterion  eraill  y 
darllenwyd  papurau,  ac  y  cytunwyd  mewn  penderfyniadau 
arnynt,  yr  oedd  y  rhai  canlynol:  Mynegiad  o'u  ffydd— Y^  drefn 
gynnulleidfaol— Addysg  i'r  weinidogaeth— Adeiladu  capeli— 
j)i^,^est— Gynhaliaeth  y  weinidogaeth— Sefyllfa  y  wlad— ^f- 
engyleiddiad  y  Gorlleidn  aW  De.  Dyna  oedd  y  prif  bwnc.  Er 
mwyn  hyn  y  galwyd  y  Gynhadledd  ;  ac  er  mwyn  hyrwyddo 
gwneyd  hyn  y  dygid  y  rhan  fwyaf  o'r  testynau  eraiU  yn 
mlaen. 

Eisteddai  y  Gyuhadledd  bob  dydd  ar  ol  y  dydd  cyntaf  yn 
Mount  Yernon  Ghiirch  ;  o  9  o'r  gloch  yn  y  boreu  hyd  1  o'r 
glocb,  ÄC  0  haner  awr  wedi  2  o'r  gloch  hyd  5.  Treulidhaner 
awr  bob  dydd,  o  11  hyd  11^  i  weddio.    Yr  oedd  ynghyd  yn 


FY  YMWELUD  AG  AMERICA. 


433 


agos  i  600  0  weinidogion  a  dirprwywyr  yn  anfonedig  gan 
ryw  3,000  0  eglwysi  cynnalleidfao]  sydd  yn  wasgaredig  trwy 
y  talaethau  ;  ac  yr  oedd  pawb  wedi  dyfod  yno  i  wneyd  gwaith, 
ac  yn  eistedd  i  lawr  fel  rhai  yn  benderfynol  iV  gyflawni! 
Mae  dynion  pwysicaf  yr  enwad  yn  America  yma.  Dyna 
Proffeswr  Park,  o  Goleg  Andover.    Mae  ei  lygaid  yn  ddwfn 
iawn  yn  ei  ben— ac  esgyrn  ei  wyneb  wedi  pantio— ac  y  mae 
y  cwbl  o'i  gylch  yn  proíì  ei  fod  yn  ddyn  uwchraddol  Mae 
Dr.  Leonard  Bacon  yma.    Hen  wron  galluog  yw  efe,  sych  a 
chras  iawn  mae  yn  wir,  ond  caria  ei  bwynt  ar  bob  cwestiwn. 
Mewn  dadl  efe  yw  eu  meistr,  ac  yn  wn^  ni  welais  neb  yno  a 
chwant  arno  ymaflyd  codwm  ag  ef.    Y  dyn  tal,  tenau,  gwyn- 
eb  hir  yna,  (o  ran  hyny  y  mae  yma  gynifer  o  rai  felly)  yw 
Dr.  Sturteyant,  Athraw  Coleg  JacksonvilIe,  Illinois.  Dyn 
gwir  alluog,  Hc  y  mae  myn'd  ynddo.    Efe  draddododd  y  breg- 
eth  arweiniol  boreu  ddydd  lau.    Y  dyn  bychan  gwyneb  goch 
yna,  a  welir  yn  bur  aflonydd  yn  symud  o  fan  i  fan,  a'i  het 
wellt  yn  ei  law,  ydyw  Henry  Ward  Beecher,  o  ran  hyny  pa 
raid  i  mi  fyned  i'r  drafferth  i^v  ddarlunio  oblegid  y  mae  efe 
yn  ddigon  hysbys  i  bawb.    Mae  yn  dan  byw  drwyddo,  a^i  ar- 
eithiau  yn  ffaglu  y  cwbl.    Mae  Dr.  Edward  Beecher  yma,  eí 
frawd  hynaf.    Saif  yn  uchel  fel  dyn  deaîlgar,  gweinyddai'  yn 
aml  ar  y  pwyllgorau.    Dyna  Dr.  Post,  o  St.  Louis,  y  dyn 
tenau  crynedig  yna  sydd  yn  dyner  a  phwyllog  yu  darllen  y 
Papur  ar  sefyllfa  y  wlad.    Y  dyn  bychan,  gwallt  coch  yna 
ydyw  Dr.  Andrews,  Athraw  yn  Marrietta  CoIIege,  nid  llawer 
a  siaradai,  ond  pa  bryd  bynag  y  gwnai  gwrandewid  arno 
gydag  astudrwydd.    Mae  Dr.  Patton,  o  Chicago  yma,  a  Dr. 
Buddington,  o  Brooklyn,  a  llu  mawr  yn  ychwaneg  nas  gallaf 
yma  eu  henwi.    Xid  fy  amcan  ydyw  rhoddi  hanes  y  Gynhad- 
ledd,  ond  y  mae  yn  brofedigaeth  i  mi  grybwyil  dan  neu  dri 
o'r  pethau  mwyaf  neillduol  a  dynodd  fy  sylw.'  Ac  yn  gyntaf 
rhaid  i  mi  nodi  príf  bwnc  y  cynuUiad,  sef 

EFEx\GYLEIDDIAD  Y  DE  A^R  GORLLEWIN.  , 

Yr  oedd  terfyniad  y  rhyfel,  a  diweddiad  caethiwed  wedi 


434 


tr  YMWELIAD  AG  AMERÎCA. 


agor  o^a  blaen  faes  mawr  ;  a  theimlai  pawb  fod  rhagluniaeth 
yn  galw  arnyat  i  fyned  a^i  feddianu.    Níd  oedd  Cynulleidfaol- 
iaeth  wedi  gallu  rhoddi  troed  i  lawr  yn  y  De.    Mae  gormod  o 
wrthdarawiad  rhwng  egwyddorion  Annibyniaeth  a  chaethwas- 
iaeth  iddynt  allu  eydfyw.    Ac  y  mae  yn  llawen  genyf  gael 
cofnodi  yma  yr  hyn  a  ddy wedwyd  fwy  nag  unwaith  yn  Boston, 
fod  dwylaw  yr  Eglwysi  Annibynol  yn  hollol  rydd  oddiwrth  yr 
ysgymunbeth.    Nid  oedd  yr  un  Annibynwr  mewn  cysylltiad 
a'r  drwg.    Yr  oedd  teimlad  gwrthgaethiwol  mor  gryf  yn 
Nghynulleidfaolwyr  New  England  fel  na  oddefent  neb  yn  eu 
cymundeb  a  ddaliai  un  berthynas  á^r  gaethfasnach,  ac  oblegid 
yr  ysbryd  gwrthgaethiwol  yna  oedd  ynddynt,  nid  oeddynt 
wedi  gallu  gwneyd  dim  erioed  o'r  De.    Treuliwyd  yno  un 
diwrnod  cyfan  i  wrando  a'r  weinidogion  y  Gorllewin  yn  rhoddi 
adroddiad  o  gyflwr  truenus  y  bobl  mewn  ystyr  foesol  a  chref- 
yddol.    Yn  wir  yr  oedd  y  darluniadau  a  roddid  yn  dangos 
sefyllfa  resynol  y  wlad.    Teimlai  pawb  fod  yr  adeg  wedi  dyfod 
i  fyned  allan  o  ddifrif  i  ddwyn  y  Cyfandir  oll  i  Grist  ;  a  bod 
gan  y  Cynulleidfaolwyr  genadwriaeth  neillduol  iV  chyflawni ; 
ac  y  byddant  yn  anfieyddlawn  iV  Blaenor  a'uPen  os  esgeulus- 
anthi.    Hyd  yma  nidoes  yr  un  Eglwys  Gynulleidfaol  yn 
Washington,  Eisteddle  y   Llywodraeth ;   ond  penderfynir 
gwneyd  y  diffyg  yna  i  íynu  yn  ddioed  ;  a  lledu  eu  hegwydd- 
orion  i  bob  cyfeiriad.    Penderfynwyd  yn  unfrydol  i  godi  trys- 
orfa  0  750,000  o  ddoleri  yn  ddioed  er  codi  capeli,  a  chynal 
Gweinidogion  ac  athrawon  trwy  y  wlad  ;  ac  mor  wir  ag  idd- 
ynt  henderfynu  ar  y  peth,  hwy  a'i  gwnant.    A  bydd  y  ffaith 
na  bu  a  wnelont  â  chaethiwed  yn  sicrhau  ffafr  iddynt  yn  ngolwg 
y  Deheuwyr  eu  hunain. 

Yr  oedd  unoliaeth  a  chydolygiad  mawr  yn  y  Gynhadledd  ar 
bob  cwestiwn  agos  a  ddygwyd  ger  bron.  Yr  unig  beth  y  bu 
dadl  go  frwd  arno  oedd  geiriad  y  Mynegiad  o'u  ffydd.  Mynai 
rhai  adael  rhyw  ymadroddion  allan.  Yr  oedd  yno  un  hen 
frawd  croes  iawn,  o'r  enw  Adams  os  wy'n  cofio  yn  iawn.  Hen 
greadur  pur  annibynol,  a  thyn  iawn  am  ei  bwnc.  Gwrthwyn- 


FY  YMWELIAD  AG  AMERICA. 


435 


ebai  ýr  adran  o^r  Mynegiad  oedd  yn  cyfeirio  at  y  Peehod 
gwreiddiol.  Dywedai  ei  fod  wedi  myfyrio  y  pwac  am  fwy  na 
deugain  mlynedd  ;  a  honai  ei  fod  yn  ei  ddeall  yn  fwy  trwyadl 
na  neb  o  hooynt.  Chwarddwyd  yn  iachus  wrth  glywed  yr 
hen  gyfaill  yn  siarad  mor  hyderus  am  dano  ei  hun.  Gobeithio 
ei  fod  yn  deall  athrawiaeth  y  pechod  gwreiddîol  yn  well  nag  y 
deallai  ei  safiad  yn  y  Gynhadledd  ;  os  amgen  nid  oes  ganddo 
fawr  0  oleuni  iV  roddi  ar  yr  athrawiaeth.  Gohirwyd  y  mater, 
ac  ymddiriedwyd  y  papur  i  bwyllgor  iV  gywiro  a'i  ddiwygio 
erbyn  tranoeth ;  a  thranoeth  yr  oeddym  yn  myned  i  lawr  gyda^n 
gilydd  mewn  special  train  i 

PLYMOÜTH  ROCK, 

i  weled  y  fan  lle  y  glaniodd  y  Pererindadau  Rhag.  22,  1620. 
Dyma  ddydd  mawr  yn  wjl.  Dydd  lau  Meh.  22ain  :  yr  ail 
ddydd  lau  wedi  dechreu  y  Gynhadledd.  Yr  oedd  disgwyhad 
pryderus  gan  ganoedd  o'r  dechreu  am  gael  rhyw  gyfle  ynglyn 
aV  cynuUiad  i  fyned  i  weled  creigiau  Plymouth,  lle  y  tiriodd  y 
Tadau  Pererinol.  Cychwynasom  yn  y  boreu  tua  9  oV  gloch 
rhyw  1000  neu  1200  o  honom.  Yr  oedd  genym  3T  o  filldir- 
oedd,  ond  gan  nad  oedd  genym  i  aros  ar  y  fí'ordd  cyrhaeddas- 
om  yno  tuag  11  o'v  gloch.  Nid  yw  Plymouth  ond  lle  bychan 
digon  llwm  a  chyffredin  ;  ac  ni  buasai  byth  son  am  dano  oni 
bai  mai  yma  y  glaniodd  y  mayflower'^  gan  ddwyn  ynddi  y 
llwyth  gwerthfawrocaf  a  diriodd  erioed  ar  lanau  America. 
Bendigedig  wyt  ti  0  I  Plymouth,  yn  mysg  miloedd  trefydd  a 
dinasoedd  America  ;  oblegid  iYn  greigiau  gael  eu  sangu  gan 
draed  y  dynion  nad  oedd  y  byd  yn  deilwng  o  honynt ;  y 
rhai  a  ddygasant  gyda  hwy  yr  egwyddorion  goruchel  ar  y  rhai 
y  mae  llywodraeth  dy  wlad  wedi  ei  sefydlu  I  JSld  oes  ondych- 
ydig  yn  ol  o'r  graig  ar  yr  hon  y  safasant—rhyw  6  troedfedd 
ysgwar  ;  ac  yn  rhy w  4  troedfedd  o  drwch.  Aethom  yn  orym- 
daith  dros  y  graig— gwelsom  yr  ynys  fechan  lle  y  cadwasant 
eu  Sabboth  cyntaf— cyrhaeddasom  y  fynwent  lle  y  gorphwys 
llwch  y  rhan  fwyaf  o  honynt— teimlem  ein  bod  yn  sangu  daear 


436  FY  YMWELIAD  AG  AMERIGA. 

gysegredig — ac  erioed  ei  ddaeth  i'm  meddwl  j  fath  sjnied  ö 
barchedigaeth  i  le.  Esgyaodd  y  Cadeirydd  i  ben  careg  fedd 
ua  o'r  tadau  ;  ac  wedi  galw  y  cyngor  i  drefn,  a  dechreu  fel 
bob  dydd  trwy  weddi,  ail-ddarllenwyd  y  Mynegiad  a  ohiriwyd 
y  dydd  o'r  blaen  ;  ac  wedi  ychydig  o  siarad,  pasiwyd  ef  agos 
yn  unfrydol.  Yr  oedd  rhyw  deimlad  byw  trwy  y  lle  ;  ac  yn 
wir  y  mae  neillduoh'wydd  yn  y  ffaith.  Dyma  G-ynulleidfaol- 
wyr  America  yn  1865  o  ran  sylwedd  yr  un  ar  Pilgrim  Fath- 
ers  yn  1620  ;  ac  wedi  cynal  unrhywdeb  golygiadau  ar  brif 
bynciau  yr  Efengyl  am  250  o  flynyddau,  yn  unig  trwyddaleu 
hegwyddorion  ar  golofn  y  gwirionedd!  Ni  fwriadid  y  Myneg- 
iad  yn  gyfíes  i'w  harosod  ar  yr  Eglwysi ;  ond  yn  unig  fel  dat- 
ganiad  o  olygiadau  presenol,  corfif  yr  enwad  ar  y  pynciau  a 
gyfrifìr  yn  haniodol  i  fywyd  Cristionogaeth. 

Yr  oedd  dau  beth  yn  neillduol  yn  galw  am  wneyd  y  fath 
fynegiad.  Yn  gyntaf  y  mae  dosbarth  o  eglwysi  yn  New  Eng- 
land  yn  galw  eu  hunain  yn  Gynnulleidfaolwyr,  pan  y  maent 
wedi  ciho  yn  hollol  oddiwrth  egwyddorion  eu  tadau,  ac  wedi 
dirywio  i  Sosiniaeth  noeth.  Ond  y  maent  yn  parhau  i  alw  eu 
hunain  yn  Gynnulleidfaolwyr,  oblegid  fod  yno  feddianau  wedi 
eu  gadael^fr  Cynnulleidfaohon,  ac  er  mwyn  cadw  y  gwaddol- 
iadau  yn  gwisgo  enw  nad  yw  mewn  un  modd  yn  dynodî  eu 
neiUduoUon  enwadol  Yn  Lloegr  y  maent  o  herwydd  yr  un 
rheswm  yn  galw  ea  hunain  yn  Presbyteriaid.  I'r  Presbyter- 
iaid  y  gadawyd  y  meddianau  yn  Lloegr,  ac  er  mwyn  cadw  y 
meddianau  y  mae  Sosiniaid  Lloegr  yn  galw  eu  hunain  yn 
Bresbyteriaid.  Fr  Cynnulleidfaolwyr  y  gadawyd  y  meddianau 
yn  Lloegr  Newydd,  ac  er  cadw  y  meddianau  y  mae  Sosiniaid 
Lloegr  Newydd  yn  galw  eu  hunain  yn  Gynnulleidfaolwyr. 
Barned  y  darllenydd  am  onestrwydd  y  fath  bobl.  Ond  er 
mwyn  eu  gwahaniaethu  oddiwrth  yr  eglvrys  Sosinaidd  a  fyn- 
ent  gael  eu  galw  yn  Gynulleidfaolwyr,  barnodd  y  Gynhadledd 
yn  angenrheidiol  i  wneyd  mynegiad  cyhoeddus  o'u  golygiadau 
athrawiaethol,  ac  fel  y  gwel  pawb  hwy  yw  gwir  olynwyr  y 
Tadau  Pererinoî. 


FY  YMWELIAD  Aö  AMERICA. 


Heblaw  hyny,  gaa  eu  bod  yn  bwrîadu  myned  i  dir  newydd 
— i  ranau  o^r  wlad  lle  nad  oedd  eu  golygîadau  yn  adnabyddus, 
bernid  fod  yn  ddigon  priodol  i  wneyd  mynegiad  o'u  golygiad- 
au  yn  gystal  ag  o'u  trefn  eglwysig,  fel  y  gwelai  pawb  ar  un- 
waith  beth  oedd  eu  neillduolrwydd,  a  pha  beth  oedd  yn  eu 
gwahaniaethu  oddiwrth  y  plediau  oedd  eisioes  yn  eu  plith.  0 
herwydd  y  ddau  reswm  yna  yn  fwyaf  neillduol  y  barnodd  y 
cyngor  yn  ddoeth  wneyd  mynegiad  byr  o'u  golygiadau  ath- 
rawiaethol. 

Nid  oes  ond  un  peth  arall  ynglyn  a'r  Gynhadledd  ag  yr  wyf 
yn  teimlo  y  dylwn  ddyweyd  gair  arno,  sef 

Y  DIRPRWRWYR  TRAMOROL. 

Yr  oedd  yno  genhadon  o  Canada — o  Ffrainc — o  Loegr  

ac  o  Gymru.  Oyflwynv/yd  Dr.  Yaughan  a  Dr.  Raleigh  y  dir- 
prwywyr  oddiwrth  Undeb  Cynnulleidfaol  Lloegr  a  Chymru 
gan  Dr.  Bacon.  Cyflwynwyd  y  ddirprwyaeth  Gymreig  gan 
Dr.  Thompson  o  New  York  ;  yr  hwn  hefyd  a  ddarllenodd 
benderfyniadau  Cymanfa  Morganwg,  wedi  eu  harwyddo  gan 
50  0  weinidogion,  y  rhai  a'a  hawdardodai  iV  cynrychioli. 
Darllenodd  hefyd.yr  anerchi|d  y  cytunwyd  arno  gan  nifer  o 
gyfeillion  yn  Liverpool  y  boreu  cyn  ein  hymadawiad  ;  ac  y 
mae  yn  degwch  a'n  cyfeillion  Cymreig  i  ni  ddyweyd  na  dder- 
byniodd  un  papur  a  ddarllenwyd  yn  y  Cyngor,  uwch  cymerad- 
wyaeth  nag  a  dderbyniodd  y  papurau  hyny  ;  ac  o  galon  yr 
wyf  yn  diolch  i  Dr.  Thompson,  darllenodd  hwy  fel  un  am 
wneyd  y  goreu  o  honynt.  Yr  oedd  yn  anmhosibl  i  ni  gael 
derbyniad  mwy  croesawgar  nag  a  gawsom  ;  ac  yn  wir  yr 
oeddwn  yn  barod  i  ofyn  fel  Dafydd,  "  Pwy  wyf  fì,  a  pha  beth 
yw  fy  nhŷ  i  ?  "  i  gael  y  fath  anrhydedd.  Buaswn  i  a^m  brod- 
yr  oedd  yno  yn  teimlo  ei  fod  yn  ormod  pe  buasai  yn  cael  ei 
wneyd  i  ni  yn  bersonol ;  ond  gwyddem  mai  i^n  henwad  ni,  ac 
i^n  cenedl  ni  y  rhoddid  yr  anrhydedd.  Ac  yr  ydym  yn  go- 
beithio  ua  wuaethom  ddim  yuo  aT  air  na  gweithred  i  beri  i 
neb  0  honynt  feddwl  yn  îs  am  y  Cjmry.    Yr  oedd  te'»p  * 


438  YMWffi.IAD  AG  AMERICA. 

dwfn  a  dwjs  trwy  y  Gynbadledd  oll  ar  gwestiwn  y  rhyfel. 
Bywiogid  pob  calon  pa  bryd  bynag  y  gwneid  unrbyw  gyfeir- 
iad  ato.  Yr  oeddynt  o^r  deebreuad  yn  edrych  ar  y  rhyfel  yn 
bwnc  eu  bywyd  gwladwriaethol,  a  thynged  achos  rhyddid  yn 
troi  arni,  o  ganlyniad  teinilent  barch  ac  anwyldeb  neillduol  at 
bawb  a  ddangosodd  gydymdeiinlad  â  hwy  yn  nydd  eu  cyf- 
yngder.  Ar  y  mater  hwnw  yr  oeddwn  yn  teimlo  yn  hollol 
galonog  i  ymddangos  yn  y  Gynhadledd.  Yr  oedd  fy  nghyd- 
ymdeimlad  llwyraf  wedi  bod  ag  acbos  y  Gogledd  o^r  cych- 
wyniad.  Yr  oedd  yr  Ännibynivr  (sydd  yn  awr  wedi  uno  a^r 
Dysgedydd)  dan  fy  ngolygiaeth  pan  y  torodd  y  gwrthryfel 
allan  ;  ac  fel  y  canlyn  yr  ysgrifenais  ar  y  pryd: 

"  Mae  America  yn  awr  mewn  sefyllfa  ddifrifol.  Mae  elfen. 
au  niweidiol  wedi  bod  yn  hir  ymweithio  yn  ddirgelaidd  yn  y 
wlad  hono,  fel  yr  oedd  yn  anmhosibl  i  betbau  barhau  yn  hir 
heb  i  ddrwg  dori  allan  yn  rhywle.  Yr  oedd  amgylchjadau 
gwladwriaethol  yn  syrthio  i  ddwylaw  angbymwys  lawer  o 
honynt,  ac  nid  oes  dim  mor  sicr  o  ddinystrio  gwlad  ag  arwein- 
wyr  egwein.  Ond  y  ddwy  elfen  fawr  oedd  yn  gwrthweithio 
oeddrhyddid  a  chaethiwed— iawnder  a  gormes— tegwch  a 
thrais.  Yr  oedd  y  De  yn  gorfiColiad  o'r  naill,  a'r  Gogledd  o'r 
llall,  a'r  Gydgynghorfa  mewn  canlyniad  fel  tŷ  wedi  ymranu 
yn  ei  erbyn  ei  hun.  Enciliodd  Carolina  Ddeheuol  o'r  ündeb 
s.r  y  19eg  o  Eagfyr  trwy  bleidlais  unfrydol  169  o  aelodau  y 
tBorff  oedd  wedi  eu  galw  yngbyd  i  ystyried  y  mater.  Creodd 

peaderfyniad  gyffro  mawr  trwy  y  wlad  oll,  a  derbyniwyd  ef 
J.ycla  gorfoledd  mewn  amryw  o'r  dinasoedd  Deheuol.  Mae 
:33thaii  yn  parhau  mewn  agwedd  pur  ansicr.  Nid  yw  eto  yn 
wybyddus  pa  Iwybr  a  gymer  y  talaethau  eraiìl,  na  pha  fodd  yr 
ymddyga  y  Cyngor  tuag  atynt.  Mae  rhai  yn  meddwl  fod 
cydfwriad  blaenorol  rhwng  y  Talaethau  i  ymneillduo,  nid  yu 
gymaint  hwyrach  gydag  amcan  i  ffarfìo  ündeb  newydd  ar  eu 
nenau  eu  hunain  ;  ond  disgwyliant  i'r  Talaethau  Gogleddol 
idyfod  i  ry w  gytundeb,  ac  y  nìniarir  eu  hatgasrwydd  at  y 
;:^^.èthfasnach,  yr  hon  ydyw  gwraìdd  y  drwg.    Mae  yn  an- 


FY  YMWELIAD  AG  AMERICA. 


439 


mhosibl  feddyliem  g'yfanu  y  rhwyg  heb  i'r  Talaethau  rhyddion 
aberthu  eu  hegwyddorion.  Os  ydyw  y  Talaethau  caethion  i 
fod  ya  yr  Uudeb,  rhaid  gadael  y  gaethfasnach  yu  gwestiwn 
hollol  agored.  Ond  y  mae  y  Gogledd  yn  ymddangos  mor 
benderfynol  fel  y  byddai  yn  well  ganddynt  ryfel  cartrefol  ua 
gadael  y  gaethfasnach  i  reoli  yr  JJnáeh. ^^-'Ännibynivr,  Ghwef, 
1861.    Tu  dal  48. 

Eto.  "  Y  mae  pothau  yn  ymddangos  yn  lled  derfysglyd 
trwy  yr  ünol  Dalaéthau  Americanaidd.  Y  mae  y  Llywydd 
newydd,  Mr.  Lincoln,  wedi  ymgymeryd  al  swydd  bwysfawr 
gyda  y  rhw^sg  arferol.  Cafodd  dderbyniad  serchog  gan  y 
werin  yn  mhob  man  pan  ar  ei  daith  tua  Washington,  a  chyf- 
arfyddwyd  ef  yn  y  modd  mwyaf  cynes  gan  aelodau  y  Gyng- 
horfa.  Yr  oedd  y  dyddordeb  a^r  arvf yddion  o  gydymdeim- 
lad  yn  fwy  egUir  i'w  gweled  ar  y  4ydd  o  Fawrth,  sef  diwrnod 
ei  ymgymeriad  a^r  swydd,  nag  eiddo  neb  o'i  flaenafiaid.  Pa 
fodd  y  try  pethau  allan  mae  yn  anhawdd  dychymygu.  Y 
mae  L^ndeb  Deheuol  eisioes  wedi  ei  ffurfio,  a  rhyw  chwe'  Tal-  ■ 
aeth  eucihedig  wedi  ethol  Llywydd  ac  Is-lywydd,  drosdymor. 
Amser  yn  unig  a  esbonia  y  canlyniadau.  Gobeithiwn  y  bydd 
i'r  Llywydd  newydd  (Lincoln)  sefyll-yn  sefydlog  at  ei  eg- 
wyddorion  ;  ac  na  wneir  unrhyw  compromise  á  chaethfedd- 
ianwyr  y  De.  Hyderwn  y  bydd  ei  ly wodraeth  yn  cael  ei  nod- 
weddu  â  doethineb  a  chyfiawnder,  ac  y  bydd  iddo  ymddiried- 
aeth  y  rhai  oU  a  garant  rinwedd  a  rhyddid.^^ — Aìinibymm^ 
Ehrill,  1861.    Tu  dal  96. 

Fel  yna  yr  ysgrifenais  ar  doriad  y  gwrthryfel  allan  yu  nech- 
reu  y  flwyddyn  1861,  ac  o'r  dydd  hwnw  Tr  dydd  hwn  ni  welais 
achos  newid  fy  ngolygiadau.  Ac  yn  yr  adeg  dywyllaf  fu  ar 
y  Gogledd,  ni  siglwyd  fy  ffydd  yn  uniondeb  eu  hachos,  na^B 
hyder  y  dygent  farn  i  fuddugoliaeth.  Teimlwn  mai  rhyfel 
dros  gyfiawnder  a  rhyddid  ydoedd,  ac  mai  "  eiddo  yr  Argl- 
wydd  yw  y  rhyfel,"  yn  awr  fel  cynt,  pan  y  byddo  felly.  ^ 
G wyddwn  fod  corff  gv/einidogion  yr  Annibyiwyr  beth  bynag 
yn  Nghymru  yn  teimlo  yn  gyffelyb.    Yr  oedd  eithriadau  mae 


44:0  FY  YMWELIAD  AG  ÀMERICA. 

yn  wir,  ond  eithriadau  oeddynt,  a  dibwys  gan  mwyaf.  Yr 
oedd  teimlad  cyffredin  yn  Boston  fod  y  Cymry,  a^u  cymeryd 
ar  y  eyfan,  yn  iach  yn  y  ffydd "  ar  gwestiwn  y  rhyfel ;  a 
dyna  un  rheswm  paham  y  cafodd  y  dyeithriaid  o  Gymru  y 
fath  groesawiad  serchog  yno. 

Ni  bu  y  cynrychiolwyr  oddiwrth  Undeb  Cynulleidfaol  Lloegr 
a  Chymru  mor  ffodus.  Yr  oedd  syniad  cyffredin  yn  America 
nad  oedd  Lloegr  wedi  rhoddi  iddynt  yn  nydd  eu  cyfyngder  y 
gefnogaeth  a  haeddent— nad  oedd  yr  TJ'ndeb  Cynnulleidfaol 
wedi  dangos  y  cydymdeimlad  a  ddisgwyhd  gan  Gynnulleidfa- 
olwyr  America,  ac  yr  oedd  un  o'r  Dirprwywyr  (Dr.  Yaughan) 
yn  mlynyddau  cyntaf  y  rhyfel  wedi  ysgrifenu  rhyw  bethau  yn 
y  Brüish  Çuarterly  nad  ystyrid  yn  ffafriol  i  achos  y  Gogledd. 
Oblegid  hyn  nid  oedd  yr  hen  Ddoctor  yn  cael  derbyniad 
llawn  mor  frwdfrydig  ar  y  dechreu  ag  a  ddisgwylid  i  un  o'i 
oed,  ei  ddysgeidiaeth,  a'i  ddylanwad  yn  yr  enwad  ei  gael. 
Wedi  cyflwyno  yr  holl  ddyeithriaid  i'r  Gynhadledd,  ac  iddynt 
hwythau  roddi  eu  cyfarchiadau,  cynỳgiodd  Henry  Ward 
Beecher  fod  Pwyllgor  i  gael  ei  nodi  i  baratoî  atebiad  i'r  cen- 
adon  tramor,  fod  y  mater  yn  un  rhy  bwysig  i  gael  ei  adael  i 
areithiau  a  wneid  ar  gynhyrfiad  y  foment — fod  anrhydedd  y 
Gynhadledd  ac  anrhydedd  y  dyeithriaid  yn  galw  am  iddo  gael 
ei  eirio  yn  ofalus. 

Wedi  hir  ddisgwyl  o  ddydd  Gwener  hyd  ddydd  Mercher, 
gyda  thipyn  o  bryder  hefyd,  yn  enwedig  ar  ran  yr  ymwelwyr 
o  Loegr,  oblegid  fod  y  si  wedi  myned  allan  fod  yr  ündeb 
Cynnuileidfaol,  a  Dr.  Yaughan  yn  enwedig,  i  gael  rhai  cuts 
go  Iym. 

Dacw  yr  hen  Dr.  Bacon  yn  esgyn  iY  pwdpud  boreu  Mer- 
cher  yn  nghanol  y  distawrwydd  mwyaf,  ac  yn  darllen  un  o^r 
papurau  mwyaf  grymus  a  wrandewais  erioed.  Talodd  y 
deyrnged  uchaf  i'r  Cymry  yn  America  ac  yn  yr  Hen  Wlad. 
Ond  gwnaed  rhai  cyfeiriadau  miniog  iawn  at  yr  ündeb  Cyn- 
nulleidfaol,  a'r  siomedigaeth  fawr  a  gawsant  nad  oedd  ojájm 
deimlad  Annibynwyr  Lloegr  yn  Uwyrach  gyda  hwy  y;a  nydé 


FY  YMWELIAD  AG  AMERICA. 


441 


eu  profedigaeth.    Nid  oedd  dim  yn  yr  atebiad  nad  oeddwn 
yn  teimlo  ei  fod  yn  hollol  gywir  ;  ac  er  hwyrach  y  tybiai  rhai 
y  buasai  yn  well  aros  llai  ar  y  peth,  a  pheidio  gwneyd  cy- 
maint  o  sylw  o  oerfelgarwch  Lloegr  yn  eu  hachos  ;  eto  y  mae 
pobl  yn  teimlo  yn  iachach  wedi  cael  siarad  eu  meddyliau  allan. 
Ac  yr  oedd  y  papur  hwn  yn  gwneyd  hyny  yn  gryf,  ac  eto  yn 
hollol  foneddigaidd  a  didramgwydd,    Yn  ddioed  wele  un  Mr. 
Quint  yn  codi  i  fyny,  un  a  fu  yn  Gapelwr  yn  y  fyddin— dyn 
galluog  iawn  hefyd.    Darllenodd  bapur  campus  yno  mewn 
atebiad  i  ryw  gais  afresymol  oddiwrth  y  Sosiniaid.    Ond  y  tro 
hwn  bu  yn  anffortunus  ac  ya  annoeth  iawn.    Cynygiodd  fod 
yr  anerchiad  a  ddarllenwyd  yn  cael  ei  fabwysiadu  ;  ond 
gwnaeth  hyny  mewn  un  o^r  areithiau  bryntaf  a  mwyaf  bustl- 
aidd  a  wrandewais  braidd  un  amser  ;  ac  yr  oedd  y  cyfeiriad- 
au  a  wnaeth  at  yr  hyn  a  ddywedwyd  gan  Dr.  Yaughan  flyn- 
yddoedd  yn  ol,  a  dyweyd  y  Ueiaf  yn  angharedig  iawn  at  un  o 
oed,  a  safiad  y  Dr.,  a  hyny  yn  mhell  o^i  wlad  ;  ac  yn  enwedig 
felly  pan  yr  oedd  y  cynygiad  i  barotoi  anerchiad  ysgrifenedig 
wedi  ei  amcanu  yn  uniongyrchol  er  gochel  pob  peth  o'r  fath. 
Ond  yr  oedd  yn  dda  genyf  weled  nad  oedd  teimlad  y  cyfarfod 
mewn  un  modd  yn  rhedeg  gydag  ef.    Nid  am  nad  oedd  yno 
bawb  yn  teimlo  mor  gryf  ag  yntau,  ond  am  fod  amser  i  dewi 
ac  amser  i  lefaru.    Yr  oedd  Dr.  Yaughan  yn  gwingo  yn  ei 
groen,  a'i  wyneb  yn  amliwio  tra  yr  oedd  y  Capelwr  yn  llefaru; 
a'r  funud  y  dybenodd  dacw  fe  i  fynu  fel  saeth  iV  esgynlawr, 
ond  yn  rhagluniaethol  cafodd  Dr.  Thompson  y  blaen  arno  ;  a 
dywedodd  ei  fod  yn  cefnogi  cynygiad  ei  gyfaiU  Mr.  Quint,  ond 
mewn  ysbryd  ac  oddiar  resymau  gwahanol.    Tywalltodd  olew 
ar  y  dón  nes  mae  y  cwbl  yn  ymlonyddu.    Gwnaeth  yr  esgus- 
awd  goreu  am  wn  i  a  allesid  wneyd  dros  hwyrfrydigrwydd 
Annibynwyr  Lloegr  i  ddeall  sefyllfa  pethau  yn  America  ;  ac 
y  mae  cymedroledd  ei  olygiadau  yn  eniU  cymeradwyaeth  y  cyf- 
arfod  oll.    Erbyn  hyn  y  mae  Dr.  Yaughan  wedi  oeri  tipyn, 
ac  mae  ei  wyneb  wedi  dyfod  i'w  liw  naturiol,  mae  yn  cyfodi  i 
siarad  ac  yn  cael  ei  dderbyn  gyda  chymeradwyaeth.    Mae  ỳn 


442 


FY  YMWELIAD  AG  AMERIOA. 


gwneyá  amddiffyniad  teg       ündeb  Cynnulleidfaol ;  maí'eii 
rheol  o'r  dechreuad  ydoedd  cadw  cwestijnau  dadleugar  allan; 
ac  oni  buasai  hyny  y  buasai  yr  ündeb  er's  blynyddau  wedi 
myned  yn  chwilfriw  ;  ond  eu  bod  wedi  datgan  eu  meddyliau 
yn  glir  yn  adeg  y  rhyfel  ar  bwnc  caethiwed.    Dywedodd  air 
drosto  ei  hun,  ni  cheisiodd  wneyd  amddiffyniad,  yn  ddim  pell- 
ach  na  dyweyd  beth  bynag  a  ysgrifenodd,  iddo  ei  wneyd  yn 
gwbl  onest  yn  ol  y  goleuni  oedd  ganddo  ar  y  pryd  ;  ac  addef- 
odd  yn  ddigel  fod  ei  olygiadau  er  hyny  wedi  myned  dan  radd 
0  gyfnewidiad  ;  ac  yn  fwy  felly  er  pan  y  daeth  iV  plith,  a 
deall  pethau  yn  fanylach.    A  dywedai  mai  ei  unig  ddymuniad 
ydoedd  cael  dychwelyd  iV  wlad  a'r  argraff  ar  eumeddwl  hwy 
oll  yno  ei  fod  yn  ddyn  gonest.    Derbyniodd  yr  arwyddion 
uchaf  0  gymeradwyaeth,  ac  y  mae'n  hawdd  deali  fod"^  calon 
pawb  yn  ei  gofleidio.    Ond  y  mae  y  llanw  eto  heb  gyrhaedd  ei 
fan  uchaf— y  mae  y  dorf  oll  ag  un  fonllef  yn  galw  am  Beecher, 
er  ei  bod  yn  awr  i  ohirio  ;  ac  wele  Henry  Ward  ar  ei  draed, 
a'i  galon  yn  Ilosgi  o'i  fewn,  a'i  eiriau  fel  ufel  poeth.  Cyfeiriai 
at  ei  ymweliad  a  Lloegr— yr  argraff  gyntaf  a  dderbyniodd 
pan  y  daeth  yma  ei  bod  wedi  ei  "  rhoddi  i  fynu  i  amryfusedd 
cadarn  fel  y  credont  gelwydd  ; ' *  oud  wedi  i'w  waed  oeri  a 
ehael  amser  i  wybod  yn  well,  gwelodd  fod  dynion  goreu  Lloegr 
yn  y  gwraidd  a'u  calon  gydag  America.    Priodolai  eu  hoer- 
felgarwch  i'w  hanwybodaeth,  ond  beiai  hwy  am  eu  hanwybod- 
aeth  gan  fod  ganddynt  ddigon  o  fanteision  i  wybod.  Ond 
dywedai  nad  oedd  wiw  bellach  edrych  yn  ol  a  thrin  ein  gil- 
ydd  ;  ond  fod  rhaid  iddynt  edrych  yn  mlaen  a  byw  yn  gytun. 
Ar  hyny  ymaflai  yn  Ilaw  Dr.  Yaughan  ag  un  Ilaw,  ac  yn  llaw 
Dr.  Raleigh  a'r  llall,  a  daliai  ei  afael  ynddynt  gan  dywallt 
fìrydiau  llifeiriol  o  hyawdledd  tanllyd — tyughedai  y  ddwy 
wlad  i  heddwch  ddyddiau  y  ddaear — y  mae  llifeiriant  ei  ddon- 
iau  yn  ysgubo  y  cwbl  o'i  flaen,  ni  welais  erioed  y  fath  olygfa. 
Mae  y  dorf  fawr  ar  eu  traed,  rhai  yn  wylo  a  rhai  yn  chwerth- 
in — chwifiai  y  boneddigesau  yn  yr  oriel  eu  napcynau  gwyn- 
ion,  try  y  dynion  eu  hetiau  o  amgylch  eu  penau  ;  mae  yr  hen 


FY  YMWELIAD  AG  AMERICA. 


Taughan  a'i  wyneb  wedi  ei  wlychu  a'i  ddagrau,  a'r  dorf  yn 
ferw  gwyllt  drwyddi,  a  Beecher  yn  parhau  i  arllwys  yn  ddiatal. 
Ond,  mewn  eiliad  tynai  ei  ddwylaw  yn  rhydd  o  ddwylaw  y 
ddau  Ddoctor,  ciliai  yn  ol  ar  y  platform,  ac  edrychai  mor 
ddifrifol  ag  angel.  Ust  I  y  mae  y  gynulleidfa  oll  wedi  myned 
mor  ddistaw  a^r  bedd  ar  darawiad  amrant,  deil  pob  un  ei 
anadl  heb  wybod  beth  y  mae  yn  myned  Pw  ddywedyd. 

Ond,^'  meddai,  ''nid  ydym  eto  wedi  darfod  a  chwi,  y  mae 
genym'  eto  gyfrif  iV  setüo  a  Lloegr,  mae  genym  eto  frwydr 
iV  hymladd  a  chwi.''    Edrychai  yn  mjw  ein  llygaid,  ac  ych- 
wanegai,    Rhaid  i  chwi  sefyll  eich  tir,  nid  gwiw  i  chwi  gilio 
yn  ol.    Y  frwydr  ydyw,  pa  un  wna  fwyaf  er  efengyleiddio  y 
byd.^^   Bobl  anwyl !  dyna  daranau  o  gymeradwyaeth  mewn  eil- 
iad ;  ac  aeth  yn  Hwre  fawr  trwy  y  Ue      Gwnawn  fwy  na  chwi,^^ 
meddai,    am  bob  dolar  agesglwch  chwi,  fe  gasglwn  ni  ddwy  ; 
am  bob  cenadwr  a  anfonwchi  chwi  allan,  anfonwn  ni  ddau  ;  ac 
os  na  edrychwch  chwi  ati  ni  yrwn  genadon  drosodd  i  efengyl- 
eiddio  Lloegr.'^    Ysgubodd  y  cwbl  ymaith  o'ì  flaen— -golch- 
odd  bob  drwg  deimlad  i  ffwrdd  yn  Uwyr,  ac  mae  pawb  yn 
teimlo  fod  Annibynwyr  Lloegr  ac  Annibynwyr  America  eto 
yn  un,  ac  oblegid  eu  bod  yn  deall  eu  gilydd  yn  well  nag  er- 
ioed,  i  fod  yn  un  byth,   Ni  welais  erioed  siaradwr  yn  meddu 
y  fath  allu  i  wallgofi  cynulleidfa.    Yr  oeddwn  yn  teimlo  ar  y 
pryd  ein  bod  oU  at  ei  ewyllys  ;  ac  y  gallasai  ar  godiad  bys 
arwain  pob  dyn  byw  yn  y  lle  allan  ;  ac  mai  prin  y  buasai  yn 
dyfod  i  feddwl  neb  i  ofyn,  pa  le  y  mae  yn  myned  a  ni ;  oddi- 
gerth  yn  wir  y  buasai  yr  hen  Ddr.  Bacon  dan  gosi  ei  gern,  a 
chrychu  ei  dalcen,  a  chyrlio  ei  wefus,  yn  gofyn  yn  sychgras, 
Where  is  Henry  Ward  going  to  tahe  us  ?  "   Meistr  y  gyn- 
nulleidfa  ydyw  mewn  gwirionedd. 

Cyfarfu  y  dyeithriaid  o  Grymru  a  Lloegr  y  noson  hono  a 
nifer  o  brif  ddynion  y  Gynhadledd  mewn  socialparty  yn  nhŷ 
Mr.  Tobey,  ac  yr  oedd  pawb  mor  rydd  yno  a  phlant  ar  yr 
aelwyd.  Ymadewais  o  Boston  nos  lau.  Meh.  22ain,  wedi 
treulio  yno  naw  diwrnod,  mor  hapus  a  dim  a  dreuliais  yn  fy 


YMWELIAB  AG  AMERICA. 

my wyd.  Yr  oedd  y  pethau  a  welais,  ac  a  gly wais,  ac  a  deim- 
lais  yno  yn  Ilawn  ddigon  o  dâl  i  mi  am  groesi  y  môr  i  Ameri- 
ca.    Bellach  yr  wyf  yn  troi  fy  ngwyneb  rhyngwyf  a'r 

SEFYDLIADAU  CYMREIG, 

ac  yr  wyf  yn  ofni  fy  mod  wedi  ymdroi  yn  ormodol  eyn  dyfod 
atynt,  ac  oblegid  hyny  y  bydd  raid  i  mi  frysio  yn  gyflym 
drwyddynt. 

Boreu  Gwener,  Meh,  23ain,  yr  oeddym  wedi  cyrhaedd  dinas 
Utica.  Yr  oedd  y  cyfeillion  yno  wedi  trefnu  cyfarfod  cy- 
hoeddus  i  fod  nos  Wener,  yn  nghapel  y  Methodistiaid  i'n  croes- 
awu.  Gan  mai  hwn  oedd  y  cyfarfod  Cymreig  cyntaf  i  ni  gael 
yr  oedd  dyddordeb  mawr  ynddo.  Derbyniwyd  ni  gyda'r  gwres- 
awgrwydd  mwyaf.     Llywyddai  y  Parch.  Wm.  Rowlands, 

D.  D.  Da  oedd  genyf  ei  weled  a'i  gly wed,  yr  oedd  ei  enw  yn 
adnabyddus  iawn  i  mi,  er  nad  oeddwn  wedi  gweled  ei  wyneb. 
Yr  oedd  y  Parchedigion  G.  Grifflths  a  J.  Griffiths,  gweinidog- 
ion  Annibynol  ütica  yno.    J.  D.  Jones,  Capelwr  yn  y  fyddin, 

E.  Jones,  York  Mílls,  Annibynwr,  H.  Humphreys,  Wesley- 
ad,  a  rhai  brodyr  eraill  nas  gallaf  yn  awr  gofio.  Areithiodd 
y  cyfeillion  oll  yn  fywiog,  a  gwnaeth  Mr.  C.  R.  Jones,  y  Go- 
hebydd,  a  minau,  ein  rhan  goreu  gallem.  Y  Gohebydd  oedd 
y  Uon  y  noson  hono  ;  yr  oedd  Mr.  C.  R.  J.  a  minau  yn  caeî 
cyfle  y  Sabboth.  Nid  gwiw  i  mi  ddechreu  enwi  pawb  oV  hen 
gyfeillion  a  gyfarfum  onide  chwydda  yr  attodiad  yn  fwy  na'r 
Ilyfr. 

Meh.  24ain,  nos  Sadwrn,  pregethodd  Mr.  C.  R.  Jones  a 
minau  yn  Deerfìeld,  capel  y  Parch.  W.  D.  Wiiliams.  Daeth 
yno  gynulleidfa  dda  iawn  ar  fyr  rybudd— yno  y  pregethasom 
gyntaf  yn  America— mae  yno  gapel  tlws  iawn,  a  mynwent 
gyfleus  ger  llaw.  Oefais  Mr.  W.  fel  pawb  o'r  brodyr  yn 
hynod  garedig. 

Meh.  25ain,  Sabboth,  yr  oeddym  wedi  meddwl  pregethu  yn 
y  ddau  gapel  Annibynol,  ond  er  cyfleustra  i^r  holl  enwadau 
aethom  i  gapel  y  Methodistiaid,  am  mai  hwn  oedd  yr  ëangaf ; 


FY  YMWELIAD  AG  AMERICA. 


445 


a  rhoddodd  yr  holl  gynulleidfaoedd  eu  haddoliad  ifynu  y  rhan 
fwyaf  o'r  dydd.  Yr  oedd  yno  gynulleidfa  fawr  iawn,  nid  oedd 
genyf  un  dyehymyg  cyn  ei  gweled  y  gallesid  cael  cynifer  o 
Gymry  ynghyd  yn  America.  Yr  oedd  yn  ddiwrnod  gwresog 
iawn,  yn  wir  cefais  lawer  o  ddyddiau  angerddol  o  boeth. 
Pregethais  yno  am  10,  ac  1,  a  'T,  ac  areithiais  ar  Ddirwest  am 
5  i  gynulleidfa  tawr  a  ddaeth  ynghyd.  Rhag  na  chaf  gyfle 
i  ddyweyd  eto,  dywedaf  yn  y  fan  yma  i  mi  gael  fy  moddhau 
yn  fawr  yn  arferion  sohr  pobl  America.  Ni  welais  ddim 
meddwol  ar  y  bwrdd  yn  un  man  lle  y  bum  o'r  diwrnod  y  glan- 
iais  yn  New  York  hyd  y  diwrnod  y  gadewais  New  York. 
Cyfrifaf  hyn  yn  anrhydedd  i'r  wlad. 

Meh.  26ain,  Llun,  aeth  Mr.  C.  R.  J.  a  minau  i  fyny  yn  for- 
eu  iawn  i  Steuben,  rhyw  20  milldir  o  Utica.  Yma  y  gwelais 
y  golygfeydd  tebycaf  i'r  dychymyg  oedd  genyf  am  America. 
Hyfryd  oedd  teithio  y  boreu  hwnw.  Sefydhad  Cymreig  mawr 
sydd  0  ütica  hyd  Remsen,  ac  am  rai  milldiroedd  yn  uwch  i 
fynu,  un  o'r  sefydliadau  hynaf  a  phwysicaf  yn  y  wlad.  Mae 
yno  bobl  o  bob  rhan  o  Gymry,  ond  Gogleddwyr  gan  mwyaf, 
a  Sir  Gaernarfon  lawer  iawn.  Mae  dullwedd  pur  Gymroaidd 
ar  y  wlad,  a  cheir  lluaws  o  bobl  wedi  eu  geni  a^u  magu  yn  y 
wlad  yn  siarad  Cymraeg  mor  groyw,  ag  a  geir  yn  nghanol  sir 
Feirionydd.  Mae  y  drydedd  a'r  bedwaredd  genhedlaeth  yno 
yn  Seisnigeiddio  fel  mai  eolU  tir  a  wna  yr  hen  iaith  o  ran  y 
rhai  a  fegir  yno. 

Cyrhaeddasom  dỳ  Dr.  Everett  tuag  lleg  o'r  gloch,  a  chaw- 
som  ef  a'i  deulu  oll  yn  iaeb,  ac  yn  prysur  barotoi  at  anfon  y 
Genhadwr  ymaith,  gan  ei  bod  yn  nesau  at  ddiwedd  y  mis. 
Yr  oedd  yn  dda  iawn  genyf  weled  y  Dr.  yn  edrych  mor  dda. 
Yr  oedd  mwy  nag  28  mlynedd  er  y  gwelswn  ef  o^r  blaen  pan 
oedd  ar  ymweliad  a  Chymru  ;  ac  er  hyny  yr  oedd  tipyn  o  gyf- 
newidiad  ynddo.  Mae  mor  hynaws  a  thirion  ag  un  dyn  a 
welais  erioed.  Nis  gallaswn  lai  na  meddwl  am  y  Parch.  E. 
Grifiath,  Abertawy,  wrth  ei  weled,  mae  tebygolrwydd  mawr 
rhyngddynt.   Am  2  o'r  gloch  yr  oeddym  1  bregethu  yn  Steu^ 


446 


FY  YMWELÎAD  AG  AMERICA. 


ben,  capel  Dr.  EYerett.  Yr  oedd  yaddiwrnodgwlawogiawn, 
er  hyny  daeth  cynnulleidfa  luosog  yn  nghyd  o  wrandawyr  as- 
tud  a  bywiog.  Wrth  ddrws  y  capel  pan  yn  nesauato  gwelwn 
wr  corfforol  golygus  ;  a  deallais  yn  union  ei  fod  yn  rhyw  un 
gwahanol  fr  cyff'redin.  Dacw  Morris  Roberts  yn  wir  meddai 
fy  nghyfaiIL  Fel  yna  yr  adnabyddir  ef.  Nid  oes  eisiau  Mr. 
na'r  Parch.  arno,  er  ei  fod  yn  bob  un  o'r  ddau,  Morris  Ro- 
berts  dyna  ddigon.  Erbyn  i  ni  ddisgyn  o'r  cerbyd  y  mae  yn 
ysgwyd  îlaw  yn  galonog.  Nid  estyn  rhyw  dri  bys  yn  oer, 
ond  Ilaw  fawr  gynes,  a  gwasgu  yji-áýn.  Yr  oedd  yno  weini- 
dog  neu  ddau  perthynol  Tr  Methodistiaid,  Mr.  Thos.  Bvans, 
Efloyd,  a  rhyw  gyfaill  arall  nas  gallaf  yn  awr  gofio  ei  enw. 
Llonwyd  fì  yn  fawr  weled  yr  hen  frawdThos,  Jones,  Pantyglas, 
(gyût)  yn  dyfod  i  mewn  i  gapel  Steuben,  a  golwg  mor  dda 
arno.  Y  noson  hono  yr  oeddym  yn  pregethu  yn  Remsen,  yn 
nghapel  Mr.  M.  Roberts.  Yr  oedd  yno  dorf  fawr,  yn  gwran- 
do  mor  fywiog  a  thanllyd  a  dim  a  fu  yn  Nghymru  yn  ngwres 
y  diwygiadau.  Treuliasom  y  noson  hono  dan  gronglwyd  y 
Parch.  M.  Roberts,  a  chawsom  bob  croesaw  ganddo  ef  a'i 
hawddgar  ferch. 

Meh.  27ain,  dydd  Mawrth,  yr  oedd  cyfarfod  chwarterol  yn 
dechreu  yn  Bethania,  Marcy,  lle  y  mae  y  Parch.  J.  Grififiths 
yn  gweinidogaethu.  Wrth  fyned  tuag  yno  cymerasom  dipyn 
0  gwmpas  er  mwyn  gweled  y  Trenton  Falls;'  ac  yn  wir  y 
mae  yr  olygfa  yn  wir  swynol.  Nid  oes  dim  o  arucheledd  y 
Niagara  yn  perthyn  iddo,  ond  y  mae  yn  rhoddi  mwy  o  fwyn- 
had.  prydferth  a'r  swynol  sydd  yno  yn  fwy  na'r  mawredd- 
og  a^r  aruchel.  Cyrhaeddasom  Bethania  yn  brydlawn  erbya 
dechreu  y  Gynhadledd  am  2  o'r  gloch.  Yr  oedd  yno  nifer  íu- 
osog  0  weinidogion  a  diaconiaid  wedi  dyfod  o  wahanol  eg- 
Iwysi  swydd  Oneida.  Llywyddwyd  gan  y  Parch.  Morris  Ro- 
berts,  a  chaniatawyd  i^r  Gohebydd,  a  C.  R.  J.  a  minau  gyd- 
eistedd  a  chymeryd  rhan  yn  y  gweithrediadau.  Yr  oedd  fy 
hen  gyíaill  y  Parch.  Thomas  Jenkins,  gweinidog  gydaV  Meth- 
odistiaid  yn  bresenol,  a  da  iawn  oedd  genyf  ei  weled.  Yr 


FŸ  YMWELIAÌ)  ÁG  ÁMÉRÌCA. 


44t 


oedd  wedi  bod  gyda  mi  y  Sadwrn  cyn  hyny  yn  Utica  a  Deer- 
field.    Yr  oeddym  yn  biir  adnabyddiis  o'n  gilydd  flynyddoedd 
yn  ol  pan'oeddwn  ì  yn  Bwlchnewydd,  sir  Gaerfyrddin,  ac 
yntau  yn  byw  yn  Alltygog  gerllaw  Abergwyh.  Cynaliasom 
lawer  cyfarfod  dirwestol  yn  nghyd.    Yr  oedd  yntau  hefyd 
gyda  ni  yn  y  Gynhadledd.    Mae  yr  enwadau  yn  llawer  nês  at 
eu  gilydd  yn  America  nag  yn  Nghymru,  er  fod  rhagfarn  yma 
yn  llawer  llai  nag  y  gwelwyd  ef.    TreuUwyd  y  Gynhadledd 
gan  mwyaf  i  wrando  ar  y  cyfeiUion  DaYÌes  WaterYÌlle,  a  Grif- 
fiths  Utica,  yn  adrodd  hanes  Cynhadledd  Boston,  ac  i  wrando 
ar  y  dyeithriaid  o  Gymru  yn  rhoddi  tipyn  o  hanes  crefydd  yn 
yr  hen  wlad.    Cafwyd  yno  gyfarfod  hyfryd  iawn.  Ymddang- 
osai  yr  holl  frodyr  sanctaidd  i  mi  fel  rhai  a'u  calonau  yn  y 
gwaith.    Pregethais  yno  y  noson  hono  gyda  Mr.  C.  R.  Jones, 
a  boreu  dranoeth  gyda  Mr.  Morris  Eoberts.    Efe  oedd  yr 
unig  un  0  weinidogion  Cymreig  America  y  cefais  y  fraint  o'i 
wrando.    Eithaf  specimen  o  hen  bregethwyr  Cymru  40  mlyn- 
edd  yn  ol.    Nid  oes  dim  o  stifness  llawer  o  bregethwyr  y 
dyddiau  hyn  yn  agos  ato.    Yn  wir  beth  sydd  yn  fwy  poenus 
na  gweled  dyn  yn  y  pwlpud  fel  wedi  ei  bobi  mewn  starch. 
Aethum  o  Bethania  erbyn  2  o^r  gloch  i  Rome,  gyda'r  Parch. 
D.  Pritchard,  gweinidog  y  lle,  a  rhyw  gyfaill  arall,  ac  er  fod 
genym  daith  fawr  cyrhaeddasom  mewn  pryd.    Daeth  cynnull- 
eidfa  Ihosog  ynghyd  ar  yr  awr  hono  o'r  dydd— yr  oedd  yno 
amryw  wedi  dyfod  o  Utica  20  milldir  o  fifordd— yr  oedd  y 
Parch.  T.  EYans,  Floyd,  yno  a  welswn  ddydd  Llun  yn  Steu- 
ben,  a'r  Parch.  T.  WilUams,  gweinidog  parchus  iawn  gyda'r 
Methodistiaid  yn  Rome.    Mor  ddymunol  oedd  gweled  llwyth- 
au  Israel  yn  nesau  at  eu  gilydd.    Wedi  pregethu  yno  cych- 
wynais  rhyngof  a 

NIAGARA  FALLS, 

ar  fy  ffordd  i'r  Gorllewin.  Cyrhaeddais  y  Suspension  Bridge 
ganol  nos,  nos  Percher.  Yr  oeddwn  yn  clywed  trwst  y 
rhaiadr  o  bell  yn  nistuwrwydd  y  nos.     Gorphwysais  yn  y 


4*8  FY  YMWELIAD  AG  áMEEÎCA. 

Mont  Eagle  Hotel  am  enyd  i  aros  i^r  haul  godî.    Croesaîs  y 
bont  pan  oedd  yn  dechreu  goleuo  tua  haner  awr  wedi  tri 
clywn  swn  disgyniad  y  rhaiadr  yn  dyfod  gryfaeh  gryfach,  a 
dyna  yr  esboniad  goreu  a  gefais  erioed  ar  y  fath  eiriau  a 
"  thwrf  dyfroedd  lawer,"  "  swn  llawer  o  ddyfroedd.'^    Pel  yr 
oeddwn  yn  nesau  yn  mlaen  gwelwn  darth  yn  dyrchafu  i  fynu 
oddiwrth  ddisgyniad  y  dwfr.    Mae  yr  olygfa  yn  dyfod  fwy 
fwy  i^r  golwg,  ae  o'r  diwedd  dyma  fì  wyneb  yn  wyneb  a'r  ol- 
ygfa  fwyaf  mawreddog  mewn  natur.    Yr  oedd  y  tarth  tenau 
a  esgynai  yn  fifurfio  math  o  orchudd  dros  wyneb  y  rhaiadr, 
onide  yn  wir  prin  y  gallaswn  ddal  gogoniant  yr  olygfa.  Sef- 
ais  yn  synedig  ac  edrychais  ar  "  y  weledigaeth  fawr  hon." 
Disgynais  i  lawr  y  grisiau  i  edrych  i  fynu  arni— amgylchais  Vy 
ochr  arall  er  mwyn  ei  gweled  o  bob  cyfeiriad — ceisiais  ffurfìo 
ryw  debygolrwydd  iddi  yn  fy  meddwl  er  mwyn  gallu  rhoddi 
darluniad  o  honi ;  ond  methais.    Mae  yn  glir  yn  fy  meddwl, 
ond  nis  gallaf  ei  darlunio.    Mae  yn  un  o'r  pethau  hyny  ag  y 
mae  yn  rhaid  eu  gweled  i  ffurfìo  dirnadaeth  am  danynt.  Ni 
theimlais  erioed  yn  haws  addoli  na^r  boreu  hwnw.    Daeth  pob 
ymadrodd  mawreddog  a  wyddwn  am  -Dduw  yn  llif  i'm  cof* 
Hwyliais  i  ddychwelyd,  ond  nid  oeddwn  yn  teimlo  y  gallaswn 
droi  cefn  ar  y  fath  olygfa,  am  hyny  cerddais  am  Ilygaid  yn  ol 
nes  y  collais  yr  olwg  arni  yn  y  tarth  a'i  gorchuddiai.    Bu  yr 
olygfa  0  flaen  fy  Ilygaid  am  ddyddiau — byddwn  yn  ei  gweled 
trwy  fy  nghwsg  yn  y  nos— ac  o  addoli  rhywbeth  heblaw  y 
gwir  a'r  bywiol  Dduw  y  Niagara  oedd  y  peth  y  buasai  yn 
brofedigaeth  i  mi  syrthio  ger  ei  fron  a^i  addoli.    Ond  beth 
yw  y  Niagara  serch  hyny,  at  yr  Anfeidrol  ei  hunan  sydd  yn 
"  casglu  dyfroedd  y  mòr  yn  bentwr'^— yn  eu  "  cynwys  yn 
ngheudod  eu  law     ae  nad  y w  yr  holl  ddyfroedd  a  grewyd 
erioed  ger  ei  fron  ef  ond  megis    defnyn  o  gelwrn  !      "  Yr 
Arglwydd  dy  Dduw  a  addoli,  ac  efe  yn  unig  a  wasanaethi.'^ 
Byddai  cynyg  disgrifio  yr  olygfa  yn  sicr  o  droi  allan  yn  feth- 
iant.    Yr  oedd  yr  hybarch  T.  Richard,  Abergwaun,  yn  holi 
ysgol  unwaith,  oedd  yn  meddwl  cryn  lawer  o  honi  ei  hun,  a 


FY  YMWELIAD  AG  AMERICA. 


449 


gofynodd,  "  Pa  fath  gyrff  a  gaiff  y  saint  yn  yr  adgyfodiad  ?  " 
"  Cyrff  nefol "  meddai  un  yno  yn  fostfawr  iawn.  Ysgydwai 
Mr.  Eiehard  ei  beii.      Cyrff  Ysbrydol,"  meddai  rhyw  un 
arall,  gan  dybied  ei  fod  wedi  cael  allan  y  dirgelwch.    "  Nid 
wyf  damaid  callach    meddai  yr  holwr.      Cyrff  fel  corff  lesu 
Grist,"  meddai  rhyw  drydydd  gan  dybied  ei  fod  wedi  taro  yr 
hoel  ar  ei  phen.      Wel  meddai  Mr.  R.  yn  bur  ddigynwrf, 
ni  gadawn  hi  yn  y  fan  yna,  ac  awn  ymlaen."    Ar  y  diwedd 
dyma  flaenoriaid  yr  ysgol  fel  haid  o  wenyn  ato  i  dỳ  y  capel, 
gan  gwyno  os  nad  oeddynt  hwy  yn  ateb  yn  iawn  y  dylasai  efe 
eu  cynorthwyo.    "  Dyn  a'ch  helpo  druain,"  ebe  Mr.  R.  "  nid 
wyf  yn  rhyfeddu  dim  i  chw^i  fethu  ateb  ;  y  peth  wyf  yn  ei  ry- 
feddu  ydyw  i  chwi  fod  yn  ddigon  ffol  i  gynyg."    Felly  finau 
nid  wyf  yn  ddigon  galluog  i  ddisgrifìo  rhaiadr  y  Niagara,  ond 
yr  wyf  yn  ddigon  call  i  beidio  cynyg.    Yn  unig  gall  y  darllen- 
ydd  ffarfio  rhy w  ddirnadaeth  am  aruthredd  yr  olygfa  pan  ddy- 
wedir,  fod  y  dyfroedd  y  mae  y  Niagara  yn  ollyngfa  iddynt  yn 
cyfrio  150,000  o  fiUdiroedd  ysgwar— fod  yno  sheet  fawr  an- 
ferth  0  ddwfr  ganoedd  o  latheni  o  led,  ac  yn  rhyw  ugain 
troedfedd  o  drwch,  yn  disgyn  i  ddyfnder  ofnadwy,  gan  ar- 
llwys  90,000,000  0  duneUi  o  ddwfr  bob  awr  trwy  yr  oesau. 
Mewn  gorucheledd  ac  ofnadwyaeth  ni  wélais  ddim  erioed  iV 
gystadlu  a'r  Niagara.     Gwelais  raiadrau  mawrion  Cymru 
agos  i  gyd,  ond  nid  ydynt  yn  ymyl  hwn  ond  pistilloedd  mein- 
ion.    Daeth  darluniad  grymus  y  prif  íardd  Dewi  Wyn  i'm 
cof  ar  y  llanerch, 

Uchel  gadr,  rhaiadr,  dwr  ewyii— hydrwyllt 
Edrych  arno  yn  disgyn  ; 

Crochwaedd  y  rhedlif  crychwyn 

Synu,  pensyfrdanu,  dyn.'^ 

Ond  teimlwn  ar  y  pryd  ei  fod  yn  eiddil  a  dinerth  yn  ymyl 
y  rhaiadr  ei  hun.  lawn  y  dywedodd  rhywun  fod  un  Niagara 
yn  ddigon  i  Gyfandir  America,  os  nad  yw  yn  ddigon  i'r  hollfyd. 
Wedi  treuUo  rhai  oriau  i  syllu  ar  fawreddigrwydd  yr  olygfa  ; 
ac  edrych  ar  gampwaith  celfyddyd  yn  y  bont  grogedig  dros 


450 


FY  YMWELIAD  AG  AMERICA. 


jr  afoo,  cychwjnais  borea  djcld  lau  Aíeli.  30,  trwj  CaDada  î 
Detroit,  rjw  233  o  fìlldiroedd.    Gwlad  goediog  iawn  jdjw 
Canada,  jn  fwj  fellj  nag  un  rhan  a  welais  i  jn  Anierica.    C jr- 
haeddais  Detroit  tua  6  o'r  gloch  nos  lau,  jna  cjmerais  sleep- 
ing  car  ì  Chicago  ;  ac  ar  ol  rhjw  fath  o  orphwjso  jr  oeddwn 
jno  boreu  Gweiieî*,  ac  heb  jmdroi  dim  i  edrjch  o'm  cjlch  jr 
oedd  jn  rhaid  brjsio  i^r  station  arall  er  cael  j  cars  i'fjned  i 
Eacine,  lle  j  cjrhaeddais  rhwog  12  ac  1  ddjdd  Gwenc/Meh. 
31,  wedi  teithio  heb  fawr  gorphwjsdra  er  5  or  gloch  pi  jd- 
nhawn  djdd  Mercher.    Yn  station  Racine  pwj  oedd  jn  fj 
nghjfarfodond  jParch.C.  D.  Jones,  a  dau  neu  dri  o  gjfeilhon 
eraill,  oll  jn  llaw^en  jn  fj  nerbjn  ;  ac  ebe  Mr.  Jones    Yr  jdjm 
we-ii  eich  cjhoeddi  i  bregethu  jn  ein  capel  ni  am  2  o'r  gloch,  ac 
jn  Dghapel  j  Methodistiaid  heno.'^   Druan  o  honwjf,  ar  el  teíth- 
io  tuag  800  0  fiìldiroedd  bron  jn  ddibaid  ;  a  phan  j  djlaswn 
gael  mjned  am  deirawr  i^r  gwelj  i  orphwjso,  jr  oedd  jn  rhaid 
mjned  i'r  capel  i  bregethu.    Oiid  trwj  drugaredd  ni  bu  preg- 
etha  erioed  jn  faich  arnaf,  ac  nid  oedd  j  diwrnod  hwnw,  er 
poethed  jr  hin.    Cefais  gjnulleidfaoedd  rhagorol,  jn  enwedig 
jr  hwjr.    Da  oedd  genjf  weled  fj  hen  gjfaill  Mr.  Joip,  jn 
edrjch  mor  dda  ;  ac  jn  teimlo  mor  fjwiog.    Nid  oedd  y 
Parch.  W.  Hughes,  gweinidog  j  Methodistiaid,  gartref ;  ac 
fellj  ni  chefais  gjfle  i'w  weled.    Yr  oedd  y  prjd  hwnw  jn 
djoddef  oddiwrth  ddolur  poenus  ;  da  oedd  genyf  wedi  byny 
glyv/ed  ei  fod  yn  gwella.    Yr  oeddwn  yn  lletya  gyda  Mr. 
Williams,  masnachwr  yn  y  Ue,  a  bu  ef  a^i  deulu  i  mi  yn  gar- 
edig  iawn— Cyfarfyddaistyma  yn  ddamweiuiol  a^r  Parch.  Mr. 
Jones,  hen  weinidog  penwyn,  genedigol  o  Eendl,  Sir  Fynwy. 
Bu  yn  weinidog  yn  Paddy's  Run,  ond  y  mae  yn  awr  er's  blyn- 
jddau  yn  llafurio  yn  mysg  yr  Americaniaid  yn  yr  iaith  Seisnig. 
Siomwyd  fi  yn  fawr  wedi  dyfod  i  Racine,  panddeallais  nasgaU- 
aswn  ddilyn  íy  nghynllun  ddechreu  yr  wythnos  ganlynol  i  fyned 
í  Arena  a  Dodgeville.   0  nd  yr  oedd  yn  anmhosibl,  gan  hyny  nid 
oedd  dim  ond  rhoddi  i  fynu  ;  ond  aeth  Mr.  G,     Jones  jn  gar- 
edig  iawn  jn  fy  Ile.   Diolch  yn  fawr  iddo  ai^  e?  harẃwydd. 


FY  YMWELIAD  AG  AMERICA. 


451 


Dydd  Sadwrn  Gorph.  1,  aethum  trwy  Milwaukee,  ac  ymlaen 
i  Cambria  Wis.    Yn  yr  orsaf  pwy  oedd  yn  fy  ngbyfarfod  ond 
y  Pareh.  Griffith  Jones  ;  a  hen  gyfaiU  i  mi,  fii  am  flynyddau 
yn  Birkenhead,  Mr.  G.  Jones.    Da  oedd  genyf  ei  weled  ef  ai 
deulu  mor  hapus  yr  olwg  arnynt.    Aethum  y  noson  hono  idỳ 
Mr.  Jones,  y  gweinidog,  a  phwy  oedd  yno  yn  ein  dis^wyl  ond 
y  Parch.  Rees  Evans,  Gweinidog  i'r  Methodistiaid,  a  Mr.  Owen 
Edwards,  fu  am  flynyddau  yn  aelod  gweithgar  ac  yn  ddiacon 
gofalus  yn  Eglwys  Salem,  Liyerpool,  dan  ofal  yr  enwog  William 
Rees.    Yr  oedd  yn  dda  iawn  genyf  weled  fy  hen  gyfaill  a'i 
briod  a'i  blant  ;  a  chael  treuUo  y  nos  dranoeth  dan  eu  crong- 
Iwyd.    Nid  oeddwn  wedi  gweled  Mr.  Evans  o'r  blaen,  ond 
cefais  hyfrydwch  mawr  yn  ei  gymdeithas.    Daeth  yr  hollgyn- 
uUeidfaoedd  o  bob  enwad  trwy  y  wlad  o  gylch  at  eu  gilydd  y 
Sabboth  î  Gapel  y  Methodistiaid.   Pregethais  yno  dair  gwaith ; 
ac  ar  ol  yr  odfa  y  prydnhawn  traddodais  araeth  ar  agwedd 
crefydd yn  IS'ghymru.  Cefais  y  cyfeillion  caredig  y ma yn  nodedig 
0  siriol.    Ni  welais  fwy  o  garedigrwydd  ya  un  man  lle  y  bum. 
Ac  yma  y  cefais  ryw  syniad  am  eangder  anferthol  y  wlad,  a^r 
adnoddau  cyfoethog  sydd  ynddi  yn  rhoddi  cyfle  i  bob  dyn  di- 
wyd  a  gonest  i  wneyd  bywoHaeth.    Nid  oes  ond  dychymyg 
anmherfifaith  am  feint  y  wlad  gan  neb  ond  a  fu  ynddi.  Yr 
ydym  ni  wedi  arfer  dyweyd  Prydain  Fawr  ;  ac  ar  lawer  ystyr 
felly  y  mae— mawr  mewn  cyfoeth — mawr  mewn  awdurdod — 
mawr  mewn  moes  a  gwareiddiad — mawr  yn  ei  dylanwad  a^i 
safìad  yn  mysg  gwledydd  y  byd  ;  ond  yn  ddaearyddol  nid  y w 
ond  bechan  yn  mysg  gwledydd  y  ddaear,  ysmotyn  ydy w  ar  fap 
y  byd  a  guddir  bron  a  phen  bys.    America  am  eangder.  Mae 
yno  lawer  talaeth  sydd  yn  fwy  na  holl  ynys  Prydain  ;  ac 
ambell  lyn  m_awr  y  gellid  cladda  Cymra  ynddo  yn  llwyr  o'r 
golwg  ;  a  dyffrynoedd  eang  y  gallai  yr  holl  genedl  ymfudo 
iddynt,  ac  ni  byddent  yn  y  diwedd  yn  ymddangos  yn  fawr 
llawnach.    Wrth  weled  y  prairies  mawrion  yn  Wiscocsin  yn 
ymledu  o  flaen  fy  llygaid  am  ddegau  o  fìlidiroedd,  yr  oeddwn 
yn  caeî  synied  eangach  am  faint  y  wiad  na  dim  a  gefais  cyn 


452 


FY  YMWELIAD  AG  AMERICA. 


hyny.  Ac  yr  oeddwn  yn  gweled  yno  fanteision  digyffelyb  i 
ddynion  diwyd,  gonest,  ac  ymroddedig  i  gael  bywoliaeth  hnp- 
us  ;  ac  nid  oedd  yr  anghyfleusterau  yn  ymddaogos  i  mi  yn 
werth  son  am  danynt.  Daeth  Ymfudwr^'  y  Bardd  i'm  cof 
pan  yn  teithio  y  parthau  hyuy  ;  ac  yr  wyf  yn  ei  osod  i  lawr 
yma  ;  bydd  yn  dda  gan  lawer  ei  weled ; 

' '  0  Gymry  dy  adael  sydd  raid  am  y  dou, 
Anhawdd  i  amaethwr       ;vTiot  yn  llon  ; 

Y  rhenti  sydd  di'jTnion,  y  degwm  yn  dost, 

Y  farchnad  -yn  isel,  a  ch}Tnaint  o  gost  : 

I  gynal  bj-^-oliaeth  tiwj  bob  math  o  di'eth, 

0  î  G}inrn  dy  adael  sydd  raid  medd  pob  peth. 

Hyn  ydw"r  gwirionedd — mae  CjTûrn'n  rhy  lawn  ; 
Ac  jicL  mro'r  Amerig  mae  Ue  Uawer  iawn  ; 
]S[id  Ue  i  segurdod  ac  afrad  mae'n  wir, 
Ond  lle  i  dájn  diwyd  a  allo  drin  tir  ; 
Os  bydd  ar  y  c^mtaf  yn  dir  diTrg  ei  hm, 
Dywedir  er  cysur,  Fy  nhìr  Ify  liun. 

Mae  anghyflensteraii  fe  nodir  i  mi, 
Tu  draw  i'r  Atlantic  na  cheir  gyda  ni, 
Gordanbaid  \y  hanlAven — a  rhynllyd  y  lloer, 
•Yr  haf  jtl  angerddol  a'r  gaua'n  wir  oer^; 
Ac  os  na  raid  gostwng  i  stiward  (tasg  drom) 
l^n  ngwlad  di'aw  y  rhyddid,  ceìr  giL'eisìon  ynffroni. 

Ehaid  hj^Y  yno  meddir  meAvn  bwthyn  o  goed, 
A  gyru  jDedrolfen'r  hjä  ffyrdd  gwaetha  'rioed, 
A  Uawer  o  bethau  ychwaneg  nid  gwell, 
Sy'n  aros  am  danaf  fi  yn  y  tir  pell  ; 
Wel,  bydded  hyn  felly — fy  ateb  i  yw, 
Yn  wr  annib}mol — er  h}Tìy  caf  f}n^\ 

Am  fyd  gwych  fy  hunan  nid  oes  jnof  chwant, 
Ond  ceisio  yi*  ydwyf  ddaioni  fy  mhlant  ; 
Twrj  genad  y  nefoedd  rho'f  dii'  i  bob  un, 
Yr  hyn  yn  ngwlad  C^'mni  ni  chaf  i'm  íy  huu. 
Ac  ni  chant  demtasiwn  i  ildio  un  pv.\Tnl. 

1  feistri  heb  fod  o'r  im  grefydd  a  hwj^ií. 


FY  YMWELIAD  AG  A^IERICA. 


453 


Er  mjTied  dros  íbroedd,  a  thiroedd  tra  maith, 
Caf  -^Tando  Efengyl  bnr  yn  fy  hen  iaith  ; 
Caf  fod  gyda  Chymry  fy  nghenedl  fy  hnn, 
Yn  myd  y  Gorllewin  yn  un  a  chytnn-; 
Caf  orsedd  gras  yno  i  ddywedyd,  Ein  Tad, 
Caf  Dduw  yn  Wisconsin  fel  yn  yr  Hen  Wlad. 

Ond  sut  y  dywedaf,  fíarwel  i'm  Hen  Wlad, 
Ffarwel  i  le  beddrod  fy  mam  a  fy  nhad  ; 
Ffarw^el  i'r  addoldai  lle  ce's  fynych  wledd, 
Ffarwel  i'r  pregethwyr,  cenhadon  yr  hedd  ; 
Ffarwel  i'm  cyfeillion  fa  ffyddlon  i  mi ; 
Pa  fodd  y  dy^^edaf,  ffarwel  wthych  chwi  ? 

Y  wlad  lle  fy  msLgwjà — ^hen  Gymru  yw'r  fan, 
A'r  lle  fy  ailanwyd  os  ce's  y  fath  ran, 
Fy  nychryn  gan  Sinai,  yn  Nghymru  bu  hyn, 
Ac  yno  Uon  glj^ais  am  Galfaria  fryn  ; 
0  Gymru !  dy  adael  rhaid  ydyw  i  mi ; 
On  1  meddaf  o  galon — tangnefedd  i  ti. " 

Gwelais  amryw  frodyr  yn  y  weinìdogaeth  yn  Cambria.  Y 
Parch  Humpbrey  Parry — gwr  genedigol  o  sir  Feirionydd,  a 
ddigwyddai  fod  yno,  ae  a  fu  yn  gynorthwyol  i  mi  yn  ngwasan- 
aeth  y  Sabboth.  Dydd  Llun  daeth  y  Parcb.  Grifûth  Jones 
Pm  hebrwngeilwaith  gyda^i  garedigrwydd  arferol,  a'r  caredig- 
rwydd  sydd  mor  hynodol  Pr  holl  deulu  yn  America  gystal  ag 
yn  yr  hen  wlad.  Galwasom  wrth  basio  yn  y  Snowdon  i  weled 
y  Parch.  W.  Jones.  Yr  oedd  llawer  blwyddyn  er  y  gwelswn 
ef  o'r  blaen,  ond  yr  oedd  yn  dda  iawn  genyf  ei  weled  yn  edrych 
mor  dda. 

Nos  Lun,  Gorph.  3  yr  oeddwn  yn  Delafìeld  gyda  y  Parch. 
Robert  Eyans  ;  a  boréu  Mawrth,  am  9,  yn  Jerusalem,  capely 
Methodistiaid.  Cefais  gynulieidfaoedd  lluosog  yn  y  ddau  le. 
Y  Parch.  Mr.  Jenkins,  gweinidog  y  Methodistiaid,  a  hoffais  yn 
fawr  ;  ac  o  ran  hyny  yr  oedd  yr  holl  frodyr  yn  nodedig  o 
serchog.  Daeth  y  Parch.  R.  Evans,  ac  amryw  o'r  cyfeiUion 
gyda  mi  i  Milwaukee  erbyn  yr  hwyr.  Yr  oedd  y  dydd  hwnw 
yn  ddydd  nodedig— Y  fourth  ofJulyP    Dydd  gwyl  Anni- 


454 


FY  YMWELIAD  AG  AMERICA. 


bjniaeth  America,  Cedwid  ef  eleni  gjda  mwj  o  orfoledd  nac 
arferol.  Pregethais  jn  Milwaukee  nos  Fawrth  i  gjnuUeidfa 
luosog  a  ddaeth  jn  nghjd  er  holl  gjffroad  j  djdd.  Gwelais 
jma  lawero^m  hen  gjdnabod  ;  a  llettjais  gjdag  un  cjfaill 
caredigfu  am  fljnjddau  jn  Liyerpool,  ac  jn  addolwr  rheolaidd 
jn  j  Tabernacle. 

Djdd  Mercher  Gorph.  5,  aethum  i  Chicago.  Yr  oeddwn 
jma  jn  gjnar  jn  j  djdd,  gelwais  gjda^r  Parch.  Moses  Wil- 
liams  ;  ac  erbjn  fj  mod  jn  j  tŷ,  djma  j  Parch.  D.  Williams, 
(Llanidloes  gjnt)  i  mewn.  Yr  oedd  wedi  mjned  i'r  station 
i^m  cjfarfod,  ond  jn  anffodus  collasom  ar  ein  giljdd.  Daeth 
Mr.  Wilhams  gjda  mi  i  weled  j  dref.  Prif  ddinas  j  Gor- 
llewin  ;  a^r  lan  lljn  Michigan.  Mae  jn  sjndod  fod  j  fath 
garnedd  o  dai  wedi  eu  codi  mewn  cjn  lleied  o  fljnjddoedd. 
]^id  oes  jma  ond  un  capel  Cjmreig,  a  hwnw  jn  perthjn  i'r 
Methodistiaid,  er  fod  pob  enwad  jn  cjdaddoU  jno.  Y  mae  j 
Parch.  D.  Wilüams  wedi  sefjdlu  jma  jn  awr  ;  ac  j  mae  golwg 
lewjrchus  iawn  ar  jr  achos  dan  ei  ofal.  Y  noson  hono  am 
10  o'r  gloch  jr  oeddwn  jn  cjchwjn  i  fjned  gjda^r  train  ar  hjd 
j  nos  i  Deîphos  jn  Ohio  ;  ac  erbjn  cjrbaedd  Delphos  tuag  8 
o'r  gloch  boreu  djdd  lau,  a  disgwjl  jchjdig  jn  j  station 
djma  j  Parch.  J.  Morgan  Thomas  i'm  cjfarfod.  Prin  jr 
oeddjm  jn  adnabod  ein  giljdd.  Mae  15  mljnedd  jn  gwnejd 
cjfnewidiad  mawr  ar  ddjnion  ;  ond  gjda'r  gair  cjntaf  a  ddj- 
w^edodd  adnabjddais  ef  jn  union.  Yr  oedd  ganddo  gerbjd 
jn  barod  i  fjned  a  mi  i  dj  j  Parch.  James  Davies  erbjn  cin- 
iaw — ^nid  oedd  Mr.  Davies  gartref,  ond  cawsom  jno  bob 
croesaw  a  ellid  ddjmuno  gan  Mrs.  Davies.  Pregethais  jn 
Leatherwood  am  2  i  gjnulleidfa  dda  iawn.  Aethom  gjda 
thetilu  caredig  i  gael  Te,  neu  swper  fel  j  galwent  hwj  ef.  Yr 
oedd  j  teulu  hwn  wedi  djfod  r'r  lle  pan  oedd  coedwigoedd  jn 
gorchuddio  j  cwbl ;  ond  jr  oedd  ganddjnt  erbjn  hjn  un  o'r 
fferm jdd  goreu  jn  jr  holl  wlad  :  a  phalas  ardderchog  i  fjw 
jnddo,  jn  lle  jr  hen  log  house  gjnt.  Yr  oedd  jno  grjn  nifer 
jn  nghjd,  a  boddîonwjd  fi  jn  anghjffredin  gan  grefjddolder 


FY  YMWELÎAD  AG  AMERICA. 


455 


dirodres  eu  hymddiddanion.  Pobl  o  Sir  Drefaldwyn  sydd 
yn  y  sefydliad  hwn  gan  mwyaf  ;  o  Lanbrynmair  a  Penarth. 
Yr  oedd  yno  un  hen  chwaer  yn  y  cwmni  yn  cofio  y  Parch.  J. 
Breese,  Caerfyrddin,  yn  dechreu  pregethu  yn  ei  smock  froch. 
Pwy  a  feddyliasai  y  daethai  y  llencyn  gwridcoch  yna  oedd  yn 
pregethu  yn  ei  smoch  froch  wedi  hyny  yn  un  o  brif  bregeth- 
wyr  Cymanfaoedd  ei  enwad  yn  ei  wlad  I  "  na  ddiystyred  neb 
dy  ieuenctyd  di."  Y  noson  hono  yr  oeddwn  yn  Gomer  ;  ac 
er  mwyn  boddio  pawb  yr  oedd  yn  rhaid  i  mi  bregethu,  ac  ar- 
eithio  wedi  hyny  a'r  sefyllfa  crefydd  yn  Nghymru.  Yr  oedd 
yno  dorf  fawr,  ar  gwres  yn  angerddol — canent  yn  swy  nol.  Mae 
Mr.  Thomas  yn  sicr  o  roddi  bywyd  yn  y  canu  lle  bynag  y 
byddo  ;  ond  deallaf  fod  yma  ganu  da  bob  amser.  Gwelais 
Mr.  Josiah  Jones,  Braichodnant,  a  Mr.  Williams  Pentremawr, 
ac  amryw  eraill  a  welais  yn  Llanbrynmair  gynt.  Yr  oedd 
golwg  iachus  a  bywiog  ar  yr  achos  yn  y  ddau  le  ymamor  bell- 
ed  ag  y  gallai  dyn  ar  ei  daith  farnu.  Ar  ol  yr  odfa  aeth  Mr. 
Thomas,  a  Dr.  Jones,  a  Mr.  J.  K.  Jones,  a  minau  i  Tawelan. 
Yr  oeddwn  wedi  gweled  yr  hen  batriarch  gwreiddiol,  Wm. 
Jones,  yn  Leatherwood  a  Gomer  ;  ond  yr  oedd  ef  a  Mrs.  Jones 
ar  ferch  wedi  brysio  adref  o^a  blaen.  Mae  yn  noswaith  braf 
Iloer  gán  Ileuad.  Wrth  basio  y  fynwent  yn  ymyl  Tawelan  yn 
agos  i  haner  nos,  troais  i  mewn  i  weîed  bedd  y  Parch.  J.  Parry, 
o'r  Wern  (gynt).  Yr  oedd  rhyw  deimladau  rhytedd  yn  fy 
meddianu  wrth  ddarllen  yr  argrafí  ar  y  golofn.  Bychan  fuas- 
id  yn  feddwl  i  wr  cadarn,  nerthoP'  fel  efe  syrthio  Pr  bedd 
mor  ddisymwth.  Pa  fodd  y  mae  y  doeth  yn  marw  ?  fel  yr 
annoeth."  Ymadewais  gyda  dymuno  heddwch  iV  Iwch.  Yr 
oedd  yn  ganol  nos  erbyn  ein  bod  yn  y  tŷ  ;  ond  y  mae  yma 
groesaw  ar  bob  awr.  Nis  gall  pregethwr  byth  fyned  i  dŷ, 
nac  at  deulu  y  teimla  yn  ddedwyddach,  nac  yn  nhŷ,  a  chyda 
theulu  Tawelan.  Wedi  gorphwys  ychydig  oriau,  daeth  Mr. 
Thomas,  Dr.  Jones,  a  Mr.  J.  R.  Jones  i'm  danfon  ryw  8  mill- 
dir  Tr  station  erbyn  ychydig  wedi  5  boreu  Gwener,  i  fyned  i 
Cincinnatl.  Yr  oeddwn  yn  Cincinnati  yn  fuan  wedi  canol  dydd. 


456 


FY  YMWELIAD  AG  AMERIOA. 


Saif  y  ddinas  ar  laii  yr  Ohio,  mewn  llanerch  swynol  ryfedd#l, 
ac  y  mae  cynllaniad  a  gweithiad  y  ddinas  yn  ardderchog. 
Daethum  yn  faan  o  hjd  i  Mi\  James  a  Mr.  John  Griffith, 
meibion  y  diweddar  hybarch  S.  Griffiths,  Horeb.  Lletyais 
gydag  un  o  honynt,  ac  nid  oes  terfyn  ar  eu  caredigrwydd  di- 
rodres.    Nid  oedd  y  Parch.  T.  Edwards  gartref  ;  ac  yr  oedd 
yn  ofidus  genyf  orfod  gadael  America,  heb  gael  cyfle  ì'w  weled. 
Bu  y  Parch.  H.  Powell,  gweinidog  y  Methodistiaid,  gyda  mi 
y  rhan  fwyaf  o'r  amser  y  bum  yno~cydymaith  dedwydd  dros 
beu.    Yr  oeddwn  wedi  ei  gyfarfod  ef  mewn  Cymanfa  Ddir- 
westol  yn  Sir  Fynwy,  pan  y  bu  ar  ymweliad  a'r  hen  wlad. 
Boreu  Sadwrn,  yn  bur  foreu  daeth  y  Parch.  B.  W.  Chidlaw 
i'm  gweled.    Yr  oedd  yn  dda  iawn  genyf  ei  gyfarfod,  yr  oedd- 
wn  wedi  clywed  llawer  o  son  am  dano  ar  ol  ei  ymweliad  a 
Chymru  yn  1839—1840,  ond  heb  gael  cyfle  erioed  i'w  weled. 
Dyn  drwyddo  ydyw  Chidlaw — a  thorough  go  ahead  man— 
caredig  a  chynes  ei  galon.    Nid  oes  yr  un  dyn  yn  America  ag 
y  mae  yn  well  gan  bawb  o  bob  cenedl  ei  weled.    Daeth  i^m 
hebrwng  fr  station,  ac  y  mae  yn  taflu  y  Fort-manteau  trwm 
oedd  genyf  ar  ei  ysgwydd,  ac  yn  ei  gario  trwy  yr  heol  mor 
ddiseremoni  a  phe  buasai  yn  Porter  ar  y  rheilffordd.  -  Aethum 
trwy  Columbus,  ac  i  Newark  ;  a  phwy  oedd  y  cyntaf  a  welwn 
ar  station  Newark,  wedi  dyfod  im  cyfarfod  ond  fy  anwyl  gyf- 
aiU  Mr.  C.  R.  Jones  ;  ac  wrth  ei  sawdl  dyma  fy  hen  gyfaill 
serchog  y  Parch.  D.  Price  yn  edrych  mor  siriol  ag  erioed,  a'i 
galon  gynes  iV  gweled  o  draw  yn  perlio  yn  ei  Iyí>:aid  bywiog, 
ac  yn  estyn  ei  law  gydag  anwyldeb  hen  gyfeillgarwch,  a 
thipyn  0  orchest  i  ni  ein  dau  oedd  atal  ein  dagrau  gan  y  Ilaw- 
enydd  a  deimlem  yn  y  cyfarfyddiad.    Ychydig  feddyliais  pan 
yn  ffarwelio  aV  fwrdd  y  Circassian,  íwj  nag  8  mlynedd  yn  ol, 
mai  ar  station  Newark  y  cyfarfyddem  nesaf    Aethom  gydag 
ef  adref  a  Iletyasom  yn  ei  dŷ  nos  Sadwrn  a  nos  Sabboth  ;  a 
phregethasom  yn  ei  Gapeli  yn  Granville  a  Newark  y  Sabboth 
— Nage,  nid  yn  ei  gapel  ef  ychwaith  yn  Newark  2  a  6,  ond  yn 
Nghapel  y  Presbyteriaid,  yr  hwn  yn  garedig  a  fenthyciwyd 


FY  YMWELIAD  AG  AMERICA. 


45Î 


am  fod  Mr.  Price     bobl,  jn  codi  capel  newyddhardd,  abod 
y  lle  yr  yragyiiullaut  yu  awr,  i  aros  ei  gael  yu  barod,  yn  llawer 
rhy  fychau  i  gyuwys  y  gyuulleidfa  fawr  a  ddaeth  yn  nghyd  ar 
y  pryd.    Mae  capel  prydferth  dros  ben  hefyd  yn  Grauville  ;  a 
golwg  lewyrchus  ar  yr  achos  yn  y  ddau  le.    Daeth  Mr,  Price 
gyda  ni  nos  Lun  i  Columbus.    Dydd  Mawrth  erbyu  2  i  Troed- 
rhiwdalar.     Yr  oedd  y  Parch.  James  Dayies  (Llanfair, 
gynt),  a^r  Parch.  J.  H.  Joues  Delaware,  a'r  Parch.  Rees 
Powell,  gweiuidog  y  lle,  yno  hefyd.    Llon  oedd  genyf  weled 
Mr.  Davies  yu  edrych  cystal.    Nid  yw  blynyddoedd  wedi 
effeithio  fawr  aruo.    Dyma  y  tro  cyntaf  i  mi  weled  Mr. 
Powell.    Yr  wyf  yn  adwaen  ei  dad  a'i  deulu  yu  bur  dda  ; 
a'i  enw  yntau  yu  hollol  gyfarwydd  genyf.    Un  o  gyfoediouDr. 
Rees,  Abertawe,  aStephens,  Brycbgoed,  a'r  diweddar  WiUiams 
Llaudilo,  yw  efe.    Dechreuasaut  bregethu  agos  yr  un  pryd. 
Dyeithr  hollol  oedd  Mr.  Jones  i  mi,  ond  cefais  ef  y,u  garedig 
iawü.    Yr  oeddym  nos  Fawrth  yu  Radnor,  gyda'r  Parch. 
James  Davies  ;  ac  yn  lletya  gyda  merch  a  mabyughyfraith  yr 
hybarch  D.  Wilhams,  Llanwrtyd.    Bu  yr  hen  wr  gyda  ni  yn 
pregethu  mewu  Cymanfa  yu  Liverpool  w^edi  fy  nychwehad,  ac 
er  yu  ymyl  8t  oed,  yr  oedd  yn  pregethu  gyda  bywiogrwydd 
llauc.    Boreu  Mercher  pregethais  yn  Delaware  ;  ac  ar  y  sta- 
tion  yuo  ymadawsom.    Aeth  Mr.  0.  R.  Joues  i  Ciucinnati, 
Mr.  Powell,  Mr.  Jones,  a  Mr.  Price,  bob  un  iV  ffordd  tuag 
adref— a  minau  tua  Clevelaüd,  ac  oddiyno  gyda  cherbyd  i 
Newburgh.    Pregethais  yno  y  noson  hono  ;  ac  areithiais  ar 
Ddirwest  am  9  boreu  tranoeth.    Aeth  Mr.  Watkins  oddicartref 
y  boreu  hwuw.    Deallais  fod  yno  dipyn  o  anghydwehad  rhwng 
y  gweithwyr  a'u  meistri  yn  y  gwaith  ;  a  chlywais  wedi  hyny 
fod  y  Cymry  yuo  wedi  gwasgaru  a  Mr.  Watkins,  oblegid  hyny 
wedi  ymadael.    Drwg  iawn  oedd  genyf  glywed.  Gresyn 
mawr  oedd  i  ddim  ddyfod  i  chwalu  achos  oedd  mor  obeithiol. 

Aethum  oddiyno  i  Miueral  Ridge  erbyu  nos  lau  Ue  y  mae 
y  Parch.  J.  P.  Thomas,  yn  Gweinidogaethu.  Yr  oedd  yma 
lawer  o  bobl  a  adwaenwn  yn  dda  pan  yn  Morganwg.  Ymddang- 


TY  YMWELIAD  AG  AMERICA. 

osai  Mr.  Thomas  a^i  bobl  i  mi  mor  gysurus  gyda'u  gilyddaneb 
a  welais  ar  fy  nhaith.    Yn  foreu  iawn  dydd  Gwener  yr  oedd 
fy  hen  gyfaill  hoff  Mr.  Ebenezer  Lewis,  gynt  o  Glynedd,  wedi 
dyfod  a  cherbyd  i  fyned  a  ni  i  Youngstown  Ile  yr  oeddwn  i 
fod  nos  Wener.    Daeth  Mr.  Thomas  hefyd  gyda  ni  ;  a  chyf- 
arfu  Mr.  Edwards,  Crab  Creek,  a  Mr.  Davies,  gweinidog  y  lle, 
a  ni  fel  yr  oeddym  yn  gwmnidedwydd  ;  a  threuliasom  y  dydd 
yn  hapus  iawn  ;  a  phregethais  yn  yr  hwyr  i  gynulleidfa  fawr  a 
ddaethai  yn  nghyd.    Yr  oeddwn  yn  flin  iawn  na  ellais  gael 
cyfle  i  weled  Dewi  Emlyn,  a  chael  pregethu  yn  ei  Gapeli ;  ac 
yr  oeddwn  yn  enwedig  yn  ofidus  fy  mod  yn  gorfod  gadael'sef- 
ydliad  Cymreig  mawr  Galia  a  Jackson  yn  hollol  o'r  neilldu. 
Buasai  yn  chwith  genyf  feddwl  y  buaswn  yn  gorfod  gadael 
America  heb  weled  fy  hen  gyfaill  Mr.  Dayies,  Tynrhos,  (On- 
llwyn  gynt)  ond  felly  fu  ;  os  byth  yr  arweinir  fì  i  Americaeto 
mynaf  fwy  o  amser  yn  y  wlad  fel  y  gallaf  ymweled  a  phob 
sefydliad.    Ond,  dyn  am  helpo,  nid  oes  obaith  y  caf  yr  hyf- 
rydwch  byth  mwy.   Sadwrn  Gorph.  15  aethum  o  Youngstown  i 
Pittsburgh.    Dyma  Birmiûgham  America.    Yr  oedd  y  Parch. 
R.  R.  Williams  yn  y  station  yn  fy  nisgwyl ;  a  chefais  letty 
cysurus  iawn  gydag  un  o  Ddiaconiaid  Eglwys  Pittsburgh,  Mr. 
Edward  Owens,  gwr  o  Aberhosan.    Dranoeth  yr  oedd  yn 
Sabboth  ;  ac  yn  wlyb  iawn.    Pregethais  yn  y  boreu  yn 
Nghapel  yr  Annibynwyr  i  gyDuîIeidfa  fawr  iawn.    Am  2,  aed 
i  gapel  y  Methodistiaid  Ile  y  pregethais,  ac  yr  areithiais  ar 
hanes  crefydd  yn  Nghymru  ;  ac  yn  nghapel  yr  Annibynwyr 
drachefn  yr  hwyr.    Cefais  îawer  o  gwmni  Mr.  WiIIiams  tra  y 
bum  yno  ;  a  pha  fwyaf  a  welais  o  hono  uchaf  yn  y  byd  oedd 
fy  meddwl  am  dano.    Daeth  gyda  mi  ddydd  Llun  at  Thomas 
WiIIiams,  Ysw.  un  o  aelodau  y  gynghorfa,  yr  hwn  a  roddodd 
i  mi  Iythyr  at  yr  awdurdodau  yn  Washington. 

Nos  Lun,  Gorph.  11,  yr  oeddwn  yn  Johnstown,  Ile  y  mae 
y  Parch.  Thomas  Jenkins,  gynt  o  Salem,  Merthyr,  yn  gweini- 
dogaethu.  Cafwyd  yno  gynnulleidfa  luosog  o  wrandawyr 
bywiog.    Gwelais  y  Parch.  Ebenezer  Jones  yno,  sydd  yn 


FY  YMWELUD   AG  AMERICA. 


459 


weiaidog  Methodistiaid  ya  y  lle  ;  a  Mr.  Jeffreys,  brawd  i'r 
Parch.  T.  Jeffreys,  Penycae.  Yr  oedd  y  Parch.  W.  Oweos, 
hen  weiûidog  parchus  perthynol  i'r  Bedyddwyr  yn  Pittsburgh 
yno.  Efe  a  ddechreuodd  yr  odfa.  Cyfarfum  yma  a  llawer 
o'm  hen  gydnabod  gynt  yn  Morganwg  a  Mynwy. 

Dydd  Mawrth,  am  2  o'r  gloch,  yr  oeddwn  yn  Ebensburgh. 
Daeth  Mr.  Jones  a  Mr.  Jenkins  gyda  mi  yno — cawsom  gyn- 
nuUiad  lluosog— mao  gwedd  hynaíol  ar  y  gynnulleidfa.  Yr 
oedd  y  Parch.  Lì.  Powell  yno  ac  ynedrych  yn  dda.    Yr  oedd 
Mr.  Bllis,  gweinidog  i^i'   Methodistiíiid  yno,  a  Mr.  Parry, 
gweinidog  i'r  un  enwad  yn  Pittsburgh.    Cychwynais  yn  ddi- 
oed  wedi  jf  odfa,  a  thros  îynyddoedd  yr  AUeghany  gydag 
ymyloedd  y  ceunentydd  dyfnion  lle  y  mae  y  reilffordd  yn  ym- 
droelli  yn  ddigon  i  trawycha  calon  y  dewraf.  Ymdaenodd 
tywyllwch  y  nos  i  guddia  y  peryi^l  o'r  golwg.  Cyrhaeddais 
Harrisburgh  tua  chanol  nos^  lle  yr  arhosais  hyd  y  boreu,  yna 
aethum  rhagof  i  MinersYÌlle,  lle  yr  oeddwn  i  bregethu  nos 
Fercher.    Daeth  y  Parch.  T.  Pugh,  Summit  Hill,  a^r  Parch. 
T.  Eees,  Ashland,  yno  i'm  cyfarfod,.,  ac  yr  oeddwn  yn  myned 
gyda  Mr.  Pugh  i  bregethu  yn  ei  gapel  ef  nos  lau.  Cefais 
yno  dorf  fawr  o  bobl,  a  da  oodd  genyf  weled  fy  hen  gyfaill  yn 
ymddangos  mor  gysurus.    Daeth  Mr.  Pugh  gyda  mi  ddydd 
Gwener  i  Catasauqua,  lle  y  pregethais  am  2  o'r  gloch  yn 
nghapel  y  Presbyteriaid.     Yma  cyfarfyddais  fy  hen  gyfaill 
lorthryu  Gwynedd,  a  da  oedd  genyf  ei  weled  yn  edrych  mor 
dda.    Achos  unol  o'r  gwahanol  enwadau  sydd  yma.  Aethum 
ar  ol  yr  odfa  i  Philadelphia  i  gysgu  y  noson  hono.  Wrth 
fyned  ar  y  reilffordd  yr  oeddwn  rhwng  Bethlehem  a  Philadel- 
phia  yn  myned  heibio  i  dair  station  yn  dwyn  yr  enwau  Pen- 
llyn,  Gwynedd,  a  North  Wales.    Mae  yn  yr  ardal  meddir 
lawer  o  dai  a  ffermydd  ac  enwau  Cymreig  arnynt — ceir  yno 
hefyd  lyfrau  a  hen  lawysgrifiau  Cymreig.    Bernir  i  nifer  o 
Gymry  o  siroedd  Meirionydd  a  Maldwyn  ddyfod  drosodd  i'r 
parth  hwn  pan  y  sefydlodd  WiIIiam  Penn  yn  y  lle.    Mae  eu 
holafiaid  yma  eto  yn  dwyn  eu  henwau,  ond  y  mae  y  Gymraeg 


460  FY  YMWELIAD  AG  AMERICA. 

iddynt  ya  iaith  farw.  Cefais  ddigon  o  amser  yn  Philadelphia 
i  fyned  trwy  y  ddinas  i  gael  golwg  ar  ei  phrif  adeiladau. 
Dyma  yr  ardderchocaf  o  ddinasoedd  America. 

Boreu  Sadwrn,  Gorph.  22,  gadewais  Philadelphia,  yn  lled 
foreu,  a  chyrhaeddais  Havre  De  Grace,  yn  Maryland,  yn  fuan. 
Disgynais  yno  i  fyned  i  fynu  i  Slate  Hill,  neu  West  Bangor, 
fel  y  gelwir  y  Ile  yn  awr.  Yr  oedd  y  cyfaill  caredig  Mr.  E.  F. 
Jones  wedi  dyfod  yno  i^m  cyfarfod.  Yr  oedd  genym  21  mill- 
dir  0  ffordd  gul  gydag  ochr  y  Susquehanna.  Dyma  y  benaf 
0  afonydd  Pennsylvania,  nc  y  mae  y  golygfedd  ar  ei  glanau  yn 
wyllt  a  rhamantus.    Nid  yw  yn  fordwyol  oblegid  fod  cynifer 

0  fán  ynysoedd  yn  gorwedd  yn  ei  gwely.  Ni  fwynheis  un  ran 
o'r  daith  yn  well  nag  yn  y  cerbyd  gyda  Mr.  Jones  wrth  íyned 
a  dyfod  gyda  glan  yr  afon  ardderchog  hon,  o  Havre  De  Grrace 

1  West  Bangor.  Chwarelau  llechi  sydd  yma,  a  Ohymry  o  sir 
Gaernarfon  y w  y  bobl  gan  mwyaf  Mae  yn  West  Bangor  dri 
chapel  Cymreig  gan  yr  Annibynwyr,  y  Methodistiaid,  a'r  Wes- 
leyaid.  Pregethais  yno  nos  Sadwrn  a  thair  gwaith  y  Sab- 
both.  Y  Parch.  J.  WiUiams  sydd  yn  gweinidogaethu  yma 
gyda^r  Annibynwyr,  a'r  Parch.  E.  F.  Jones  gyda^r  Metho- 
distiaid.  Cefais  lawer  o  gyfeillach  y  ddau,  a  rhoddodd  yr 
olaf  i  mi  lawer  o  ffeithiau  cyffrous  ynglyn  a  hanes  y  rhyfel. 
'Nì  welais  neb  ar  fy  nhaith  yn  deall  y  cwestiwn  yn  well.  Cef- 
ais  fy  hen  gyfaill  WiIIiam  Morris  yma  yn  canu  mor  beraidd 
ag  y  clywais  ef  yn  yr  üchel  wyl  Ddirwestol,  yn  Bxeter  Hall, 
Llundain,  yn  1851. 

Dydd  Llun,  Gorph.  24,  aethum  i  Baltimore,  ac  wedi  treulio 
ychydig  oriau  yno  i  weled  y  ddinas,  hwyliais  yn  mlaen  i 

WASHINGTON, 

prif  ddinas  Lly wodraeth  America.  Yr  oedd  awyddfryd  mawr 
ynof  am  weled  Eisteddle  y  Weriniaeth.  Saif  y  ddinas  ar  lan 
y  Potomac,  ar  ddarn  o  dir  District  Columbia  sydd  yn  perthyn 
yn  gyfartal  i^r  holl  dalaethau.  Cymerais  fy  llety  yn  WiUard's 
Hotel.    Cefais  gan  fy  anwyl  frawd  Mr.  Priee,  Newark,  ad- 


FY  YMWELIAD  AG  AMERÎCA. 


461 


'  dress  uû  Mr.  Samuel  Davies  oedd  yn  j  pension  office^  ŵ  bu 
Mr.  Davies  i  mi  yn  gyfarwjddwr  earedig  trwy  y  lle.  Mae 
adeiladau  cyhoeddus  y  ddinas  yn  rhai  ardderchog,  y  Capitol, 
— y  White  House  (ty  yr  Arlywydd) — y  Trysorlys — y  Post 
office — y  Patent  a'r  Pension  office — Ymwelasom  a'r  lleoedd 
yma  oll,  a  llawer  yn  ychwaneg.    Synwyd  fi  yn  fawr  yn  y  Post 
office  pan  fynegwyd  i  mi  fod  o  12  i  15  milo  Iythyrau  yndych- 
welyd  Tr  dead  letter  office  bob  dydd  ;  ac  yn  cynwys  yn  agos  i 
250  0  filoedd  o  ddoleri  o  Post  office  Orders,    Mae  cyflwr  sym- 
udol  y  boblogaeth— anmherffeithrwydd  eu  trefniadau  llythyr- 
ol — ac  yn  neillduòramledd  y  llythyrau  a  anfonid  i^r  milwyr,  yn 
cyfrif  mewn  rhan  faẅr  am  hyn.    Nid  oes  ond  ychydig  Gymry 
yn  Washington  ;  agelwais  gyda  chynifer  o  honynt  ag  a  allais 
gael  allan.    Mae  y  dynion  duon  yma  yn  lluosog,  cefais  gyfle 
i  siarad  a  llawer  o  honynt  ;  ac  yr  oeddwn  yn  rhyfeddu  eu  cael 
mor  addysgediga  goleuedig.    Gelwais  gyda  Mr.  Stanton,  Ys- 
grifenydd  Ehyfel  ;  a  derbyniodd  fì  yn  garedig  iawu  ;  a  theim- 
lai  yn  Ilawen  i  ddeall  fod  teimlad  cyfifredin  y  Cymry  mor  drwy- 
adl  o'u  plaid  ;  rhoddodd  Iythyrau  i  mi  at  ddau  gadfridog  yn 
Richmond  Ile  y  bwriadwn  fyned  ;  ond  deallais  wedi  hyny  fod 
fy  amser  yn  rhy  fyr  i  allu  myned  yno.    Mae  yn  haws  o  lawer 
nesau  at  swyddogion  llywodraeth  America  nag  at  swyddogion 
llywodraeth  Lloegr.    Yn  wir  y  mae  y  cydraddoliaeth  mawr 
sydd  yn  y  wlad,  ac  Annibyniaeth  y  bobl,  yn  un  o^r  pethau 
cyntaf  a  dýn  sylw  dyn  dyeithr  yn  America.    Yn  naturiol  y 
mae  cymaint  o  wahaniaeth  rhwng  pobl  yn  America  ;  ond  yn 
gymdeithasol  cydnabyddir  pawb  yn  gydradd.    Yr  unig  eithr- 
iad  ydy w  y  Xegro.    Difreinir  ef  am  fod  ei  groen  yn  ddu  ;  a 
pha  help  sydd  ganddo  ef  druan  i  hyny  ?    Yr  oedd  y  clawdd 
terfyn  ÿma  yn  Ilawer^uwcb.    Ni  oddefid,  meddant,  i  ddyn  du 
gyd-deithio  yn  yr  un  cerbyd  a  dyn  gwyn.    Rhoddid  ar  Omni' 
buses  y  trefydd,  ac  ar  gerbydau  y  reilffyrdd  waharddiadau 
i  Negroaid  ddyfod  i  fewn.    Ond  y  mae  hyny  yn  mysg  y  peth- 
au  a  fu,    Ni  welais  i  ddim  gwahaniaeth  yn  cael  ei  wneyd.  Yr 
oedd  da  a  gwyn  yn  cymeryd  eu  Ue  blith  draphlith.    Ond  er 


462 


FY  YMWELIAD  AG  AMERICA. 


hyny  nid  yw  hawliau  y  dyn  du  eto  yn  cael  eu  cydnabod  yn 
gyflawD.  Ymddifedir  ef  oY  etholfraint — o'i  hawl  i  bleidleisio. 
A  phaham  ?  oni  bu  y  dyn  du  yn  llawer  mwy  teyrngarol  drwy 
bedair  blynedd  y  rhyfel  na  dynion  gwynion  y  De?  Onid  yw 
y  negro  yn  deall  deddfau  y  wjad,  a  chyfansoddiad  y  llywod- 
raeth  yn  llawer  iawn  gwell  naV  Pabyddion  anwybodus  sydd 
yn  ymfudo  yno  o'r  Iwerddon  ?  a  phaham  y  rhoddir  y  bleidlais 
fr  olaf  ac  y  gomeddir  hi  i'r  cyntaf  ?  Clywais  ddynion  duon  yn 
Washington  yn  dadleu  eu  hawl  i'r  etholfraint  gyda^r  fath  bwyll 
a  medrusrwydd,  a  boneddigeiddrwydd  ag  a  fuasai  yn  anrhyd- 
edd  i'r  gweithwyr  mwyaf  addysgedig  yn  Mhrydain  neu  Amer- 
ica.  Ac  yr  wyf  yn  teimlo  ynberffaith  sicr  y  metha  pob  cynyg 
am  adgyfansoddiad  yn  y  De,  nes  y  ihoddir  y  dyn  du  yn  hollol 
ar  yr  un  tir  a'r  dyn  gwyn  ;  ac  y  cydnabyddir  iawnderau  y  dyn 
yn  annibynol  ar  Uw  ei  groen  ;  oblegido  un  gwaed  y  gwnaeth 
Duw  bob  cenedl  o  ddynion  i  breswylio  ar  wyueb  yr  holl  ddae- 
ar."  Ond  ag  eithrio  y  negro  y  mae  y  cydraddoUaeth  mwyaf 
yn  America.  Tn  Lloegr  y  mae  genym  ddosbarthau— uwch 
radd — canolradd — ac  isradd  ;  a  llawer  iawn  o  deimlad  dos- 
barthol  {class  feeling) .  Sonir  llawer  iawn  am  y  werin,  ycyff- 
redin,  y  dosbarth  gweithiol,  y  bobl.  Ac  yn  wir  yr  wyf  wedi 
hen  flino  ar  y  siarad  diddiwedd  am  y  bobl  fel  pe  byddent  yn 
rhyw  greaduriaid  israddol.  Yn  Sassiwn  y  Bala,  flynyddoedd 
lawer  yn  ol,  yr  oedd  yr  hybarch  John  Evans  o'r  lle  yn  bresen- 
ol,  yn  hen  iawn,  ac  yn  bur  drwm  ei  glyw.  Ceisiwyd  ganddo 
ddyweyd  gair  yn  y  Society  am  8  y  boreu — cododd  ar  ei  draed ; 
ond  yn  lle  troi  at  y  dorf  yn  y  capel,  y  mae  yn  troi  ei  wyueb  at  y 
pregethwyr  a^r  blaenoriaid  ya  y  sêt  fawr,  Mae  John  Elias  yn 
codi  i  fynu,  ac  yn  dyweyd  yn  uchel  yn  ei  glust  "  John  ETans, 
trowch  eich  gwyneb  at  y  bobl."  "  Betb,'^  ebe  yr  hen  wr,  gan 
droi  ei  lygad  treiddgar,  ^'ai  nid  pobl  ydych  chwi.^'  Teimlodd 
Elias  nerth  yr  egyd  ac  eisteddodd  yn  ei  le  yn  bur  swil.  Pobl 
ydym  oll.  Gweithwyr  i  gyd  gobeithio  ;  os  nad  e,  byddai  yn 
drugaredd  i'r  ddaear  gael  gwared  o  honom— segurwyr  yw  y 
b^iöh  níwyaf  ár  ei  g'wynfeb,   Yn  Amerîcá  nid  öẅ  yf  m  ẃ 


FY  YMWELIAD  AG  A^ÍERICA. 


463 


wedigaeth  onest  yn  cael  edrych  yn  isel  arni.  Mae  y  crydd  yn 
llawü  mor  barchus  a'r  cyfreithiwr — y  teiliwr  yn  llawn  mor  gyf- 
rifol  aV  meddyg — y  coed  holltwr  mor  anrhydeddus  a^r  marsian- 
dwr.  Nid  oes  yno  neb  yncofio  mai  holltwr  coed  oedd  Abraham 
Lincoln — mai  teiliwr  oedd  Andrew  Johnson  ;  ac  os  cofiant 
hyny,  hwj  a'i  conant  er  anrhydeddu  y  dynion  weithiodd  eu 
ffordd  o'r  sefyllfaoedd  isaf  iY  anrhydedd  uchaf  a  all  y  llywod- 
raeth  oreu  ar  y  ddaear,  osod  ar  ddyn.  Nid  oes  yr  un  wlad 
ile  y  rhoddir  y  fath  bris  ag  yn  yr  Unol  Dalaethau  ar  lafur  y 
gweithiwr,  ac  y  gwerthfawrogir  pob  dyn  yn  ol  ei  gymeriad 
a'i  ddefnyddioldeb  ;  ac  nid  yu  ol  ei  achau  a'i  berthynasau. 
Cyn  gadael  dinas  Washington,  mynais  weled  Ford's  Theatrej 
ìle  y  cafodd  y  Llywydd  Lincolu  yr  ergyd  angeuol.  Gwelais 
y  ty  Ue  y  cariwyd  ef  iddo,  ac  y  tynodd  ynddo  yr  anadliad  olaf ;  a 
tlirayn  sefylìynymyl  yr  ystafell  lle  ycyflawnwyd  y  fradweith- 
red  ysgeler  goddefer  i  mi  dalu  fy  nheyrnged  fechan  i  lafur, 
gwasanaeth,  a  médrusrwydd,  y  pwyllog,  y  caredig,  y  cydwyb- 
odol,  ar  gonest, 

ABRAHAM  LINCOLN. 

Dyn  M,  ymgododd  o  ddinodedd  cydmarol  yn  nerth  ei  dalent  a'i 
ymroddiad  personol,  a  enillodd  hyder  ac  ymddiried  pawb 
hadwaenai — a  ymgododd  i^r  awdurdod  aV  anrhydedd  uwchaf 
a  all  gweriniaetb  fawr  America  roddi  ar  ddyn,  a  arweiniodd  ei 
wlad  yn  ddiogel  drwy  bedair  blynedd  o^r  chwyldroad  cartrefol 
mwyaf  ofnadwy  a  anrheithiodd  Iywodraeth  erioed — ac  o'r 
diwedd  a  syrthiodd  yn  ferthyr  i  achos  ei  wlad  trwy  ddwylaw 
gwaedlyd  bradlofrudd  dialgar.  Efe  oedd  Moses  y  bedwaredd 
ganrif  ar  bymtbeg,  a  arweiniodd  bedair  miliwn  o  feibion  duon 
Ham  i  olwg  Canaan  rhyddîd.  Gwladgarwr  o^r  fath  buraf 
ydoedd,  a  dyn-garwr  ac  ynddo  galon  fawr  eang  a  allasai  gof- 
leidio  pob  cenedl  dan  y  nef.  Yr  oedd  achos  y  negro  yn  agos 
at  ei  galon  ;  a  dyrchafodd  ei  lais  fel  udgorn  o  blaid  ei  iawn- 
derau.  Pentyrwyd  dirmyg  a  diystyrwch  arno  gan  wasg  bec- 
4efi^ol  Lloègr,  önd  cáfocld  fyẁ  yn  ddigon  hir  iV  göŵ'di  i 


464  FY  YMWELIAD  AG  AMERICÄ. 

dalu  gwarogaeth  iV  ddoethineb  a'i  onestrwydd.  Cjfyd  cen- 
hedlaethau  sydd  eto  heb  eu  gem,  ac  a'u  galwant  yn  fendigedig. 
Aeth  y  saeth  at  galon  yr  holl  fyd  gwareddiedig  pan  gyrhaedd- 
odd  y  newydd  o'i  lofruddiad.  Brysiodd  pob  plaid  i'r  maes  i 
dalu  teyrnged  iV  goffadwriaeth  ;  ac  yr  oedd  America  oll  yn 
teimlo  eu  bod  fel  plant  wedi  colli  eu  tad.  Yr  oedd  y  teim- 
lad  a  amlygwyd  pan  y  dygwyd  ei  gorff  o  ddinas  i  ddinas,  ac  o 
dalaeth  i  dalaeth  ar  ei  ffordd  i  le  beddrod  y  teulu,  yn  ddigyff- 
elyb.  Yr  oedd  yn  hawdd  deall  "  fod  tywysog  a  gwr  mawr  " 
yn  y  wladwriaeth  wedi  syrthio.  "  A  gwyr  bucheddol  a  ddyg- 
asant  Abraham  Lincoln  iV  gladdu,  ac  a  wnaethant  alar  mawr 
am  dan«  ef."  Heddwch  iV  Iwch  ! — chwythed  yr  awel  yn 
dyner  drosto.  Disgyned  y  gwlith  yn  esmwyth  arno — a  gwyl- 
ied  angylion  ei  fedd  hyd  y  boreu  y  cyfyd  yn  anllygredig  ac 
anfarwol.  Gadewais  Washington  ddydd  Mercher,  öorph,  26, 
a  dychwelais  trwy  Baltimore,  Harrisburgh,  &c.,  i  Ashland 
erbyn  nos  lao,  lle  j  pregethais  yn  nghapel  y  Parch  T.  Rees, 
a  chefais  ef  a'i  briod  hawddgar  a^r  cyfeillion  oll  yn  hynod  gar- 
edig.  Llon  oedd  genyf  weled  gwedd  mor  siriol  ar  bob  peth. 
Dydd  Gwener  aethum  i  Danyille,  lle  y  pregethais  yn  nghapel 
yr  hynaws  ar  tirion  J.  B.  Cook.  Gwelais  yma  lawer  o  hen 
gyfeillion  pur  adnabyddus  i  mi  gynt  yn  IS'ghwmafon.  Ni  wel- 
ais  fwy  o  deimlad  da  yn  un  man  lle  y  bum  nag  a  welaîs  yma. 
Mwynheais  tra  yn  y  lle  gyfeillach  Mr.  Cook  a'r  Parch.  Evans, 
gweinidog  y  Methodistiaid.  Dydd  Sadwrn  yr  oeddwn  yn 
myned  i  Pittston  a  nifer  o  gyfeillion  gyda  mi.  Yr  oedd  paro- 
toad  i  gael  Cymanfa  yn  Hyde  Park  y  Sabboth  ;  ac  yr  oedd 
cyrchu  yno  o'r  cyrau  oddiamgylch.  Ar  ein  ffordd  daeth  y 
Parch.  T.  J.  Phillips  a  Mr.  Levi  brawd  y  Parch.  T.  Levi, 
Morganwg,  a  llawer  o  gyfeillion  eraill  i  mewn  atom.  Ad- 
nabum  Mr.  Levi  wrth  ei  frawd.  Erbyn  ein  bod  ychydig  yn 
mlaen  dyma  y  Parch.  E.  Lewis,  Pittstona'r  Parch.  E.  B.  Evans, 
Hyde  Park,  i'n  cyfarfod.  Yr  oeddwn  ,wedi  gweled  Mr. 
Lewis  unwaith  pan  ar  ei  ymweliad  a  Chymru,  ond  dyma  y 
trb  cỳntäf  i  mi  gaël  yr  hyfryawch  o  wfeM  Mr.  Evanö.  Dyti 


FY  YMWELIAD  AG  AMERICA. 


465 


caredig  dros  ben.  Cefais  ganddo  bob  caredigrwydd.  Sonia 
am  ddjfod  i^r  hen  wlad  ;  os  daw  bjdd  yn  dda  genyf  gael 
ad-dalu«iddo.  Wedi  cyraedd  Pittston  aethom  i  dŷ  D.  Mor- 
gan,  Ysw.  Un  o^r  dynion  mwyaf  diymhoniad  a  dirodres  a 
welais  erioed.  Pe  buasai  ambell  un  yn  meddu  degwm  ei  wyb- 
odaeth  a'i  gyfoeth,  aethai  yn  annhrafodadwy  ;  ond  nid  oes  dim 
tebyg  arno  ef.  Genedigol  ydyw  o  gymydogaeth  Pontyberem, 
yn  sir  Gaerfyrddin  ;  ond  y  mae  yn  America  er  yn  fachgen. 
Daeth  llawer  o  gyfeillion  Hyde  Park  i'r  odfa  yn  Pittston  nos 
Sadwrn.  Y  Parch.  J.  Williams  oedd  y  gweinidog  yma. 
Dyma  un  o^r  capeli  goreu  a  welais  yn  y  wlad.  Wedi  yr  odfa 
aethum  i  Hyde  Paik  gyda  Mr.  Evansi  gysgu  ;  a  thranoeth,  y 
Sabboth,  yr  oeddynt  wedi  parotoi  esgynlawr  i  bregethu  yn  yr 
awyr  agored,  yn  y  coed.  Dyma  y  gynulleidfa  fwyaf  o  lawer 
a  welais  yn  America.  Yr  oeddynt  wedi  dyfod  yn  nghyd  o'r 
holl  wlad  oddiamgylch.  Yr  oedd  yno  lawer  iawn  o  weinidog- 
ion  0  bob  enwad.  Nis  gallaf  yn  awr  gofìo  eu  henwau  ;  ac  yn 
wir  yr  oeddwn  yn  drysu  yn  deg  rhwng  yr  enwau  a^r  fifugenwau. 
Beth  bynag  brodyr  hynaws  oeddynt.  Yr  oeddym  oll  gyda^n 
gilydd  y  Sabboth  jn  nhy  y  cyfaill  ffraeth  a  siriol  T.  Phillips 
Ysw.  Dyma  eto  un  o^r  dynion  ag  y  mae  Rhagluniaeth  wedi 
ei  Iwyddo,  ac  yntau  yn  dal  y  codiad  heb  golli  arno  ei  hun. 
Gwelais  yma  gynifer  o  ddynion  meddylgar,  yn  ymhyfry du  mewn 
cwestiynau  llenyddol  a  duwinyddol  ag  a  gwrddais  ar  fy  nhaith. 
Yr  oedd  yn  ddrwg  genyf  na  chefais  gyfle  i  weîed  y  brodyr 
parchus  Williams  Bradford,  Daniels  Dundaff,  a  Williams 
Carbondale.  Nid  oedd  dim  ond  boddloni.  Ni  chaiff  dyn  mo 
bob  peth  yn  y  byd  yma.  Dydd  Llun  aethum  i  New  York,  a 
chefais  orphwys  y  noson  hono  ;  pregethais  nos  Fawrth  yn 
nghapel  yr  Annibynwyr.  Llawen  oedd  genyf  weled  cynifer 
yn  nghyd,  a  gweled  golwg  mor  siriol  ar  bethau.  Cefaisgwmni 
Mr.  Griffiths  agos  yr  hoU  amser  y  bum  yn  y  ddinas  ;  a  threul- 
iais  beth  amser  gyda  y  Parch.  Jonathan  Jones  a  Dr.  Wm. 
Eoberts.  Darllenwyd  cyfarchiad  caredig  i  mi  ar  ol  yr  odfa 
nos  Fawrth.  Yr  wyt  o  galon  yn  diolch  i'r  brodyr  am  eu  teimlad 


YMWELIAD  AG  AMERICA. 

da.  Dŷdd  Mercher  aethum  i  Fairhayen  i  bregethu,  a  chefais 
Mr.  Herbert  a^i  bobl  oll  yn  garedig  ryfeddol.  Nid  oedd  dim 
digon  ganddynt  Vw  wneyd  i  mi.  Coíìaf  dro  am  Mr.  ,Evan 
Jonesa  Mr.  James  ac  eraill.  Maent  jn  cadw  cynesrwydd 
chwarelwyr  sir  Gaernarfon.  Canasant  yn  enwog  y  noson  hono 
yn  fy  lletty. 

Dydd  lau,  aethum  i  Middle  Granviìle,  pregethais  yno  fìra  2 
a  6  yn  nghapel  y  Methodistiaid  i  gynnulleidfaoedd  Ilawnion. 
Mr.  J.  Jones  sydd  yma  gydaV  Methodistiaid,  a  Mr.  S.  Jones 
gyda'r  Annibyuwyr.  Pobl  sir  Gaernarfon  sydd  yma  gnn  mwy- 
af.  Yr  oedd  gweled  loan  Pritchard  yn  llonder  i  mi.  Yn  ei 
dŷ  ef  yn  Llanberis  y  cysgais  y  noson  gyntaf  erioed  i  mi  fyned 
oddicartref  i  bregethu.  Yr  oedd  un  Mr.  Brown,  pregethwr 
perthynol  ì'r  Methodistiaid,  gyda  mi  yn  y  ddau  le.  Bedydd- 
iais  faban  i'r  Parch.  Samuel  Jones  yn  ei  dỳ  wedi  yr  odfa 
hwyrol.  Dychwelais  ddydd  Gwener  i  New  York,  yr  oeddynt 
wedi  fy  nghyhoeddi  i  draddodi  darlith  yn  nghapel  y  Metho- 
distiaid.  Daeth  yno  dorf  go  dda  ynghyd.  Wedi  i  mi  ddech- 
reu  siarad  dyma  y  Gohebydd  i  mewn,  yn  edrych  mor  Ilon  a 
brithyll.  Bydd  yn  dda  geiayf  ei  weled  bob  amser,  ond  nid  er- 
ioed  mor  dda  a^r  waith  hon.  Testyn  y  ddarlith  oedd  y  Ddwy 
Wlad  ;  a  beth  bynag  y w  barn  y  rhai  a^i  gwrandawodd  am 
dani,  traethais  fy  meddwl  yn  hollol  ddiofn.  Yr  wyf  eto  yn 
hoUoI  gredu  fod  yn  y  ddwy  wlad  ddyni^n  chwerw,  cynhenus, 
erlidgar,  ac  os  mynir  cadw  teimlad  da,  goreu  pa  leiaf  o  sylw 
a  wneir  o  honynt. 

Boreu  Sadwrn,  Awst  5ed,  gadewais  New  York.  Daeth  y 
Parch.  E.  Griffiths,  Mr.  Brown,  Mr.  EIeazer  Jones,  y  Goheb- 
ydd  ac  eraill  i'm  hebrwng  i  lan  y  dwr.  Teimlais  ryw  b^th 
rhyfedd  wrth  ysgwyd  llaw  a  fy  hen  gyfaill  y  Gohebydd,  a'i  ad- 
ael  ar  ol.  Daeth  pang  o  ryw  hiraeth  drosof,  ond  iacheais  yn 
fuan.  Dyma  fi  belìach  yn  cychwyn  tuag  adref  ar  fwrdd  y 
City  of  Londm,  yr  uh  llestr  ag  y  daethom  ynddi ;  ac  wedi 
mordaith  dawel  am  U  diwrnod  cyrhaeddais  Liverpool  ganol 
dydd  ddydd  Mercher,  Awst  18fed,  a  chefais  bawb  yn  y  teulu 


FY  YMWELIAD  AG  AMERICA. 


46T 


a^r  eglwys  yn  fyw  ac  yn  iach  ;  ac  heb  ddim  annymunol  wedi 
digwydd  yn  fy  absenoldeb  ;  a  minau  er  croesi  y  Weryddynol 
ac  yn  mlaen,  a  theithio  ar  hyd  a  lled  y  cyfandir  mawr,  ryw 
3,250  0  filldh'oedd,  a  phregethu  ac  areithio  dros  60  o  weith- 
iau,  mor  iach  a  chryf  ac  y  teimlais  erioed  ;  ac  wedi  cael  help 
gan  Dduw  yn  aros  hyd  yr  awr  hon.    Yr  oeddwn  wedi  bwr- 
iadu  gwneyd  adolygiad  helaeth  ar  neillduohon  America— ar 
ffarf  ly wodraeth  y  wlad  sydd  yn  gynrychiohad  teg  o  deimlad 
y  lluaws— ar  golegau  a  phrìf  ysgohon  y  wlad  sydd  yn  dwyn 
yr  addysg  oreu  i  gyraedd  pob  dosbärth— ar  y  sefydliadau 
dyngarol  sydd  yno  i  gyfarfod  pob  cyfyngder  ac  angen— ar  ar- 
ferion  cymdeithasol  y  bobl,  y  rhai  ydynt  nodedig  am  eu  sobr- 
wydd  a^u  glanweithdra— ar  y  safiad  anrhydeddus  y  mae  y 
Cymry  wedi  eu  gyrhaedd  yno,  a'u  hymlyniad  wrth  Dduw  eu 
tadau,  er  wedi  gadael  gwlad  eu  tadau — ond  ni  chaniata  y  ter- 
fynau  i  mi  wneyd  dim  ond  eu  crybwyll.    Ond  byddai  yn  an- 
faddeuol  ynof  i  derfynu  heb  ymgodi  uwchlaw  pob  teimlad 
gwladgarol  a  chenedlgarol,  ac  ar  dir  dynoliaeth  gyfifredin  i 
lawenhaufod  y  rhyfel  trychinebus,  fu  yn  anrheithio  y  wlad 
wedi  terfynu,  a^r  gwarthnod  du  o  gaethwasîaeth  wedi  ei  ddileu 
yn  Ilwyr  ac  am  byth  oddiar  wyneb  teg  llywodraeth  America. 
Yr  oedd  yr  elfenau  yn  ymgasglu  er's  blynyddoedd.  Eg- 
wyddorion  caethiwus  y  De  ac  egwyddorion  rhyddfrydig  New 
England  yn  nesau  at  eu  gilydd,  fel  yr  oedd  gwrthdarawiad 
yn  rhwym  o  gymeryd  Ile.    Ofer  i  neb  haeru  nad  oedd  dim  a 
fynai  caethiwed  aV  rhyfel.    Mae  y  neb  a  ddywedo  hyny  yn 
dangos  yn  eglur  na  wyr  efe  eto  ddim  fel  y  dylai  wyhod. 
Brwydr  rhyddid  ydoedd.    Y  cwestiwn  mewn  dadl  oedd,  a 
ëangid  terfynau  caethiwed  ?    Mynai  un  blaid  ei  ëangu  Pr  tal- 
aethau  newyddion— mynai  plaid  arall  ei  gyfyngu  i^r  talaethau 
lle  yr  oedd — a  mynai  plaid  fechan  arall  nid  yn  unig  atal  ei  led- 
aeniad  i^r  talaethau  newyddion,  ond  ei  ddiwreiddiad  o'r  tal- 
aethau  lle  yr  oedd  ;  a'r  blaid  fechan  hono,  trwy  oruwchreol- 
aeth  rhagluniaeth,  a  gariodd  y  dydd.    Brwydr  rhyddid  oedd, 
a  rhyddid  a  fuddugoliaethodd.   Mae  yr  America  fawr  yn 


468 


FY  Y^rWELIAD  AG  AMERICA. 


wlad  rjdd.    Mae  y  Negro  yu  wr  rhjdd.    Ac  er  mai  a  swm 
mawr  y  cafwjd  iddo  y  ddinasfraint  hon,  eto  yr  oedd  rhyddhad 
pedair  miliwn  o  fodau  anfarwol  o'r  caethiwed  mwyaf  diradd- 
iol  a  anurddodd  y  ddaear  erioed,  a  diwreiddiad  y  felldith  o'r 
tir  yn  werth  yr  aberth  er  cymaint  ydoedd.    Prydain  a  ddysg- 
odd  America  i  fasnachu  mewn  gwaed  dynol !    Er  cywilydd''i 
Brydain  yr  wyf  yn  dywedyd  hyn  !    Prydain  roddodd  esiampl 
i  America  i  ollwng  ei  chaethion  yn  rhydd,  ac  a  dalodd  ugain 
miìiwn  iV  perchenogion  yn  yr  India  Orllewiaol,  y  deyrnged 
fwyaf  a  dalwyd  erioed  gan  y  naiU  wlad  iV  llall  yn  achos  dyn- 
garwch.    Er  anrhydedd  Prydaîn  yr  wyf  yu  dywedyd  hyn. 
Bellach  dyma  y  ddwy  lywodraeth  bwysîcaf,  a'r  ddwy  wlad 
grefyddolaf  dan  haul  Duw  mewn  gwirionedd  yn  rhydd.  Mae 
ynysoedd  y  ddaear  yn  disgwyl  wrthynt-mae  Ethiopia  yn  es- 
tyn  eu  dwylaw  atynt— mae  yr  holl  fyd  gwareiddiedig  a'i  lygad 
arnynt— mae  Puritaniaid  Lloegr  a  Phererindadau  America 
o'r  nefoedd  yngwylio  drostynt— uner  hwy  galon  wrth  galon  a 
Ilaw  wrth  law.    Byth  na  thywyned  haul  ar  y  diwrnod  y  codo 
Prydain  gledd  yn  erbyn  America,  nac  America  gledd  yn  er- 
byn  Prydain.    m  chenfîgened  Prydain  wrth  America,  ac  na 
ehyfynged  America  ar  Brydain  ;  ond  eled  y  ddwy  allan  jn 
enw  yr  Arglwydd,  i  weinyddu  bendithion  mawrion  heddwch, 
rhyddid,  a  gwirionedd  hyd  eithaf  y  ddaear. 


BLODEU^R  GLYN. 


Gwerthfawr  yn  ngolwg  yr  Arglwydd,  yw  marwolaeth  ei 
saint  ef  ;  "  a  gwerthfawr  i  grefydd  yn  y  byd  ydyw  tystiolaeth- 
au  y  saint  wrth  farw.  Mae  gan  bob  crefydd  ryw  rai  yn  ei 
gwadu  wrth  wynebubyd  tragywyddol,  ond  y  wir  grefydd  ;  am 
dani  hi  nid  oes  genym  yr  un  engraifift  fod  neb  a^i  harddelodd 
mewn  bywyd  yn  edifarhau  oblegid  hyny  yn  angau.  Cymer- 
asom  yr  hyfrydwch  yn  ddiweddar  i  ddilyn  nifer  fawr  o  saint 
y  gwahanol  oesau  yn  eu  horiau  olaf,  a  gwrando  ar  eu  geir- 
iau  diweddaf.  Ac  er  fod  y  golygfeydd  yn  aml  yn  gyfírous  ;  a 
sŵn  tónau  yr  afon  yn  frawychns,  eto  yn  aml  gwelsom  rai  o'r 
llanerchau  prydferthaf  lle  tyfai  ac  yr  agorai  y  blodeu  a'r  rhos- 
ynau  harddaf  a  thlysaf  nes  gwasgaru  eu  perarogledd  yn  y 
glyn  tywyll.  Ac  os  ca  ein  darllenydd  gymaint  o  bleser  wrth 
arogli  y  blodeu  hyn  ag  a  gawsom  ni  wrth  eu  casglu,  bydd 
ein  hamcan  wedi  ei  gyrhaedd. 

Blodeu  glyn  cysgod  angau,  neu  eiriau  olaf  dynion  duwiol  yn 
eu  horiau  diweddaf. 

Yr  hen  Sìmeon  a  ddywedai  mewn  boddlonrwydd  wedi  cael 
y  mab  bychan  iV  freichiau,  Yr  awr  hon,  Arglwydd,  y  goll- 
yngi  dy  was  mewn  tangnefedd." 

Stephen,  y  merthyr  cyntaf,  a  weddiai  dros  ei  lofruddwyr, 
"Arglwyddna  ddod  y  pechod  hwn  yn  eu  herbyn" — ac  a 
gyflwynai  ei  ysbryd  gan  ddywedyd,  Arglwydd  lesu  derbyn 
fy  ysbryd." 

Andreas,  wrth  gael  ei  arwain  at  y  croesbren  i^w  farwolaethu 
a  waeddai,  "  Groesaw  0  groes  !  yr  wyf  yn  ddysgybl  i'r  hwn 
a  ddyoddefodd  arnat  ti,  ac  a  arswydaf  fi  gofleidio  croes  yr 
hwn,  yr  ydwyf  yr  hyn  ydwyf  ynddo  ef." 

Pólycarp  a  ddywedai  wrth  yr  hwn  a  geisiai  ganddo  wadu 
Crist,  "  Pedwar  ugain  a  chwech  o  flynyddoedd  y  gwasanaeth- 


4T0 


BLODEü^R  GLYK. 


aîs  ef,  ac  erioed  ni  ddrjgodd  fi,  ac  a  wadaf  fi  ef  yn  awr/^  A 
phan  yr  oeddjnt  yn  parotoi  iV  rwymo  wrth  yr  ystanc  dy- 
munai  gael  bod  yn  rhydd  gan  ddywedyd,  "  Gadewch  fi  yn 
llonydd,  oblegid  yr  hwn  a  roddodd  nerth  i  mi  i  ddyfod  hyd 
yma,  a  rydd  J  mi  nerth  ac  amynedd  i  aros  yma  heb  fy 
rhwymo." 

Amhrose  a  ddy  wedai  wrth  ei  gyfeillion  o'i  gylch,  Nid 
v/yf  wedi  by w  yn  y  fath  fodd  ag  y  mae  arnaf  gywilydd  byw 
yn  hwy  ;  eto  nid  oes  ofn  angau  arnaf  oblegid  y  mae  genyf  Ar- 
glwydd  da.'^ 

Äugustine  a  ddywedai,  Mae  y  cangau  yn  syrthio  oddi- 
wrth  y  pren  ;  a^r  ceryg  yn  ymollwng  o'r  adeilad  ;  a  phaham 
yr  ymddengys  yn  hynod  fod  dynion  marwol  yn  marw  ? 

Latimer  a  ddywedai  wrth  Ridley,  yr  hwn  oedd  yn  myned 
o'i  flaen  ef  at  yr  ystane,  Yr  ydym  trwy  ras  Duw  yn  cyneu 
canwyll  yn  Lloegr  heddy w,  fel  yr  wyf  yn  credu,  na  roddir 
aìlan  mwy.^^  I^r  hyu  yr  atebai  Ridley,  ''Byddwch  galonog, 
frawd,  oblegid  gwna  Daw  naill  ai  diffodd  angerdd  y  tân,  neu 
yntau  ein  nerthu  i  aros  ynddo.'^ 

Hooper  a  ddywedai  wrth  ryw  un  a  gynygiai  faddeuant 
iddo  ar  ei  ddadgyffesiad,  Os  ydych  yn  caru  fy  enaid,  ewch 
ymaith.^'  Dywedodd  rhyw  un  arall  wrtho  am  ystyried  fod 
bywyd  yn  felus,  ac  angau  yn  chwerw,  Gwir  ebe  yntau  ;  ond 
y  mae  yr  ail  farwolaeth  yn  chwerwach,  a  byw  gyda  Christ  yn 
felusach.^' 

John  Eogers  a  ddywedai  pan  oedd  ei  wraig  a'i  ddeg  plen- 
tyn  yn  sefyll  wrth  ei  ochr  yn  wylo  ;  a'r  dienyddwr  yn  gofyn 
iddo,  Ai  nid  oedd  yn  caru  ei  wraig  a'i  blant?  os  oedd,  am 
iddo  wadu  ei  grefydd,  yna  y  cai  fyned  adref  gyda  hwynt.'^  Vv 
hyn  yr  atebodd,  Fod  ganddo  ddigon  o  gariad  at  ei  wraîga'i 
blant,  pe  buasai  deng  mil  o  fydoedd  yn  ei  feddiant,  y  rhodd- 
asai  hwynt  oll  am  gael  byw  gyda  hwynt ;  ond  na's  gallasai 
wadu  ei  Arglwydd  hyd  yn  oed  er  mwyn  ei  wraig  a'i  blant." 

Calvin,  yn  nirdyniadau  mawrion  ei  boenau  diweddaf,  a  ddy- 
wedai  mewn  perffaith  dawelwch,    Aethum  yn  fud,  ac  nid  ag- 


BLODEÜ^R  GLYN. 


m 


orais  fy  ngenau  ;  canys  ti  a  wnaethost  hyn.    Boddlawn,  bodd- 
lawn  wyf,  gan  mai  dy  law  di  sydd  arnaf." 

Farrar  a  ddywedaî  wrth  fab  i  bendefig  oedd  yn  cwyno 
iddo  ei  dynged,  Os  gwelwch  fi  yn  siglo  yn  y  tân,  nac  ymddir- 
iedwch  yn  fy  athrawiaeth.'^  A  safai  fel  colofn  yn  nghanol  y 
fíiamau. 

Martin  Luther  a  ddywedai,  ''Tydi,  0  Grist,  a  ddysgaist— 
ynotti  yr  ymddiriedais— tydi  a  gerais— Pth  ddwylaw  di  y 
gorchymynaf  fy  ysbryd." 

Henry  Foss,  pan  yn  ymyl  y  dienyddbren,  a  ddywedai,  "  Pe 
buasai  genyf  ddeg  o  benau  cawsent  oll  fyaed  er  mwyn  Crist. 
Na  ato  Daw  i  mi  ymffrostlo  ond  yn  nghroes  ein  Harglwydd 
lesu  Grist.^^ 

Jewel  a  ddymunai  ar  y  rhai  oedd  yn  yr  ystafell,  ganu 
iddo  y  lxxi.  Salm,  ac  unai  â  hwy  ynddi  yn  ol  ei  allu  ;  ac  er- 
byn  eu  bod  wedi  gorphen  yr  oedd  ei  lygaid  wedi  eu  cau  yn 
angau. 

Dr.  Oiüen,  y  boreu  cyn  ei  farw  a  ddywedai  wrth  ei  gyfaiìl, 
Mr.  Payne,  yr  hwn  a  ddy wedai  wrtho  ei  fod  newydd  fyned  a'i 
draethawd  ar  Ogoniant  person  Crist  ì'v  wasg,  0  frawd 
Payne,  yr  wyf  yn  ymyl  gweled  y  gogoniant  hwnw  yn  wahanol 
i  ddim  y  gwelais  ef  erioed  o'r  blaen."  Ac  wrth  gyfaill  arall 
dywedai,  Yr  wyf  yn  gadael  llong  yr  Eglwys  mewn  tymhestl, 
ond  tra  fyddo  y  Llywydd  mawr  yn  ei  hwyUo,  nid  yw  colli  is- 
lywydd  gwael  fel  myfì  o  fawr  bwys." 

James  Owen,  Croesosivallt,  a  alwai  ei  deulu  a'i  berthynas- 
au  at  erchwyn  ei  wely,  ac  mewn  gweddi  daer  a^u  gorchymyn- 
odd  i  ras  Duw,  ac  wedi  hyny  efe  a  hunodd.  A  dywedai 
Mathew  Henry  wrth  ddychwelyd  o  ymweled  âg  ef,  fod  y 
nefoedd  yn  enaid  James  Owen  cyn  fod  enaid  James  Owen  yn 
y  nefoedd." 

John  Brown  a  ddywedai  wrth  gyfaill  pan  yn  ymyl  angau, 
"  Yr  Arglwydd  yw  fy  nerth  a^m  cân,  efe  hefyd  yw  fy  iachawd. 
wriaeth."  A^r  g^ir  olaf  y  deallwyd  ef  yn  ddyweyd  oedd,  Fy 
Nghrist.^^ 


4Y2 


BLODEü^B  GLYK. 


John  Howe  oedd  trwy  fawr  brofiad  eystudd  wödi  ei  wneyd 
yn  awyddus  i  farw,  a  dywedai,  "  Nid  oes  amaf  ofn  marw,  er 
fod  arnaf  ofn  poen." 

Dr.  Goodwin  a  ddywedai,  "  Nis  gallaswn  ddychymygu  y 
cawswn  y  fath  fesur  o  ffydd  yn  yr  awr  ddiweddaf.  Y  mae  fy 
mwa  yn  aros  yn  gryf.  Nís  gall  Crist  fy  ngharu  yn  fwy  nag 
y  gwna,  ac  nid  wyf  finau  yn  meddwl  y  gallaf  finau  ei  garu  yn 
well.  Bellach  byddaf  yn  wastadol  gyda'r  Arglwydd."  A 
chyda  hyny  efe  a  hunodd. 

Ändrew  Fuller  a  ddywedai  wrth  gyfaill  ieuanc,  Nid  wyf 
yn  mwynhau  gorfoledd  crefydd  ;  ond  y  mae  genyf  obaith,  yn 
nerth  yr  hwn  nid  oes  arnaf  arswyd  i  wynebu  tragywyddoldeb.'^ 
Dyna    y  cyfìawn  a  obeithia  pan  fyddo  marw.^^ 

Macfarlen,  o  Edinburgh,  pan  ddaeth  ei  gyd-weinidog  i  ym- 
weled  âg  ef,  a  gofyn  iddo,  Pa  fodd  yr  ydych  yn  teimlo  hedd- 
yw  ? a  atebai,  "  Dyna  oeddwn  yn  ei  wneyd  yn  awr  pan  y 
daethoch  chwi  i  mewn,  ceisio  casglu  yn  nghyd  fy  holl  hen 
weddiau,  a  fy  hen  bregethau,  a  fy  ngweithredoedd  da,  a  fy 
ngweithredoedd  drwg."  "  Pa  beth  a  wnaech  â^r  rhai  hyny  ? 
ebe  ei  gyfaill,  0/'  atebai,  yr  wyf  am  daflu  y  cwbl  dros  y 
deck  ì'r  môr  heddyw  ;  a  nofio  i'r  bywyd  ar  blaìic  rhad  ras.'^ 

Fhüip  Henry  a  ddywedai  wrth  ei  fab  Mathew,  yr  hwn  oedd 
y  pryd  hwnw  yn  TTeinidog  yn  Nghaerlleon,  ac  a  ddaethai 
ganol  nos  iV  weled,  0  fy  mab,  y  mae  i  chwi  groesaw  i  wel- 
ed  eich  tad  yn  marw,  ac  y  mae  yn  llawen  genyf  eich  gweled  ; 
canys  yr  wyf  yn  barod  i^m  haberthu,  amser  fy  ymddatodiad 
sydd  yn  ymyl."  Y  geiriau  diweddaf  a  ddy wedodd  gyda  llais 
gorfoleddus  ydoedd,  "  0  angau,  pa  le  y  mae  dy  golyn  ?  " 

Vavassor  Fowell  a  ddywedai  wrth  ei  gyfeillion  o'l  gyleh 
''Pe  cyhuddai  y  diafol  fi  o  anffyddlondeb,  ac  anniolchgarwch,' 
byddai  genyf  achos  iV  gredu  ;  yr  wyf  yn  cyhuddo  fy  hun  o 
hyny  ;  ond  pe  dywedai  nad  wyf  yn  eiddo  Crist,  ni  chredwn 
ef." 

Williams  Fantycelyn  a  ddy  wedai  wrth  Christmas  Evans, 
yr  hwn  pan  yn  wr  ieuanc  a  alwodd  i  weled  yr  hen  ganiedydd, 


BLODEU^R  GLYN. 


473 


pan  ya  gwersyllu  yn  rhosydd  Moab,  ac  a  ofynaiiddo,  a  oedd 
arno  ofn  suddo  yn  yr  afon  ?  "  Suddo  !  "  ebe  yntau,  ''suddo, 
ni  suddaf  fi  byth,  y  mae  craig  dan  fy  nhraed.'' 

Charles  o'r  Bala  a  ddywedai  pan  oedd  cyfaiU  yn  yr  ystafell 
yn  cwyno,  Y  mae  wedi  dyfod  yn  ddydd  trallod  arnoch  chwi, 
Mr.  Charles."  Ydyw,''  meddai  yntau,  "  ond  y  mae  noddfa 
yn  amser  trallod." 

Edmund  Jones,  Pontypool,  a  ddywedai,  pan  y  gofynai 
rhyw  un  iddo,  ''a  oedd  yn  ofni  marw?"  Myfi  yn  ofni 
marw  !  ebe  yntau  yn  synedig — nac  wyf,  mi  wn  ormod  am 
Grist  i  ofni  marw." 

Jonathan  Powell,  Sir  Fon,  a  ddywedai,  Nid  oes  arnaf 
ofn  marw,  ond  y  mae  arnaf  ofn  i^r  gelyn  gael  ei  oddef  i  wneyd 
y  porth  yn  dywyll  ;  ond  yr  wyf  wedi  rhoddify  enaid  i'w  gadw 
i'r  Hwn  sydd  abl  i'w  gadw  erbyn  y  dydd  hwnw.  Nid  pridd 
gwlyb  na  chlai  tomlyd  sydd  genyf  o  dan  fy  nhraed,  ond  cad- 
arn  Graig  yr  oesoedd.'^    Ac  wedi  ychydig  seibiant,  gofynai, 

Paham  yr  oedai  ei  gerbyd  ddyfod  ?  paham  yr  arafodd  ol- 
wynion  ei  gerbydau  ? 

Williams  o'r  Wern  a  ddywedai,  pan  ofynai  cyfaiU  iddo  pa 
fodd  yr  oedd  yn  teimlo,  "  Wel,  y  mae  wedi  dyfod  i  le  cul  iawn 
heddyw — dim  ond  pechadur  mawr,  a  Gwaredwr  mawr— a 
dyna  ddigon." 

Christmas  Emns  wrth  fyned  i  lawr  i  ddyfnder  yr  afon,  a 
wahanai  ei  dyfroedd  wrth  ganu, 

0  gyfiawnder  pur  trag'wyddol,  0  gyfiawnder  mawr  didrai ; 
Rhaid  i-m  henaid  noeth,  newynllyd,  gael  yn  fuan  dy  fwynhau  ; 
Rho  y  wisg  ddysglaerwen,  oleu,  guddia'm  noethni  hyd  y  llawr  ; 
Fel  nad  ofnwyf  mwy  ymddangos,  yna  o  fla^n  dy  orsedd  fawr..- ' 

John  Jones,  Trefynoìi,  a  ddywedai  wrth  ei  wraig,  Wel, 
wel  Ann  anwyl  !  dyma  ystori  yr  Amwythig  bron  ar  ben  ; 
dyna  oedd  hi  yno, — '  Hyd  oni  wahano  angau.'  Ond  nid  oes 
dim  niwed,  ar  Galfaria  fe  dynwyd  colyn  angau.  Diolch  byth 
am  y  gwaith  a  wnaed  ar  Galfaria.  Calfaria  ifyw — Caì/aria 
ifano — Calfaria  for  eyer." 


4t4 


EGLÜRIADAÜ  YSGRYTHyROL. 


John  Jones,  Llanllyfni,  a  ddywedaî  yn  mysg  ei  eirîaii  di- 
weddaf  wrth  fyned  i  lawr  i  ddyfnder  yr  afon,  Mae  yr  hen 
gyfamod  wnes  i  a  Duw  rhwng  creigiau  Dolyddelen  er's  deu- 
gain  mlynedd  yn  ol,  yn  dal  yn  safif  heddyw." 

Mewn  jOfydd  y  bu  farw  y  rhai  hyn  oll."  Trowyd  eysgod 
angau  iddynt  yn  foreu  ddydd.  A  phwy,  wrth  "  ystyried  di- 
wedd  eu  hymarweddiad  hwy,"  na  theimla  awydd  i  ddyweyd 
gyda  Balaam,  Marw  a  wnelwyf  o  farwolaeth  yr  uniawn  ;  a 
bydded  fy  niwedd  i  fel  yr  eiddo  yntau." 


EGLÜRIADAU  YSaRYTHYROL. 


Y  RHEOL  AURAIDD. 

Matt.  vii.  12.-''''  Amhynypa  bethau  bynag  oll  a  ewyllysîoch  eu 
gwneuthur  o  ddynion  i  chwi,  felly  y  gwnewch  chwithau  iddynt  hwy; 
canys  hyn  yw  y  gyfraith  a'r  proffwydi.-^ 

Yn  briodol  iawn  y  galwyd  y  geiriau  hyn  yn  "  Rheol  Aur- 
aidd; felly  y  mae,  a  phe  dilynid  hi  yn  fanwl  byddai  agwedd 
wahanol  ar  y  byd  i^r  peth  ydyw. 

Mae  yn  amlwg  mai  rheol  mewn  pethau  cyfreithlawn  a  rhes- 
ymol  ydyw,  ac  nid  rheol  gyffredinol  a  dieithriad.  Beth  byn- 
ag  sydd  yn  deg  a  rhesymol  i  ni  ddisgwyl  oddiwrth  eraill,  y 
mae  yr  un  mor  deg  a  rhesymol  i  ni  ei  roddi  iddynt.  Mae 
llawer  dyn  yn  sathru  enw  da  ei  gymydog — ^yn  drygu  ei  am- 
gylchiadau— ac  yn  mhob  modd  yn  amcanu  ei  niweidio  ;  ac 
eto  fe  deimlai  yn  ddwfn  pe  deallai  fod  ei  gymydog  yn  ym- 
ddwyn  felly  ato  ef.  Os  na  ddymunai  i  arall  ymddwyn  felly 
ato  ef,  yn  sicr  ni  ddylai  yntau  ymddwyn  felly  at  arall.  Da  y 
gwnelai  yr  enllibiwr  a^  athrodwr  i  dalu  sylw  manwl  i^r  rheol 
brydferth  a  rhesymol  yma. 


EGLÜRÎADAU  YSGRYTHYROL. 


475 


DUW  ABRAHAM,  ISAAC,  A  JACOB. 

Mâtt.  xxii.  32.—''  Myfi  yw  Duw  Abraliam,  a  Duw  Isaac,  a  Duw 
Jacob.   Nid  yw  Duw  Dduw  y  rbai  meirw,  ond  y  rhai  byw." 

Mae  y  geiriau  hyn  yn  cynwys  atebiad  terfynol  Crlst  i  ofyn- 
iad  y  Saduceaid  yn  nghyich  yr  adgyfodiad.  Y  mae  athraw- 
iaeth  sefyllfa  ddyfodol  yn  cael  ei  gosod  allan  gan  Grist  yma 
uwchlaw  dadl.  Nid  yw  Duw  Dduw  y  rhai  meirw,  ond  y 
rhai  byẃ."  Y  mae  yn  Dduw  i  Abraham,  Isaac,  a  Jacob  ;  y 
mae  yn  rhaid  gan  hyny  fod  y  patriarchiaid  yn  fyw  yn  rhyw  le. 
0  ran  eu  cyrfîf  y  maent  wedi  meirw  er's  canrifoedd,  ond  y  mae 
eu  hysbrydoedd  yn  aros  yn  y  sefyllfa  ddyfodol.  Mor  naturiol 
y  byddai  Mab  Duw  yn  dal  ei  gynllwynwyr  yn  eu  rhwydau  eu 
eu  hunain. 

DEHONGLIAD  PRIOD. 

2  Pedr  i.  20.— Gan  wybod  hyn  yn  gyntaf,  nad  oes  un  broífwyd- 
oliaeth  o'r  Ysgrythyr  o  ddehongliad  priod.'' 

Yr  hyn  a  gyfrifìr  yn  aneglur  yn  y  geiriau  hyn  ydyw  yr  ym- 
adrodd  Nad  oes  un  broffwydoliaeth  o'r  Ysgrythyr  o  dde. 
hongliad  priod.'^ 

Nad  oes  un  brofí'wydoliaeth  i'w  dehongli  yn  ol  ewyllys  ber- 
sonol  yr  esboniwr.  Gan  mai  Duw  yw  awdwr  y  profí'wydol- 
iaethau,  a  bod  iddynt  ystyr  briodol,  nad  yw  dyn  ddim  i'w 
Ilusgo  o'u  cysylltiadau  i  ategu  ei  olygiadau  neillduol  ef. 

Nad  oes  unibrofifwydoliaeth  oddehongliad  ysgaredig  a  gwa- 
haniaethol.  Gan  mai  Duw  yw  awdwr  yr  holl  broffwydol- 
iaethau,  rhaid  eu  hesbonio  mewn  cysylltiad  á'u  gilydd. 

Nad  oes  un  broffwydoliaeth  iV  deall  yn  ei  hystjr  Iythyren- 
ol.  Yr  oedd  i  rai  o  honynt  gyfeiriad  neillduol  at  ddigwydd- 
iadau,  ond  fod  Duw  yn  eu  golygu  yn  eu  hystyr  eangaf  yn 
cyfeirio  at  ddyfodiad  y  Messiah,  a  sefydliad  ei  deyrnas  ef  yn  y 
byd. 

Nad  oes  un  broffwydoliaeth  yn  ddatguddiad  o  syniadau 
personol  y  proffwyd.  Nid  eu  meddyliau  eu  hunain,  ond  cyng- 
or  Duw  a  draethent.    "  Canys  nid  trwy  ewyllys  gwr  y  daeth 


^'^^  EaLÜRlABAÜ  YSGRYTHYEOL. 

gjnt  broffwjdoliaeth,"  &c.  Datguddiad  oddiwrth  Dduw  idd- 
ynt  oedd  yr  hyn  a  draethent,  ac  nid  unrhyw  olygiad  priodol 
iddynt  eu  hunaio. 

Nadoes  un  broffwydoliaeth  yn  hunan-esboniadol ;  ond  a 
wneir  yn  raddol  yn  eglurach  yn  ngoleuni  y  cyflawniad. 

Yr  ydym  ya  credu  y  gwirioneddau  a  ddysgir  yn  yr  holl  eg 
luriadau  yma  ;  ond  yr  ydym  yn  cael  ein  tueddu  i  dderbyn  y 
pedwerydd  golygiad  fel  y  mwyaf  cydweddol  â'r  cysylltiadau 
ŵad  datganiad  o  syniadau  personol  y  proffwyd  oedd  y  bro- 
ffwydoliaethau  ;  ond  datguddiad  oddiwrth  Dduw  iddynt  •  ac 
yr  eedd  y  meddwl  yn  aml  yn  anhysbys  iddynt  hwy  eu  hunain. 

MAEWOLAETH  0  ADDA  HYD  MOSES. 

_  Rhüf.  V.  14.-"  Eithr  teyrnasoedd  marwolaeth  o  Adda  hyd  Moses 
le  arnynt  hwy  y  rhai  ni  phechasant  yn  ol  cyffelybrwydd  camwedd 
Adda,  yr  hwn  yw  ffurf  yr  un  oedd  ar  ddyfod." 

Adda  a  Christ  a  gyferbynir  trwy  y  bennod  hon.  Y  farn  a 
ddaeth  trwy  y  naill,  a'r  dawn  trwy  y  Ilall.  Dygir  y  geiriau 
hyn  i  mewn  rhwng  cromfachau  yn  nghanol  cadwyn  yr  ymres- 
ymiad. 

"  Teyrnasodd  marwolaeth."—E.jnj  ydyw,  yr  oedd  dynion 
yn  meirw  ;  gwarogaeth  yn  cael  ei  thalu  gan  bawb  i  "  frenhin 
y  dychryniadau.  "  0  Adda  hyd  Moses."  Yn  y  cyfwng  o 
2500  0  flynyddoedd,  o  roddiad  y  ddeddfiAdda,  hydgyhoedd- 
lad  y  ddeddf  trwy  Moses.  Ac  y  mae  y  ffaith  eu  bod  yn  marw 
yn  brawf  eglur  eu  bod  yn  bechaduriaid. 

"le,  arnynt  hwy  y  rhai  niphechasant  yn  ol  cyffélybrwydâ 
camwedd  Ädda."  Pwy  oeddynt  hioy  ?  Babanod,  medd  rhai . 
Dyma  y  golygiad  a  fabwysiadwyd  gan  Augustine,  a  Ilu  mawr 
0  esbonwyr  ar  ei  ol.  Mae  yn  ddigon  eglur  fod  babanod  yn 
meirw  ;  a'u  bod  yn  marw  fel  canlyniad  camwedd  Adda. 
Ond  ai  atynt  hwy  y  cyfeirir  ?  Ymddengys  i  ni  fod  dwyn  bab- 
anod  i  mewn  yma  yn  annaturiol  ac  anmherthynasol,  a  dyweyd 
y  Ileiaf.  Mae  yn  Ilawer  mwy  naturiol  a  rhesymol,  debygem,  i 
gymeryd  y  geiriau  yu  golygu  pawb  a  fuant  feirw  yn  y  cyfwng 


EGLURIADAU  YSGRYTHYROL.  4tt 

0  Adda  hyd  Moses  ;  oblegid  ni  phechasant  yn  ol  cyffelybiaeth 
camwedd  Adda.  Pechasant  yn  weithredol  fel  yntau,  y  mae 
yn  wir  ;  ond  pechasant  dan  amgylchiadau  hollol  wahanol. 
Pechodd  Adda  yn  ngwyneb  datguddiad  uniongyrchol,  tros- 
eddodd  ddeddf  bendant ;  pechasant  hwy  yn  ngwyneb  goleuni 
natur  a  thystiolaeth  cydwybod  ;  ac  nid  ydyw  yr  Arglwydd 
yn  dal  dynion  yn  gyfrifol  ond  yn  ol  y  goleuni  sydd  ganddynt ; 

Oblegid  cynifer  ag  a  bechasant  yn  ddiddeddf  a  gyfrgollir 
hefyd  yn  ddiddeddf  ;  a  chynifer  ag  a  bechasant  yn  y  deddf  a 
fernir  wrth  y  ddeddf."  Heblaw  hyny,  pechodd  Adda  mewn 
cymeriad  gwahanol.  Pechodd  fel  person  cyhoeddus  yn  cyn- 
rychioli  eraiU  ;  a  chanlyniadau  ei  drosedd  yn  gyfrifedig  i'w 
hiliogaeth.  .  Yr  oedd  yn  ffurf  yr  un  oedd  ar  ddyfod."  Yn 
gynllun  yr  ail  Adda  ;  ac  yn  y  sefyllfa  a'r  cymeriad  hwnw  y 
pechodd.  Ond  pechasant  hwy  fel  personau  unigol,  bob  un  ar 
ei  ben  ei  hun,  ac  nid  ^'yn  ol  cyffelybiaeth  camwedd  Adda.'^ 

MEDDWL  I  ADNABÔD  CRIST. 
1  loAN  V.  20.—"  Ac  ni  a  wyddom  ddyfod  Mab  Duw,  ac  efe  a  roes 

1  ni  feddwl  fel  yr  adnabyddom  yr  hwn  sydd  gywir,  Ac  yr  ydym  ni 
yn  y  Cy wir  hwnw,  sef  yn  ei  Fab  ef  lesu  Grist.  Hwn  y w  y  gwir  Dduw 
a'r  bywyd  tragywyddol.'^ 

Cyfeirir  yma  at  ddyfodiad  Mab  Duw,  a^r  dystiolaeth  fodd- 
haol  oeddynt  wedi  ei  gael  ynddynt  eu  hunain  o  hyny.    "  Efe 
a  roes  i  ni  feddwlP    Nid  ei  feddwl  datguddiedig  yn  ei  air  a 
olygir,  ond  synied,  dirnadaeth,  amgyffrediad  am  dano.  Ceir 
engraifft  o  hyn  yn  ymddiddan  lesu  Grist  a'i  ddysgybhon  pan 
j  gofynodd  iddynt    Pwy  y  mae  dynion  yn  dywedyd  fy  mod  i 
Mab  y  dyn?"      Ti  y  w  y  Crist  Mab  y  Dnw  byw,"  ebe  Pedr 
mewn  munud.      Gwyn  dy  fyd  di  Simon  mab  Jonah,  canys 
nid  cig  a  gwaed  a  ddatguddiodd  hyn  i  ti,  ond  fy  Nhad  yrhwn 
sydd  yn  y  nefoedd."    Dyna  dderbyn  meddwl  oddi  uchod  i  ad- 
nabod  yr  hwn  sydd  gywir.    Un  o  enwau  neillduol  yr  Arglwydd 
lesu  Grist  ydyw  "y  Cywir."    Ac  y  mae  y  saint  ynddo  ef,  yn 
y  Cywir  hwnw  ;  ac    od  oes  neb  yn  Nghrist  y  mae  efe  yn 
gr^ädur  newydd,"  ac    nid  oeS  iddo  yn  awr  ddfm  dàmneäíg- 


EGLÜEIADAD  TSSRYTHYROL. 


aetfi."  "  Swn  y  gwir  Dduw  a!r  hywydlragywyddol."  Mae 
cyfeiriad  y  geiriau  hya  mor  eglur  at  lesu  Grist  fel  na  feddyl- 
lasai  neb  am  eu  cjmhwjso,  ond  ato  ef,  oni  buasai  amcan  i 
gynal  cyfundraeth.  Am  dano  ef  y  lleferir  yn  flaenorol ;  ac 
efe  yî7  y  bjwyd  tragywyddol.  Mae  Duwdod  Crist  yn  caél  ei 
sefydlu  yma  yii  yr  iaith  gryfaf  ac  egluraf. 

OYFIAWNDER  DÜW. 
Rhüp  iii.  22.-"  Sef  cyflawnder  Duw  yr  hwn  sydd  trwy  ffydd  lesu 
Orrist  1  bawb,  ac  ar  bawb  a  gredant ;  canys  nid  oes  gwahaniaeth." 

Mae  yr  ymadrodd  "  cyfiawnder  Daw  "  yn  un  cyffredin  iawn 
yn  Ilythyrau  Paul,  yn  gystal  a  thrwy  lawer  o  ranau  o'r  Ys- 
grythyrau.    Mae  yn  golygu  un  o  dri  pheth.    Weithiau  y  bri- 
odoledd  anfeidrol  o  gyfiawnder  sydd  yn  natur  Duw,  ac  a 
amlygir  yn  ei  Iy wodraeth.    Dyna  yr  ystyr  flaenaf  a  phriodol 
i'r  ymadrodd.    Bryd  arall  golyga,  trefn   Duw  i  gyfiawnhau. 
"  Canys  ynddi  (yr  Efengyl)  y  datgnddir  cyfiawnder  Duw"— 
neu  drefn  Duw  i  gyfiawnhau.    A  phryd  arall  golyga,  y  cyf- 
iawnder  a  gyfrifir  i'r  credadyn,  ac  yn  yr  hwn  y  mae  Duw  yn 
edrych  yn  gymeradwy  arno.    Yn  y  golygiad  diweddaf  yna  y 
defnyddir  ef  yma  "  Sef  cyfiawnder  Duw  yr  hwn  sydd  trwy 
fíydd  lesu  Grist."    Y  cyfiawnder  hwnw  a  dderbynir  trwy 
ffydd,  ac  yr  edrychir  ar  y  neb  a'i  derbynio  yn  gyfiawn  ynddo. 
Gelwir  ef  "  cyfiawader  Duw  yr  hwn  sydd  trwy  ffydd,"  ya 
wrthgyferbyniol  i'r  cyfiawnder  sydd  o'r  ddeddf.  Yn  yr  unýstyr 
y  defnyddir  ef  gan  Paul  wrth  ysgrifeau  at  y  Philipiaid.    "  Ac 
J'm  cair  ynddo  ef  heb  fy  nghyfiawnder  fy  hun  yr  hwn  sydd  o'r 
.  gyfraith  ;  ond  yr  hwn  sydd  trwy  ffydd  Crist,  sef  y  cyfiawnder 
sydd  o  Dduw  trwy  ffydd."   Mae  "  cyfiawnder  Duw,"  a'r  "cyf- 
iawnder  sydd  o  Dduw  "  yn  gyfystyr,  a'r  ddau  yn  meddwl  y 
cyfiawnder  cyfîawnhaol  a  roddir  gan  Dduw  i  ffydd  ;  ac  y  mae 
yn  hollol  wahanol  i'r  cyfiawnder  sydd  trwy  weithredoedd. 
Mae  yma  oleuni  clir  ar  drefn  cyfiawnhad  pechadur.    "  Canys 
yr  hwn  nid  adnabu  bechod  a  wnaéth  efe  yn  bechod  drosom  ni  • 
fel  yû  gwnslid  ni  ya  gyfiawnder  Dnẅ  ynddo  ef "  ' 


EGLURIADAU  YSGRYTHYROL. 

YMDRECH  Y  CRISTION. 

Ephes.  v'.  12.—  ''  Oblegid  nid  yw  ein  hymdrech  ni  yn  erbyn  gwaed 
a  chnawd,  ond  yn  erbyn  tywysogaetbau,"  &c. 

Yma  gosodir  allan  ryfel  y  CristioD,  ac  arfogir  ef  i'r  frwjdr. 
Nodir  holl  ranau  yr  arfogaeth  yn  fanol.    Yn  y  geiriau  hyn 
cyfeirir  yn  unioDgyrchol  at  y  gelynion.    Nodir  yma  yn  nacaoi 
nad  oedd  eu  "  hymdrech  yn  erbyn  gwaed  a  chnawd."  Wrth 
"  waed  a  chnawd;^  y  meddylir  y  blysiau,  y  nwydau,  y  tuedd- 
iadau  anianol  a  phechadurus.    Y  profedigaethau  hyoy  y  mae 
y  dosbarth  isaf  o  grefyddwyr  mewn  rhyfel  ahwy.    Holl  waith 
rhyw  rai  ydyw  ymdrechu  yn  erbyn  gwaed  a  chnawd— rheoli 
eu  nwydau— llywodraethu  eu  chwantau— meistroli  eu  tuedd- 
iadau— darostwDg  eu  tymherau  ;  yn  wastadol  yn  yr  ymdrech 
yn  erbyn  pechodau  anianol  a  chnawdol.    Nid  dyma  elynion 
peoaf  Paul— yr  oedd  ef  wedi  ymgodi  uwchlaw  y  rhai  hyny. 
Nid  oedd  pechodau  y  cnawd  yn  un  fagl  iddo.    Pan  y  tywyn- 
odd  y  goleuDÌ  o'i  amgylch  yn  yml  Damascus    yn  y  fan  nid 
ymgyDghorodd  a  chig  a  gwaed."    Oûd  er  ei  fod  wedi  gorch- 
fygu  gwaed  a  chuawd  yr  oedd  gaDddo  er  hyoy,  elynion  creu- 
loD,  cryfion,  ystrywgar,  penderfynol,  iV  gorchfygu— tywys- 
ogaethau,  awdurdodau,  bydol  lywiawdwyr  tywyllwch  y  byd 
hwn,  a  drygau  ysbrydol  yn  y  nefolion  leoedd."    Mae  y  rhai 
hyn  oll  yn  cyfeirio  at  ddylanwad  ysbrydion  drwg,  y  rhai  trwy 
wahanol  ffurfiau  sydd  yn  ymosod  ar  y  saint.    Y  mae  rhyfel  â 
Satan,  yn  ymladdfa  y  gwyr  pob  gwir  Gristion  am  dani,  ''Can- 
ys  nid  ydym  ni  heb  wybod  ei  ddichellion  ef.^^    Y  saint  uchaf 
penaf  sydd  yn  yr  ymladdfa  á  SataD.    Mae  y  diafol  yn  gadael 
rhwDg    gwaed  a  chDawd    a^r  rhai  gwaDaf,  lleiaf  ;  ond  y  mae 
yr  archelyn  ei  hunan  yn  trefau  ei  ymosodiadau  yn  erbyn  duw- 
iolion  o  radd  neillduol. 

GWRTHWYNEBU  Y  DIAFOL. 
Iago  iv.  7.—''  Gwrthwynebwch  ddiafol,  ac  efe  a  ffy  oddÌY/rthych.'- 

M^e  y  Beibl  yn  dysgu  yn  eglur  fod  dylanwad  gan  ddiafol^ 
^^d  foa^'yn  dalW  mfeaayliau  y  rhai  dígrea"--"yü  g'wdthiò 


480 


EGLtJRIADAU  TSGRYTHYROL. 


yn  mhlaut  ariHfudd-dod"— ^^jnrhodio  oddiamgyleh,  gau  geisio 
y  neb  a  allo  ei  lyncu,"  a  Iluaws  mawr  o  ymadroddion  cyffelyb. 
Ac  yma  gorchymynir  ei  wrthwynebu.  Ond  y  cwestiwn  a  of- 
ynir  yu  aml  ydyw,  pa  foddy  mae  gwahaniaethu  y  temtasiynau 
sydd  yn  dyfod  oddiwr4:h  ddiafol,  o'r  temtasiynau  sydd  yn  cy- 
fodi  o'r  galon  lygredig  ?  Cyhuddir  y  diafol  yu  aml  o  demtio 
i  ddrygau  nad  ydynt  ond  cynyrch  naturiol  tueddiadau  llygr- 
edig  ac  anianol  y  dyn  ei  hun.  Cymerer  y  cyfarwyddiadau 
canlynol  fel  cynorthwyon  i  ddeall  temtasiynau  y  diafol,  a'u 
gwahaniaethu  oddiwrth  dueddiudau  gwreiddiol  ein  natur : 

Pan  y  byddo  y  demtasiwn  ynddi  ei  hun  yn  annaturiol  ac  af- 
resymol.  Pan  y  byddo  y  demtasiwn  yn  hollol  groes  i  duedd- 
iad  cyffredin  y  meddwl.  Pan  y  byddo  y  demtasiwn  yn  cael  ei 
gwrthwynebu  genym  ar  y  cynyg  cyntaf.  Pan  y  byddo  y  dem- 
tasiwnyn  dal  i  ymosod  yn  ffyrnig  a  di-ildio  ;  ac  fel  yn  pen- 
derfynu  mynu  yr  oruchafìaeth. 

Pan  y  byddo  y  temtasiynau  yn  gwisgo  y  wedd  yna,  y  mae 
yn  hawdd  deall  mai  o  ddiafol  y  maent  ;  a  dylid  eu  gwrth- 
wynebu  yn  gryf  a  phenderfynol.  Ac  y  mae  y  gelyn  yn  rhoddi 
i  fynu  os  gwel  benderfyniad  gwrol  i  droi  arno.  "  Gẁrthwyn- 
ebwch  ddiafol,  ac  efe  a  ffy  oddiwrthych."  Gwrthwynebwch 
ef  yn  gadarn  yn  y  ffydd.^^ 


